Ji3/i 


SKIRNIR 


-^rw^ 


j 


TIMARIT   HINS   ÍSLENZKA   BOKMENTAFELAGS 
LXXXII.  ÁR 


RITSTJÓRI 

EINAR   HJÖRLEIFSSON 


REYKJAVIK 

ÍSAFOLDARPflENTSMmJA 

1908 


VL 


':  ,v\vV'^ 


pT 


^■.  ív 


Efnisyfirlit. 


Bls. 

Á  vegainótum  (saga)  eftir  Einar  Hjfírleifsson  1 

Móðurmálið  eftir  Guðmund  Björnsson l^' 

Sjálfstæðisbarátta  Noregs  árið  1905  eftir  0.  P.  Monrad 2G 

Prédikarinn  og  bölsýni  bans  eftir  Harald  Nielsson 45 

Upptök  mannkynsins  (niðurl.)  eftir  Helga  Pjeturss 62 

Ritdómar  eftir  Einar  Hjörleifsson  og  Jón  Jónsson  sagnfr 77 

Erlend  tiðindi  eftir  Björn  Jónsson 91 

Konráð  Gislason  eftir  Þórhall  Bjarnarson 97 

Marjas  (saga)  eftir  Einar  Hjörleifsson 110 

Peningaverðið  á  íslandi  eftir  Indriða  Einarsson 125 

í  páfagarði  (kvæði)  eftir  Stephan  G.  Stephansson 140 

Leo  Tolstoj  eftir  Jón  Jónsson  sagnfr 145 

Ættarnöfn  eftir  G.  J.  Kamban 164 

Um  rotþrór  eftir  Guðmund  Björnsson 178 

Ritdómar  eftir  Einar  Hjörleifsson  og  Guðm.  Finnhogason 185 

Erlend  tiðindi  eftir  Björn  Jónsson 189 

Vistaskifti  (smáþættir)  eftir  Einar  Hjörleifsson 195 

Trúarjátningarnar  og  kenningarfrelsi  presta  eftir  Harald  Nielsson  211 

Taugaveikin  eftir  Guðmund  Björnsson 237 

Jónas  Lie  eftir  Þorleif  H.  Bjarnason 261 

Stikukerfið  eftir  Jón  Jónsson 270 

Sigurður  L.  Jónasson  eftir  Matth.  Jochumsson 281 

Erlend  tíðindi  eftir  Björn  Jónsson 284 

Gráfeldur  (saga)  eftir  Jón  Trausta 291 

Ofát  eftir  Steingrim  Matthiasson 310 

Agrip  af  upptökum  og  sögu  kvenréttindahreyfingarinnar  iAmeríku 

eftir  Briet  Bjarnhéðinsdóttur 330 

Tolstoj  áttræður!  eftir  Matth.  Jochumsson 340 

íslenzk  heimspeki  eftir  Hclga  Pjeturss 342 


Bls. 
Kitdómar  eftir  Einar  Hjörleifsson,  Sighvat  Gr.  Borgfirðing  og 

Þorleif  H.  Bjarnason 361 

Dómur  Galileis  eftir  Einar  Hjörleifsson 370 

Erlend  tiðindi  eftir  Björn  Jónsson 37f 

ísland  árið  1908  eftir  Ara  Jónsson 378 

Skýrslur  og  reikningar  Bókmentafélagsins I— XXIII 


A  vegamótum. 


Kauptúnið  var  nokkuð  mislynt  Eins  og  ísland.  Og 
cins  og  honum  síra  Sveini  fanst  hún  Steinunn  sin  orðin. 

Fátt  gat  verið  yndislegra  en  kauptúnið  i  sólskini  og 
stillum. 

Þá  teygðu  lognrákirnar  sig  eftir  firðinum,  djúpar  og 
glampandi,  eins  og  þær  byggi  yíir  engu  öðru  en  unaði. 
Og  eyjar  og  hólmar  fyltu  útsýnið  fjölbreytni  og  eyrun 
hljómum  og  hugann  bjargræðisvonum.  Úti  í  eyjunum 
var  alt  fult  af  hólum  og  dældum  og  töðugæfu  grasi  og 
^ggjum  og  fuglasöng. 

Á  eyrum  út  og  suður  frá  kauptúninu,  fram  með  strönd- 
inni,  voru  ógrynnin  öll  af  kríum  og  skeglum.  Þær  voru 
ókyrlátar  og  hávaðasamar  og  lágu  í  einlægu  rifrildi. 
Kæmi  einhver  nærri  bygðum  þeirra,  hömuðust  þær  og 
létust  til  alls  búnar,  rendu  sér  langar  leiðir  að  komumanni 
og  gerðu  sig  hklegar  til  þess  að  rota  hann.  En  þorðu 
ekki  að  reyna  það,  þegar  til  kom,  og  gerðu  ekki  annað 
en  garga. 

Sira  Sveini  fanst  þetta  garg  vera  galli.  Það  raskaði 
friði  náttúrunnar,  sem  annars  væri  svo  mikill  þarna  í 
kauptúninu.  Stundum  raskaði  það  jafnvel  rósemi  hugans 
og  jaf nvægi  sálarinnar.  Allur  ófriður  i  náttúrunni  benti  á 
eitthvert  ósamræmi  i  tilverunni,  sem  hugann  hrylti  við.  Og 
sá  ófriður  leiddi  hugann  að  öllum  ófriði  mannanna  og 
^llu  illu,  sem  honum  væri  samfara. 

Frú  Steinunn  var  ekki  á  sama  máli. 

Og  einu  sinni  lét  hún  það  uppi. 

1 


2  Á  vegamótum. 

—  Finst  þér  nokkurt  ósamræmi  i  því,  mælti  hún,  að- 
kriurnar  vilja  verja  það  eina,  sem  þær  eiga?  .  .  .  Verst 
er,  að  þær  láta  æfinlega  lenda  við  gargið  eitt. 

Prestur  spuröi,  hvort  hún  vildi  heldur,  að  þær  lemdi 
mann,  eða  hvor  aðra. 

—  Eg  held  það,  sagði  frú  Steinunn  og  hló. 
Maðurinn  hennar  leit  á  hana  hálf-raunamæddum  aug- 

um.  Hann  hafði  orðið  var  við  eitthvað  svipað  áður.  .  .  . 
Samt  gerði  nú  minst  til  um  þ  e  1 1  a.  Það  var  svo  mikil 
fjarstæða.  Og  hún  hafði  sagt  það  hlæjandi.  .  .  .  Stund- 
um  hló  hún  ekki. 

En  sammála  voru  þau  um  það,  að  kriurnar  og  skegl- 
urnar  yki  fjör  i  umhverfinu. 

Og  sammála  voru  þau  lika  um  hraunið  fyrir  ofan 
kauptúnið  —  hvað  það  var  yndislegt  i  sumarbliðunni, 
Þegar  skyggja  tók,  var  það  eins  og  skógur,  heiman  a^ 
sjá.  Og  það  hafði  fylt  hug  prestsins  Ijúfum  draumum 
um  langar,  erindislausar  göngur  við  hlið  hennar,  sem  i 
hans  augum  var  yndislegust  allra  i  þessum  heimi.  Smá- 
vaxin  skrúðblómin  voru  eitthvað  svo  viðkvæm  og  lítilsigid 
innan  um  hraunstrókana  og  kræklótt  kjarrið. 

—  Eins  og  saklaus  börn  innan  um  gamla  karla- 
durga,  sagði  frú  Steinunn. 

Og  hraunbollarnir  voru  svo  fagurgrænir.  Þar  hafðí 
hjónunum  verið  fögnuður  að  sitja  saman,  sjá  skýflókana 
taka  á  sig  alls  konar  kynjamyndir,  sjá  vesturloftið  iklæð- 
ast  alls  kona  litljóma  um  sólsetursleytið,  og  sjá  fagurblá 
fjöllin  hinumegin  við  breiðan  fjörðinn  roðna  eins  og  unga 
stúlku.  Óviðjafnanlegt  yndi  hafði  prestinum  verið  að  sjá 
unga,  íturvaxna  konuna  sina  teygja  þar  úr  sér  og  færast 
í  mjúklegar  stellingar  í  grasinu,  og  heyra  hana  hlæja 
og  reisa  skýjaborgir  langt  fram  i  ókomnum  timum. 

En  jafnvel  þar  hafði  mislyndis  kent. 

Einu  sinni  fór  hún  að  tala  um  hraunstrókana.  Þeir 
væri  auðvitað  gömul  nátttröll.  Þarna  hefði  þau  daga5 
uppi.  Og  henni  sýndust  þessir  karlar  vera  með  hinar  og  aðrar 
skringilegar,  úfnar  fettur  og  brettur  —  eins  og  þeir  gerðí 


Á  vegamótum.  S 

sér  í  hugarlund,  að  þeir  væri  tröU  enn  1  dag,  og  gæti 
skotið  einhverjum  skelk  í  bringu,  sagði  hún. 

—  Það  væri  nú  ekkert  undarlegt,  þó  að  þeim  þætti 
leiðinlegt  að  standa  svona  i  sömu  sporum  öld  eftir  öld, 
og  vera  ekki  annað  en  steinar^  mælti  hún  enn  fremur. 

Prestur  vissi,  að  þetta  var  ekki  annað  en  gamanhjal. 
En  honum  fanst  einhver  beiskju  keimur  alt  i  einu  vera 
orðinn  að  rómnum.  Og  einhver  þungiyndis-slikja  alt  í 
einu  vera  komin  á  augun.  Hann  gekk  að  þvi  visu,  að 
hugsanir  hennar  væri  að  fara  út  á  þær  göturnar,  sem 
honum  var  örðugast  að  ganga  með  henni. 

Hann  komst  líka  brátt  að  raun  um  það. 

Eftir  fáein  andartök  tók  hún  aftur  til  máls: 

—  En  mennirnir  sýnast  ekki  kunna  neitt  illa  við 
það  —  nátttröllin,  hraunstrókamennirnir,  sagði  hún  og  hló 
kuldalega. 

—  Finst  þér  eiga  vel  við  að  likja  ódauðlegum  manns- 
sálum  við  hraungrýti?  mælti  hann  góðlátlega. 

Frú  Steinunn  svaraði  með  nokkurri  ákefð: 

—  Það    getur    verið,  að  eg  hafi  ekki  komið  rétt  orð- 

um  að  þvi.    Eg  á  við  það,  að  þið að  menn  eru  alt 

af  að  loka  sig  inni  i  einhverjum  hellisskútanum.  Þola 
ekki  með  nokkuru  móti  morgunsól  nýrra  hugsana.  Hafa 
æfinlega  einhver  undanbrögð  undan  Ijósinu.  Eg  vildi,  eg^ 
vissi,  við  hvað  þeir  eru  hræddir! 

Þau  héldu  heim  úr  þeirri  hraunför,  hjónin,  án  þess 
að  tala  meira  saman. 

Sira  Sveinn  vildi  ekki  leggja  út  i  rieinar  umræður 
um  þetta.  Hann  vissi,  að  það  var  ekki  til  annars  en  ýf- 
ingar  að  tala  við  hana  um  þetta,  þegar  hún  var  i  þessu 
skapi.  Og  hún  komst  i  örðugt  skap,  hvenær  sem  hún 
mintist  á  þetta.  Og  um  þetta  veitti  honum  örðugast 
að  tala. 

Frú  Steinunn  gekk  þegjandi  við  hlið  hans  heim  til 
þeirra. 

En  þegar  þau  voru  komin  heim  til  sin,  hóf  hún  máls 
á   því,    einstaklega  góðlátlega,  hvað  þetta  væri  yndislega 

1* 


4  A  vegamótum. 

fallegt  kvöld.  Síra  Sveinn  skildi  það  —  og  honum  þótti 
vænt  um  það  —  að  þetta  var  nokkurs  konar  bragarbót. 
Hún  valdi  það  uraræðaefnið,  sem  þau  gat  ekki  með  nokk- 
uru  móti  greint  á  um. 

Ekki  gat  heldur  neinn  ágreiningur  um  það  orðið,  að 
svipurinn  var  allur  annar  á  kauptúninu,  þegar  tíðin  var 
stirð.  Þá  gat  sjórinn  orðið  hryllilega  úfinn  og  geðvonzku- 
legur.  í  rigningum  varð  kauptúnið  að  einu  kviksyndi. 
Og  þá  urðu  hraunstrókarnir  svo  dapurlegir,  sem  þeir 
hefðu  aldrei  verið  tröll  og  aldrei  getað  neitt.  Og  í  snjó- 
um  skeíldi  svo  að  húsunum,  að  illkleift  var  að  komast  út 
úr  þeim;  enda  mokuðu  fæstir  frá.  Og  uppi  i  hrauninu 
fylti  snjórinn  hvern  bolla  og  hverja  gjótu.  Snjóbreiðan 
varð  svo  þykk,  að  hraunstrókunum  lá  við  að  kafna.  Alt 
varð  að  sléttri  eyðimörk,  þangað  til  vindurinn  hafði  flutt 
snjóinn  til  og  lamið  hann  saman,  eða  blota  hafði  gert  og 
frost  hlaupið  i  krapið. 

Það  þótti  sira  Sveini  mikil  furða,  hvað  vel  konan 
hans  kunni  illviðrunum^  þegar  honum  sjálfum  fundust  þau 
óþolandi. 

—  Illviðrin  eru  eina  heilbrigðisstjórnin,  sem  við  eig- 
um,  sagði  hún.  Væri  þau  ekki,  köfnuðum  við  hér  i  kúa- 
mykju  og  fiskslori  og  öllu  illu. 

Aldrei  var  veðrið  svo  ilt,  að  hún  vildi  ekki  út  i  það, 
ef  hún  átti  þess  nokkurn  kost  —  hvað  snörpum  skúrum 
sem  hafgolan  helti  yfir  kauptúnið  —  hvað  mikil  fann- 
fergja  sem  var  á  leiðinni  norðan  af  jöklunum. 

—  En  það  er  ekki  hundi  út  sigandi,  góða  mín,  sagði 
maðurinn  hennar. 

—  Eg  er  ekki  heldur  hundur.  Og  eg  ætla  ekki  held- 
ur  að  láta  siga  mér  neitt.  Og  eg  er  engin  kararmann- 
€skja.  Og  eg  ætla  ekki  að  verða  það,  fyr  en  eg  get  ekki 
hjá  þvi  komist. 

Hann  horfði  á  eftir  henni  út  úr  dyrunum.  ...  Og 
hugurinn  var  fullur  af  aðdáun  og  ást  og  þrá  og  ótta.  .  .  . 


A  vegamótuiu.  Ö 

Einn  rigningardaginn  að  áliðnu  sumri  sat  frú  Stein- 
unn  inni  i  stofu  með  sauma  sina.  Hún  hafði  flutt  Yögg- 
una,  með  Sigga  litla  i,  inn  til  sin. 

Henni  varð  að  jafnaði  létt  og  rótt  i  skapi,  þegar  hún 
sat  hjá  vöggunni.  Það  var  eitthvað  svo  friðandi  að  gefa 
blessuðu  barnsandlitinu  auga,  innan  um  mjallhvit  vöggu- 
fötin,  og  hlusta  á  jafnan  og  rólegan  andardráttinn.  Þá 
langaði  hana  ekkert  út,  hvort  sem  veðrið  var  \ont  eöa 
gott.  Hugurinn  hafði  nóg  að  starfa^  og  var  á  sifeldum 
ferðalögum  langt  fram  i  timann. 

En  þetta  skiftið  gat  h^nni  ekki  orðið  rótt. 

Hún  stóð  upp,  sótti  sér  rykdulu  og  fór  að  þurka  af 
hlutunum  i  stofunni.  Þá  mintist  hún  þess,  að  því  verki 
hafði  hún  lokið  um  morguninn.  Og  ekkert  ryk  hafði  kom- 
ið  siðan. 

Aftur  settist  hún  niður.  Og  hún  fór  að  horfa  á  Sigga 
litla  í  vöggunni.  Rétt  i  þvi  bili  lauk  hann  upp  augunum. 
Hvað  hann  var  hkur  föður  sínum  til  augnanna!  Aðra 
liking  gat  hún  ekki  séð  með  vissu.  Alt  andlitið  á  barn- 
inu  var  svo  slétt  og  ókrotað  af  hfinu.  En  him  var  ekki 
1  neinum  vafa  um  það,  að  þegar  Siggi  yrði  kominn  á  ald- 
ur  föður  síns,  yrði  sami  góðlyndis  og  meinleysis-svipurinn 
á  augunum.  ...     Og  sami  veiklyndis-svipurinn. 

A  sama  augabragði  sá  hún  eftir  þessari  hugsun  um 
veiklyndið.  Henni  fanst  það  Ijótt,  ógöfugt,  að  vera  að 
hugsa  misjafnt  um  manninn  sinn  uppi  yfir  vöggu  barns- 
ins  hans.  Um  mann,  sem  var  ekkert  annað  en  gæðin, 
vildi  bera  hana  á  höndum  sér. 

En  hiin    var   hrædd. 

Hveis  vegna  hafði  hún  ekki  talað  vandlegar  við 
hann,  áður  en  hann  fór  á  þennan  fund? 

Eins  og  þess  hefði  verið  nokkur  þörf !  Eins  og  hann 
væri  ekki  fullveðja  maður !  Eins  og  h  a  n  n  væri  ekki 
sjálfsagður  leiðtogi  i  öðru  eins  máU  og  þessu! 

Þetta,  sem  talað  var  um  að  gera,  var  ekkert  annað 
en  hrein  og  bein  fjarstæða.  Ekkert  vit  i  þvi.  Náði  engri 
átt.     Og  var  auk  þess  Ijótur  glæpur. 


6  A  vegamótum. 

Eins  og  hann  léti  hafa  sig  til  annars  eins!  Maður, 
sem  leit  á  trúarbrögðin  af  jafn-miklu  frjálslyndi  og  hann! 

Það  hefði  verið  móðgun  við  hann,  að  fara  að  skifta 
sér  af  öðru  eins  máli  og  þessu  —  fara  að  halda  yíir 
h  o  n  u  m  ræðu  um  annað  eins  og  þetta.  Það  var  gott,  að 
hún  hafði  ekki  sagt  raeira,  en  hún  hafði  sagt. 

Og  hugur  hennar  fyltist  um  stund  endurminningum 
um  atburði,  sem  vakið  höfðu  traust  og  fögnuð. 

Ein  þeirra  var  fegurst. 

Hún  var  frá  námsárum  hans  —  því  kvöldinu,  er 
maðurinn  hennar,  sem  nú  var  orðinn,  hafði  tjáð  hénni 
ást  sína,  og  hún  hafði  lofast  honum. 

Þau  höfðu  vei'ið  stödd  í  Islendingafélagi  í  Kaupmanna- 
höfn.  Umræður  höfðu  verið  fjörugar.  Umræðuefnið  hafði 
verið  kristindóraurinn.  Ungir  stúdentar  höfðu  andmælt 
honura.  Þeir  höfðu  fært  rök  að  sínum  raálstað,  og  í  orð- 
um  sunira  þeirra  hafði  verið  eldur.  Hún  hafði  aldrei 
heyrt  raótb.'irurnar  orðaðar  jafn-vel,  og  aldrei  heyrt  talað 
af  jafn-raikilli  orðgnótt  um  ncitt.  Hún  fann  sál  sina  lyft- 
ast  upp  og  vaggast,  ýraist  á  vængjura  vitsniunanna,  eða 
mælskunnar,  eða  frelsisþrárinnar,  eða  Ijósfælni-hatursins. 
En  við  og  við  var  eins  og  vængirnir  linuðust.  Hún 
hafði  þá  óljóst  veður  af  þvi,  að  ekkert  það,  sera  verið 
var  að  segja  svo  fagui'lega,  kærai  í  raun  og  veru  insta 
kjarna  raálsins  lifandi  vitund  viö. 

Þangað  til    h  a  n  n    tók  til  raáls. 

Hann  talaði  rólega  og  stillilega.  En  henni  fanst  him 
finna  sannfæringar-hitann  leggja  af  orðura  hans  inn  í  instu 
afkyma  sálar  sinnar. 

Hann  sagði,  að  þeir  hefðu  alt  af  verið  að  tala  um 
það  i  kvöld,  hvernig  trúarbrögð  Jesú  frá  Nazaret  hefði 
orðið  í  höndum  mannauna.  En  þeir  hefoi,  eins  og  mönn- 
um  hefði  hætt  svo  við  á  öllum  öldura,  raist  sjónar  á  þvi, 
hvað  hann  hefði  sjálfur  sagt  ura  þau.  Auðvitað  hefði  hann 
sagt  raargt  ura  þau.  En  á  það  eitt  skyldi  bent  nii,  að 
hann  hefði  sagt,  að  sitt  ríki  væri  ekki  af  þessum  heimi. 
Það  hefði  ni'i  ekki  verið  raikill  vandi  að  sjá.      Þvi  aðþegar 


Á  vegamótum.  7 

liann  hefði  sagt  þetta,  hefði  hann  verið  einmana  og  yfir- 
gefinn  af  vinum  sinum,  hataður  og  fyrirlitinn  og  smán- 
^ður  af  allri  þjóðinni,  og  rétt  að  þvi  komið,  að  valdhaf- 
arnir  létu  negla  hann  á  kross.  En  mennirnir  hefðu  gert 
hans  riki  að  þessa  heims  ríki.  Fyrir  þvi  væri  svo  i  lófa 
lagið  að  fá  höggstað  á  því,  eins  og  menn  hefði  heyrt 
hér  i  kvöld.  Og  þegar  svona  hefði  verið  ástatt  um  hann, 
hefði  hann  fullyrt,  að  hann  væri  konungur.  En  i  hverju 
hefði  konungstign  hans  verið  fólgin?  Hann  hefði  sagt 
það  sjálfur  í  sömu  andránni.  Hún  var  fólgin  i  þvi  að 
bera  sannleikanum  vitni.  Þetta  hefði  þá  verið  það  allra- 
síðasta,  sem  hann  hefði  brýnt  fyrir  mönnunum,  áður  en 
krossinn  hefði  verið  lagður  á  herðar  honum  og  hann  hefði 
lagt  af  stað  til  lifláts,  að  æðsta  konungstign  mannsandans 
væri  i  því  fólgin,  að  bera  sannleikanum  vitni.  Þessu  hefði 
kristnin  að  öllum  jafnaði  gleymt;  trúarbrögðin  hefði  þá 
^ð  sjálfsögðu  orðið  alt  annað  en  kristindómur;  og  fyrir 
þvi  væri  ekki  nema  eðlilegt,  að  margir  töluðu  á  hka  leið, 
eins  og  hér  hefði  verið  talað  i  kvöld.  Vitanlega  væri 
kristindómurinn  ofinn  af  fleiri  þráðum.  Kristur  hefði  ver- 
ið  víðsýnasti  andinn,  sem  nokkuru  sinni  hefði  komið  fram 
i  þessum  heimi.  Og  kenning  hans  hefði  verið  víðtækari 
-en  nokkur  önnur  kenning,  sem  þessari  veröld  hefði  verið 
flutt.  En  þessi  væri  áreiðanlega  mikill  hluti  uppistöðunn- 
^r:  að  bera  sannleikanum  vitni,  skilyrðislaust,  og  hverjar 
-afieiðingar  sem  það  virtist  hafa,  og  þó  að  það  færi  með 
mann  út  á  Golgata.  Að  elska  sannleikann,  hvar  sem  hann 
komi  fram,  og  hvernig  sem  hann  komi  fram,  elska  hann 
æfinlega  og  um  alla  hluti  fram.  Að  virða  og  elska  sann- 
leiksþrá  mannarina,  þó  að  hún  fari  með  þá  út  á  aðrar 
götur  en  þær,  sem  maður  sjálfur  telji  ráðlegt  eða  fýsilegt 
að  ganga. 

Ræðumanni  var  klappað  lof  í  lófa,  jafnt  af  andstæð- 
ingum  sem  fylgismönnum.  öllum  bar  saman  um,  að  hon- 
um  hefði  mælst  vel. 

Og  Steinunn  var  sem  i  draumi.     Hún  naut  þess  fagn- 


8  Á  vegamótuin. 

aðar,  sem  mörgum  er  mestur  í  heimi  —  að  sjá  ný  útsýnf 
lúkast  upp  fyrir  anda  sinum. 

Hann  hafði  fylgt  henni  heim  um  kvöldið. 

Á  þeirri  leið  hafði  hún  lofast  honum. 

Og  nú  höfðu  þau  verið  í  hjónabandi  hálft  annað  ár. 
...  Og  stundum  hafði  henni  ekki  fundist^  eins  og  alt 
vera  með  feldu.  .  .  .     Eitthvað  öfugt  við  ræðuna. 

Nei!  Nei!  Hún  vildi  ekki  hugsa  um  það,  það  var 
ekkert.  .  .  .  Margt,  margt  hafði  verið  ánægjulegt.  Æfin- 
lega  hafði  hann  verið  henni  góður.  Og  öllum  hafði  hann 
viljað  vera  góður  —  oft  um  efni  fram. 

Hugurinn  reyndi  að  halda  sér  dauðahaldi  í  þær  end- 
urminningar.  En  misti  af  þeim.  Þær  urðu  eins  og  að 
skýjaflókum  og  liðu  burt. 

Aðrar  hugsanir  ruddust  að^  harðar  eins  og  hraunstrók- 
arnir. 

Hvers  vegna  hafði  hann  aldrei  talað  við  söfnuðinn 
neitt  hkt  því,  sem  hann  talaði  á  fundinum  í  Kaupmanna- 
höfn"?  Hvers  vegna  hafði  hann  aldrei  talað  við  söfnuð- 
inn  neitt  hkt  því,  sem  hann  talaði  við  hana  sjálfa,  eink- 
um  i  tilhugahfinu  og  fyrstu  mánuðina  eftir  hjónavígsluna? 

Hvers  vegna  hafði  hann  aldrei  látið  þess  getið,  að 
neitt  nýtt  væri  á  ferðum?  Hvers  vegna  talað  eins  og 
menn  töluðu  fyrir  hálfri  öld  eða  fyr? 

Hann    h  u  g  s  a  ð  i    ekki  svo.     Það  vissi  hún  vel. 

Hvers  vegna  talaði  hann  ekki  eins  og  hann  hugsaði? 

Hún  hafði  haft  orð  á  þessum  spurningum  við  hann. 

—  Hvað  heldurðu,  að  fólkið  hérna  skilji  i  vandamál- 
um  visindanna"*  hafði  hann  þá  sagt. 

—  En  að  reyna  að  gera  þau  skiljanleg? 

—  Hleypa  öllu  í  uppnám?  Og  kippa  grundvellinum 
undan  huggun  og  von  hver  veit  hvað  margra? 

—  Finst  þér  grundvöllurinn  vera  sem  traustastur? 
Finst  þér  huggunin  og  vonin  i  sem  föstustum  skorðum,  þeg- 
ar  fer  að  hvessa?  Finst  þér  ekki  huggunin  verahjáæði- 
mörgum  mest  i  þvi  fólgin  að  verjast  hugsunum?  Og  von- 
in  i  meira  lagi  reykkend? 


Á  vegamótuiii.  9^ 

Hann  hafði  ekki  viljað  ræða  það  mál  frekara.  Ekki 
heldur  síðar.  Avalt  farið  undan  i  flæmingi.  Farið  að  tala 
um  eitthvað  annað,  ef  hún  veik  að  þvl.  Eða  farið  að  láta 
vel  að  henni. 

Hún  fann  ekki  betur  en  að  hann  væri  að  verða  frá- 
hverfur  þeim  bókum,  sem  hann  hafði  áður  látið  mest  af^ 
Nú  fekst  hann  aldrei  til  þess  að  tala  um  þær. 

Komu  þær  óþægilega  við  samvizku  hans? 

Eða  var  hann  að  fella  allar  andlegar  flugfjaðrir? 

Nei.     Það  var  verið  að  reyta  þær  af  honum. 

Og*  hræðslan  hvarf  um  stund.  Hugurinn  varð  fullur 
af  gremju  og  hatri.  Hún  hefði  getað  lamið  vini  hans  með 
rússneskum  hnútasvipum. 

Hún  mundi  eftir  sýslumanninumj  kvöldið  sem  hann 
hafði  setið  inni  hjá  þeim  í  fyrra  haust  og  haldið  mann- 
inum  hennar  í  löngu  hláturs-kasti.  Hún  mundi,  hvað  það 
var,  sem  hann  hafði  látið  hann  hlæja  að.  Hann  hafði 
verið  að  henda  gaman  að  sólardrauraum  mannanna.  Að- 
traustinu  á  mönnunum.  Að  sjálfsfórnar-þránni.  Að  kær- 
leikanum.  Að  sannleiks-baráttunni.  Að  öUu  því,  sem 
hún  taldi  björtustu  geislana  frá  guði. 

Alt  hafði  hann  sýnt  þetta  með  kynlegri  afskræ.ming- 
ar-orðgnótt  i  spéspegii  fyrirlitningarinnar. 

Og  niaðurinn  hennar  hafði  hlegið.  Hún  hafði  skilið 
hláturinn.  Sýslumaður  talaði  áreiðanlega  af  undarlegri 
snild. 

En  sjálf  hló  hún  ekki.  Henni  fanst  hún  standa  alls- 
nakin  úti  i  gaddhörku.  Og  eftir  það  kóhiaði  henni  um 
hjarta  hvert  sinn,  sem  hún  vissi,  að  fundum  þeirra,  sýslu- 
manns  og  mannsins  hennar,  bar  saman. 

Og  hún  mintist  kaupmannanna  beggja.  Hvað  þeir 
höfðu  ávalt  verið  þess  albúnir  að  fylgja  sýslumanni  að 
málum,  þó  að  ver  gegndi.  Henni  hafði  sviðið  það  sárt 
að  heyra  og  sjá  alþýðumenn  gera  sér  i  hugarlund,  að 
þessir  menn  væru  höfðingjar  þeirra.  í  hennar  augum 
Toru  þeir  litið  annað  en  þrælar.      Þrælar  gróðafíknarinn-^ 


"10  Á  veí^amótum. 

nr  og  venjunnar  og  mentunarskortsins  og  hugsjónaleysis- 
ins  og  alls  konar  oddborgaraháttar. 

Hún  hafði  hlustað  á  samræður  þeirra  inni  i  skrifstofu 
mannsins  hennar.  Hún  hafði  fundið,  að  þessir  kaupmenn 
liöfðu  aldrei  lesið  neina  bók,  sem  nokkurs  var  um  vert, 
vissu  ekkert,  höfðu  aldrei  hugsað  um  neitt,  sem  kveikir 
elá  andans  i  sálum  siðaðra  manna.  Þeir  gátu  ekkert  ann- 
að  en  étið  eftir  og  samsint  sýslumanni.  Og  stundum  vissi 
hún,  þegar  hún  kom  inn  til  þeirra,  að  þeir  höfðu  verið 
að  tala  um  kvenfólk.  Hún  heyrði  það  á  hlátrinum,  áður 
en  hún  lauk  upp  hurðinni.  Hún  sá  það  á  uppgerðar-sak- 
leysinu,  sem  þeir  reyndu  að  breiða  yfir  andlitin  á  sér. 
Og  hún  fann  óhreinar  hugsanir  vera  að  þvælast  í  loftinu 
utan  um  sig. 

Henni  fundust  sálir  þessara  kaupmanna  skemdar  eins 
og  saltkjötið  þeirra.  Og  yfir  vötnum  hfsins  þar  i  kaup- 
túninu  fanst  henni  andi  sýslumanns  sveima  eins  og  dökk- 
ur  hræfugl  með  súgmiklum  vængjum. 

Þessir  voru  vinir  mannsins  hennar.  Með  þeim  skemti 
hann  sér  við  l'hombre  og  viðsjárvert  hjal  og  góð  vin  og 
góðan  mat.  Stundum  fanst  henni  þeir  eins  og  blóðsugur, 
sem  va^ru  að  sjúga  göfgi  sálar  hans  út  úr  honura.  Stund- 
um  eins  og  illvættir,  sera  væri  að  soga  hann  niður  i  eitt- 
hvert  geigvænlegt  djúp,  eða  teygja  hann  inn  i  hóla. 

En  stundum  hafði  hún  reynt  að  hrista  þessar  áhygg- 
jur  af  sér.  Hún  hló  þá  að  hræðslunni.  Ekki  mátti  hún 
gera  raanninn  sinn  að  ófullveðja  barni.  Eins  og  hann 
væri  ekki  henni  frerari  að  andlegum  þroska.  Eins  og 
hann  sæi  ekki  alt,  sem  hún  sá.  Eins  og  hann  sæi  það 
ekki  alt  miklu  betur.  Eins  og  hún  sæi  ekki  daglega,  að 
hann  var  gæðaraaður,  og  að  enginn  hafði  spilt  honum. 

Jú,  hún  vissi  það  vel,  að  hann  sá  meira  en  hann 
sagði.  Hann  sagði  svo  litið  —  um  alt  — .  Einkum  á  síð- 
ustu  timum.  .  .  .  Hún  vissi  vel,  að  það  var  ekki  h  a  n  n, 
sem  sóttist  eftir  að  binda  félag  við  þá,  heldur  þ  e  i  r 
við  hann.  Hann  hafði  ekki  vísað  þeim  á  bug.  Annað 
hafði  hann  ekki  gert.     Það  var  sjálfsagt  gagnstætt   eðlis- 


Á  vegamótum.  11 

fari  hans  að  hrinda  nokkurum  manni  frá  sér.  Til  þess 
var  hann  of  mikið  Ijúfmenni.  Og  oft  hafði  hún  séð  ein- 
kennileg  svipbrigði  á  andlitinu  á  honum,  þegar  þeir  höfðu 
sagt  eitthvað,  sera  horium  gazt  sýnilega  ekki  að.  Likast 
því,  sem  þokuslæðingur  kæmi  á  augun  á  honum. 

—  Er  hann  að    loka    augum    sálar   sinnar?    hafði    hún 
sagt  við  sjálfa  sig. 

Hana  hafði  langað  til  þess,  að  hann  gerði  meira. 
En  vænt  hafði  henni  þótt  um,  nð  þetta  fór  ekki  alveg 
íram  hjá  honum. 

En  hvað  sem  þvi  leið  —  hvaða  rétt  átti  hún  á  því 
að  drotna  yfir  honum,  velja  honum  vini,  dæma  alt  óal- 
andi  og  óferjandi,  sem  henni  gazt  ekki  að,  haga  öllu  eft- 
ir  sinni  vild? 

Móðir  hennar  hafði  einu  sinni  sagt  við  hana  i  þykkju, 
^ð  hún  blési  alt  út,  sem  henni  þætti  miður,  eins  og  likna- 
helg.  Það  mundi  stafa  af  því,  að  hún  væri  einbirni,  og 
faðir  hennar  væri  efnaður  maður,  og  gæti  látið  alt  eftir 
henni  og  vildi  gera  það.  Ef  hún  hefði  verið  fátækling- 
ur,  mundi  henni  hafa  lærst  betur  að  sætta  sig  við  það, 
sem  ekki  væri  alveg  eftir  hennar  geðþótta.  Voru  um- 
mæli  móður  hennar  að  koma  fram  nú?  Var  þetta,  þegar 
öllu  var  á  botninn  hvolft,  ráðríki  og  ofstopi? 

Nei!  Nei!  Það  átti  ekkert  skylt  við  ráðríki,  að  hún 
var  hrædd  við  pað,  sem  nú  átti  að  reyna.  Það  var  áreið- 
anlega  glæpur  og  skömm  —  öllum,  sem  við  það  yrði 
riðnir  —  að  sviftá  bláfátækan  barnamann  atvinnu  sinni 
við  barnaskólann,  og  hafa  rétttrúnaðinn  að  yfirvarpi,  til 
þess  að  koma  að  einum  vini  sýslumanns. 

Hvað  hafði  kennarinn  til  unnið? 

Ekkert  annað  en  það,  að  h^nn  hafði  sagt  satt.  Það 
átti  að  i'íða  honum  að  fullu. 

Hann  hafði  sagt  börnunum,  að  ritningin  væri  ekki 
öll  guðs  orð. 

Eins  og  nokkur  lifandi  maður  á  jarðríki  gæti  fært 
nokkur  skynsamleg  rök  að  þvi,    að  hún  sé  öll  guðs  orð! 

Hann  hafði  sagt  þoim,  að  ýmsar  kenningar  í  kverinu 


12  Á  vegamótum. 

teldi  hann  injög  vafasamar,  og  að  sömu  augum  litu  á 
þær  kenningar  ýmsir  af  ágætustu,  guðræknustu,  lærðustu 
og  vitrustu  mönnum  veraldarinnar.  Börnunum  væri  lang- 
bezt  að  fullyrða  ekkert  um  þau  atriði,  fyr  en  þau  hefði 
öðlast  þann  þroska,  að  þau  gæti  afiað  sér  sjálfstæðrar 
sannfæringar  um  þau. 

Eins  og  þetta  væri  ekki  svo  sjálfsagt,  að  það  væri 
ósamboðið  fullorðnura,  heilvita  raönnum  að  deila  um  ann- 
að  eins!  Eins  og  alt  annað  væri  ekki  ofriki  við  sálir 
barnanna ! 

Og  eins  og  það  væri  ekki  áreiðanlegt,  að  maðurinn 
hennar  væri  i  raun  og  veru  á  sama  máli! 

Allir  vissu,  að  kennarinn  var  góður  maður  og  gæt- 
inn  og  guðrækimij  með  ríkan  skilning  á  trúarþörf  mann- 
anna,  fullur  af  góðgirni  og  sannleiksást. 

Og  nú  hafði  komið  áskorun  til  skólanefndarínnar  um 
að  reka  hann.  Allir  vissu,  hvernig  sú  áskorun  var  til 
orðin.  Þarna  þurfti  að  smeygja  inn  einum  af  nánustu 
vinum  og  fylgifiskum  sýslumanns  .  .  .  Var  ekki  guðlaust 
að  nota  sér  fáfræði  manna  með  þessum  hætti? 

Og  hvernig  gat  hún  hugsað  til  þess,  að  maðurinn 
hennar  léti  hafa  sig  til  annars  eins? 

Nei.  Hún  ætlaði  ekki  að  hugsa  til  þess.  Þetta  var 
ekkert  annað  en  fjarstæða. 

En  hún  gat  ekki  um  annað  hugsað.  Hún  var  svo 
hrædd.  Henni  fanst  eins  og  öll  ánægja  sín  og  von  og 
sæmd  leika  á  þræði  .  .  .  .  Og  hún  vissi  ekki  nema  þráð- 
urinn  kynni  að  slitna,  þegar  maðurinn  hennar  kæmi  inn 
úr  dyrunum 


Hann  kom  inn  úr  dyrunum. 

—  Sæl,  elskan  mín,  sagði  hann. 

—  Komdu  sæll,  góði^  sagði  hún. 

Hún  þorði  ekki  að  líta  upp.  Var  hrædd  um,  a& 
hún  kynni  að  sjá  úrslitin  á  honum.  Einblíndi  á  barni& 
i  vöggunni. 

Hann  fór  inn  í  skrifstofu  sina. 

Þá  þuríti  hún  einskis    að    spyrja.     Hún    þekti    hann 


Á  vegamótum.  13 

«vo  vel,  að  hún  vissi,  að  hefðu  úrslitin  orðið  að  hennar 
skapi;  þá  mundi  hann  hafa  sagt  henni  þau  ótilkvaddur. 
Vissan  stælti  hana.  Hún  fór  inn  i  skrifstofuna  til  hans. 
Hann  var  seztur  við  skrifborðið  sitt  og  farinn  að  lesa  í 
bók. 

—  Hvað  gerðist  á  skólanefndarf undinum  ?  mælti  hún 
stillilega. 

Hann  leit  ekki  upp  úr  bókinni. 

—  A  sRólanefndarfundinum  ? 
Hann  þagði  við  ofurlítið. 

—  Nú  er  hann  að  hugsa  sig  um,  sagði  hún  við  sjálfa 
■sig.     Hún  fann  stillinguna  vera  að  réna. 

—  Já;  sagði  hún,  og  rómurinn  varð  hvassari. 

—  0-00  .  .  .  Það  var  samþykt  að  gera  töluvert  við 
húsið,  áður  en  byrjað  verður  að  kenna  í  því. 

—  Eg  á  ekki  við  þ  a  ð,  góði.  Og  þú  veizt  það  .  .  . 
Hvernig  fór  um  kennarann? 

—  Um  kennarann?  .  .  .  Það  verða  kennara-skifti 
,  .  .  eins  og  þú  getur  nærri. 

Nú,  þetta  átti  að  vera  svo  sem  sjálfsagt!  Hún  átti 
að  geta  þvi  nærri! 

—  Eg  get  þ vi  e  k  k  i  nærri  ....     Þetta  er  smán ! 
Nú  leit  hann    upp    úr    bókinoi.     Hann    fann^    að    til 

sóknarinnar  var  stofnað  svo  ósleitilega,  að  ekki  var  ann- 
ars  kostur  en  verja  sig. 

—  Hvaða  ákaflega  tekurðu  þetta  geyst!  ...  Skárri 
er  það  ofsinn! 

Hann  var  enn  stiltur  og  rómurinn  góðmannlegur. 

—  Hvernig  fórstu  að  gera  þetta?  sagði  hún. 
Honum  fanst  hann  finna  keim  af  grátstaf  i  kverkum 

hennar. 

—  Ekki  er  eg  öll  skólanefndin,  mælti  hann. 

—  Getirðu  ekki  ráðið  öðru  eins  og  þessu  i  máli,  sem 
þú  heíir  einn  vit  á,  þá  finst  mér  fara  að  verða  nokkuð 
vafasamt,  hvort  þú  ert  fær  um  að  vera  prestur  hér. 

Hann  roðnaði. 

—  Það  vill  svo  til,  að  þú  ræður  ekki  afsetning  minni 


14  Á  ve^amótuin. 

.  .  .  Annars  skilst  mér  svo,  sem  þér  muni  finnast;  að  eia 
manneskja  að  minsta  kosti,  önnur  en  eg,  muni  hafa  tölu- 
vert  vit  á  þessu. 

—  Við  skulum  ekki  vera  að  deila  um  það,  sem  ekki 
kemur  málinu  neitt  við  .  .  .  .  Og  þú  veizt  vel,  við  hva^ 
eg  á. 

—  Eg-  get  ekki  gert  að  þvi,  að  fólkið  hér  i  sókninni 
vill  ekki  látn  innræta  börnum  sínum  annað  en  það,  senj 
þvi  hefir  sjálfu  verið  kent  ....  Og  sannast  að  segja 
finst  mér  ekki  ósiuingjarnt,  að  það  ráði  því. 

—  Blessaður,  farðu  nú  ekki  að  telja   sjálfum  þér  eða 
mér  trú  um,  að  það  sé  f  ó  1  k  i  ð  hérna,  sem  ræður  þessu 
Það  er  sýslumaðurinn,    sem  ræður  þvi,  og  kaupmennirnir 
....     Þessir  rnathákar  og  vínsvelgir  og  guðlastarar! 

—  Þetta  eru  óguðlegir  dómar,  sagði  presturinn  og^ 
spratt  upp  úr  sætinu. 

Geðshræring  frúarinnar  tór  lika  vaxandi. 

—  V  i  t  u  m  við  nokkuð  um  guð,  annað  en  það,  hvern- 
ig  hann  hefir  birzt  i  hinu  bezta  í  mönnunum?  Og  hafa 
þeir  ekki  hent  gaman  að  því  öllu  og  svívirt  það?  .... 
Og  það  hér  inni  í  þinni  eigin  stofu! 

Honum  varð  orðfall.  Hann  horfði  á  hana.  I  svipn- 
um  var  angist. 

—  Og  hverjum  er  það  að  kenna,  að  þessir  riddarar 
rétttrúnaðarins  hafa  náð  valdi  á  fólkinu  i  öðru  eins  máli 
og  þessu?  sagði  frúin  enn  fremur.  Engum  öðrum  en  þér, 
sera  ert  á  sama  máli  eins  og  kennarinn,  sem  þið  eruð  að 
reka!  .  .  .     Hver  á  að  tala  við  fólkið,  þegar  þú  þegir? 

—  Þú  veizt,  hvernig  eg  lit  á  það  mál,  sem  þú  ert 
nú  að  ympra  á.     Eg  hefi  oft  sagt  þér  það. 

Hann  reyndi  sýnilega  að  stilla  sig  sem  bezt. 

—  Já,  eg  veit  það.  Eg  kann  utan  bókar  allar  viðbárur 
heigulskaparins  og  ódrenglyndisins. 

Hann  hrökk  saman  og  varð  fölur  sem  nár. 
Þá  gekk  hann  að  henni.     Svipurinn  harðnaði.    Hann 
lagði  hægri  höndina  nokkuð  fast  á  öxl  hennar  og  sagði : 

—  Nú  segir  þú  ekki  meira.    Ekki  vegna  min,  heldur 


Á  vegamótum.  15' 

vegna  sjálfrar  þín.  Þú  sér  sjálf,  að  ofurlítilli  stund  lið- 
innij  svo  sárt  eftir  þessum  óguðlegu  ógætnisorðum.  Þú 
veizt,  að  eg  er  ekkert  vondur  maður  og  enginn  ódrengur.. 

En  hún  gat  ekki  stilt  sig. 

Hún  hopaði  á  hæli  frá  honum  og  svaraði  með  ákefð: 

—  Nei,  nú  ætla  eg  að  tala.  Hvað  sem  af  þvi  hlj^zt^ 
skal  það  út,  sem  hefir  brent  sál  mina  sárast  að  undan 
förnu  .  .  .  Eg  skil  það,  að  þú  viljir  láta  mig  þegja.  Þér 
hugkvæmist  aldrei  neitt  ráð  annað  en  þögnin.  Alt  þitt 
hjal  um  andleg  mál  er  ekki  annað  en  þögn  —  þögn  um 
hugsanir  þessarar  aldar  —  þögn  um  alt  það,  sem  kemur 
börnum  nútímans  í  raun  og  veru  nokkuð  við  .... 
Og  stundum  finst  mér  þetta  hjal  eins  og  reykur  af 
útbrunnu  eldsneyti.  Sumir  sofna  i  þeirri  svælu.  En  öðr- 
um  súrnar  sjáldur  1  augum.  .  .  .  Eg  veit,  að  þetta  verður 
ekki  sagt  um  þig  einan.  Svona  eruð  þið.  .  .  .  Hvers  vegna 
felið  þið  eldinn  fyrir  fólkinu  —  eld  nýrra  hugsana,  eld 
andans  —  þið  ykkar,  sem  vitið,  að  hann  hefir  aldrei  log- 
að  skærara  i  veröldinni  en  nú  ?  Eg  veit  það.-  Þú  hefir 
margsinnis  sagt  mér  það.  Þið  eruð  hræddir  um,  að  fólk- 
ið  brenni  sig,  segið  þið.  En  það  er  ósatt.  Þið  eruð  ekki 
hræddir  við  þ  a  ð ,  þó  að  þið  séuð  að  reyna  að  telja  ykk- 
ur  trú  um  það.  Það  er  oddborgarahátturinn  utan  um 
ykkur,  sem  þið  standist  ekki.  Þið  látið  alt  af  bera  vatn 
i  eldinn  i  sálum  ykkar  —  slökkva  sannleiksástina  sjálfa. 
.  .  .  Og  við  og  við  fer  eins  og  i  dag.  Sannleikanum  af- 
neitað.  Og  ill  öfl  látin  fara  með  fólkið  út  i  ódrengskap 
og  rangsleitni. 

Hún  leit  á  hann  og  sá,  að  hann  horfði  á  hana.  Og 
hún  sá  jafnframt,  að  öU  reiði  var  horfin  af  andlitinu  á 
honum.    Hann  horfði  á  hana  ástríkum  bænaraugum. 

Henni  féll  allur  ketill  i  eld.  í  huga  hennar  skaut  á 
einu  augabragði  upp  meðvitundinni  um  það,  að  eitthva^^ 
væri  rangt  hjá  henni  sjálfri.  Hún  vissi  ekki,  hvað  það 
var.  Hún  fann  á  þeirri  stund,  betur  en  nokkuru  sinni  áð- 
ur,  hve  heitt  hann  unni  henni  —  hve  þrá   hans  eftir  ást 


16  Á  vegamótuin. 

hennar  var  takmarkalaus.  Og  henni  fanst  hún  vera  sjálf 
^ins  og  gargandi  kria. 

Hún  fleygði  sér  i  legubekkinn,  stakk  andlitinu  niður 
1  legubekkshausinn  og  grét  sáran. 

Hann  flutti  stól  til  hennar,  settist  á  hann,  tók  utan 
um  þá  hönd  liennar,  sem  að  honum  vissi,  og  klappaði 
henni  bliðlega. 

—  Gráttu  ekki,  elskan  min,  vertu  ekki  að  gráta, 
mælti  hann.  .  .  .  Eg  er  enginn  bardagamaður.  Eg  er  eng- 
in  eik.  Eg  svigna  eins  og  stráin.  En  eg  er  ekki  eins 
vondur,  eins  og  þú  heldur.  Eg  hefi  útvegað  Þórði  annan 
skóla,  snerist  í  þvi  tafarlaust,  þegar  eg  sá,  hvernig  hér 
hlaut  að  fara.  Svo  að  h  a  n  n  verður  ekki  fyrir  neinu 
skakkafalli.  .  .  .  Eg  veit  þú  segir,  að  þá  hafi  sannleikur- 
inn  orðið  það.  Það  er  alveg  satt.  Heldurðu  eg  viti  það 
ekki?  Heldurðu  ekki,  eða  skilurðu  ekki,  að  þetta  hafa 
verið  sárir  þyrnar,  sem  stungist  hafa  inn  i  sál  mína? 
Skilurðu  ekki,  að  eg  hefi  ekki  eiiiu  sinni  getað  talað  um 
þetta  við  þig,  af  þvl  að  það  hefir  verið  svo  viðkvæmt? 
Nú  fyrst  get  eg  það^  af  þvi  að  eg  sé,  hvað  mikið  er  i 
húfi.  .  .  .  Af  öllu  því,  sem  okkur  mönnunum  er  á  hendi 
falið,  finst  már  sannleiksbaráttan  vera  flóknast  og  vanda- 
samast  viðfangsefni.  Vafalaust  er  það  veikleika  minum 
að  kenna,  að  hún  miklast  mér  svo  i  augum.  En  satt  er 
þetta  samt.  Mennirnir  fjandskapast  ekki  jafn-ákaft  gegn 
neinu  eins  og  sannleika,  sem  birtist  þeim  i  nýrri  mynd. 
Og  allur  fjandskapur  gefur  illum  öflum  byr  undir  báða 
vængi.  Fyrir  allan  fjandskap,  við  menn  eða  hugsjónir, 
verða  einhverjir  verri  menn  en  þeir  hefði  annars  orðið. 
.  .  .  Hugsaðu  þér,  hvað  hefði  orðið  úr  þessu  kennara- 
máli;  ef  eg  hefði  gert  það,  sem  þú  vildir,  að  eg  gerði  — 
gert  það,  sem  eg  hefði  ef  til  vill  átt  að  gera.  Ouð  veit, 
hvað  eg  hefði  átt  að  gera.  Eg  veit  það  ekki.  Eg  veit 
það  eitt,  að  þá  hefði  illar  hugsanir  farið  hvitfyssandi  um 
sveitina,  eins  og  öldurnar  hérna  úti  á  firðinum,  þegar  þær 
^ru  æstastar.  Að  rógur  og  ómildir  dómar  hefði  borist 
frá  einu  heimili  til  annars,    hefði    smogið    úr  einni    sál  i 


Á  vegamótum.  17 

íiðra.  Eg  veit,  að  eg  hefði  fengið  einhverja  á  mitt  band. 
En  að  sýslumaðurinn  og  kaupmennirnir  hefði  lika  fengið 
€inhverja  á  sitt  band.  Og  eg  veit,  að  flokkarnir  hefði 
farið  að  fjandskapast  hvorir  við  aðra.  .  .  .  Eg  hefi  ekki 
.alt  af  verið  svona  skapi  farinn.  Eg  veit  það.  Og  þú  veizt 
það  líka.  Þegar  bækurnar  einar  eru  fyrir  framan  okkur, 
þá  eru  allar  götur  greiðfærar.  Og  þá  er  sannleiksbrautin 
þráðbeinn  og  rennsléttur  þjóðvegur.  En  þegar  út  i  lifið 
kemur,  verða  göturnar  svo  margar  og  vandi  að  greina 
þær  rétt  hverja  frá  annari.  Og  viða  er  girt  yfir  þær,  svo 
^ð  snúa  verður  við.  Og  sumstaðar  kviksyndi  á  götunni, 
sem  sneiða  verður  hjá.  Og  á  menn  eins  og  mig  dettur 
oft  myrkrið,  áður  en  okkur  varir,  myrk.ur  efans  og  ráða- 
leysisins.  .  .  .  Eg  veit^  að  sannleiksbaráttuna  verður  að 
heyja.  Eg  veit,  að  annars  yrði  veröldin  ekki  að  eins  að 
stöðuvatni,  heldur  lika  að  forarpolli.  Eg  veit,  að  miklir 
menn  heyja  hana  eins  i  lifinu,  eins  og  þeir  heyja  hana  á 
^skuárunum  í  huganum.  En  eg  veit,  að  eg  er  ekki  mik- 
ill  maður.  Eg  veit,  að  allur  rógur  um  mig  og^vini  mina 
<étur  sig  inn  í  sál  mina,  eins  og  meinsemd  full  af  eitri. 
Eg  veit,  að  samkvæmt  einhverju  dularfullu  lögmáli  til- 
verunnar  verða  æfinlega  einhverjir  menn  þeim  mun  verri, 
sem  meira  er  unnið  gott.  Eg  veit,  að  hjá  því  verður 
ekki  komist.  Eg  veit,  að  það  rýrir  ekki  gildi  hins  góða. 
En  eg  veit  hka,  að  kæmi  einhver  maður  til  mín,  þessa 
heims  eða  annars,  og  færði  mér  sönnur  á  það,  að  eg  hefði 
gert  hann  að  verri  manni,  þá  gæti  eg  ekkert  annað  gert 
en  hulið  andlit  mitt  og  sagt:  Guð,  vertu  mér  syndugum 
líknsamur !  .  .  .  Gráttu  ekki,  elskan  mín,  gráttu  ekki !  .  .  . 
Hugsaðu  ekki  um  mig  sem  ódreng,  hvorki  við  sannleik- 
ann  né  annað.  En  hugsaðu  um  mig  sem  veikan  vin  þinn 
á  vegamótum,  breyskan  og  ráðþrotaí  myrkrinu.  Eg  veit 
svo  oft  ekki,  hvert  eg  á  að  halda.  Og  eg  stend  kyr  og 
horfi  iit  i  myrkrið.  En  þeim,  sem  standa  hjá  mér,  vil  eg 
vera  svo  góður  sem  eg  get. 

Hann  laut  niður  og  kysti  hana  á  hárið. 


18  Á  vegamótum. 

Þá  ætlaði  hann  að  rétta  sig  upp. 

En  hún  tók  báðum  höndum  uni  háls  honum. 


Eftir  drykklanga  stund  átti  hann  brýnt  erindi  á  ann- 
að  heimili.  Hún  sat  eftir  og  horfði  á  eftir  honum  út  um 
vesturglugga  skrifstofunnar. 

Kvöldsólin  skein  þá  gegnum  skýrönd  og  varpaði  rauð- 
um  töfraljóma  yfir  strókana  vestur  i  hrauninu. 

Og  sóJin  skein  inn  í  sál  konunnar.  Og  hún  sá  nýtt 
útsýni  lúkast  upp.  Hún  þóttist  skilja,  að  kærleiksþráin 
og  sannleiksástin  hljóta  að  geta  átt  samleið. 

Og  hún  sá,  að  það  var  hennar  hlutverk  sjálfrar,  ad 
finna  leiðina. 

En  jafnframt  vissi  hún,  að  leiðin  yiði  vandfundin. 

ElNAR    HjÖELEIFSSON, 


Móðiirmáliö. 

(Talað  til  stúdenta  á  fundi  21.  des.  1907.) 


Aldarrninning  Jónasar  Hallgrímssonar  hefir  vakið  marg- 
an  mann  til  umhugsunar  um  islenzka  tungu. 

Sveinn  lögmaður  Sölfason  segir  svo  i  formálanum  að 
bók  sinni  »Tyro  juris« : 

»Þar  næst  meðkenne  eg^  að  hier  finnast  ógjarnan 
»gömul  gullaldarorð,  sem  nú  eru  komen  úr  Móð,  og  að  eg 
»þarímót  hefe  stundum  hiálpast  við  þau  orð,  sem  dreg- 
»enn  eður  samsett  eru  af  Dönskunni,  hvað  eg  helld  eingen 
»spiöll  .  .  .  .  og  so  sem  vor  Efne  i  flestum  Greinum  depen- 
»dera  af  þeim  Dönsku;  þvi  má  þá  ecke  einnen  vort 
»Tungumál  vera  sömu  Forlögum  undirorpeð.« 

Þessi  eymdarorð  bárust  mönnum  til  eyrna  á  ofan- 
verðri  átjándu  öld. 

Þjóðin  var  dauð  úr  öllum  æðum;  hún  hafði  giatað* 
trúnni  á  mátt  sinn  og  megin;  þá  var  það  talið  líklegast 
til  frama,  að  herma  eftir  erlendri  þjóð,  semja  sig  að^ 
hennar  siðum,  tala  hennar  tungu. 

Slík  niðurniðsla  móðurmálsins  ber  órækan  vott  um 
þjóðarhnignun,  um  lítilmensku^  heigulskap  og  vesaldóm. 

En  erum  við  þá,  sem  nú  lifum,  sýknir  saka?  Er 
móðurmálið  okkar  hafið  til  fulls  upp  úr  níðurníðslu  undan- 
farinna  alda? 

Líklega  halda  flestir  að  svo  sé. 

Og  það  er  satt,  að  ritmálið  heflr  tekið  algerðum 
stakkaskiftum  síðan  daga  Sveins  lögmanns.  Það  heflr 
kastað  útlenda,  danska  og  latneska  hamnum ;  það  heflr 
eins  og  losnað  úr  álögum ;  og  þá  lausn  þökkum  við  ýms- 


20  Móðurmálið. 

um  ágætismöiinum,  sem  voru  uppi  á  öndverðri  19.  öld, 
þeim  Sveinbirni  Egilssyni,  Konráði  Gislasyni,  Jónasi  Hall- 
grímssyni  o.  fl.;  íslenzkan  hafði  til  allrar  hamingju  átt 
sér  örugt  fylgsni  undir  tungurótum  alþýðunnar;  þess 
vegna  var  henni  þ  á  viðhjálpandi ;  þessir  menn  leiddu 
hana  út  úr  felunum  og  settu  hana  i  hcísæti  bókmentanna. 
Við  unnum  Jónasi  mest,  af  þvi  að  hann  heflr  manna  bezt 
leitt  i  Ijós,  að  nútíðarmálið,  eins  og  það  lifði  og  liflr  enn 
á  vöruni  alþýðunnar,  er  svo  fjölskrúðugt,  lipurt  og  hljóm- 
fagurt,  ef  rykið  er  hrist  af,  að  þvi  má  með  réttu  skipa 
við  hlið  forntungunnar  og  i  flokk  merkustu  tungumála 
heimsins. 

Jónas  Hallgrimsson  var  upprisa  og  líf  islenzkrar 
tungu 

»En  hvað  er  þá  orðið  o  k  k  a  r  starf «  siðan  hann  og 
hans  félagar  hnigu  til  moldar? 

»Höfum  við  gengið  til  góðs  götuna«,  sem  þeir  vísuðu 
oss  á? 

Höfum  V  i  ð  unnið,  svo  um  muni,  að  viðreisn  og 
þroska  raóðurmálsins? 

Nei.     Það  er  meinið.     Við  höfum  ekkert  gert. 

Enn  er  flest  lært  á  danskar  bækur  i  helzta  almenna 
mentaskóla  landsins;  enn  tala  flestir  kennarar  dönsku- 
blending  við  lærisveina  sina;  enn  er  engin  orðabók  til 
yflr  nútíðarmálið  i  heild  sinni,  engin  orðbeygingafræði, 
engin  orðskipunarfræði,  engin  orðsköpunarfræði,  alls  eng- 
ar  nýtar  kenslubækur  til  að  kenna  móðurmálið;  móður- 
málskenslan  er  þess  vegna  lítils  virði,  eða  einskis,  i  flest- 
um  menningarskólum  landsins;  henni  er  haldið  uppi  fyrir 
siðasakir,  rétt  til  málamyndar,  eins  og  einhverri  hálf- 
óþarfri  aukagetu. 

Það  er  satt,  að  málið  heflr  auðgast  undanfarinn  manns- 
aldur;  þvi  hafa  fénast  mörg  ný  orð,  sem  fengur  er  i.  En 
meir  heflr  þó  dyngst  i  það  af  útlendum  orðskripum.  Far- 
ið  og  talið  við  verzlunarmenn ;  þeir  hafa  dönsk  orð  í 
annarihvorri  setningu,  sem  þeim  hrýtur  af  vörum.  Sama 
er  að  segja  um  sjómenn  og  iðnaðarmenn;     allir    eru  þeir 


Móðurmálið.  21 

dönskuskotnir.  En  verstir  eru  þó  mentamennirnir;  þeir 
gera  sér  að  visu  flestir  eitthvert  far  um  að  rita  málið 
stórlýtalaust,  en  þeir  t  a  1  a  það  manna  v  e  r  s  t ;  tal 
þeirra  er  mest  mengað  dönskum  orðum  og  setningum. 

Uppi  i  sveitum  er  enn  töluð  góð  islenzka.  En  þar 
fækkar  heldur  fólkinu ;  þvi  fjölgar  i  kaupstöðunum.  Þcim 
fækkar  óðum,  sem  tala  islenzku,  þeim  fjöJgar  óðum,  so:n 
tala  dönskublending. 

Sveitamenn  tala  islenzku,  af  því  að  þeir  hafa  ekki 
heyrt  annað  mál,  ekki  lært  annað;  en  þeir  virða  flestir 
málið  einskis;  þeim  þykir  frami  i  þvi,  að  kunna  fáein 
erlend  orð  og  hafa  þau  jafnan  á  lofti;  vita  oftast  ekki 
hvað  þau  merkja,  en  halda  þau  hljóti  að  tákna  eitthvað 
markvert,  af  þvi  að  þau  eru  útlend;  það  er  t.  d.  altalað 
um  eitt  hérað,  að  þar  séu  allir  vitmenn  kallaðir  »idíótar«. 

Unga  fólkið  fylkist  úr  sveitunum  hingað  í  bæinn  til 
vetursetu,  piltarnir  til  að  læra  tungumál  —  erlend  mál, 
stúlkurnar  til  að  »ganga  á  verksteð«  eða  læra  »matar- 
lagningu«.     Og  alt  lærir  það  að  tala  dönskublending. 

Reykjavík  er  brugðið  um  spillingu ;  eina  spillingin, 
sem  að  kveður,  það  er  spílling  móðurmálsins.  En  hana 
nefnir  enginn;  hana  forðast  enginn ;  og  hún  berst  óðfluga 
yfir  landið  eins  og  bráðnæm  sótt. 

Þetta  blendingsmál  kaupstaðanna  stikar  skessuskref- 
um  yfir  bygð  manna.  Eftir  fáar  aldir  verður  það  komið 
inst  i  afdali,  bygðina  á  enda,  þjóðina  á  enda.  Þá  mun 
hún  dauð,  þessi  fagra  tunga  feðra  vorra,  hún,  sem  er 
móðir  allra  norrænna  mála  og  fegurst  þeirra  allra;  þá 
munu  niðjar  okkar  tala  og  rita  eitthvert  hrognamál,  eitt- 
hvað  á  borð  við  Færeyjamálið. 

Því  segi  eg  það: 

Islenzk  tunga  er  á  glötunarvegi. 

Málið  er  að  spillast  á  vörum  þjóðarinnar.  En  ef  því 
heldur  fram,  þá  hlýtur  ritmálið  einnig  að  spillast,  er 
timar  líða,  og  alt  að  glatast. 

Það  er  eins  og  enginn  viti  af  þessum  voða,  því  lík- 
ast,  sem  við  séum  allir  úti  á  þekju,  blindir  og  heyrnarlausir. 


22  Móðurmálið. 

Við  höfum  oft  orð  á  því,  að  íslendingar  í  Vesturheimi 
séu  að  glata  móðurmáli  sinu;  við  gerum  gys  að  þeim, 
þegar  þeir  segjast  »krossa  strituna«,  en  sjálfir  »spáserum 
við  á  fortóinu«.  Við  sjáum  ensku  flísarnar  vestan  hafs, 
en  eygjum  ekki  dönsku  bjálkana  heima  fyrir. 


Nú  munu  sumir  menn  vilja  skella  skuldinni  á  Dani, 
kenna  þ  e  i  m  um  það^  að  islenzkan  enn  i  dag  »depen- 
derar«  af  dönskunni. 

En  það  er  röng   sakargift. 

-Það  er  gamall  og  Ijótur  siður  hér  á  landi,  að  kenna 
sambandsþjóð  okkar  um  flest  okkar  sjálfsköpuðu  viti. 

Spilling  móðurmálsins   er  sjálfskapað  viti. 

Það  er  auðvitað^  að  hver  smáþjóð  verður  að  leita  sér 
mentunar  i  bókraentir  hinna  stærri  þjóða  og  læra  af  þeira 
ýrasa  vinnu;  og  það  er  auðsætt,  að  tungu  smáþjóðar- 
innar  hlýlui'  jafiian  að  vera  hætta  búin  af  slíkuni  mök- 
um,  ef  engiar  varúðar  er  ga^tt. 

Við  höfura  verið  varúðarlausir.     Það  er  raeinið. 

Við  höfura  átt  raest  viðskifti  og  raentaraök  við  Dani; 
þess  vegna  er  íslenzkan  orðin  dönskuskotiii.  Ef  við  hefð- 
ura  í  þess  stað  og  jafnlengi  átt  raök  við  Þjóðverja  eða 
Engiendinga,  þá  raundura  við  nú  vafalaust  vera  orðnir 
hálfþýzkir  í  tali  eða  alenskir. 


Þetta  alt  bjó  mér  i  hug  á  aldarafraæli  Jónasar  Hall- 
grirassonar.  Þess  vegna  vakti  eg  raáls  á  því  þá  i  kveld- 
veizlunni,  að  stúdentafélagið  ætti  ekki  að  híta  staðar  nura- 
ið  við  e  i  r  1  í  k  i  Jónasar,  það  ætti  að  reisa  þessura  raesta 
ritsnilling  þjóðarinnar  á  nútíðarraál  I  i  f  a  n  d  i  ra  i  n  n  i  s- 
varða,  taka  aldarafraæli  hans  til  þess,  að  vekja  nýja, 
silifandi,  raáttuga  viðleitni  í  þá  átt,  að  vernda  móður- 
málið  og  auka  fegurð  þess  og  orðgnótt  i  ræðu  og  riti. 

Það  var  tillaga  mín  og  er  enn,  að  stofnað  sé  eins 
konar  félag  i  þessu  skyni;  það  sé  skipað  12  raönnura,  eða 
18  ef  fæit  þykir;    hugsa  eg  raér  að  stúdentafélagið  nefni 


Móðurmálið.  23 

til  fyrstu  mennina  og  nefni  þá,  sem  færastir  eru  i  móður- 
málinu  og  fúsastir  að  vinna  þvi  gagn;  en  upp  frá  þvi 
k jósi  þessir  málvarnarmenn,  ef  svo  má  segja, 
sjálfir  í  skarðið,  þá  er  einhver  deyr  félagsmanna. 

Við  köllum  beztu  skáldin  þ  j  ó  ð  skáld.  Við  gætum 
«ins  kallað  beztu  höfunda  þjóðhöfunda.  Þeir,  og  þeir 
e  i  n  i  r  ættu  að  fá  rúm  i  þessum  flokki,  sem  i  það  og  það 
sinni  eru  taldir  ritfærastir  og  bezt  að  sér  i  málinu. 

Það  á  að  vera  sómi,  er  tímar  líða,  mikill  sómi,  að 
eiga  sæti  með  þessum  mönnum.  Og  allir  ungir  efnismenn 
meðal  mentamanna  munu  þá  gera  sér  far  um  að  t  a  I  a 
og  r  i  t  a  sem  bezt  —  til  þess  að  geta  komist  í  tölu  þjóð- 
höfundanna.  Eða :  vilja  ekki  öll  skáld  verða  þ  j  ó  ð  - 
skáld? 

Hins  vegar  ber  að  heimta  af  þessum  mönnum,  þessu 
félagi,  hvað  sem  það  yrði  nú  kallað,  að  þeir  vinni  móður- 
málinu  alt  það  gagn,  sem  þeir  geta.  Þeir  eiga  sjálfir  að 
^emja,  eða  gangast  fyrir  því,  að  samdar  séu  góðar 
k  e  n  s  I  u  b  æ  k  u  r,  til  að  kenna  ungum  mönnum  móður- 
málið;  þeir  eiga  að  vinna  að  því,  að  útrýma,  sem 
mest  má  verða,  útlendum  kenslubókum  úr 
^kólunum,  en  fá  i  þeirra  stað  íslenzkar  kenslubækur ;  þeir 
eiga  að  gera  sér  alt  far  um  að  reka  á  flótta  aDan  þann 
urmul  af  útlendum  orðum  og  setningura,  sem  nú  eru  á 
reiki  í  daglegu  t  a  1  i ,  og  þar  eiga  þeir  að  ganga  berserks- 
gang. 

Meðal  annara  þjóða  er  enginn  haldinn  með  mentuð- 
um  mönnum,  sem  ekki  t  a  I  a  r  móðurmál  sitt  lýtalaust. 
Þ  V  í  eiga  þessir  málvarnarmenn  að  koma  til  leiðar,  smátt 
og  smátt,  að  enginn  íslendingur  sé  heitinn  mentaður 
maður,  ef  hann  talar  ekki  íslenzku  lýtalaust.  í  einu  orði 
sagt:  þetta  félag  á  að  verða  máttarstoð  íslenzkrar  menn- 
ingar. 

Þótt  ótrúlegt  megi  virðast  hefl  eg  heyrt  utan  að  mér, 
að  ekki  muni  verða  til  12  menn,  þvi  síður  fleiri,  er  séu 
fúsir  og  færir  til  sliks  starfs. 

Eg  trúi  því  ekki. 


24  Móðurmálið. 

Eg  þekki  fullmarga  menn,  sem  óefað  eru  f  æ  r  i  r  til 
að  hefja  þessa  veglegu  baráttu;  sjálfur  er  eg  ófær,  veit 
eg  vel,  og  vil  spara  öðrum  þá  fyrirhöfn,  að  segja  mér 
það. 

Þó  gagnar  ekki  færleikurinn  ef  viljann  vantar. 

En  haldið  þið  i  alvöru,  að  engir  12  menn  séu  til,. 
eða  18,  meðal  ritfærustu  manna  þjóðarinnar,  er  séu  fúsir 
til  þess,  að  vinna  móðurmálinu  það  gagn,  sem  tillagan 
fer  fram  á  —  rétt  að  byrja  verkið. 

Eg  skil  ekki  það  vantraust. 

Mér  íinst  alt  benda  til  þess,  að  þjóðin  sé  nú  að  taka 
sinnaskiftum,  henni  sé  að  eílast  trú  á  máttsinn  ogmegin; 
en  þeirri  trú  mun  vafalaust  fylgja  nýr  vilji  og  aukinn 
áhugi  á  heill  lands  og  lýðs. 

Sannast  að  segja:  það  ætti  að  kenna  hverju  barni  að 
skynja  og  skilja,  að  auðna  þjóöarinnar  er  undir  þvi  kom- 
in,  að  hver  kynslóð  láti  sér  sem  allra  annast  um  þjóðar- 
arfinn,  svo  að  hver  maður  hirði  enn  meir  um  arf  þjóðar- 
innar  en  eigur  sinar,  meti  meir  heill  heildarinnar,  en  hags- 
muni  sina,  enda  líf  sitt,  ef  því  er  að  skifta. 

En  þjóðararfurinn  er  tvískiftur. 

Landið  —  það  er  föðurarfur  þjóðarinnar;  málið  er 
móðurarfurinn. 

Þetta  tvent  höfum  við  fengið  að  erfðum,  og  við  eig- 
um  að  vernda  það  og  skila  því  óskertu,  helzt  fegruðu 
og  bættu  i  hendur  komandi  kynslóðar. 

Við  eigum  að  yrkja  tún  og  akra  þar  sem  nú  eru; 
móar  og  mýrar;  við  eigum  að  brúa  allar  torfærur;  við 
eigum  að  klæða  hliðarnar  skógi;  og  við  eigum  að  standa 
þverir  gegn  því,  að  útlendingar  fái  eignarráð  yfir  nokkr- 
um  skika.  Þessi  ásetningur  er  nú,  sem  betur  fer,  á  hvers 
manns  vörum. 

En  við  eigum  I  í  k  a  að  hafa  allan  hug  á  því,  að 
vernda  íslenzka  tungu,  móðurarf  þjóðarinnar. 

Og  þar  er  hættan  miklu  meiri.  Þó  að  landið  fari  i 
órækt,  getur  komandi  kynslóð  ræktað  það  aftur;  þó  að 
útlendingar  klófesti  jarðeignir,    má  kaupa  þær  aftur.     En 


Móðurmálið.  25 


ef  móðurmálið  fer  í  órækt,  ef  það  visnar  á  vörum  þjóð- 
arinnar,  þá  á  það  engrar  viðreisnar  von  —  lítið  til  Fær- 
eyja  og  Noregs. 


Eg  hefi  nú  lýst  tiUögu  minni;  nú  sel  eg  félaginu  mál- 
ið  i  hendur;  eg  veit  að  það  er  þá  i  góðum  höndum;  hvað 
sem  i  móti  blæs,  er  eg  þess  fuUtrúa,  að  þetta  félag  muni 
aldrei  gleyma  þvi,  að  hér  er  um  að  ræða  merkasta  mál 
þjóðarinnar,  hennar  móðurmál. 

G.  Björnsson. 


Stúdentafélagið  fól  nefnd  manna  að  íhuga  þessa  tiUögu.  Eftir 
rækilega  íhugun  og  umræður  á  mörgum  fundum  samþyktu  stú- 
dentar  á  fundi  þriðjudaginn  10.  marz,  að  fela  6  mónnum  að  koma 
á  fót  sjálfstæðu  félagi  til  verndar  móðurmálinu  :  en  þeir  sex  menn 
eru  enn  ókosnir.  Stefnuskrá  hins  nyja  félags  skyldi  vera  lík  því, 
sem  um  hafði  verið  talað  í  fyrstu^  en  félagatala  ótakmörkuð^  þó 
svo,  að  jafnan  væri  innan  féldgsins  18  manna  flokkur,  starfandi 
manna,  og  skyldi  þeir  einir  skipa  nyian  mann  í  annaðhvort  autt 
sæti  í  þeim  flokk,  en  annaðhvort  sæti  skyldi  skipa  svo,  að  aðal- 
fundur  félagsins  nefndi  til  3  menn  og  tæki  starfsflokkurinn  einn 
þeirra.  Hór  er  ekki  rúm  til  að  gera  nánari  grein  fyrir  pessu  fé- 
lagsáformi. 

18.  marz  1908. 

G    B. 


Sjálfstæðisbarátta  Noregs 

árið    19  05. 

Stutt  yfirlit. 


Yndislegt,  niikilfengt  æfintýrið,  sem  endir  var  bund- 
inn  á  með  hinni  norsku  þjóð  daginn  sem  Hákon  konung- 
ur  sigldi  inn  t'jörðinn  til  Kristjaníu^  er  enn  i  augum  lang- 
samlega  raikils  meiri  hluta  þjóðarinnar  eins  og  glampandi 
:SÓlskinsfoss. 

Mér  er  það  orðinn  gamall  vani  að  leita  að  r  ó  t  u  m 
alls  þess,  sem  kemur  hugsun  minni  á  hreyflngu  eða  gerir 
huga  minn  hlýrri,  og  því  dýpra  sem  þær  rætur  ná,  er  eg 
finn,  því  meira  traust  hefi  eg  á  gróðurmagninu. 

Og  að  svo  miklu  leyti,  sem  eg  get  séð,  er  rótin  að 
^essu  glæsilega  norska  æfintýri  svo  falleg  og  djúpsett,  að 
mér  er  fögnuður  að  þvi  að  sýna  mönnum  hana. 

Allar  þjóðir  mannkynssögunnar  hafa  gætt  guði  sina 
beztu  og  djúpsettustu  hugsuimnum,  þeim  hugsunum  sinum, 
er  gert  hafa  vart  við  sig  af  mestri  alúð  og  mestu  magni 
og  raestum  sérkennileik,  og  sett  hafa  allsherjar  mótið  á 
anda  þeirra.  Og  þar  sem  þessir  guðir  hafa  í  upphafi  ver- 
ið  höfðingjar  eða  vitringar  raeð  þjóðunura  sjálfura,  hefir 
geyrast  raargt  ógleyraanlegt  spakraæli,  sera  þeira  hefir  ura 
raunn  farið  —  og  þá  einkum  þau^  er  svo  var  háttað,  að 
þjóðin  kannaðist  við  insta  eðli  sjálfrar  sín  i  þeim. 

Svo  var  Norðurlandaraönnum  farið,  jafnvel  flestum 
þjóðum  freraur. 

Eg  hefl  kynt  raér  sögu  Norðurlanda  allra,  að  þvi 
leyti    sem    eg    hefl    átt  kost  á.     Og  eg  hefl  sannfærst  um 


Sjálfstæðisbarátta  Noregs  árið  1905.  27 

^að,  að  norrænn  sérkennileikur  heíir  aldrei  komið  frani 
með  fegurri  né  skýrari  hætti  en  i  einni  gulIfallegTÍ  linu  i 
Sæmundareddu  (Grógaldri).     Hún  hljóðar  svo: 

Sjalfrleið   sjaifan   þik! 

Móðir  á  að  gefa  syni  sinum  heilræði  um  það  efni, 
sem  hann  varðar  mestu,  og  hún  gefur  honum  þau  níu. 
En  þetta  heilræði:  »Sjalfr  leið  sjalfau  þik«  er  fyrst 
þeirra,  og  það  er  eins  og  liftaugin  i  öllum  hinum  —  svo 
að  hin  fá  gildi  fyrir  það  eitt,  að  þau  standa  í  lifrænu 
sambandi  við  þetta  heilræðið.  Og  gamla  konan  vekur 
beinlinis  athygii  sonar  síns  á  því,  að  þessi  fjögur  máttar- 
orð  eigi  hún  ekki  sjálf ;  þau  séu  komin  alla  leið  frá  ()  ð  n  i 
—  frá  æðsta  höfðingja  og  vitringi  norræns  anda.  Eg  bið 
menn  að  veita  þessu  sérstaka  athygli. 

Eðlisfar  og  líf  þjóðarandans  í  Austurlöndum,  og  eins 
með  Grikkjum  og  Rómverjum,  hefir  verið  öðrum  aðalein- 
kennum  búið.  Við  Germani  á  þetta  miklu  fremur  en 
aðra:  Sjalfr  leið  sjalfan  þik«.  Frelsi  og  sjálfstæði 
beíir  ávalt  verið  þeim  aðalatriðið,  sem  alt  annað  hefir 
orðið  að  lúta;  og  með  Noiðurlandamönnum  hefir  þetta 
komið  greinilegar  fram  en  raeð  nokkuruni  öðrum;  þar 
leynir  það  sér  ekki,  að  þetta  er  frumtónninn,  sem  hvar- 
vetna  kveður  við. 

Nú  hafa  bæði  Danmörk  og  sérstaklega  Svíþjóð  ávalt 
getað  samið  öll  sin  æfintýr,  skipað  öllum  málefnum  sögu 
sinnar  í  skjóli  þessa  aðalatriðis  þjóðarandans:  »SjaIfr  leið 
sjalfan  þik«.  En  hvað  er  um  Noreg?  Eftir  veglega  forn- 
öld  hefir  þjóðin  þar  ura  nálægt  500  ár  fundið  eins  raikið 
til  norræns  eðlisfars  síns  eins  og  Danir  og  Sviar.  En 
samt  hefir  Noregur  sveimað  eins  og  söngvana  fugl  milli 
þeirra,  hefir  ekki  haft  magn  til  þess  að  fara  eftir  þessu 
vegiega  máttarorði:  »SjaIfr  leið  sjalfan  þik!«  —  honum 
hefir  jafnvel  1  raun  og  veru  aldrei,  þrátt  fyrir  veglega 
fornöld,  vaxið  svo  fiskur  um  hrygg,  að  hann  hafi  verið 
eins  vel  f  æ  r  um  það  eins  og  Danmörk  og  Svíþjóð. 
Sannast    að    segja    var    það    ekki    lýðum   Ijóst  fyr  en  13. 


28  Sjálfstæðisbarátta  Noregs  árið  1905. 

ágúst  1905,  að  norsku  synirnir  gætu  farið  að  fullu  og  ölla 
eftir  þessu  dýrlega  heilræði  hinnar  norrænu  móður  sinnar. 

Einkum  var  örðugra  i  Noregi  en  i  Danmörk  og  Svi- 
þjóð  að  koma  þjóðarmeðvitundinni  i  eina 
h  e  i  1  d,  vegna  þess  að  sveitirnar  voru  svo  einangraðar 
og  svo  langt  var  á  milli  bæja  i  þessum  einangruðu  sveit- 
um.  Starf  Haralds  hárfagra,  Olafs  helga  og  Hákonar 
gamla  fekk  i  þvi  efni  ekki  notið  sin,  og  fyrir  þvi  hafa 
Norðmenn  i  raun  og  veru  aldrei  verið  samvaxin  þjóðar- 
heild,    jafnvel  ekki  á  hinni  glæsilegustu  fornöld  landsins. 

En  innan  hverrar  einstakrar  sveitar  heíir  samt  mátt 
finna  nóg,  og  m  e  i  r  a  en  nóg,  af  þessu  gamla  hugar- 
fari:  »Sjalfr  leið  sjalfan  þik«.  Og  fyrir  þvi  verða  raenn 
víst  við  það  að  kannast,  að  ranghverfan  á  sannarlegu 
sjálfstæðij  tröllseðlið  i  henni,  sem  kemur  fram  i  orðum 
Dofrakarlsins :  »Vertu  sjálfum  þér  nógur!«  hefir  látið 
meira  á  sér  bera  en  góðu  hófi  hefir  gegnt.  Og  ekki  er 
rétt  að  draga  fjöður  yfir  það,  að  ýmsir  höfðingjar  á  óðals- 
jörðunum  hafa  raunalega  oft  átt  i  illdeilum  i  þvi  einu 
skyni  að  losna  hver  við  annan.  Svo  að  það  er  sannleik- 
ur,  að  þra^tugirni  og  málaferlasótt  hefir,  alt  fram  að  sið- 
ustu  tímum,  oft  verið  hörmulegt  aðaleinkenni  þjóðlifsins 
uppi  í  hinum  þröngu,  einangruðu  sveitum  Noregs. 

En  þrátt  fyrir  það  hefir  mátt  sjá  glampa  af  göfugri 
hugsjón  á  þessari  hættulegu  skrípamynd  sjálfstæðisinSy 
sem  kemur  fram  í  orðunum:  »Vertu  sjálfum  þér  nógur!« 
—  þegar  gætt  Iiefir  verið  að  ástæðum  öllum.  Og  óhætt 
er  að  fullyrða  það,  að  án  þessa  hugarfars  hefði  annar 
eins  dagur  og  13.  ágúst  1905  aldrei  yfir  oss  runnið  —  dag- 
urinn,  er  öll  ættarbönd,  virðing  manna  hvers  á  öðrum  og^ 
virðing  einstaklinganna  á  sjálfum  sér  styrktist  svo  eftir- 
minnilega  um  alt  landið.  Vér  vitum,  að  við  atkvæða- 
greiðsluna  13.  ágúst  sögðu  184  nei,  og  368,211  sögðu  já.  Ea 
eg  er  þess  fullvís,  að  hefðu  allir  þessir  atkvæðisbæru 
menn  getað  farið  með  alt  sitt  hyski,  karla,  konur  og^ 
vinnufólk,    þá  hefði  allur  sá  manngrúi  líka  sagt  já  —  og^ 


Sjálfstæðisbarátta  Noregs  árið  1905.  29 

atkvæði  þeirra  hefðu  verið  greidd  af  sömu  frelsis-  og 
sjálfstæðis-tilfinningu  eins  og  atkvæði  húsbóndans  sjálfs. 

Samt  sem  áður  var  hnignan  Noregs,  sem  varð  með 
svo  skjótri  svipan  fyrir  nálægt.  500  árum,  framar  öllu 
öðru  afleiðing  af  þessari  óheiUahneiging  til  þess  að  »vera 
sjálfum  sér  nógur«.  I  öðru  lagi  bar  að  höndum  sérstök 
óhöpp,  sem  drógu  magn  úr  þjóðinni.  Og  meðan  á  þeira 
stóð,  náði  sú  hnignunar-orsökin  þroska,  sem  auðsæjust  er, 
raunalega  viðtæk,  auvirðileg  norsk  yfirlætisstefna 
(»Stornorskeri«). 

Með  þvi  á  eg  við  það,  að  margir  af  auðugustu  og 
voldugustu  höfðingjum  landsins  létu  svo  mjög  blindast  af 
þeirri  dýrð  lífsins,  sem  eingöngu  er  á  yfirborðinu,  og  af 
ginningum  hins  ytra  valds,  að  þeir  sviku  með  öllu  hug- 
sjónina,  sem  fólgin  er  í  orðunum:  »Sjalfr  leið  sjalfan 
þik«,  sviku  alt  sannarlegt  sjálfstæði,  sviku  jafnvel  þá  hugsjón 
að  vera  sjálfum  sér  nógur,  og  þá  h  I  a  u  t  þjóðinni  að 
fara  aftur.  Þessir  velbornu  herrar  sóuðu  tima  og  kröft- 
um  i  endalaust,  ruddalegt  eigingirni-brask  —  f  e  n  g  u 
aldrei  nóg  af  valdi,  nafnbótum  og  peningum.  Tign  þeirra 
var  hvorki  í  höfðinu  né  hjartanu,  heldur  í  trantinum. 
Þess  konar  sýkir  frá  sér.     Norsku  þjóðinni  hnignaði. 

Og  þá  kom  svefnmókið  langa.  En  þrátt  fyrir  alt, 
brá  hvað  eftir  annað  fyrir  glampa  af  hinni  fornu  hugsjón : 
»SjaIfr  leið  sjalfan  þik«,  í  allri  vesöldinni.  Einkum  var 
svo  með  bændum.  Svo  að  það  leyndi  sér  ekki,  að 
þess  gæti  orðið  auðið  á  ókomnura  tíraum  að 
gera  þjóðarmeðvitundina  samfelda  um  alt  landið. 

Þessir  giampar  voru  það,  sem  komu  fram  svo  skýrir 
og  fullir  af  fyrirheitum,  nær  þvi  með  allri  þjóðinni,  i 
frelsisstarfinu  árið  1814.  'Og  giæsilegasta  hámarkið  var 
sú  stund,  er  allir  tóku  höndum  saman,  þrátt  fyrir  alla 
þrasgirnina  og  tilhneiginguna  til  þess  að  vera  sjálfum  sér 
nógir,  og  unnu  heitið:  »Sarataka  og  dyggir  skulura  við 
vera,  þar  til  er  Dofrafjöll  hrynja«.  Sá  dagur  var  undan- 
boði  hins  13.  ágústs  1905.  Og  hugur  sá,  er  sérstaklega 
Jiorskir    bændur    höfðu    á    Kristjáni    Friðriki    Danaprins, 


30  Sjálfstæðisbarátta  Noregs  árið  11)05. 

var  glampandi  fyrirheit  þesS;  hveriiig-  öll  norskþjó^ 
leit  á  Karl  Danaprins,  þegar  hann  var  orðinn  konungur 
Noregs  og  skipið  brunaði  með  hann  inn  fjörðinn  að  höf- 
uðborginni  í  riki  hans. 

Eg  hefi  bent  nokkuð  itarlega  á  þessa  sérstöðu 
Noregs  andspænis  hinni  norrænu  sjálfstæðis-hugsjón,  i 
þvískyni  að  geta  þvi  Ijósara  bent  á  það  atriðið  i  sam- 
bandinu  við  Sviþjóð,  sem  hlaut  að  valda  sanbands- 
slitum  að  lokum. 

Hugsjónin,  sem  fólgin  er  i  orðunum:  »SjaIfr  Iei& 
sjalfan  þik«,  hafði  þá,  þrátt  fyrir  alt^  geymst  með  þjóðinni 
um  hinn  langa  tíraa  svefnmóks  og  magnleysis;  og  hún 
hafði  varpað  Ijóma  á  tilfinninga  og  hugsjónalíf  Norðmanna 
árið  1814.  En  lengra  var  enn  ekki  komið.  Skilningur 
þjóðarinnar  á  því,  hvað  í  þessum  fjórum  vegiegu  orðum 
erfólgið,  þegar  lengst  er  rakið,  og  viljaþróttur  hennar  til 
þess  að  koma  í  frainkvæmd  afleiðingunum  af  frelsisstaríinu 
var  enn  lamaður,  eins  og  vonlegt  var  —  að  því  ógleymdu^ 
að  fé  skorti  með  öllu.  Og  þar  sem  nú  svo  var  ástatt^ 
var  það  eðlilegt,  að  menn  skildu  hvorki  né  gætu  við 
það  kannast,  að  Karl  Jóhann  reyndist  í  raun  og  veru 
veglyndur  maður,  þegar  haim  viðurkendi  að  lokum  stjórn- 
arskrá  Noregs  og  samþykti  svofelt  samband  með  löndun- 
um^  að  Noregur  yrði  »frjálst  og  sjálfstætt  ríki«.  Hann 
hafði  sjálfur  vald  til  þess  að  spilla  öllu^  og  auk  þes& 
stuðning  frá  öðrum  löndum.  Hvað  sem  því  liður,  er  það 
áreiðanlegt;  að  kjarni  þjóðarinnar,  bændur,  létu  sér  fátt 
finnast  um  sambandið  við  Svíþjóð;  féllust  á  það  fyrir  þá 
sök  eina,  að  þeir  sáu  að  lokum,  að  þeir  voru  til  neyddir 
vegna  stórveldanna,  og  vegna  þess  hve  Noregur  var  orð- 
inn  örmagna  og  hagur  þjóðarinnar  illa  kominn  að  öllu 
leyti.  Nærfelt  engum  þótti  vænt  um  sambandið.  Hátíð- 
arblærinn  á  hugum  manna,  sem  stafaði  frá  hinni  fornu 
hugsjón:  »SjaIfr  leið  sjalfan  þik«,  hafði  verið  ríkari  en 
svo,  og  kjarni  hugsjónarinnar  hafði  fest  of  djúpar  rætur 
í  hugum  manna. 


Sjálfstæðisbarátta  Xoregs  árið  1905.  31- 

Og  víst  er  um  það,  að  þetta  atriði,  sem  nú  heflr  síð- 
ast  verið  á  minst,  hlaut  að  hafa  mjög  eftirtektarveröar  af- 
leiðingar  —  þær,  að  mikill  munur  hlaut  að  verðaá  skiln- 
ingi  Norðmanna  og  Svía  á  því,  hvernig  sambandinu  væri. 
i  raun  og  veru  háttað. 

Framar  öllu  öðru  verða  menn  að  athuga  það,  að  Sví- 
þjóð  hafði  alt  framan  úr  fornöld  átt  þess  stöðugan  kost 
að  haga  þjóðlífl  sínu  samkvæmt  hugsjóninni :  »SjaIfr  leið" 
sjalfan  þik«.  Ekki  að  eins  fyrir  þá  sök,  að  landið  var 
flatara  og  þéttbýlla,  og  fyrir  þvi  auðveldara  að  koma 
þjóðartilflnningunni  í  eina  heild ;  heldur  hafði  og  verið  meiri 
eldur  og  meira  magn  í  þjóðinni,  en  hún  hafði  notað  heima^ 
og  það  hafði  hvað  eftir  annað  vakið  bæði  undrun  og  að- 
dáun  allrar  Norðurálfunnar.  Hvað  var  Ijóminn  umhverfls 
Harald,  Olaf,  Sverri  og  Hákon  á  undan  hnignunartíman- 
um  í  samanburði  við  Ijómann  umhverfls  Gústaf  Adolf  og 
Karl  12  ?  Hér  hafði  sannarlega  árangurinn  af  hugsjón- 
inni :  »SjaIfr  leið  sjalfan  þik«  orðið  meiri  en  nokkur- 
staðar  annarstaðar  á  Norðurlöndum.  Sizt  varð  Noregur 
borinn  saman  við  Svíþjóð.  Menn  eiga  ekki  að  vera  að^ 
mæla  þvi  neina  bót,  og  því  síður  vera  að  stagast  á  því 
með  ofsafengnum  hroka  —  menn  eiga  blátt  áfram  að  líta. 
á  það  sem  eðlilegan  hlut,  eins  og  ástatt  var,  að  þrátt  fyr- 
ir  það  veglyndi,  sem  beitt  hafði  verið,  veitti  Svíum  örð- 
ugt  að  vinna  bug  á  meðvitund  sinni  um  það,  að  þeir  væru 
fremri  þjóðinni  við  hliðina  á  þeim,  sem  var  þeim  lítil- 
mótlegri  og  fátækari.  Sannanir  þess,  að  þeir  höfðu  veri5 
henni  fremri,  voru  svo  ótvíræðar  í  mannkynssögunni. 

Það  var,  með  öðrum  orðum,  ekki  annað  en  sjálf- 
sagður  hlutur,  að  Svíar  litu  einkum  þeim  augum  á  sam- 
bandið,  að  smám  saman  ætti  sameiginlegum  málum  á  öll- 
ura  sviðum  þjóðhfsins  að  fjölga.  Og  það  er  skiljanlegt  — 
og  fyrir  því  má  mæla  því  bót  —  að  Svíum  hætti  við 
því,  þegar  þeir  litu  á  málið  frá  stjórnmála-sjónarmiði  ein- 
göngu,  litu  á  afstöðuna  til  annarra  landa,  sendisveitir 
sínar  í  öðrum  löndum  og  utanríkisstjórn,  að  flnnast  það- 
skerðing  á  þeim  veg,  er  hið   fræga    land  hafði  getið   sér 


23  Sjálfstæðisbarátta  Noregs  árið  1905. 

i  mannkynssögunni,  að  sjá  Noreg  meö  alveg  sömu  rétt- 
indum  við  hlið  sér  á  þessu  sviði. 

Mér  er,  að  minu  leyti^  mjög  fjarri  skapi  að  áfellast 
Svia  fyrir  það,  að  þeir  litu  þessum  augum  á  sambandið. 
Eg  skil  það  svo  vel. 

En  frá  sjónarmiði  norskra  stjórnmála  h  1  u  t  u  menn 
að  líta  alt  annan  veg  á  sambandið.  Að  sama  skapi  sem 
norræna  grundvallarhugsjónin :  »Sjalfr  leið  sjalfan  þik« 
hafði  kviknað  með  öllum  sínum  töframætti  i  hugum  Norð- 
manna  —  og  hún  hafði,  eins  og  áður  hefir  verið  sýnt, 
fyrsta  skiftið  tendrast  sem  vottur  um  þrá,  er  öll  þjóðin 
gerði  sér  Ijósa  —  að  sama  skapi  hlaut  ákvæðið  um  sam- 
band  Noregs  við  Sviþjóð  að  þokast  út  í  myrkrið,  en  skín- 
andi  sólarglampi  að  koma  á  þau  orðin,  að  Noregur  væri 
»frjálst  og  sjálfstætt  riki.« 

Afleiðingin  varð  sú,  óviðráðanleg,  að  eftir  skilningi 
Norðmanna  varð  aðaláherzlan  lögð  á  stjórnarskrár-rétt 
landsins  til  f  u  1 1  k  o  m  i  n  s  o  g  ó  s  k  o  r  a  ð  s  j  a  f  n  s  t  æ  ð- 
i  s  við  Svíþjóð;  eða  eins  og  kveðið  er  að  orði  í  ávarpi 
stórþingis  til  Óskars  konungs  17.  júni  1905,  á  það  »að 
sameiginleg  mál  verði  ekki  fleiri  en  fyrir  er  mælt  í  sam- 
bandslögunum,  og  að  öðru  leyti  að  halda  uppi  einræði 
beggja  rikjanna  i  öllum  málum,  sem  sambandslögin  taka 
ekki  fram  skýrum  orðum,  að  séu  sambandsmál.« 

Þessi  grundvallarmismunur  var  þá,  og  hlaut  að  verða, 
frá  byrjun  á  skilningnum  á  sambandinu.  Fyrir  báðum 
þjóðunum  hefir  vakað  gamla,  norræna  heilræðið:  »Sjalfr 
leið  sjalfan  þik«.  En  þessi  mismunur  heflr  gert  Norðmenn 
að  byltingagjarnri  þjóð,  fullri  af  eftirlöngunum  og  mjög 
starfsarari  i  öllum  greinum;  en  Svíþjóð  að  íhaldsamri 
þjóð,  sem  bíður  og  hvílir  sig.  Og  þessi  mismunur  olli 
smám  saman  og  hlaut  að  lokum  að  valda  sambandsslitum. 

Mig  hefir  þá  sérstaklega  langað  til  þess  að  benda  á 
þetta,  til  skilningsauka  á  hinum  tilkomumikla  æfintýrs- 
leik,  sem  endaði  svo  glæsilega  fyrir  ættjörð  minni: 

í  fyrsta  lagi,  að  norsk  þjóð  fekk  i  raun  og  veru  aldr- 
ei  fyr  en  árið  1814  notið  þess    fagnaðar    að    kannast  við 


Sjálfstæðisbarátta  Noregs  árið  1905.  33 

frumeðli  sjálfrar  sín  i  hinum  glæsilegu,  norrænu  orðum: 
»Sjalfr  leíð  sjalfan  þik«.  Þá  var  það,  að  þjóðarmeðvit- 
undin  varð  að  einni  heild  og  gaf  svo  mikil  fyrirheit  um 
ókominn  tíma.  Og  i  öðru  lagi,  að  það  var  einmitt  andinn 
i  þessum  fjórum  máttarorðum,  sem  benti  öllum  Norð- 
mönnum  og  leiftraði  fyrir  augum  þeirra  i  þessum  4  orð- 
um  stjórnarskrárinnar:  »frjál8t  og  sjálfstætt  ríki«. 

Og  fyrir  því  getur  í  raun  og  veru  enginn  maður  með 
heilbrigðum  hug  áfelst  Norðmenn,  og  ekki  heldur  sænsk 
þjóð,  þegar  timar'  líða,  svo  miklu  sem  hún  er  gædd  af 
heilbrigðri  skynsemi,  og  svo  göfuglynd  sem  hiin  er  að 
•eðlisfari.  Ollum  hlýtur  að  finnast  það  sanngjarnt  o-x  til- 
hlýðilegt,  að  Norðmenn  aðhyltust,  á  grundvelli  sögunnar 
og  réttlætisins,  þann  skilning  á  sambandinu,  sem  ko  iiið 
hefir  fram  hjá  þeim. 

Auðvitað  ætla  eg  mér  ekki  að  segja  sögu  málsins. 
Eg  læt  mér  nægja  að  minnast  á  nokkur  hinna  veruleg- 
Ristu  atriða. 

Þegar  það  er  athugað,  sem  nii  hefir  verið  sagt,  verð- 
air  það  skiljanlegt,  að  allar  sambandsnefndir  siðan  1837 
hafa  strandað,  og  það,  sem  þær  hafa  gert,  hefir  verið  að 
'engu  haft.  Svíar  hafa  ekki  getað  sætt  sig  við  þá  grund- 
vallarskoðun  á  sambandinu,  sem  ávalt  heíir  komið  fram 
hjá  Norðmönnum,  og  vera  má,  að  þá  hafi  grunað,  að 
breytinga  kynni  að  lokum  að  verða  krafist  á  skilningi  Svía 
á  afstöðu  sambandslandanna  til  annarra  þjóða.  Og  Norð- 
menn  hafa  hvorki  getað  né  viljað  hverfa  frá  þeim  kröf- 
um,  sem  þeir  hafa  komið  með. 

Svo  sem  kunnugt  er,  varð  konsúlamálið  aðal-deilu- 
•efnið.  Og  af  þvi,  sem  sagt  hefir  verið,  skilst  mönnum 
það  væntanlegB,  að  svo  hlaut  að  fara.  Það  mál  er  áfast 
utanrikisstjórninni.  Og  eftir  skilningi  Svía  átti  hún  að 
öllu  leyti  að  vera  við  Svíþjóð  bundin. 

Til  þess  að  sýna  hinni  miklu,  sænsku  þjóð  sanngirni, 
verður  til  skilningsauka  að  minnast  á  eitt  fyrirbrigði,  sem 
Maut  að  hafa  úrslita-áhrif  á  málið,  og  hafði  það  lika. 

Lesandinn  mun  minnast   þess,    að    eg    benti   áður    á 

8 


34  Sjálfstæðisbarátta  Noregs  árið  1905. 

ískyggilegt  fyrirbrigði  i  Noregi^  sem  kom  fram  skömmu 
áður  en  vanmáttur  færðist  á  þjóðina  íyrir  500  árum.  Eg 
nefndi  það  »norska  yfirlætisstefnu«.  Með  alt  of  miklum 
rétti  má  líka  tala  um  sænska  yfirlætisstefnu 
(»Storsvenskeriet«)  Og  um  þá,  sem  henni  fylgja^  má  segja 
hið  sama  eins  og  um  samsvarandi  flokkinn  i  Noregi,  sem 
nú  er  löngu  undir  lok  liðinn,  að  þeir  starfa  út  af  fyrir 
sig,  án  þess  að  vera  i  hfrænu  sambandi  við  alþýðu  manna 
(þó  að  þeir  geti  sennilega  sýkt  frá  sér  þar  eins  og  ann- 
arstaðar).  En  munurinn  var  sá,  að  yfirlætisflokkurinn  í 
Noregi  var  skipaður  nokkurum  tignura  höfðingjum,  sem 
ekki  höfðu  samband  sín  á  milli,  og  fyrir  því  áttu  þeir 
ekkert  af  þeim  völdum;  sem  þeir  keptu  eftir  með  sva 
mikilli  hnignunar-græðgi.  En  yfirlætisflokkurinn  i  Svíþjóð 
er  skipaður  alhnörgum  mönnum  af  tignum  ættum,  mönn- 
um,  sem  eiga  saman  að  eðlisfari  og  eiga  það  skilið  að 
vera  i  virðingarstöðum,  mönnum,  sem  telja  sér  það 
metnað  —  og  að  sumu  leyti  með  réttu  —  að  hafa 
fylkt  sér  utan  um  hinar  gömlu,  virðulegu  erfikenningar^ 
mönnum,  sem  leggja  kapp  á  það  —  og  frá  þeirra 
sjónarmiði  hka  með  réttu  —  að  vernda,  framar  öllu 
öðru,  vald  og  ágæti  þessara  erfikenninga  nieð  þjóðinni. 
Frá  sænsku  sjónarmiði  er  að  því  leyti  ekkert  að  þvi  að 
finna,  að  þessum  mönnum  er  trúað  fyrir  mikils  háttar 
stöðum  i  sænskum  stjórnmálum,  og  að  vald  þeirra  samtal& 
er  töluvert.  Tvent  geta  menn  jafnvel  skilið,  og  fyrir  því 
mælt  því  bót  að  nokkuru  leyti :  ífyrsta  lagi  þetta,. 
að  þessi  yfirlætisfiokkur  i  Svíþjóð  hlaut  að  krefjast  þess,. 
að  afstöðu  sambandsrikjanna  við  útlend  riki  mættu  að 
sjálfsögðu  engir  aðrir  ákveða  en  Svíar  einir;  þessi  fátæka^ 
sögulausa  þjóð  hinum  megin  við  Kjölinn  ætti  sannarlega 
alls  ekkert  tilkall  til þess  að  gera  þess  konar  ákvæði, 
Og  i  öðru  lagi  hitt,  að  frá  þessum  tignartindum  hafi 
menn  eins  og  ósjálfrátt  hlotið  að  hta  nokkuð  skakt  og 
með  nokkuru  mikillæti  á  Noreg,  með  öllum  hans  byltingar- 
hug  og  lýðstjórnar-tilhneigingum,  og  að  menn  hafi  ekki 
getað  stilt  sig  um    að    brosa    dálitið    háðslega   að  þessari 


Sjálfstæðisbarátta  Noregs  árið  1905.  35 

litlu  þjóð,  sem  var  nýkomin  fram  á  sjónarsviðið,  með  öllu 
hennar  braski  við  að  ná  fuUkomnu  jafnstæði  við  gömlu 
Svíþjóð,  eitt  af  frægðarlöndum  Norðurálfunnar. 

Vist  er  um  það,  að  frá  hinni  voldugu  sveit  hins 
sænska  yfirlætisflokks  kom  það  ö  r  1  ö  g  þ  r  u  n  g  n  a  s  k  j  a  l^ 
sem  hleypti  tundursendlinum  undir  örk  rikjasambandsins. 
Stjórnarformaður  Norðmanna  H  a  g  e  r  u  p,  hafði  28.  mai 
1904  sent  stjórnarformanni  Svía,  B  o  s  t  r  ö  m,  skjal,  sem 
nefnt  var  »uppkast«;  i  þvi  var  ágrip  af  þeim  ákvæðum^ 
sem  norska  stjórnin  hugsaði  sér  að  yrðu  sett  i  lög,  er 
samþykt  yrðu  samhljóða  í  báðum  rikjunum;  samkvæmt 
2.  gr.  i  skjali,  sem  áður  hafði  verið  sent  (24.  marz  1903) 
og  kallað  hefir  verið  »Communiqué«,  áttu  þessi  lög  að 
vera  um  afstöðu  sérkonsúlanna  tii  utanríkisráðherrans,  og 
þeim  átti  ekki  að  mega  breyta,  né  heldur  nema  þau  úr 
gildi,  án  samþykkis  stjórnarvaldanna  í  báðum  rikjunum. 
Nálægt  hálfu  ári  siðar  en  þetta  »uppkast«  hafði  verið 
sent,  23.  nóv.  1904,  kom  Boström  stjórnarformaður  til 
Kristjaníu  meö  svo  nefndar  »ástæður«:  skrifiegt  ágrip- 
af  sænskum  grundvallar  hugmyndum  um  það,  hvern- 
ig  slik  lög  ættu  að  vera. 

I  þessu  skjali  var  tundurkúlan  fólgin.  Asamt  ýms- 
um  öðrum  nýjum  kröfum  af  Svia  hálfu,  var  sú  krafa  þar, 
að  sænskur  utanrikisráðherra  ætti  að  geta  komið  því 
til  vegar  i  rikisráði  S  v  í  a,  að  k  o  n  s  ú  1  u  m,  s  e  m  s  k  i  p- 
aðir  hefðu  verið  í  rikisráði  Norðmanna,. 
yrði  vikið  úr  embætti! 

Svo  voldugur  var  yfirlætisflokkurinn  í  Svíþjóð,  að* 
hann  dirfðist  að  koma  með  slika  kröfu. 

En  hvorki  gátu  Norðmenn  þolað  þetta,  né  heldur  áttu 
þeir  að  þola  það.  í  skjali  sinu  frá  11.  jan.  1905  lét 
ríkisráð  Norðmanna  getið  6  atriða  í  bréfi  Boströms,  tók 
það  fram  afdráttarlaust,  að  þau  atriði  gerðu  Noreg  að 
lýðriki,  og  fór  fram  á,  að  þau  væru  feld  úr. 

En  stjórn  Svía  var  ekki  f  Aanleg  til  þess  að  fella  úr  þessi 
atriði,  sem  voru  Noregi    svo  mikil  óvirðing.     Óskar   kon- 

3* 


86  Sjálfstæðisbarátta  Noregs  árið  1905. 

ungur  ekki  heldur.  Og  enn  iirðu  að  engu  tilraunirnar  til 
þess  að  koma  sambandsmálinu  i  sanngjarnt  horf. 

Þetta  var  mikil  og  sár  vonbrigði.  Og  i  ræðu  i  stór- 
þinginu  8.  febr.  fórust  Hagerup  stjórnarformanni  meðal 
annars  orð  á  þessa  leið:  »Þjóð  vor  þráir  af  heilum  hug 
friðsamlega  sambúð  og  gott  samkomulag  með  þessum 
tveimur  náskyldu  nágrannaþjóðum.  En  sambands-ástandið 
er  óhafandi,  eins  og  það  er  nú,  og  getur  ekki  haldist,  svo  að 
sambandinu  verði  hættulaust.  Fyrir  þvi  hlýtur  verkefnið 
að  vera  það,  að  fá  komið  í  framkvæmd,  afdráttarlaust 
og  óskorað,  skilyrðum  þess,  að  Noregur  fái  notið  þess 
rikisréttar  og  þjóðréttar,  er  hann  á  heimting  á  sem  full- 
veldis-ríki,  og  allir  Norðmenn  hafa  verið  og  eru  sammála 
um  að  halda  fram«. 

Samt  hefir  stjórnarformaðurinn  enn  von  um  samvinnu 
eftirleiðis,  er  fús  á  að  eiga  þátt  i  henni  eða  segja  af  sér 
embætti  eftir  atvikum  —  og  hann  lýkur  máli  sínu  svo 
sem  hér  segir:  »Stjóniin  vonar,  að  jafnframt  sKkri  sam- 
vinnu  rauni  takast  að  gefa  viðleitni  þjóðarinnar  þann  byr 
undir  báða  vængi,  sem  þvi  er  samfara,  að  þjóðin  þreytir 
göngu  sinu  i  samfeldri  fylkingu«. 

Til  samvinnu  var  líka  stofnað.  Og  í  stórþinginu  var 
18.  febr.  skipuð  19  manna  nefnd,  til  þess  að  athuga  af 
njM'u  skjöl  konsúlamálsins.  Hagerups-ráðaneytið  sótti  um 
lausn  þ.  1.  marz.  Konungsefni  hafði  tekið  við  stjórninni 
til  bráðabirgða  8.  febr.,  og  komið  til  Kristjaniu  13.  s.  m. 
Nú  sendir  hann  nefndinni  bréf^  og  býður  þar  að  sönnu 
víðtækari  samninga-grundvöll  til  jafnstæðis.  En  i  sama 
bréíinu  telur  hann  það  illa  farið,  að  tillögur  Boströms 
(lýðríkisatriðin)  haíi  ekki  náð  fram  að  ganga.  Þau  atriði 
voru  einmitt  íkveikjuefnið.  Enda  kviknaði  í  með  álits- 
skjali  nefndarinnar,  dags.  6.  marz.  Tvö  fyrstu  atriði  þess 
voru  þessi: 

1.  A  þessu  þingi  sé  gerð  ályktun  um  stofnun  alnorskra 
konsúlaembætta  og  um  þau  aðalatriði  fyrirkomulagsins, 
sem  nauðsyn  ber  til. 

2.  Eftir   nákvæmari    ihugun    með  hinni  nýju    stjórn 


Sjálfstæðisbarátta  Noregs  árið  1905.  37 

skal  kveða  á  um,  hvenær  lögin  skuli  öðlast  glldi  og 
konsúlaembættin  skuli  stofnuð,  en  ekki  verði  það  siðar 
en  1.  apríl  1906. 

Þ.  11.  marz  var  hið  nýja  ráðaneyti  skipað.  Michelson 
og  Lövland  urðu  stjórnarformenn  Lövland,  Hagerup- 
Bull  og'  Bothner  voru  í  rikisráðsdeildinni  í  Stokkhólmi. 
Þessi  nýja  stjórn  lýsir  yfir  þvi  meðal  annars  15.  marz  í 
stórþinginu,  að  með  því  að  hún  sé  samþykk  álitsskjali 
nefndaiinnar;  vilji  hún  koma  i  framkvæmd  þeim  rétti,  er 
Noregur  hafi  samkvæmt  stjórnarskránni  til  þess  að  hafa 
norsk  konsúlaembætti,  og  halda  uppi  fullveldi  Nor- 
e  g  s  s  e  m  f  r  j  á  1  s  og  s  j  á  1  f  s  t  æ  ð  s  r  i  k  i  s .  Niðurlag 
yfirlýsingarinnar  var  á  þessa  leið:  »Með  viðurkenning 
þess,  er  samningastefna  sú,  sem  nú  er  bundinn  endir  á^ 
hefir  kent  oss  að  fullu,  að  þjóð  vor  fær  ekkert  að  gjöt\ 
að  vér  getum  engum  treyst  öðrum  en  sjálfum  oss,  og  að 
það  er  komið  undir  þjóðar-magni  sjálfra  vor  og  viljaþreki, 
hvort  þau  ummæli  sjórnarskrárinnar,  að  Noregur  sé  frjálst 
og  sjálfstætt  ríki,  eigi  að  komast  i  framkvæmd,  gengur 
hið  norska  rikisráð  að  starfi  sinu,  og  er  þess  albúið  að 
gera  skyldu  sina  hvað  sem  að  höndum  ber«. 

Nú  var  hin  dýrlega,  norræna  hugsjón:  »Sjalfr  leið 
sjalfan  þik«  liomin  fram  í  öllum  sínum  frjálsmannlega 
Ijóma.  Stórþinginu  hitnaði  lika  um  hjartaræturnar;  og 
það  hét  hinni  hugrökku  stjórn  fylgi  sínu  af  hlýjum  hug 
og  með  aflmiklum  orðum. 

Hinn  rammnorski,  mikilsmetni  prófessor  Friðþjófur 
Nansen  kvað  svo  að  orði  i  Times  um  málið,  þegar  hér 
var  komið:  »Það  er  ekki  ákvæði  um  jafnstæði,  sem  vant- 
að  hefír,  heldur  góðan  vilja  Svía  til  þess  áð  fara  eftir 
þeim  ákvæðum,  sem  til  eru«.  Samkvæmt  því  sem  sagt 
hefir  verið,  verðum  vér  að  leiðrétta  þau  ummæJi  á  þá 
leið,  aö  það  er  naumast  rétt  gert  af  Nansen  að  bregða 
öllum  Svium  um  góðan  vilja  í  þessu  efni.  Hann  ætti  að 
kenna  um  stórmennunum,  sem  nú  hafa  völdin  og  bundnir 
eru  ýmsum  erfikenningum,  yfirlætisflokknum  sænska.  En 
i    eftirfarandi    framhaldi    greinarinnar    hefir   Nansen  með 


38  Sjálfstæðisbarátta  Nuregs  árið  1905. 

öllu  rétt  að  mæla:  »Vér  höfum  reynt  allar  leiðir  til 
samkomulags;  en  nú  er  ekki  framar  nema  einn  kostur  fyrir 
hendi,  vér  v  e  r  ð  u  m  að  fá  rétt  vorn  virtan  í  þessu  máli. 
Vér  treystum  á  sigur  réttlætisins«. 

Nú,  en  ekki  heldur  fyr  en  nú,  leg-gur  konungsefni 
það  til,  að  afdráttarlausu  jafnstæði  verði  komið  á,  og  jafn- 
vel  Boström  sjálfur  er  látinn  fara  frá  völdum.  En  nú  er 
stjórn  Norðmanna  tekin  að  eiga  við  nefndarnlitið  af  kappi, 
og  hún  svarar  tilboði  konungsefnis  dags.  5.  april  í  álitsskjali 
dags.  17.  apríl  meðal  annars  á  þessa  leið:  »Væri  farið  að 
fresta  þessu  máli  nú,  þá  væri  það  sama  sem  að  hverfa 
frá  samhljóða  kröfu  norskrar  þjóðar  um  það,  að  fá  n  ú 
komið  i  framkvæmd  rétti,  er  Noregur  á  sem  fullveldis- 
ríki,  rétti,  sem  veittur  er  með  stjórnarskrá  landsins.  .  .  . 
En  þegar  konsúlamálið  hefir  verið  til  lykta  leitt,  má  ráða 
til  þess,  að  af  nýju  vei'ði  byrjað  á  samningum  um  sam- 
bandsmálið  að  öðru  leyti.  En  þá  verður  það  að  vera  á 
frjálsum  grundvelli  og  með  þeim  hætti,  að  verði  nýjar 
samningatilraunir  enn  árangurslausar,  þá  sé  hvoru  ríkinu 
um  sig  frjálst  að  kveða  á  um  alt  fyrirkomulag  þjóðfé- 
lagsins  á  ókomnum  tímum«. 

Nú  er  hreinn  hljómur  kominn  í  liiðurinn.  Og  auð- 
heyrt  er  við  hvað  lagið  er  ort:     »Sjalfr  leið  sjalfan  þik!« 

í  sameinuðu  ríkisráði  í  Stokkhólmi  25.  apríl  mun 
norska  ríkisráðsdeildin  hafa  sagt,  að  augnamið  Norðmanna 
væri  ekki  sambandsslitj  en  að  kostur  yrði  að  vera  á  sam- 
bandsslitum,  ef  svo  bæri  undir,  og  að  sá  kostur  væri  í 
fullkoranu  samræmi  við  sambandslögin.  Þa  lýsti  konungs- 
efni  yfir  þvi,  að  enn  yrði  að  fresta  öllum  nýjum  saran- 
ingauraræðura. 

Nefndarálitið  ura  alnorska  konsúla  var  lagt  fyrir  stór- 
þingiö  10.  niaí,  og  þar  var  tekið  fram  í  forsendunum,  að 
nokkurum  sinnum  áður  hefði  þessi  aðferð  verið  höfð;  og 
sérstaklega  er  kveðið  svo  að  orði:  »Enn  fremur  skal  bent 
á  grundvallarlagabreyting  sænska  ríkisþingsins  1885;  með 
henni  var  gerð  veruleg  breyting  á  meðferð  utanrikismála 
með    sænskri    ráðsályktun    eingöngu    (án    þess    að    spyrja 


Sjálfstæðisbarátta  Noregs  árið  1905.  39 

Norðmenn  um  það!).  Þar  sem  nú  Svíar  hafa  með  sænskri 
ráðsályktun  eingöngu  breytt  meðferð  utanrikismála,  þá 
^•eta  Sviar  að  sjálfsögðu  ekki  komið  með  neina  mótbáru, 
sem  á  rikislögum  er  reist,  gegn  því  að  hitt  sjálfstæða 
landið  í  sambandinu  ráði  til  lykta  i  konsúlamálinu  (sem 
-er  langt  um  takmarkaðra  eðlis)  með  ráðsályktun,  sem 
-eingöngu  er  gerð  af  stjórnarvöldum  þess«.  Enn  fremur 
heldur  nefndin  því  fram,  að  álitsskjal  hennar  hafi,  svo 
sem  kunnugt  sé,  fengið  samhljóða  fylgi  um  land  alt  .  .  . 
og  að  þetta  fylgi  sé  órækur  vottur  þess,  að  krafan  um 
það;  að  konsúlamálinu  verði  ráðið  til  lykta  tafarlaust 
með  ráðsályktun  norskra  stjórnarvalda,  sé  mál,  sem  þjóð- 
in  öll  sæki  fastara  en  alt  annað,  og  að  frá  þeirri  kröfu 
muni  noisk  þjóð  ekki  hverfa. 

Eins  og  menn  sjá,  kveikir  hugsjónin:  »SjaIfr  leið 
isjalfan  þik«  i  hugum  manna  og  safnar  þjóðinni  saman! 

Þ.  18.  mai  voru  konsúlalögin  samþykt  í  óðalsþinginu 
með  öllum  atkvæðum  í  einu  hljóði.  Prófessor  Hagerup 
kom  með  frestunartillögu,  sem  var  feld.  Og  i  umræðun- 
um  um  hana  komst  Michelsen  stjórnarformaður  svo  að 
orði:  »Vér  viljum  ekkert  missætti  við  sambandsland  vort; 
vér  æskjum  friðar  og  góðs  samkomulags  við  hitt  landið. 
Það,  sem  vér  erum  nú  að  gera,  er  ekki  annað  en  þetta: 
vér  förum  þráðbeina  leið  stjórnarskrár  vorrar;  og  verði 
ÚY  þvi  missætti^  þá  verðum  vér  að  taka  afleiðingunum  af 
þvi.  Vér  högum  oss  ekki  svo  sem  vér  hefðum  enga  ábyrgð, 
né  i  blindni.  Vér  högum  oss  þannig  af  því  að  vér  tel- 
jum  það  skyldu  vora  við  ættjörðina«. 

—  Með  þessu  hefir  í  stuttu  máli  verið  skj^rt  frá  helztu 
grundvallar-hugsunum  «æfintýrsins«.  Sennilega  er  mönn- 
«m  svo  kunnugt  um  það,  er  síðar  gerðist,  —  alt  frá  því 
er  Oskar  konungur  synjaði  konsúlalögunum  staðfestingar 
og  viðburðinum  7.  júlí  til  hins  mikla  glæsilega  dags,  er 
Hákon  konungur  og  Michelsen  stjórnarformaöur  mættust 
í  Kristjaniufirði  —  að  ekki  þurfi  frá  því  að  skýra  sérstak- 
lega.  Mér  virðist  svo  sem  það,  er  eg  hefi  bent  á,  sé  nægi- 
legt  til  þess  að  sýna  aðdragandann    að    hinni    mikilfengu 


40  Sjálfstæðisbarátta  Noregs  árið  1905. 

ráðsályktun,  sem  gerð  var  7.  júní,  og  til  þess  að  sannfæra 
menn  um  það,  að  ummæli  Michelsens  um  hina  þráðbeinu 
leið  stjórnarskrárinnar  voru  ekki  hégómi,  og  um  það,  að 
skyldu  og  ábyrgðartilfinningin  hafi  farið  vaxandi  i  öllum 
undirbúningnum.  Og  eins  skal  eg  geta  enn:  hafi  verið  að 
tefla  um  nokkura  ofsafengna  óvild  til  Sviþjóðar  af  hálfu 
norskra  stjórnarvalda,  þá  sýnir  það^  sem  nú  hefir  verið  frá 
skýrt^  að  leitast  hefir  verið  við  að  minsta  kosti  að  láta 
alls  ekkert  á  þeirri  óvild  bera. 

Einkum  vona  eg,  að  menn  muni  hafa  séð,  hve  Hag- 
erup  stjórnarformaður  hafði  rétt  að  mæla,  þegar  hann  tal- 
aði  um  það,  að  norsk  þjóð  þreytti  göngu  sina  i  samfeldri 
fylking,  og  sömuleiðis  séð  það,  að  hin  fornnorræna  grund- 
vallar-hugsjón :  »Sjalfr  leið  sjalfan  þik«  hafi  verið  fólgin 
bak  við  alt,  sem  gerst  hefir.  Þetta  var  viðkvæðið,  sem 
farið  hafði  eins  og  stormþytur  um  sálardjúp  norskra  leið- 
toga  árið  1814,  tengt  þá  saman  á  hátíðlegri  stund  og  lát- 
ið  þá  vinna  heitið,  að  verða  samtaka  og  dyggir,  þar  til 
er  DofrafjöII  hryndu.  Nú  hefir  það  viðkvæðið  farið  um 
alla  þ  j  ó  ð  i  n  a,  af  því  að  hún  hafði  öðlast  þroska  til  þess,. 
og  það  hefir  orðið  aðalkjarninn  i  einu  þvi,  er  fegurst  get- 
ur  gerst  í  lífi  nokkurrar  þjóðar  —  þegar  sannarlegt  sjálfstæði 
vaknar,  fær  betur  og  betur  meðvitund  um  sjálft  sig,  geng- 
ur  í  þjónustu  ættjarðarástarinnar,  tengir  saman  alla  ein- 
staklingana  á  dreifingunni  og  gerir  úr  þeim  trúarörugga, 
hjálpfúsa  heild. 

—  Viðfeldið  er  það  að  sjálfsögðu  að  vita,  aö  mikilsvirt- 
ur  þýzkur  Iögfra?ðingur,  prófessor  L.  von  Bar,  hefir  fært 
rökfastar  sannanir  á  það,  að  Norðmenn  hafi  átt  fortaks- 
lausan  rétt  á  að  stofna  alnorsk  konsúlaembætti,  hafi  átt  á  réttu 
að  standa  um  það,  sem  oUi  sambandsslitum.  En  fyrst  er 
þess  að  gæta,  að  slík  lögfræði-skarpskygni  er,  þrátt  fyrir 
alt,  nokkuð  köld  og  stirð  og  vantar  hjartaslög  tilfinning- 
anna;  og  i  öðru  lagi  mun  mega  fullyrða  það,  að  sé  þetta 
eina  úrslitaleiðin,  þá  muni  mega  álasa  Norðmönnum  fyrir 
margt  og  mikið  —  líka  frá  lögfræði-sjónarmiði  — ,  og  a^ 
margt  muni  koma  upp  úr  kafinu  hér  og   þar,    sem    mena 


Sjálfstæðisbaráttu  Noregs  árið  1905.  41 

geti  sagt  um  og  verði  að  segja  um,  að  þar  hafi  Svíar  haft 
rétt  að  mæla  að  lögum.  Eg  finn,  að  mér  er  þörf  á  að 
láta  þessa  getið  i  heyranda  hljóði.  Satt  er  það  að  visu, 
að  yfirlætisflokkurinn  sænski  hefir  gert  hvert  glappaskotið 
eftir  annað  —  lika  frá  sjónarmiði  laganna  —  og  að  ójafn- 
aður  hans  hefir  stuðlað  að  því,  að  nefndarálitið  í  konsúla- 
málinu  kom  fram,  að  konsúlalögunum  var  synjað  staðfest- 
ingar,  og  að  hinir  iskyggilegustu  örðugleikar  komu  fram 
á  fundinum  á  Karlstað.  En  jafnáreiðanlegt  er  hitt,  að  sá 
fiokkur  hefir,  þrátt  fyrir  alt,  farið  að  ráði  sínu  eins  og 
hann  fór  af  ást  til  Svíþjóðar  og  eftir  beztu  samvizku. 
Og  vér  Norðmenn  ættum,  framar  öllum  öðrum,  að  vera 
svo  vandaðir  og  láta  oss  þykja  svo  vænt  um  hreinleik 
hugarfarsins,  að  vér  könnumst  við  þetta. 

En  þótt  ekki  sé  litið  á  annað  en  þetta,  ^að  breyta  eft- 
ir  beztu  samvizku«,  þá  eru  menn  komnir  lengra  en  að 
Bjónarmiði  lögfræðinnar.  Og  hver  sem  lætur  sér  það  nægja, 
og  hyggur  að  hann  hafi  kafað  til  botns  í  málinu  með  Svi- 
um  og  Norðmönnum  á  þessum  tíraum  með  því  einu,  að 
dæma  málið  eftir  nákvæmustu  lögfræðireglum  —  hann 
sýnir,  að  hann  hefir  í  raun  og  veru  alls  ekki  kynt  sér 
eðli  þess  né  málavexti. 

Það  sem  gerðist  i  Noregi  1905  er  miklu  meira  mál 
en  endir  getur  orðið  bundinn  á  með  sókn  og  vörn  mál- 
færslumanna.  Það  er  sögulegur  árangur  af  auknum  þroska, 
það  er  dómsúrskurður  sögunnar.  í  Noregi  er  þetta  aðal- 
atriðið,  að  þjóðin  hefir  fundið  þá  hugsjónina,  sem  er  ná- 
tengdust  eðlisfari  hennar,  og  náð  valdi  á  henni.  Og  þeg- 
ar  svo  er  ástatt,  er  réttlætið  ekki  fólgið  í  lagagreinum, 
heldur  í  því,  að  þjóðin,  sem  i  hlut  á,  á  það  skilið, 
sem  gerst  hefir.  Og  samt  má  segja,  að  þvi  betur  sem 
þeir  verðleikar  hafa  sáldast  og  hreinsast  í  vakandi  með- 
vitund  þjóðarinnar,  því  fjær  fer  þvi  að  sjálfsögðu,  að 
breytingar-árangurinn  í  lífi  hennar  ríði  bág  við  gildandi 
lög.  Miklu  fremur  verður  einmitt  það  mælikvarðinn  á  ár- 
angurinn,  hve  vel  hann  samþýðist  gildandi  lögum  —  auð- 
Titað  að  þvi  til  skildu  samt,  að  þau    eigi    rætur   i   sönnit 


42  Sjálfstæðisbarátta  Noregs  árið  1905. 

réttlæti.  Noregur  átti  þessu  láni  að  fagna,  svo  að  kom- 
ist  varð  hjá  stjórnarbylting,  sem  annars  er  oft  óhjákvæmi- 
leg.  Og  af  því  stafaði  sú  gætni,  sú  fáorða  hyggni  og  sá 
þróttur,  sem  einkent  heíir  leiðtogana. 

—  Vér  höfum  þá  aflað  oss  nýs  réttar  til  lifs  og  þroska 
•eftir  gömlu,  norrænu  frumregiunni :  »Sjalfr  leið  sjalfan 
þik«,  aflað  oss  hans  með  forsjónardómi  sjálfrar  sögunnar. 
•Og  vér  höfum  fundið  gildi  þess  réttar  þar  sem  hans  gæt- 
ir  með  göfugustum  hætti:  Fyrsta  sinni  höfum  vér  Norð- 
menn  nú  fundið  til  þess  og  vitað  það  giaðvakandi,  að  vér 
•erum  samfeld  þjóð  frá  Knöskanesi  til  Liðandisness.  Bet- 
ur,  að  vér  gætum  jafnframt  orðið  s  v  o  sjálfstæðir,  betur, 
að  vér  gætum  aflað  oss  þess  næmleiks  augans,  sem  sér 
kærleiksdóm  guðs  bak  við  réttlætisdóm  sögunnar! 

Eg  segi  þetta  af  allri  þeirri  alvöru,  sem  búið  getur 
í  sál  minni  —  alls  ekki  fyrir  þá  sök  eina,  að  það  er  sjálf- 
sagt  sæmilegt  af  mér,  prestinum,  að  vilja  ekki  útrýma 
trúrækninni  —  he^dur  bhitt  áfram  fyrir  þá  sök,  að  eg  er 
óbifanlega  sannfærður  um  það,  að  sú  mikilfenglega  sýn 
veitir  aíttjörð  minni  einu  áreiðanlegu  hjálpina  til  þess, 
sem  n  ú  er  meiri  þörfin  á  en  nokkuru  öðru :  að  varast 
gömlu  freistinguna  til  þess  að  vera  sjálfum  sér  nógur. 
Látum  vér  bugast  af  henni,  þá  breytist  hinn  nýsmíðaði, 
sjálfstæði  Noregur  smátt  og  smátt  i  höll  Dofrakarlsins. 
Ef  vér  förum  að  flækjast  með  hverskonar  draumsýnir, 
eins  og  Pétur  Gautur,  þá  ....  En  eg  er  vongóður.  Og 
þegar  eg  Ht  til  leiðtoga  vorra,  þá  trúi  eg  því,  að  það  veru- 
lega  sjálfstæði,  sem  vér  höfum  nú  aflað  oss,  muni  kenna 
■  oss  að  losna  við  gamlar  syndir  af  þvi  tæginu,  svo  að  vér 
-getum,  af  hlýjum  og  þróttmiklum  hug  og  sundurgerðar- 
laust,  tekið  að  starfa  að  þeim  verkefnum,  sem  flylíkjast 
nú  utan  um  oss,  og  fagnað  því  að  ráða  fram  úr  þeim 
með  ástundun  og  hjálpfýsi  —  jafnframt  því  sem  i  eyrum 
vorum  hljómar  dýrlega  viðkvæðið: 

»Sjalfr  leið  sjalfan  þik!« 

0.    P.    MONRAD. 


Prédikarinn  og  bölsýni  lians. 


Þær  hugmyndir  eru  almennastar  um  biblíuna,  að  liún 
sé  ein  heild,  sömu  siíoðununum  sé  haldið  fram  i  öllum 
ritum  hennar.  Margir  kennimenn  og  eigi  allfáir  leik- 
menn,  er  um  trúmál  fjalla,  tala  oft  svo  um  ritninguna 
sem  harla  lítill  munur  sé  á  fi'emstu  ritum  gamla  sáttmál- 
ans  og  sjálfum  guðspjöllunum.  Og  sumir  lifa  enn  í  þeirri 
trú,  að  reisa  megi  trúarlærdómana  jafnt  á  Davíðssálmura 
og  Opinberunarbókinni/  jafnt  á  Prédikaransbók  sem  bréf- 
um  Páls  postula. 

Flestir  íslendingar,  er  telja  sig  fylgja  kenning  kirk- 
junnar,  hafa  mjög  ákveðnar  skoðanir  um  það,  hvað  ritn- 
ingin  sé.  Hún  er  guðs  opinberaða  orð,  segja  þeir.  Og 
út  frá  þeirri  staðhæfing  imynda  þeir  sér,  að  allar  kenn- 
ingar  hinna  helgu  lithöfunda  hljóti  að  renna  saman  í  eina 
heild;  þar  geti  engin  rödd  verið  hjáróma,  —  engar  mót- 
sagnir  átt  sér  stað  í  »guðs  orði«.  Þessar  skoðanir  hafa 
gróðursettar  verið  i  huga  þeirra  í  bernsku,  kendar  þeim 
i  barnalærdómskverinu.  En  allan  fróðleik  um  ritninguna 
vantar  að  öðru  leyti.  Fæstum  hefir  komið  til  hugar  að 
gera  sér  grein  fyrir,  hvernig  þessi  rit,  sem  þeim  er  sagt 
að  séu  eftir  Móse  og  Davið  og  Salómó  og  spámenn  Gyð- 
inga  og  postula  Krists  —  menn,  sem  svo  langt  er  i  milli 
— ,  hvernig  þau  séu  orðin  ein  heild,  ein  heilög  ritning. 

Ekki  þarf  nú  annað  en  lesa  nokkura  kafla  í  ritning- 
unni  með  athygli,  til  þess  að  reka  sig  á  það,  að  ritning- 
in  er  ekki  alstaðar  sjálfri  sér  samkvæm.  Mótsagnirnar 
eru  margar  og  miklar,  og  skoðanirnar  margar  mjög  svo 
frábrugðnar  hver  annari.     Og  á  þvi  þarf  engan  að  furða, 


44  Prédikarinu  og  bölsýni  hans. 

sem  nota  viU  skynsemina.  Hvernig  getur  nokkur  maður 
talið  það  sennilegtj  að  hugmyndir  Móse  eða  Salómós  um 
guð  og  tilveruna  hafl  verið  jafn-fullkomnar  og  skoðanir 
postulanna?  Móse  fór  með  ísraelsmenn  af  Egiptalandi 
um  J320  f.  Kr.,  að  þvi  er  menn  vita  bezt^  og  Salómó 
ríkti  frá  970 — 933  f.  Kr.  En  rit  hins  nýja  sáttmála  flest 
samin  síðari  hluta  fyrstu  aldar  eftir  Krists  burð.  Skoðan- 
ir  manna  breytast  og  þróast  á  skemmri  tima  en  1000  árum. 

Ekkert  er  i  raun  réttri  eðlilegra  en  að  ýmissa  mót- 
sagna  verði  vart  i  bibliunni  og  að  trúarhugmyndirnar  taki 
breytingum  og  þroska  eftir  þvi  sem  tímarnir  liða.  Að 
svo  sé,  vita  líka  allir  þeir,  sem  til  hUtar  hafí».  kynt  sér 
rit  bibliunnar  og  satt  vilja  segja.  Framþióunarlögmáliö  rik- 
ir  þar  sem  annarstaðar  í  tilverunni.  Breytingarnar  eru 
ef  til  vill  hvergi  eins  hægfara  og  i  trúarbrögðunumj  og 
þó  á  þar  við  þetta,  að  bágt  er  að  standa  i  stað  og  ^mönn- 
unum  munar  annaðhvort  aftur  á  bak,  ellegar  nokkuð  á 
leið«.  Gamla  skoðunin :  að  ritningin  sé  ein  heild,  öU 
spjaldanna  á  miUi  óskeikult  »guðs  orð«,  —  him  styðst 
við  vanþekkinguna  eina  og  forna  trii  á  þetta  ritsafn. 

En  vér  eigum  ekki  að  trúa  á  ritninguna.  Vér  eiguni 
að  trúa  á  guð  og  treysta  honum.  En  ritninguna  eigum 
vér  að  rannsaka  og  þekkja. 

Einna  Ijósast  verður  mönnum  þetta,  þegar  þvi  er 
gaumur  gefinn,  að  í  tveim  ritum  hins  gamla  sáttmála 
kemur  fram  alhnikill  efi  um  ýmislegt  i  þeirri  hfsskoðun, 
sem  fiestir  hinna  gyðinglegu  rithöfunda  halda  fram.  Þau 
rit  efast  að  vísu  ekki  um  tilveru  guðs,  en  þeim  finst  liflð 
neita  því  aJdráttarlaust,  að  hann  geti  veriö  réttlátur  guð, 
og  tilgang  hfsins  fá  þau  ekki  skilið.  Þessi  rit  eru  Jobs- 
bók  og  Prédikarinn.  Sköpunarsagan  i  fyrstu  Mósebók 
endar  á  þessum  orðum :  »0g  guð  leit  alt,  sem  hanu  hafði 
gert,  og  sjá,  það  var  harla  gott«.  Þau  orð  efa  báðir 
þessir  höfundar.  Höfundi  Jobsbókar  flnst  sérstaklega  mik- 
ið  um  það,  hve  lífið  sé  ranglátt;  hann  sér  lítið  merki 
þess,  að  heiminum  sé  stjórnað  af  skynsemi,  þegar  á  við- 
burði    lífsins    er    litið,    og    með    hugarangist    spyr    hann: 


Prédikarinn  og  bölsýni  hans.  45 

Hvarer  hið  guðlega  réttlæti?  Hinn  höfundurinn,  Prédik- 
^rinn,  starir  á  það  hvössum  sjónum,  hve  alt  i  heiminum 
sé  fánýtt  og  fallvalt,  og  orðtak  hans  er  hið  alkunna,  að 
alt  sé  aumasti  hégómi.  Hann  fer  jafnvel  svo  langt,  að 
hann  telur  ótimaburðinn  sælan,  sem  aldrei  fái  að  lita  sól- 
arljósið.     ölhi  lengra  fær  bölsýnið  ekki  komist. 

Um  þetta  rit,  Prédikarann,  langar  mig  til  að  fræða 
lesendur  Skírnis  litið  eitt,  og  geri  eg  það  i  þeirri  von,  að 
það  mætti  stuðla  til  þess  að  koma  inn  réttari  hugmynd- 
um  um  rit  biblíunnar  hjá  einhverjum  íslendingi. 


Heitið  P  r  é  d  i  k  a  r  i  n  n  er  til  vor  komið  úr  bibliu- 
þýðing  Lúters.  Eftir  henni  heíir  Guðbrandsbiblía  án  efa 
aðallega  verið  þýdd.  A  hebresku  nefnist  ritið  Qoheht, 
og  eru  menn  ekki  með  öllu  á  eitt  sáttir  um,  hvernig  það 
orð  beri  að  skilja.  Það  er  dregið  af  hebreska  orðinu 
qahal,  söfnuður.  En  orðið  »qoheIet«  erkvenkyns  og  merk- 
ir  þvi  eiginlega:  sú  sem  safnar  saman.  Sennilega  merkir 
kvenkyns-mynd  orðsins  staríið  eða  embættið.  Og  þaðan 
færist  það  yfir  á  þann,  er  starfinu  gegnir.  A  sama  hátt 
-er  að  sögn  »kalifat«  notað  i  arabisku  þar,  sem  vér  mund- 
um  segja  »kalifi«.  Embættisheitið  notað  um  manninn, 
sem  þvi  gegnir.  Qohelet  merkir  þá  safnaðarstjóri  eða  eitt- 
hvað  þvi  likt  —  táknar  mann,  er  safnar  fólki  kringum 
sig,  til  þess  að  hlýða  á  kenning  sina.  Og  tilgangur  rits- 
ins  hlýtur  þá  að  vera  sá,  að  birta  mönnum  lifsskoðun 
höfundarins.  Ritið  er  þvi  heimspekilegs  efnis.  I  þvi  er 
rætt  um  afstöðu  mannsins  við  heiminn,  þarfir  hans  og  lang- 
anir,  hver  tök  séu  á  að  fullnægja  þeim  og  hvert  alt  horfl 
fyrir  honum  að  lokum.  Jobsbók  fer  að  nokkuru  leyti  i 
sömu  átt.  En  þar  sem  höfundur  Jobsbókar  gripur  til 
skáldlegs  háfleygis,  til  þess  að  gera  efni  sitt  sem  hug- 
næmast,  þá  beitir  Prédikarinn  jafnan  kaldri  skynseminni, 
því  að  augu  hans  eru  opin  fyrir  annmörkum  lífsins. 
Hann  spyr,  og  hann  svarar  sér  sjálfur.  Og  svarið  sækir 
hann  i  viðburði  lífsins  og  reynslu  sjálfs  sín. 


4G  Prédikariun  og  bölsýni  lians. 

En  hver  er  þessi  prédikari?  Hver  dylur  si^  undir 
nafni  þessu? 

í  fyrsta  kapitulanum  er  komist  svo  að  orði:  »Eg;. 
prédikarinn,  var  konungur  yfir  ísrael  i  Jerúsalem«  (1,12) 
og  »eg  hefi  aflað  mér  meiri  og  viðtækari  speki  en  allir 
þeir,  er  rikt  hafa  yfir  Jerúsalem  á  undan  mér«  (1,16)  og 
siðar  lýsir  hann  auð  sinum,  stórvirkjum  o.  s.  frv.  (2,4  n.). 
Af  þessu  hafa  menn  ályktað,  að  höfundurinn  væri  Salómá 
Daviðsson  konungur.  Og  þvi  heldur  yflrskrift  ritsins  fram: 
»Orð  prédikarans,  sonar  Daviðs,  konungs  i  Jerúsalem«. 
En  hana  er  lítið  aö  marka,  því  að  henni  kann  að  hafa 
verið  bætt  við  löngu  síðar.  Svo  er  t.  d.  um  margar  yflr- 
skriftirnar  að  Davíðssálmum,  sem  svo  eru  nefndir.  En 
hitt  virðist  bersýnilegt,  að  höfundur  ritsins  leggur  orðin  í 
munn  Salómó  konungi.  En  með  því  er  ekki  sagt  að  rit- 
ið  sé  eftir  Salómó.  Af  ritinu  sjálfu  virðist  auðsælega  mega 
ráða,  að  það  geti  ekki  verið  eftir  hann.  Að  því  heflr 
biblíufræðin  nýja  fært  greinileg  rök. 

Þessu  til  skýringar  skal  bent  á  nokkur  atriði. 

Höfundurinn  segir:  Eg  hefl  aflað  niér  meiri  og  víð- 
tækari  speki  en  allir  þeir,  sem  ríkt  hafa  yflr  Jerúsalem 
á  undan  mér  (1,16).  —  Hér  er  svo  talað  sem  margir 
konungar  hafi  rikt  yfir  Jerúsalem  á  undan  honum.  En 
slík  orð  hefði  Salómó  ekki  geta  látið  sér  um  munn  fara, 
því  að  faðir  hans  og  fyrirrennari  var  sá,  er  vann  Jerú- 
salem  úr  höiidura  Jebúsíta  og  fyrstur  gerði  haiia  konungs- 
setur.  En  Sál  einn  hafði  konungur  verið  í  ísrael  á  und- 
an  Davíð.  —  Hann  talar  í  1.  og  2.  kap.  um,  að  hann  hafi 
verið  konungur,  rétt  eins  og  hann  hefði  iátið  af  konungs- 
stjórn  fyrir  andlát  sitt,  —  en  það  gerði  Salómó  ekki.  Og 
hann  fer  þeim  orðum  um  eftirmann  sinn,  sem  litt  hugs- 
anlegt  er  að  Salómó  hefði  talað  um  son  sinn,  er  hann  ekki 
vissi  neitt  um,  hvernig  mundi  reynast.  Miklu  líklegri  eru 
þau  orð  í  munni  þess  manns,  er  þekkir  sögu  eftirmanna 
Salómós. 

Ef  Salómó  væri  höf.  ritsins,  hefði  hann  kveðið  upp 
mjög  harðan  dóm  um  ríkisstjórn  sjálfs  sín,  þvi  að  Prédik- 


Prédikarinii  og  böhýni  hans.  4T 

arinn  er  býsna  harðorður  um  valdhafann  (sjá  4,13;  9,17;. 
10,5  n.).  Hann  kvartar  um,  að  valdhafinn  setji  heimska 
menn  í  háu  stöðurnar,  en  göfug-mennin  sitji  í  niðurlæg- 
ingu,  og  sín  reynsla  sé  sú,  að  þrælarnir  séu  ríðandi  á 
hestum,  en  hinir  sönnu  höfðingjar  fótgangandi  eins  og^ 
þrælar.  Hann  ^talar  um  að  kúgun  viðgangist  og  hinir 
snauðu  séu  undirokaðir  og  réttleysi  riki  (3,16;  4,1;  5,7  o. 
fl.).  Sjálfa  einvaldsstjórnina  telur  hann  harðstjórn  (8,4) 
og  enga  blessun  þegnunum  (8,9;  10,4j.  Ef  Salómó  hefir 
ritað  slikt,  þá  hefir  hann  verið  öðru  vísi  en  aðrir  konung- 
ár.  Þvi  að  ekki  munu  dæmi  þess,  að  konungar  tali  svo- 
um  rikisstjórn  sjálfra  sin.  Og  hvers  vegna  hefði  Salómó 
átt  að  fara  að  kvarta  yfir  sliku  i  ritlingi,  i  stað  þess  að' 
taka  sjálfur  í  taumana?  Hann  var  af  samtíðarmönnun^ 
sinum  talinn  allra  manna  vitrastur,  og  hann  var  einvald- 
ur  og  auðugur  konungur;  hefði  hann  alið  slíkar  tilfinn- 
ingar  í  brjósti  sem  Prédikarinn,  og  hefði  ástandið  verið  slíkt 
á  hans  dögum,  mundi  hann  þá  ekki  sjálfur  hafa  reynt  að 
ráða  bót  á  þessu  ?  Auk  þess  bendir  ritið  til  þess,  að  kon- 
ungur  landsins  hafi  verið  í  bernsku,  þá  er  ritið  er  samið^. 
og  makráðir  sælkerar  ráðið  mestu  um  stjórn  landsins. 
»Vei  þér,  land,  sem  hefir  dreng  að  konungi  og  höfð- 
ingjar  þínir  setjast  að  áti  að  morgni  dags«,  segir  höf. 
(10,16);  og  litlu  síðar  gefur  hann  þetta  heilræði:  »For- 
mæl  ekki  konunginum,  Jafnvel  ekki  í  huga  þínum,  og 
formæl  ekki  ríkum  manni  í  svefnherbergjum  þínum;  því 
að  fuglar  loftsins  kynnu  að  bera  burt  hljóðið  og  hinir 
vængjuðu  að  hafa  orðin  eftir«  (10,20). 

Saga  er  og  sögð  á  einum  stað  í  ritinu  (9,14 — 16)  og  lýs- 
ir  hún  alt  öðru  en  góðvild  til  konungsins,  og  með  auð- 
sælegri  lítilsvirðingu  talar  höf.  um  »óp  valdhafans  meðal 
heimskingjanna«. 

Við  þetta  bætist  enn  annað,  sem  tekur  af  öll  tvímæli. 
M  á  I  i  ð,  sem  Prédikarinn  notar,  er  ekki  hið  sama  og  það, 
er  notað  var  á  gullöld  Hebrea.  Það  er  alt  annar  keimur 
að  því  en  t.  d.  máli  spámannanna.  Eigi  að  eins  er  fult 
þar   af  nýjum    orðum,    sem  eigi  voru  þá  til  i  málinu,  og. 


48  Prédikarinn   og  bölsýni  hans. 

sum  eldri  orðin  hafa  fengið  breytta  merkingu,  heldur  er 
og  orðmyndun  og  setningaskipun  að  miklu  leyti  önnur. 
"Og  þessi  ritháttur  Prédikarans  er  i  nánu  samræmi  við  þau 
rit  gamla  testamentisins,  sem  síðast  eru  rituð  (um  og  eftir 
200  f.  Kr.)  og  önnur  gyðingleg  rit  síðustu  aldanna  fyrir 
Krists  burð.  Sumstaðar  koma  fyrir  aramísk  orð,  en  svó 
var  sú  tunga  nefnd,  sem  töluð  var  á  Gyðingalandi  á 
Krists  dögum.  Þetta  sýnir  Ijóslega,  að  Salómó  g  et  u  r 
e  k  k  i  verið  höf  undur  ritsins. 

Ekki  er  auðvelt  að  gera  þeim  mönnum  þetta  skiljan- 
legt;  sera  lesa  ekki  ritið  á  frummálinu.  En  eitt 
dæmi  skal  eg  þó  benda  á  til  skýringar.  I  hebresku  eru 
tvær  myndir  á  fornafni  fyrstu  persónu  i  eintölu,  önnur 
eldri,  hin  yngri,  likt  og  ek  og  eg  (eða  ég)  í  islenzku. 
Eldri  myndin  er  mióki,  en  hin  yngri  aní.  I  gullaldarmáli 
Hebrea  er  myndin  anóJd  {=  ek)  nær  þvi  eingöngu  notuð, 
€n  í  nýhebreskunni,  sem  rituð  var  siðustu  aldirnar  fyrir 
Krists  burð,  er  hin  myndin  {ani  ==  eg)  vanalegust.  Nú- 
er  það  harla  einkennilegt,  að  í  Prédikaranum  er  eldri 
myndin  (anókí;  aidrei  höfð,  en  yngri  myndin  (aní)  29  sinn- 
um.  Mörg  sUk  dæmi  mætti  nefna.  Að  eigna  Salómó 
Prédikarann,  væri  -þvi  i  raun  og  veru  jafn-fráleitt  og 
eigna  Snorra  Sturlusyni  einhverja  af  sögum  Gests  Páls- 
sonar,  þar  sem  hver  lína  ber  vitni  um  mál  19.  aldarinnar, 
og  fornmyndir  islenzku  orðanna  (t.  d.  elc)  koma  aldrei 
fyrir. 

Sumir  fræðimenn  halda  þvi  og  fram,  að  griskra  áhrifa 
kenni  i  raáli  Prédikarans;  og  ekki  fæ  eg  betur  séð  en  að 
þeir  hafl  mikið  til  síns  máls.  Og  sú  ætlun  þeirra  styrk- 
ist  við  það,  að  sumar  þær  skoðanir,  sem  koma  fram  í 
ritinu,  virðast  beinlinis  runnar  frá  grisku  heimspekinni. 
En  fyrir  slíkum  áhrifum  urðu  Hebrear  ekki  fyr  en  eftir 
daga  Alexanders  mikla  (f  323  f.  Kr.).  Er  þvi  auðsætt,  að 
það  rit,  sem  slík  raerki  ber,  getur  ekki  verið  eftir  Salómó. 
Jafn-fráleitt  er  að  halda  slíku  fram  og  að  eigna  Snorra 
Sturlusyni  eitthvert  íslenzkt  rit  siðari  tíma,  þar  sem  dönsku- 
slettur   væru   innan   um,  og  t.  d.  haldið  fram  kenningum 


Prédikarinn   og  bölsýni  hans,  49 

<Georgs  Brandesar  eða  einhvers  helzta  ritsnillings  Dana, 
<er  litað  hefir  á  síðustu  öld.  Eins  víst  og  það  er,  að  Snorri 
:Sturluson  gat  ekki  orðið  fyrir  neinum  áhrifum  þeirra 
'danskra  manna,  er  lifðu  600  árum  eftir  hans  dag,  eins 
víst  er  það  og^  að  Salómó  gat  ekki  orðið  fyrir  áhrifum 
frá  hinni  grisku  tungu  né  heimspeki  Stoíkara  eða  Epíkúr- 
inga.     . 

Og  langsennilegast  virðist  vera,  að  höf.  hafi  aldrei 
:ætlast  til  þess,  að  menn  skildu  orð  hans  svo,  að  hann 
gæfi  það  i  skyn,  að  ritið  væri  eftir  Salómó.  Hann  leggur 
honum  að  eins  orðin  í  munn,  til  þess  að  gera  ræ.ðu  sína 
■enn  áhrifameiri,  lætur  Salómó  tala^  til  þess  að  alvöru- 
þunginn  verði  enn  meiri  í  orðunum.  Þvi  að  Salómó  var 
-af  Hebreum  eða  Gyðingum  talinn  allra  manna  vitrastur 
'Og  mestur.  Aldrei  hafði  ríkið  staðið  með  jafnmiklum 
Móma  og  um  hans  daga.  Hann  hafði  notið  þessa  heims 
gæða  í  rikustum  raæli.  En  það,  sem  Préd.  um  fram  alt 
Till  koma  inn  hjá  áheyrendum  sinum,  það  er  að  ekkert 
•af  gæðum  þessa  heims  fullnægi  þrá  mannsandans,  og  eng- 
inn  finni  betur  til  þess  en  sá,  er  lengst  hafi  komist  i  speki 
og  þekkingu.  Fyrir  því  kom  það  sér  einkar-vel  að  láta 
:Salómó  tala  —  tala  af  reynslu,  láta  h  a  n  n  kveða  upp 
liinn  þunga  áfellisdóm  um  lifið,  að  alt  sé  hégómi.  Að 
ihöf.  hafi  ætlast  til;  að  orð  sín  yrðu  skilin  á  þessa  leið, 
virðist  mega  álykta  af  niðurlagsorðum  ritsins  (12,9 — 11), 
Ævo  framarlega  sem  þau  eru  eftir  hann  sjálfan.  Þar  er 
sagt  með  berum  orðum,  að  prédikarinn  hafi  verið  spek- 
ingur  (þ.  e.  andlegur  fræðari),  er  miðlað  hafi  mönnum 
þekkingu  og  rannsakað  og  kynt  sér  og  samið  mörg  spak- 
mæli.  Séu  þau  orð  viðbót  síðari  tima,  benda  þau  á,  að 
sá,  er  þeim  bætti  við,  hafi  ekki  talið  Salómó  höfund 
iritsins. 

Og  í  sjálfu  sér  er  ekki  neitt  óeðlilegra  að  láta  Saló- 
;mó  tala  í  sliku  heimspekiriti  en  að  láta  Móse  tala  i 
kvæði,  sem  um  hann  er  orkt  löngu  eftir  hans  dag,  t.  d. 
i  »Móseljóðum«  og  »Blessun  Móse«  (5  Mósebók  32  og  33). 
JEða  tökum  annað  dæmi,  sem  oss  liggur  nær.    Er  nokkuð 

4 


50  Prédikarinn   og  bölsýni  hans. 

óeðlilegt  við  það,  að  sira  Matthías  Jochumsson  gerir  Guð- 
brandi  Hólabiskupi  upp  orðin  i  kvæðinu^  sem  hann  yrkir 
um  hann  ?  Engum  dettur  þó  fyrir  þvi  í  hug  að  eigna 
Guðbrandi  kvæðið.  Mjög  hkt  finst  mér  ástatt  um  Pré- 
dikarann. 

Nú  þykist  eg  hafa  fært  rök  að  því,  að  Salómó  beri 
enga  ábyrgð  á  því;  sem  i  Prédikaranum  stendur,  né  held-^ 
ur  beri  honum  heiðurinn  fyrir  það,  sem  þar  er  vel  sagt- 
En  áður  en  farið  er  út  i  að  ákveða  nánara,  hvenær  ritið' 
muni  vera  samið,  er  þörf  að  gera  nokkura  grein  fyrir 
efni  ritsins. 

Eg  gat  um  það  i  upphafi  þessarar  ritgerðar,  að  biblí- 
an  væri  ekki  alstaðar  sjálfri  sér  samkvæm.  Sumum  kem- 
ur  sú  kenning  víst  ekki  á  óvart.  En  færri  hafa  að  Kk- 
indum  gert  sér  grein  fyrir  því,  að  i  einu  og  sama  rití 
bibKunnar  skuli  vart  verða  mikilla  mótsagna.  Þó  er 
þessu  svo  farið  um"  Prédikarann.  Og  fyrir  því  er  svo- 
örðugt  að  gera  grein  fyrir  aðalefiii  hans  eða  megindrátt- 
um  hugsanaana,  sem  þar  koma  fram.  En  áríðandi  er  a^ 
gera  sér  þetta  Ijóst,  ef  menn  vilja  skilja  Kfsskoðun  hans^ 
og  það  var  nú  einmitt  tilgangur  þessarar  ritgerðar. 

Eg  ætla  þá  að  benda  á  helztu  mótsagnirnar.  I  3,1 — 8^ 
heldur  höf.  þvi  fram,  að  öllu  i  lifinu  sé  afmörkuð  stund 
og  sérhver  hlutur  undir  himninum  hafi  sinn  tima.  And- 
stæður  skiftist  stöðuglega  á  eftir  einhverju  lögmáli,  er 
eigi  virðist  stjórnast  af  nokkurri  skynsemi  og  maðurinn 
geti  engin  áhrif  haft  á:  að  fæðast  og  deyja,  gróðursetja 
og  rifa  upp,  lækna  og  deyða,  hlæja  og  gráta,  kveina  og- 
dansa  o.  s.  frv.  Vegna  þessa  lögmáls  verði  alt  strit 
mannanna  árangurslaust  og  með  þessu  hafi  guð  lagt  hina 
mestu  þraut  á  manninn  (v.  9 — 10).  En  þegar  í  11.  v. 
sama  kapitulans  kemur  alveg  gagnstæð  skoðun  fram.  Þar 
farast  höf.  svo  orð :  » Alt  hefir  hann  fþ.  e.  guð)  gjört  hag- 
felt  á  sinum  tima,  jafnvel  eilifðina  hefir  hann  lagt  í  brjóst 
þeirra;  að  eins  fær  maðurinn  ekki  skilið  það  verk,  sem 
guð  gjörir,  frá  upphafi  til  enda«.  En  ekki  stendur  sii 
skoðun   lengi,  því  að  þegar  i  næstu  málsgrein  ræður  höf. 


Prédikaiinn  og  bölsýni  hans.  51 

mönnunum  til  þess  að  gleðjast  og  gæða  sér  meðan  æfin 
endist;  annað  sé  ekki  upp  úr  lifinu  að  hafa.  Osjálfrátt 
dettur  lesandanum  því  þegar  1  hug,  að  11.  v.,  sem  svo 
stingur-  í  stúf  við  það,  sera  á  undan  fer  og  eftir  kemur, 
sé  innskot,  sem  hinn  upprunalegi  höfundur  hafi  aldrei  ritað. 

í  3,16  og  4,1  neitar  höf.  þvi,  að  nokkurt  siðferðislegt 
réttlæti  eigi  sér  stað  i  heiminum;  þar  sem  réttlætið  eigi 
að  vera,  þar  sé  ranglæti;  þarna  streymi  tár  hinna  undir- 
okuðu,  en  enginn  huggi  þá.  —  En  í  3,17;  5,7  og  8,11  er 
það  talið  vafalaust,  að  hinn  æðsti  dómari  vaki  yfir  öllum 
og  muni  dæma  alla  á  sinum  *tíma,  —  hann  fresti  að  eins 
dóminum  um  stund. 

I  3,18—21  er  því  haldið  fram,  að  enginn  munur  sé  á 
mönnum  og  skepnum.  örlög  þeirra  séu  hin  sömu:  eins 
og  skepnan  deyi,  svo  deyi  og  maðurinn,  og  alt  hafi  sama 
andann,  og  yfirburði  hafi  maðurinn  enga  fram  yfir  skepn- 
una.  »Alt  fer  sömu  leiðina«,  segir  höf.,  »alt  er  af  moldu 
komið  og  alt  hverfur  aftur  til  moldar.  Hver  veit,  hvort 
andi  mannanna  fer  upp  á  við,  en  andi  skepnunnar  niöur 
á  við  til  jarðar?«.  —  En  í  12,7  segir  höf.:  »Moldin  hverf- 
ur  aftur  til  jarðarinnar,  þar  sem  hún  áður  var,  og  andinn 
til  guðs,  sem  gaf  hann«.  En  óðara  en  hann  hefir  rita5 
þessi  trúarsterku  orð,  gripur  gamla  bölsýnið  hann  og  hann 
slengir  út  úr  sér  með  jafnmikilli  sannfæringu  áfellisorð- 
unum  sinum  alkunnu  um  lifið:  »Aumasti  hégómi^),  segir 
prédikarinn,  alt  er  hégómi!«.  Og  aftur  spyr  lesandinn 
sig,  —  sá  er  veitir  þvi  nokkura  eftirtekt,  sem  hann  les^ 
og  ekki  telur  það  óhæfu  að  hugsa  um  það,  sem  i  biblí- 
unni  stendur:  er  hugsanlegt,  að  nokkur  rithöfundur  geri 
sig  sekan  i  slíkri  mótsögn,  og  það  jafn-skýr  maður  og  höf. 
þessi  hlýtur  að  hafa  verið?  Hefir  ekki  einhverju  veri^ 
bætt  hér  inn  í,  sem  ruglar  hina  upphaflegu  skoðun  höf- 
undarins? 


*)  í  biblíuþýðing  vorri  stendur :  „M  e  s  t  i  hégómi"  ;  það  er  naum- 
ast  jafnsterkt  og  frumorðin,  sbr.  latnesku  þýðinguna  (Vulgata):  vanita& 
vanitatum. 

4* 


Öfi  Prédikarinn  og  bölsýni  hans. 

í  7,15;  8, 10.12 a  og  14  er  þvi  haldið  fram,  að  hé- 
gómi  sé  að  trúa  því,  að  guð  umbuni  ráðvöndum,  en  hegni 
illræðismönnum.  —  En  i  7,17  og  8,5.  12  b.  13  fullyrðir 
höf.  að  illgerðamönnunum  sé  hegnt  með  því  að  hrífa  þá 
burt  af  starfsviði  lífsins  með  skyndilegum  dauða,  en  ráð- 
vöndum  mönnum  og  guðhræddum  umbuni  guð  með  því 
að  varðveita  þá  frá  hvers  konar  ógæfu. 

í  7,2  hvetur  höf.  mennina  til  þess  að  hugsa  um  dauð- 
ann  með  sem  mestri  alvöru,  þvi  að  hann  biði  allra.  — 
En  i  5,17  og  9,7  —  10  eru  þessar  sömu  hugieiðingar  um 
vissu  dauðans  (sbr.  5,14  n.  og  9,5  n.)  notaðar  til  þess,  að 
hvetja  mennina  til  þess  að  eta  og  drekka  og  njóta  fagn- 
aðar  alla  æfi,  því  að  þegar  dauðinn  komi  sé  alt  úti,  og 
hinir  dauðu  hljóti  engin  laun  (9,4). 

í  ll,9a  hvetur  höf.  æskumennina  til  þess  að  gefa  sig 
á  vald  löngunum  sínum  og  girndum,  —  en  þegar  i  niður- 
lagi  sömu  málsgreinar  (v.  9  b)  minnir  hann  á,  að  guð 
leiöi  þá  fyrir  dóm  fyrir  alt  þetta.  Og  enn  dettur  lesand- 
anum  í  hug:  Er  ekki  þetta  niðurlag  málsgreinarinnar 
innskot  frá  síðari  tímum? 

í  1,2 — 10  er  því  haldið  fram,  að  órjúfanlegt  náttúru- 
lögmál  ráði  atvikum  lífsins,  og  fyrir  þvi  sé  alt  strit  mann- 
anna  árangurslaust  (2,17.20;  3,9).  Og  þetta  fyllir  huga^ 
höfundarins  örvæntingu.  —  En  í  3,22  og  5,18.19  er  ná- 
kvæmlega  gagnstæðu  haldið  fram:  að  strit  mannanna  hafi 
oft  góðan  árangur  og  veiti  sanna  lífsgleði. 

Tvær  gagnstæðar  skoðanir  á  hjúskapnum  virðast  og 
koma  fram  í  ritinu.  í  7,26—28  segir  höf.  að  konan  sé 
beiskari  en  dauðinn,  og  þar  sem  finna  megi  þó  e  i  n  n 
ágætismann  af  þúsundi,  þá  muni  ekki  vera  unt  að 
finna  eina  slíka  meðal  þúsund  kvenna.  —  En  i  9,9 
ráðleggur  hann  þetta:  Njót  þú  lifsins  með  þeirri  konu^ 
sem  þú  elskar,  þvi  að  það  er  hlutdeild  þin  og  það,  er  þú 
fær  fyrir  strit  þitt  i  lífinu. 

Enn  fieira  þessu  likt  mætti  til  nefna,  en  þetta  mun 
nægja.     Og  erfitt  verður  að  halda  því  fram,  eins  og  reynt 


Prédikarinn  og  bolsýni  hans.  53 

heíir  verið,  að  þetta  væri  að  eins  »efasemi  sameinuð  hin- 
um  mesta  g'uðsótta«. 

Háskólakennari  einn  á  Þýzkalandi,  D.  C.  Sigfried, 
sem  ritað  hefir  allnákvæmlega  um  rit  þetta,  fullyrðir,  að 
óhugsandi  sé  að  nokkur  rithöfundur  riti  svo.  Mótsagn- 
irnar  séu  þann  veg  til  orðnar,  að  smátt  og  smátt  hafi 
verið  bætt  inn  í  hið  upprunalega  rit,  aðallega  af  þeirri 
ástæðu,  að  ritið  haíi  þótt  fara  með  óhæfilega  lifsskoðun  — 
óhæíilegt  bölsýni. 

A  þvi  er  enginn  efi,  að  bætt  hefir  verið  inn  í  sum 
rit  gamla  testamentisins.  Svo  er  t.  d.  sumstaðar  í  Jesaja. 
Þar  er  hin  upprunalega  Ijósa  hugsun  truíluð  með  alger- 
lega  röngum  innskotum. 

Sigfried  álitur,  að  skoðun  höfundarins  komi  bezt  fram 
í  3  fyrstu  kapítulunum,  af  því  að  þar  hafi  minstu  verið 
bætt  inn  í,  enda  er  samfeldri  hugsun  haldið  þar  bezt.  Því 
lengra  sem  fram  i  ritið  dragi,  því  örðugra  verði  að 
íinna  nokkura  samanhangandi  hugsun,  og  því  meiri  verði 
mótsagnirnar. 

Hvort  sem  prófessor  Siegfried  heíir  rétt  fyrir  sér  eða 
eigi,  þá  kemur  öllum  saman  um,  að  það,  sem  hann 
telur  hið '  upphaíiega  rit,  sé  meginkjarni  ritsins,  eins  og- 
það  nú  er.  Og  nú  skal  eg  reyna  að  gera  grein  fyrir 
aðalhugsunum  þessa  meginkjarna. 

Höf.  heldur  því  þá  fram,  að  alt  í  heiminum  sé  aumasti 
hégómi  og  spyr  sjálfan  sig  á  þessa  leið:  »Hvaða  ávinn- 
ing  heíir  maðurinn  af  öllu  striti  sinu,  er  hann  streitist  við 
undir  sólinni?«  Er  nokkuð  það  i  heiminum,  sem  veiti 
honum  fullnægju'?  Er  nokkuð  til,  sem  sætti  manninn  við 
lífið? 

Hann  virðir  fyrir  sér  atburði  lífsins  og  þeir  koma 
honum  svo  fyrir  sjónir,  að  alt  sé  háð  órjúfanlegu  lögmáli, 
sömu  viðburðirnir  komi  æ  af  nýju,  alt  sé  stöðug  hring- 
ferð,  og  þvi  sé  ekkert  nýtt  undir  sólunni.  Og  þegar 
mannsandinn  reyni  að  komast  að  einhverri  skynsamlegri 
niðurröðun  i  þessari  hringferð  viðburðanna,  þá  mishepnist 
það  með  öllu.     Hann  hafi  reynt  að  afla  sér  speki  og  þekk- 


54  Prédikarinn  og  bölsýni  hans. 

ingar,  til  þess  að  skilja  lifið,  en  við  það  hafi  gremjan 
vaxið,  því  að  sá,  sem  auki  þekking  sína,  auki  kvöl  sina, 
—  af  þvi  að  engin  ráðning  fáist  á  gátu  lífsins.  Þá  hafi 
hann  tekið  það  ráð,  að  draga  úr  hugarkvöl  sinni  með  þvi 
að  reyna  gleðina  og  njóta  gæða  lifsins.  Hann  hafi  varpað 
sér  út  i  nautnalifið,  hann  hafi  ráðist  i  stór  f yrirtæki :  reist 
hús,  plantað  vingarða,  gróðursett  aldintré,  búið  til  vatns- 
tjarnir,  til  þess  að  vökva  með  vaxandi  viðarskóg.  Hann 
hafi  keypt  sér  þræla  og  ambáttir,  og  átt  miklar  hjarðir 
sauða  og  n^uta;  hann  hafi  safnað  sér  silfri  og  gulli;  fengið 
sér  söngmenn  og  söngkonur  og  »það  sem  er  yndi  karl- 
mannanna:  fjölda  kvenna«.  Og  alt,  sem  augu  hans  girnt- 
ust,  lét  hann  eftir  þeim,  og  hann  neitaði  hjarta  sínu  ekki 
um  nokkura  gleði.  —  Og  samt  fanst  honum  alt  vera  hé- 
gómi,  er  hann  leit  yfir  verk  sin.  Ekkert  af  þessu  full- 
nægði  þrá  hjartans;  alt  var  það  eftirsókn  eftir  vindi;  og 
fyrir  þvi  finst  honum  enginn  ávinningur  vera  til  undir 
sólunni. 

Þá  reyndi  hann  að  temja  sér  hina  sönnu  speki,  en 
einnig  það  reyndist  árangurslaust ;  þvi  að  eitt  og  hið  sama 
kemur  fram  við  alla,  jafnt  við  heimskingjann  sem  hinn 
vitra.  Þá  fyltist  hjarta  hans  örvænting.  »Þá  varð  mér 
illa  við  lífið«,  segir  höf.,  »því  að  mér  mishkaði  það,  er 
gjörist  undir  sólunni;  því  að  alt  er  hégómi  og  eftirsókn 
eftir  vindi.  Og  mér  varð  illa  við  alt  mitt  strit,  er  eg 
streittist  við  undir  sólinni«.  Því  að  hver  eru  launin  fyrir 
alt  strit  handanna  og  alla  ástundun  hjartans?  Kvöl  og 
armæða.  Jafnvel  á  næturnar  fær  hjartað  eigi  hvíld  Þessi 
er  aðalhugsunin  i  2  fyrstu  kapitulunum. 

Næsta  hugleiðingin  ber  hann  að  sama  brunni  örvænt- 
ingarinnar.  Þegar  höf.  skygnist  um  á  þeim  svæðum  lifsins, 
er  vænta  mætti  meira  frelsis,  rekur  hann  sig  á  sama  órjúf- 
anlega  náttúrulögmálið,  er  raaðurinn  fær  ekki  að  neinu 
leyti  um  þokað.  öllu  er  afmörkuð  stund  og  alt  hefir  sinn 
tima,  og  fyrir  þvi  fer  alt  strit  raannanna  forgörðum. 
Börnin  fæðast,  en  mennirnir  deyja.  Það,  sem  gróðursett 
hefir  verið,  verður  rifið  upp  á  sínura  tiraa;  það  sera  geymt 


Prédikarinn  og  bölsýni  hans.  55 

<er  nú,  þvi  verður  siðar  varpað  burt.  Þetta  náttúrulög- 
mál;  sem  lætur  alt  hið  skapaða  farast  stöðugt  af  nýju, 
festir  hann  i  þeirri  trú,  að  ekkert  siðferðilegt  lögmál  ráði 
í  heiminum  og  ekkert  réttlæti  sé  til,  er  stjórni  veröldinni. 
Þvi  að  i  náttúrunni  geti  ekki  verið  til  neinar  sérstakar 
ráðstafanir  mannanna  vegna.  Eðli  þeirra  sé  hið  sama  og 
skepnanna.  Og  eins  fari  alt  sömu  leiðina:  menn  og  skepn- 
ur;  alt  sé  af  moldu  komið  og  hverfi  aftur  til  moldar. 
Þetta  er  aðalhugsunin  i  3.  kapitulanum. 

Þegar  út  i  4.  og  5.  kapitulann  kemur,  fer  alt  að  verða 
óljósara.  Heldur  Siegfried  þvi  frani,  að  hér  taki  innskotin 
að  brjála  hugsun  höfundarins.  Þó  eru  megindrættirnir 
•«nn  hinir  sömu.  Höf.  blöskrar  kúgunin  og  ofbeldið  svo 
mjög;  að  hann  telur  þá,  sem  dánir  eru,  miklu  sælli  en 
þá,  sem  lifa,  en  langsælastan  þann,  sem  enn  sé  ekki  til 
orðinn  og  hafi  því  ekki  séð  þau  vondu  verk,  sem  framin 
eru  undir  sólunni.  Menn  safni  auði  og  séu  framkvæmdar- 
samir,  en  öfundin  sé  oft  aðalhvötin,  og  auk  þess  vaxi 
ágirndin  með  auðnum  og  arðurinn  svifti  menn  rónni;  og 
loks  sé  auðurinn  fallvaltur;  fyrir  þvi  sé  það,  að  sækjast 
^eftir  auði,  hinn  mesti  hégómi  og  eftirsókn  eftir  vindi. 
Maðurinn  deyi  og  oft  burt  frá  öllum  auðnum,  og  annar 
njóti  hans.  Og  aftur  kemur  hið  svartasta  bölsýni:  ótíma- 
T^urðurinn  er  sælli,  þvi  að  hann  hefir  aldrei  séð  sólina  né 
þekt  hana. 

Réttláti  maðurinn  ferst,  en  margur  guðlaus  maður  lifir 
lengi(6,15).  Og  réttlátir  menn  verða  fyrir  því,  sem  óguðlegir 
eiga  skilið  (8,14).  Hjúskapurinn  veitir  og  enga  fullnægju, 
því  að  konan  er  beiskari  en  dauðinn;  hjarta  hennar  er 
snara  og  hendur  hennar  fjötrar.  Hver  sem  guði  þóknast 
kemst  undan  henni,  syndarinn  einn  verður  fanginn  af  henni 
(7,26 — 28).  Réttlæti  og  guðsótti  stoða  ekkert,  þvi  að  sörau 
örlög  mæta  öllum  (9,2 — 3.  5 — 6).  Mennirnir  fá  engu 
ráðið  i  lífinu.  Það  er  ekki  á  kappanna  valdi  að  sigra, 
'Og  spekingarnir  ráða  ekki  yfir  auðnum,  né  vitsmunamenn- 
irnir  yfir  vinsældinni,  því  að  tími  og  tilviljun  mætir  þeim 
•öllum  (9,11).     Og  að  lokum  er  dauðinn  og  algleymið  fram 


56  Prédikarinn  og  bölsýni  hans. 

nndan.  Þvi  að  samkvæmt  sköðan  höfundarins  vita  hinir 
dauðu  ekki  neitt  og  hljóta  engin  laun  framar  (9,5—6).  I 
dánarheimum  er  hvorki  starfsemi,  rié  hyggindi,  né  þekk- 
ing,  né  vizka  (9,10).  Hér  ræður  sama  hugmyndin  og  svo- 
að  segja  hvarvetna  annarstaðar  i  ritum  hins  gamla  sátt- 
mála  um  híið  i  dánarheimum:  Það  er  gleðisnauð,  guð- 
vana  skuggatilvera  —  eiginlega  ekkert  lif.  Hinu  eigin- 
lega  hfi  er  lokið  i  dauðanum.  Fyrir  þvi  kemst  Prédikar- 
inn  svo  að  orði,  að  betra  sé  að  vera  lifandi  hundur  en, 
dautt  Ijón  (9,4). 

Þetta,  sem  nú  hefir  greint  verið,  er  vafalaust  aðal- 
skoðun  höfundarins,  hvort  sem  ritið  alt  er  eftir  hann,  eða 
tilgáta  Siegfrieds  er  rétt.  Og  höf.  er  bersýnilega  Gyðing- 
ur,  sem  tekinn  er  að  efast  um  trú  feðra  sinna  —  hefir  í 
sumum  atriðum  hafnað  henni  með  öllu.  Og  hann  hugsar 
hugsanir  sinar  út  i  æsar  og  lýsir  skoðun  sinni  með  hhfð- 
arleysi  alvörunnar.  Hann  felst  ekki  á  trú  Oyðinga  á  guð- 
lega  stjórn  á  heiminum;  náttúrulögmálið  ráði,  en  ekkert 
siðgæðislögmál,  fyrir  þvi  sé  alt  strit  mannanna  til  einskis,, 
nautnahfið  blekking  og  vizkan  veiti  sálinni  enga  fullnægju- 
Og  sennilegt  er,  að  höf.  hafi  orðið  fyrir  áhrifum  frá  öðr- 
um  þjóðum,  einkum  Grikkjum. 

En  hvernig  eru  þá  innskotin  til  orðin,  eftir  því  senx 
Siegfried  htur  á? 

Prédikarinn  þótti  óhæ.filega  bölsýnn.  Þeir  flokkarnir,. 
sem  mestu  réðu  i  andlegum  málum  hjá  Gyðingum,  mundu 
hafa  tortimt  ritinu,  ef  Salómó  hefði  eigi  verið  talinn  höf- 
undur  þess.  Það  eitt  firti  það  glötun.  Fyrir  þvi  var  það- 
ráð  tekið,  að  bæta  úr  bölsýninu  og  hinum  viðsjárverðm 
kenningum  með  því  að  skjóta  inn  i.  Og  helztu  stefnurn- 
ar  lögðu  hér  til  hver  sinn  skerf. 

Jafnframt  þeim  aðalhugsunum,  er  drepið  er  á  að 
framan,  koma  tvær  aðrar  hfsskoðanir  fram  i  Prédikaranum. 
Hin  fyrri  er  sú,  að  maðurinn  eigi  að  eta  og  drekka  og 
njóta  —  i  hófi  þó  —  fagnaðar  af  striti  sinu,  og  i  sambandi  við- 
þau  ummæli  er  reynt  að  benda  á  bjartari  hlið  á  hfinu,- 
Þar  kennir  bersýnilega  áhrifa  frá  kenningu  Epikúrs.    Þaifc 


Prédikarinn  og  bölsýni  hans.  57- 

innskotin  hyggur  Siegfried  að  stafi  frá  Saddúkea,  er  á 
þann  hátt  hafi  viljað  draga  úr  bölsýni  frumhöfundarins 
og  gera  ritið  hæfilegra  i  augum  þess  flokksins.  En  það 
er  alkunnugt,  að  einmitt  sá  flokkurinn,  Saddúkearnir,  tóku 
miklum  áhrifum  frá  Grikkjum.  Sú  viðbótin  hefir  líklega 
fyrst  verið  gerð. 

Hin  auka-lifsskoðuniU;  er  kemur  fram  i  Prédikaran- 
um,  er  eiginlega  jafngagnstæð  frumhugsun  höfundarins 
sem  þeirri,  er  nú  var  talin.  Hún  er  sú,  að  vart  verði  í 
lífinu  við  guðs  stjórnandi  hönd,  og  að  hann  veiti  þeim,  er 
honum  þóknast,  vizku,  þekking  og  varanlega  gleði  af  striti 
sinu.  öllu  muni  vera  visdómslega  niðurraðað;  vér  skiljum 
það  að  eins  ekki;  guð  muni  umbuna  og  hegna  þegar  hér 
i  lífi,  —  hann  fresti  að  eins  hegningunni  á  stundum;  það 
glepji  mönnum  sýn.  Alt,  sem  guð  hafi  gert,  standi  að  ei- 
lifu,  og  hann  hafi  komið  því  svo  fyrir,  til  þess  að  vér 
óttuðumst  hann.  Maðurinn  geti  ekki  deilt  við  hinn  al- 
mátka.  Þær  umbæturnar  stafa  þá  frá  einhverjum  rétt- 
trúnaðarmanninum  meðal  Gyðinga;  með  þeim  hefir  hann 
þózt  girða  fyrir  það,  að  ritið  gæti  valdið  hneykslunum. 
Það  er  sama  andlega  stefnan,  er  siðar  kemur  svo  berlega 
fram  hjá  Fariseunum  á  Krists  dögum. 

Enn  álitur  próf.  Siegfried,  að  bætt  hafi  verið  inn  i- 
frumritið  ýmsum  spakmælum,  og  sömuleiðis  ýmsum  and- 
mælum  gegn  þeim  orðum  frumritsins,  sem  gera  litið  úr  spek- 
inni.  Sérstök  stefna  meðal  Gyðinga  lagði  stund  á  hina  sönnu- 
speki.  Þeirri  stefnunni  hefir  og  þótt  frumritið  of  bölsýnt,  og 
þeir  urðu  þvi  einnig  að  leggja  ofurlítinn  skerf  til  urabótanna. 

Hafi  próf.  Siegfried  rétt  fyrir  sér,  þarf  engan  að  furða 
á  mótsögnunum  i  ritinu,  eins  og  það  nú  er  i  bibhunni. 
Og  ekki  finst  mér  neinn  hafa  gert  jafnglögga  grein  fyrir 
þeim  mótsögnum  og  eðli  þeirra  eins  og  hann.  Og  svo 
mjög  hafa  fræðimennirnir  fundið  til  þessara  mótsagna,  að 
einn  (Bickell)  kom  fram  með  þá  skýringu  á  þeim,  að> 
frumritið  mundi  upphaflega  hafa  verið  á  mörgum  blöðuni 
og  blöðin  ruglast,  er  þau  hefðu  verið  bundin  inn,  og  þana 
veg  orðið  þessi  hrærigrautur  af. 


:88  Prékikarinn  og  bölsýni  han8. 

En  þótt  fáir  hafi  farið  jafnlangt  og  próf.  Siegfried, 
kemur  þó  flestum  fræðimönnum  bibliurannsóknanna  sara- 
.an  um  það,  að  niðurlagsorð  ritsins  (kap.  12,9 — 14),  eða 
meiri  hluti  þeirra,  sé  ekki  eftir  frumhöfundinn,  svo  og 
kap.  3,17  og  11,9  e.  Þeir,  sem  allra  skemst  fara,  vilja 
þó  láta  sér  nægja,  að  telja  kap.  12,1  a.  13.  14  innskot  (og 
a,ð  líkindum  kap.  3,17  og  11,9  c).  En  i  þessu  innskoti, 
eða  viðbæti,  standa  þessi  orð:  »Ottastu  guð  og  haltu 
hans  boðorð,  þvi  að  það  á  hver  maður  að  gera.  Þvi  að 
guð  mun  leiða  sérhvert  verk  fyrir  dóm,  sem  haldinn  verð- 
ur  yfir  öllu  því,  sem  hulið  er,  hvort  sem  það  er  gott  eða 
ilt«  (12,13—14). 

Hér  er  aðalskoðun  ritsins  i  raun  og  veru  þverneitað; 
en  þetta  niðurlag  setti  það  innsigli  á  ritið,  að  hæfilegt 
þótti  að  leiða  það  í  kór  meðal  hinna  helgu  rita.  Þó  var 
lengi  deilt  um  það  af  Gyðingum,  hvort  þvi  skyldi  heim- 
ilað  þar  sæti.  Menn  létu  að  visu  ekki  uppi  neinn  efa 
um  að  ritið  væri  eftir  Salómó,  en  þeir  héldu,  vegna  mót- 
sagnanna,  að  hann  hefði  ekki  verið  guðinnblásinn,  er 
hann  ritaði  þetta.  Orðskviðina,  er  líka  voru  eignaðir 
Salómó,  töldu  menn  guðinnblásna,  en  Prédikarinn  gat 
naumast  verið  það.  Varhugaverð  i  meira  lagi  þóttu  þau 
orð  Prédikarans,  er  koma  i  beina  mótsögn  við  ummæli 
sjálfs  Daviðs. 

Ritsafn  gamla  sáttmálans  var  lengi  að  myndast,  — 
margar  aldir.  Lengst  var  deilt  um  það,  hvort  Jobsbók 
og  Prédikarinn  skyldu  tekin  í  safnið.  Sú  varð  loks  nið- 
urstaðan  á  fundinum  í  Jabne,  er  haldinn  mun  hafa  verið 
árið  90  e.  Kr.  —  en  alllengi  var  það  bannað  meðal  Gyð- 
inga,  að  unglingar  væru  látnir  komast  i  Prédikarann. 

Allflestir  biblíufræðingar  siðari  tíma  eru  sammála  um 
það,  að  ritið  sé  eitt  af  yngstu  ritum  hins  gamla  sáttmála. 
Þeir  álita  flestir  að  það  sé  ekki  samið  fyr  en  á  hinu  svo 
nefnda  griska  tímabili  í  sögu  Gyðinga.  Það  sýna  meðal 
annars  áhrifin  frá  grisku  heimspekinni  og  þó  einkum 
málið:  grísku  áhrifin  á  það  og  nýhebreskan.  Prófessor 
jSiegfried   er  og  þeirrar  skoðunar.     Hann  telur  ritið  samið 


Prédikarinn  og  bölsýni  hans.  59 

tim  200  f.  Kr.,  en  innskotunum  bætt  smátt  og  smátt  við 
á  2.  öld.  Um  100  árum  fyrir  Krists  burð  muni  ritið  hafa 
fengið  þá  mynd,  er  það  nú  hefir. 

Vér  vitum  eigi  hvað  höfundurinn  að  öðru  leyti  hefir 
verið.  Hann  er  kunnur  orðinn  í  sögunni  fyrir  bölsýni 
sitt.  Og  lífsskoðun  hans  er  talin  röng.  Raunar  játa  allir, 
sem  lesið  hafa  hann  með  gaumgæfni,  að  orð  hans  séu 
veigamikil  og  viða  mjög  smellin,  svo  og  að  réttlætistil- 
finning  hans  sé  óvanalega  næm.  Eigi  er  því  heldur  neitað, 
^ð  hann  muni  hafa  komið  maklega  við  kaun  samtíðar  sinn- 
ar.  En  að  öðru  leyti  finst  flestum  bölsýni  hans  fram  úr 
öUu  hófi.  Sem  dæmi  þess  skal  eg  tilfæra  nokkur  orð 
^ftir  prófessor  Driver  i  Oxford,  einn  hinn  merkasta  bibl- 
lufræðing  vorra  tima:  »Ef  kenning  hans  yfirleitt  væri 
fylgt  út  i  æsar,  mundi  hún  beinlínis  verða  til  þess  að 
lama  alla  framkvæmdarviðleitni  mannanna,  kefja  allar 
sjálfsafneitunar'-  og  mannúðarhvatir  og  deyða  alla  göfg- 
andi  og  ósérplægna  starfsemi«.  En  þrátt  fyrir  þetta  verð- 
ur  lesandanum  hlýtt  til  höfundarins.  Alvaran  grípur  um 
hjartað.  Og  samkendin  eða  samhugurinn  vaknar  ósjálf- 
rátt. 

Það,  sem  bölsýni  Prédikarans  veldur,  er  það  að  hann 
finnur  ekki  réttlátan  guð,  því  síður  miskunnsaman.  En 
einkum  er  það  þó  vonleysið,  sem  fram  undan  liggur,  sem 
gerir  honum  svo  dimt  fyrir  augum.  T  öðru  riti,  sem  hka 
er  eitt  af  Mnum  yngstu  ritum  hins  gamla  sáttmála,  eru 
sjálfum  Davið  lögð  þessi  orð  í  munn:  »Sem  skuggi  eru 
dagar  vorir  á  jörðunni  og  e  n  g  i  n  e  r  v  o  n  i  n«  (1  Kron. 
29,15).  Sama  vonleysið  kemur  fram  í  Jobsbók:  »Eins 
og  vatnið  holar  steinana  og  vatnsflóðin  skola  burt  jarðar- 
leirnum,  svo  hefir  þú  gert  von  mannanna  að 
-engu«  (Job  14,19).  Og  hver  sú  von  er,  sést  berlega  á 
þessum  orðum  í  sama  kapítula :  Ef  eg  vissi  að  maðurinn 
lífnaði  aftur,  þegar  hann  deyr^  þá  skyldi  eg  þreyja  alla 
^aga  herþjónustu  minnar,  þar  til  er  lausnartíð  mín  kæmi. 

Von  eilífs  lífs  vantaði.  Og  þá  um  leið  öll  tækin  á 
J)ví   að    réttlæta  stjórn  guðs  á  heiminum.     Þ;m  tæki  auk- 


60  Prédikarinn  og  bölsýni  hans. 

ast  stórum  við  þá  vissu  eða  þekking,  að  endalaus  eilíf^ 
taki  við  fyrir  handan  landamæri  lifs  og  dauða. 

Þegar  þessa  er  gætt,  að  von  eilífs  lífs  vantaði,  yerb- 
ur  bölsýni  Prédikarans  vottur  um  djúpsæi  anda  hans, 
Hversu  miklu  lengra  er  hann  kominn  en  sumir  spekingar 
síðustu  alda,  þeir  er  hafnað  hafa  trúnni  á  guð  og  eihft 
lif,  en  hyggja  samt  að  forða  mannsandanum  frá  bölsýn- 
inu  með  þvi  að  halda  þeirri  hugsjón  að  oss,  að  þótt  hver 
kynslóðin  eftir  aðra  um  þúsundir  eða  miljónir  ára  sökkvl 
ofan  i  algleymisdjúp  tilveruleysisins,  þá  sé  sá  tilgangur 
lífsins  nægilega  glæsilegur,  að  hefja  mannkynið  til  full- 
komnunar  hér  á  jörð  —  einhverja  kynslóð,  sem  einhvem 
tima  verður  til  áður  hnöttur  þessi  ferst.  Þangað  stefni 
framþróunin.  Mikil  er  trú  þeirra  manna.  Eins  og  slík 
hugsjón,  svo  fagurlega  óeigingjörn  sem  hún  virðist,  full- 
nægi  nokkuru  því  hjarta,  sem  vaknað  er  til  sín  sjálfs  — 
fullnægi  eilifðarþránni,  þorstanum  eftir  samfélagi  við  guð! 
Slíkir  spekingar  þekkja  ekki  mannlegt  hjarta  eins  vel  og 
Prédikarinn.  Þeir  eru  enn  á  yíirborðinu.  Dýpstu  lindir 
hjartans  eru  þar  enn  ekki  komnar  upp. 

Þessi  bölsýni  höfundur  er  kominn  svo  langt,  að  hann 
finnur  til  þess^  að  engin  jarðnesk  gæði  fullnægja  instu 
þrá  mannsandans.  Bak  við  orð  hans  er  sem  hin  heitasta 
þrá  eftir  guði  geri  vart  við  sig.  Hann  gerir  upp  hið  and- 
lega  bú  gyðingdórasins,  trúar  þjóðar  sinnar,  og  kemst  að> 
því,  að  það  er  þrotabú.  Á  þennan  hátt  undirbýr  hann 
hugi  mannanna  undir  æöri  opinberun  og  fullkomnari 
þekking  á  guði  og  tilverunni.  Einn  þarfasti  undirbúning- 
urinn  undir  nýja  opinberun  er  að  koma  þeirri  tilfinning 
inn  hjá  þeim,  er  veita  eiga  hinu  nýja  viðtöku,  að  hið 
gamla  sé  ófullkomið  og  ófullnægjandi.  Að  þessu  leyti 
verður  Prédikarinn  til  þess  að  ryðja  opinberun  Krists  braut. 


Nú  vona  eg  að  lesandanum  sé  það  Ijóst,  að  mikill 
munur  er  á  Prédikaranum  og  guðspjöllunum,  og  að  ekk- 
ert  vit  er  í  því  að  tala  um  slik  rit  sem  eina  heild.     Mun- 


Prédikarinn  og  bölsýni  haus  61 

iirinn  á  lifsskoðun  Prédikarans  og  kenning  Krists  er  eins 
mikill  0.2^  inimurinn  á  skammdegisrökkri  vetrarins  og  lang- 
degissólskini  sumarsins.  Kristur  reisir  alla  kenning  sína 
á  eilífðinni.  Fyrir  Ijósið  af  hæðum  fellur  ný  birta  yfir 
hina  jarðnesku  tilveru.  Hann  bendir  á,  hve  mikils  til  of 
skammur  jarðneskur  mælikvarði  sé  til  þess,  að  leggja  á 
lifið  og  tilveruna.  Réttlæti  guðs  birtist  fyrst  til  fulls  í 
^ilifðinni.  Og  sá  lærisveinn  hans,  er  yfiðgefið  hafði  rétt- 
trúnað  Fariseanna^  til  þess  að  veita  kenning  hans  móttöku, 
segir,  að  þrengingar  þessa  lífs  séu  léttvægar  í  samanburði 
við  þá  dýrð,  er  við  oss  muni  opinber  verða  i  eilífðinni. 
Þessa  þekking  vantaði  Prédikarann. 

En  þótt  þessi  geysimunur  sé  á  lífsskoðun  Prédikarans 
og  kenning  Krists,  þá  er  fjarlægðin  milli  þeirra  ekki 
eins  mikil  og  hún  i  fljótu  bragði  sýnist.  Allir  kannast 
við  þessi  orð  í  fjallræðunni:  »SæIir  eru  andlega  fátækir« 
og  »sælir  eru  þeir,  sem  hungrar  og  þyrstir  eftir  réttlæt- 
inu«.  Hvorttveggja  á  heima  um  höfund  Prédikarans.  Og 
fiennilegt  tel  eg,  að  hefði  hann  lifað  samtímis  Jesú  og  kom- 
ist  í  kynni  við  hann,  mundi  hann  hafa  orðið  lærisveinn 
hans.  Og  vert  er  að  muna  það,  að  sú  andlega  stefnan, 
sem  vitbætinn  setti,  til  þess  að  nema  burt  hneysklanina 
og  varpa  rétttrúnaðarblæjunni  yfir  ritið,  —  sú  stefnan 
lagði  til  aðalóvini  Jesú:  Faríseana,  æðstu  prestana  og  lög- 
vitringana,  þá  mennina,  er  komu  Jesú  i  dauðann.  Þeir 
fundu  ekki  til  þess,  að  trú  þeirra  væri  ófullkomin,  og 
þoldu  þvi  engar  umbætur.  Þeir  vildu  heldur  lifa  i  hálf- 
rökkrinu  sínu,  og  vörpuðu  því '  frá  sér  langdegissólinni, 
vildu  ekki  vermast  og  vaxa  við  geisla  hennar. 

Og  þegar  vel  er  að  gáð,  er  það  bölsýni  ekki  svo 
hættulegt,  sem'af  þvi  stafar,  að  sitja  i  skammdegisrökkr- 
inu,  ef  sá  hinn  sami  þráir  að  eins  sól  og  sumar. 

Hitt  er  lakara  —  og  ef  til  vill  ekki  hættulaust  —  að 
halda  sjálfur  og  telja  öðrum  trú  um,  að  skammdegisrökkr- 
ið  sé  sólbjartur  sumardagur. 

HaRALDUR   NÍELS80N. 


Upptök  mannkynsins. 

(Niðurlag). 


XII. 

Tvent  þarf  til  þess  að  líftegundirnar  geti  tekið  ura- 
bíeytingum:  hæfilegleika  þeirra  sjálfra  til  að  breytast,  — 
vér  litum  svo  á  að  sá  væri  það,  er  vér  nefndum  »iagni« 
—  og  áhrif  utan  að,  er  stefna  að  þvi  að  gera  breytingar, 
Nú  segir  jarðsagan  frá  mörgum  viðburðum,  er  gætu  mið- 
að  i  þessa  átt.  Á  loftslagi  hafa  t.  a.  m.  orðið  þær  breyt- 
ingar,  að  sami  staðurinn  á  hveli  jarðar  hefir  ýmist  verið 
vaxinn  glæsilegum  suðrænum  gróðri,  eða  þá  hulinn  þús- 
und  metra  þykkum  jökli.  Eru  dæmi  þess  hvergi  betri  en 
hér  á  landi.  Umskiftin  á  loftslagi  hafa  ekki  orðið  snögg- 
lega,  með  byltingu,  heldur  smátt  og  smátt.  A  einni  manns- 
æfi  hefði  breytinganna  sennilega  ekki  gætt,  enda  oft  sótt 
í  sama  horfið  áður  snerist  eindregið  til  öfga. 

Eigi  að  eins  af  jarðlögunum  sjálfum,  heldur  einnig  af 
landslagi,  má  fræðast  um  þessar  breytingar;  í  öllu,  sem 
sést,  hafa  einhverjir  viðburðir  skráð  sögu  sina;  alt  þýðir 
það  eitthvað:  fjöll  og  dalir,  firðir,  flóar  og  stöðuvötn,  gil 
og  grundir.  Alt  þetta,  sem  eg  nefndi,  er  eins  og  skjala- 
safn,  er  má  fá  af  vitneskju  um  hina  merkilegu  sögu  jarð- 
arinnar,  ef  menn  eru  nógu  vel  læsir. 

Loftslagsbreytingarnar    á    pleistócenu    öldinni^)    hafa 


^)  Jarðaldirnar  frá  þvi  fyrst  finnast  leifar  af  lifandi  verum: 

1.  Fornaldir:   Kambriuui,  Silúr,  Devón,  Karbón  (Steinkolaöld),  Perm. 

2.  Midaldir:   Trias,  Júra,  Krit. 

8.   Nýju  aldir:   Eócen,  Oligócen,  Miócen,  Pliócen,  Pleistócen  (Holócen). 


Upptök  mannkynsins.  6^' 

haft  næsta  mikil  áhrif  á  hið  upprennandi  niannkyn,  og- 
þekking  á  þeim  er  ómissandi  til  að  geta  áttaö  si^*  nokku^' 
á  frumsögu  mannkynsins.  Menn  hafa  einnig  nefnt  pleistó- 
cena  tímabilið  ísaldatimabilið,  þvi  að  þá  er  það  sem  sann- 
nefndur  Fimbulvetur  aftur  og  aftur  færist  yíir  ýmsa  þá 
hluta  jarðar^  er  nú  byggja  hinar  mestu  menningarþjóðir, 
og  hylur  þá  jökli.  Því  var  það  svo  einkar  óheppilegt^ 
þegar  sagnfræðingurinn  frægi,  Th.  Carlyle,  taldi  rann- 
sóknir  á  jöklum  svo  hlægilegar,  óþarfar  og  fjarstæðar 
sögu  mannkynsins.  Án  þekkingar  á  eðli  jökla  og  áhrif- 
um  þeirra  á  jarðmyndun  hefðu  menn  enga  vitneskju  feng- 
ið  um  ísaldirnar.  Og  nú  virðist  einmitt  isaldafræðin  ekki 
hvað  sízt  ætla  að  eiga  drjúgan  þátt  í  því  að  leiða  til 
skilnings  á  sögu  mannkynsinð  ag  lifsins  á  jörðinni  yfirleitt. 

Ef  ísland  á  þá  framtíð,  sem  vér  allir  vonum,  og  ment- 
un  og  vísindi  þróast  hér  eftir  því  sem  vitsmunir  eru  ti^ 
þá  er  ekki  ólíklegt,  að  islenzkir  menn  muni,  þegar  fram 
liða  stundir,  leggja  ýmislegt  mikilsvert  til  málanna  í  þess-^ 
um  greinum.  Rannsóknarefni  er  hér  ærið,  og  vænlegt  til 
fróðleiksauka. 

Það  hefir  á  siðustu  árum  verið  leitt  i  Ijós,  að  ísland 
er  býsna  fjölskrúðugt  að  ísaldamenjum,  svo  að  landinu 
má  líkja  við  eitthvert  hið  auðugasta  safn,  sem  kunnugt  er 
um  frá  þeim  timum.  Ef  til  vill  þykir  það  einhvern  tima, 
þegar  farið  verður  að  skilja  hvers  konar  uppgötvan  hér 
er  um  að  ræða,  skemtilegra  til  frásagnar  í  menningarsögu 
þjóðarinnar,  að  það  var  íslendingur,  sem  fyrstur  sá  rétt 
til  leiðar  i  meginatriðum  í  jarðsögu  íslands,  þrátt  fyrir 
misskilningsþoku  þá,  sem  frægir  útlendingar  (einkum 
Sartorius  v.  Waltershausen)  höfðu  leitt  yfir  landið.  Hefir 
þoka  sú  vilt  ýmsa  góða  menn  og  villir  enn. 

ísland  er  merkilega  geymið.  Það  hefir  geymt  þriðja 
málið  (hér  er  margt  ósagt),  og  undir  eldflóðum  sinum  frá 
isaldatímabilinu  varðveitt  hin  mikilvægustu  jarðsöguskjöl,. 
þó  að  öllum  dyldist  fram  að  siðustu  aldamótum,  hvilíkir 
fróðleiksfjársjóðir  þar  eru  fólgnir. 


•64  Upptök  mannkynsins. 

XIII. 

Nú,  á  þessum  síðustu  tímum,  virðist  vera  farið  að 
rofa  til  i  því  mvrkri,  sem  að  mestu  Jieíir  hulið  orsakir  til 
loftslag'sbreytinga  og  fleiri  mikilvægra  jarðsöguviðburða. 
Menn  eru  farnir  að  koma  auga  á  það,  að  heimskautið 
muni  færast  úr  stað.  Af  því  leiðir,  að  sama  landið,  t.  a. 
m.  ísland,  er  ýraist  fjær  eða  nær  heimskauti,  ýmist  sunn- 
ar  eða  norðar;  en  eftir  þvi  einkum  fer  loftslag,  eins  og  kunn- 
ugt  er.  Og  þá  fer  að  verða  skiljanlegt,  að  loftslag  hér  á 
landi  hefir  um  eitt  skeið  verið  líkt  þvi  sern  nú  er  þegar  suður 
eftir  dregur  i  Evrópu,  en  um  annað  eins  og  nú  er  norður 
undir  heimskauti,  þar  sem  alt  er  hulið  af  helbreiðum  jökl- 
anna.  Menn  hafa  haldið,  að  flutningur  þessi  á  heimskaut- 
inu  mundi  stafa  af  því,  að  steinhvolfið  skriki  stundum  til 
á  eldleðju  þeirri,  sem  talin  er  yzt  eldiðra  jarðar^).  En  nú 
er  kominn  til  nýr  fróðleikur  í  þessu  efni,  og  er  þó  ekki 
með  þvi  sagt,  að  þurfi  að  vera  rangt  það  sem  áður  var 
sagt  um  orsakir  flutningsins. 

Hengilsveifla  nokkurs  konar  er  talin  vera  á  hnettin- 
um,  svo  að  heimskautin  ýmist  sækja  í  sama  horfið  eða  úr 
þvi  aftur.  Orsökina  til  þess  að  jörðin  geigar  svona  á  rás- 
inni  hyggja  menn  þá  sem  nú  segir.  Upphaflega  fylgdu 
jörðu  tvö  tungl_,  og  hrundi  annar  máninn  niður  á  hana 
þar  sem  nú  er  Afríka.  Varð  höggið  svo  mikið  að  jörðin 
fekk  riðu  af,  og  hefir  riðað  ávalt  síðan. 

Sé  þetta  rétt,  sem  nú  var  sagt,  þá  væri  þarna  fundin 
útskýring  á  þeim  viðburðum  jarðsögunnar^  er  helzt  hafa 
áhrif  á  ummyndun  tegundanna;  en  það  eru  breytingar  á 
loftslagi  og  á  afstöðu  lands  og  sjávar. 

En  hvað  sem  þessu  líður,  hvort  sem  útskýringin  er 
rétt  eða  röng,  á  því  getur  enginn  vafi  leikið  að  afarmiklar 
breytingar  i  þá  átt,  sem  vikið  var  á,  hafa  orðið  i  jarðsög- 
unni,  svo  miklar,  að  mesti  fjöldi  af  líftegundum  leið  undir 
lok  og  varð  aldauða,  en  að  eins  þær  lifverur,  sem  tóku 
hinum  nýju  kjörum  af  mestri  lagni,  eignuðust  niðja,  er 
þó  voru  frábrugðnir  forfeðrum  sinum. 


*)  Sbr.:     Um  loftslagsbreytingar  á  íslandi.    Andvari  1906. 


Upptök  inannkynsins.  65 

Skulum  vér  þá  næst  hverfa  að  því,  hvernig  mann- 
líynið  hófst  upp  úr  apaheiminum.  Það  er,  eins  og  vér 
rmunum  sjá,  niðuriægingin  sem  varð  því  að  upphefð. 

XIV. 

Líkamsskapnaður  mannanna  ber  það  með  sér,  að  þeir 
"erú  af  klifurdýrum  komnir.  Og  enn  þá  geta  mennirnir 
klifrað  betur  en  fiest  spendýr.  Geta  beztu  loftíimismenn 
1  þessu  efni  komist  nærri  því  eins  langt  og  sumir  apar. 
Auk  apanna  er  maðurinn  eina  skepnan,  sem  tekur  upp  á 
því  að  ganga  við  staf ;  reyna  þeir  þannig  að  nokkru  leyti 
,að  bæta  úr  því  að  fæturnir  eru  ekki  nema  tveir.  Menn 
og  apar  eru  eins  i  því;  að  hvorugum  er  sundkunnátta 
meðfædd,  en  munurinn  sá,  að  aparnir  læra  aldrei  að 
synda;  minna  þeir  í  þessu  efni  mjög  á  Islendinga,  er  litla 
stund  leggja  á  svo  nytsama  og  skemtilega  íþrótt  sem 
sund  er. 

Ágætur  danskur  dýrafræðingur,  Herluf  Winge^  heíir 
•gert  þá  athugun,  að  dýr  sem  klifrast,  hafa  að  tiltölu  við 
likamsvöxt  annan  stærri  heila,  og  munu  því  vera  skyn- 
samari  heldur  en  jafnvel  nánustu  ættingjar  þeirra  innan 
dýraríkisins,  sem  halda  sér  við  jörðina.  Getum  vér  af 
þessu;  sem  nú  var  sagt,  að  nokkru  leyti  skilið  það,  að 
aparnir  eru  að  tiltölu  við  önnur  dýr  heilastórir. 

En  heilinn  í  manninum  er  stærri  en  í  nokkrum  apa. 
Torfeður  mannanna  urðu,  af  einhverjum  ástæðum,  að  yfir- 
gefa  trén  og  hætta  klifurliíi  sínu.  Þetta  heíir  getað  komið 
til  af  þvi,  að  skógarnir,  sem  þeir  höfðust  við  í,  eyðilögð- 
ust  af  breytingum  á  loftslagi,  og  svo  hagaði  til,  að  ekki 
varð  i  aðra  flúið.  Nú  voru  forfeður  mannkynsins  illa 
staddir.  Ættlið  af  ættlið,  þúsundum  saman,  voru  þeir 
upp  aldir  við  trjálíf  og  höfðu  skapast  eftir  þvi;  nú  urðu 
þeir  að  fara  að  læra  að  ganga  á  jafnsléttu,  aíia  sér  viður- 
væris  með  öðru  móti  en  áður,  mæta  nýjum  óvinum.  Hér 
var  annaðhvort  að  duga  eða  drepast,  og  forfeður  mann- 
kynsins  dugðu,  eins  og  oss  er  kunnugt.  Þeir  voru  illa 
Topnum  búnir  og  kraftlitlir  til  móts  við  fjöldann  allan  af 

5 


66  Upptök  mannkyBSÍns. 

dýrum;  nú  óx  þeim  nýtt  vopn  og-  hið  skæðasta:  vitid. 
Heilinn  í  forfeðrum  þeirra  langt  fram  á  öldum  hafðí 
stækkað,  er  þeir  tóku  að  lifa  i  trjám.  Nú  hljóp  enn 
vöxtur  í  heilann,  og  hann  meiri^  er  forkyn  mannanna 
varð  að  hverfa  frá  trjálífinu. 

Svipað  þessu  er  það,  að  selirnir  hafa  —  segir  Winge  — 
meiri  heila  og  þvi  sennilega  betri  skynsemi  en  nokkurt  annað^ 
rándýr.  En  selir  eru  af  landdýrum  komnir.  Vegna  breyt- 
inga  á  afstöðu  lands  og  lagar  urðu  næstu  forteður  selanna 
á  flæðiskeri  staddir.  Eina  ráðið  til  að  bjarga  lífstofnin- 
um  var  að  gerast  lagardýr,  og  þetta  tókst  forkyni  sel- 
anna,  eins  og  forkyni  mannanna  að  læra  gang  og  hlaup^ 
og  skapast  eftir  þvi.  Fyrstu  selirnir  (eg  er  hér  í  vand- 
ræðum  að  finna  orð,  þvi  að  þessi  dýr  voru  eiginlega  ekki 
selir)  voru  auðvitaðiUa  færir  i  allan  sjó  móts  við  »eldrí«  lagar 
dýr,  sem  þeir  ýmist  urðu  að  forða  sér  undan,  eða  ná  sér  til 
viðurværis ;  það  sem  bjargaði  svo  að  ætt  þessara  dýra  lifir 
enn,  var,  að  þeim  bættist  vit^  að  þeim  gat  bæzt  vit^ 
Þorskurinn  er  sunddýr  eins  og  selurinn,  miklu  fullkomn- 
ara  sunddýr;  en  hvíJikur  munur  á  viti.  Strútsfuglinn  er 
gang-  og  hlaupdýr  eins  og  maðurinU;  miklu  fullkomnara 
gangdýr;  en  vitsmunur  talsverður. 

Það  er  enn  eftirtektarverð  liking  með  selum  og  mönn- 
um,  að  af  öUum  spendýrum  eiga  konur  og  urtur  erfiðast 
með  að  fæða  unga  sína.  Mjaðmargrindin  hefir  tekið 
óheppilegum  breytingum  við  það,  að  mennirnir  urðu  upp- 
réttir,  en  selirnir  sköpuðust  eftir  sundinu.  Eftir  smiðs- 
hugmyndinni  er  talsvert  klaufabragð  á  þessu.  En  þarna 
mun  vera  ein  af  ástæðunum  til  þess,  að  hftegundir  hafa 
orðið  aldauða:  breytingar  á  vaxtarlagi,  sem  voru  heppi- 
legar  i  eina  átt  —  eins  og  í  dæmunum  sem  eg  nefndi,  til 
gangs,  til  sunds  —  geta  í  aðra  átt  verið  skaðlegar,  og- 
jafnvel  banvænar  þegar  á  tegundina  er  litið. 

A  ýmsan  hátt  lýsa  sér  i  h'kamsgerð  mannsins  menjar 
einkenna  fyrri  forfeðra.  Langmest  ber  nú  á  þessu  um 
manninn,  eins  og  öll  önnur  spendýr,  meðan  hann  er  a^ 
skapast  i  móðurlifi.    Kveður  þá  svo  ramt  að  þessum  menj- 


Upptök  mannkynsins.  67 

um,  að  Ernst  Haeckel  heflr  dregið  þar  af  lög'mál  eitt,  sem 
nijög  er  frægt  orðið:  að  fóstursagan  sé  eins  og  endurtekn- 
ing,  stutt  að  vísu  og  mörgu  hleypt  úr,  á  sköpunarsögu 
tegundarinnar.  Rófan  langa  t.  a.  m.  og  loðnan  á  fóstri 
mannsins  um  eitt  skeið,  sé  þá  eins  konar  endurminniug  frá 
þeim  timum,  er  forfeður  mannkynsins  voru  loðnir  og  rófu- 
langir.  En  jafnvel  eftir  að  maðurinn  er  fullþroskaður 
gætir  slikra  endurminninga,  og  kemur  það  stundum  fram 
eins  og  liffærum  sé  ofaukið,  eða  einhver  gerð  á  þeim 
umfram  það  sem  haganlegast  væri,  en  sumt  er  aftur  fremur 
eins  og  vansmíðað.  Meðal  þess,  sera  Wiedersheim  telur  i 
fyrra  flokkinum,  eru  t.  a.  m.  lokur  i  láréttum  blóðæðum, 
til  að  varna  öfugstreymi  i  blóðrásinni.  Voru  slíkar  lokur 
mjög  nauðsynlegar  i  framhöllum  bol  einhvers  af  forfeði^ 
um  mannsins,  því  að  þar  lágu  æðar  þessar  upp  og  niður; 
síður  virðist  þörf  á  þeim  i  uppréttum  mannsbol,  enda 
dregur  Wiedersheim  dæmi  saman  til  að  sýna,  að  lokur 
þessar  muni  vera  i  þann  veginn  að  hverfa.  En  af  van- 
smiðum  aftur  á  móti  telja  ýmsir  það  stafa,  að  manninum 
hættir  miklu  fremur  við  kviðsliti  en  ferfættum  dýrumr. 
þrýstingur  iðranna  heflr  breytt  stefnu  við  það,  að  maður- 
inn  réttist  upp,  en  umbúnaðurinn  til  að  varna  bilun  ekki 
styrkst  að  þvi  skapi.  Af  likri  ástæðu  er  það,  sem  mönn- 
unum  fremur  hættir  til  hjartabilunar :  það  er  meiri  hjarta- 
raun  að  koma  blóðinu  uppeftir  en  frameftir,  en  hjartað 
ekki  þeim  mun  sterkara. 

Enn  eru  ýmsir  gallar  á  gerð  mannslíkamans,  sem 
stafa  af  ofmikilli  fastheldni  við  fornt  sköpulag.  Sumt  er 
öllum  áskapað,  t.  a.  m.  botnlanginn  með  þeirri  háskalegu 
gerð,  er  svo  mörgum  hefir  að  bana  orðið.  Aðrar  endur- 
minningar  líkamans  frá  löngu  horfnum  forfeðrum  eru  t* 
a.  m.  fleiri  en  tvær  geirvörtur,  dýrsleg  loðna  um  allan 
líkamann  og  rófa.  Virðist  þetta  benda  til  þess  að  menn 
hafl  í  sér  upphaflega  mögulegleika  til  sköpulags  allra  for- 
feðra  sinna;  og  er  þetta  mjög  ihugunarvert,  þó  að  ekki 
verði  farið  lengra  út  í  þá  sálma  hér  í  þessari  ritgerð. 

5* 


68  Upptök  mannkynsins. 

Væri  um  þessi  atriði^  sem  nú  var  drepið  á,  og  önnur 
skyld,  raargt  að  segja;  en  eg  fer  fljótt  yfir  þá  sögu  hér, 
þareð  þess  er  viða  getið  og  elnnig  i  íslenzkum  ritgerðum. 

XV. 

Þá  skulum  vér  ihuga  litið  eitt,  hvenær  það  muni  hafa 
verið,  sem  hinir  apakynjuðii  forfeður  vorir  —  ólíkir  þó 
öllum  núlifandi  öpum  —  breyttust  i  menn.  Ovissan  er  i 
þessuiii  efnum  mikil  eins  og  svo  viða  i  þessari  undarlegu 
sögu,  sem  hér  er  leitast  við  að  gefa  lesandanum  svolitla 
hugmynd  um;  vér  verðum  að  muna  eftir,  að  þekkingin 
i  þessura  efnuin  er  að  heita  niá  ekki  eldri  en  frá  því  i 
gær;  langraest  af  rannsóknunura  er  ógert  ennþá.  Hvað 
aldur  raannkynsins  snertir,  getura  vér  þó  verið  vissir  um 
að  það  rís  ekki  upp  fyr  en  á  hinu  svo  nefnda  nýja 
lífskeiði  jarðsögunnar  (tertier-timabili)  og  hefst  það  raeð 
eóoen-öldinni.  Fyrir  þann  tíma  ber  litið  á  spendýrunura, 
en  úr  þvi  hefst  uppgangur  þeirra.  Albrecht  Penck,  hinn 
nafnfrægi  jarðfræðingur  og  landfra^ðingur,  telur  sennilegt, 
að  frá  upphafi  eócenu  aldar  séu  liðnar  10 — W  railjónir 
ára.  Pleistócena  eða  kvartera  öldin  hyggur  hann  hafi 
staðið  yfir  5—600000  ár.  Siðustu  3000  árin  eða  svo  nefna 
raenn  nútíð  i  jarðfræðislegura  skihiingi,  þvi  að  á  þeira 
tiraa  hafa  svo  litlar  breytingar  orðið  á  hftegundunura  og 
yfirborði  jarðar,  að  varla  er  teljandi,  sé  jafnað  til  breyt- 
inga  þeirra,  sera  áður  hafa  gerst. 

Ritgerð  sú  eftir  Penck,  sera  ofangreindar  tölur  eru 
teknar  úr,  er  nokkuð  farin  að  eldast  og  hefir  bæzt  og 
aukist  allrajög  þekkingin  á  ísaldatiraabilinu  siðan  hún  var 
rituð ;  hefir  þar  enginn  jaf n  raikið  urabætt  og  Penck  sjálf- 
ur,  og  er  á  næstu  árura  von  á  nýju  riti^)  eftir  hann  um 
iengdina  á  isaldatimabilinu.  Mundi  eg  ekki  furða  raig  á, 
þó  að  siðar  raeir  yrði  koraist  að  þeirri  niðurstöðu,  að  tals- 


^)  eða  réttara  sagt  niðurlagi  rits,  sem  hefir  verið  að  koma  út  i  mörg 
ár:  AlpafjöUin  á  isaldatímabilinu  (Die  Alpen  ins  Eiszeitalter)  eftir  Penck 
og  Briickner. 


Upptök  mannkynsins.  GS 

vert  meira  én  hálf  miljón  ára  sé  liðin  frá  upphaíi  fyrstu 
ísaldar  hér  á  landi. 

Pliócena  öldin,  sem  næst  er  á  undan  ísaldatímabilinuy 
hyggur  Penck  muni  hafa  staðið  yfir  hér  um  bil  2  miljónir 
ára.  En  i  jarðlögum  frá  þéssari  öld  hafa  fundist  mjög 
merkilegar  leifar,  sem  gefa  oss  bendingu  um  hvar  aftur 
á  öldum  upptök  mannkynsins  muni  liggja. 

Það  var  árin  1891  og  92  sem  Eugen  Dubois  fann 
suður  á  Java,  þar  sem  Trinil  heitir^  einhverja  þá  eftir- 
tektarverðustu  steingjörvinga,  sem  dregnir  hafa  verið  fram 
i  dagsins  Ijós  til  þessa.  Var  það  efri  hlutinn  af  hauskúpu, 
2  jaxlar  og  lærleggur.  Bein  þessi  voru  steinrunnin  mjög 
og  hyggur  Dubois  að  þau  séu  ekki  yngri  en  frá  pliócena 
tímabilinu.  Margir  af  þeim  mönnum,  sem  bezt  hafa  vit 
á,  hafa  vandlega  skoðað  bein  þessi,  og  fundu  þeir  að  haus- 
kúpan  er  likari  mannheilabúi  heldur  en  hauskúpa  af 
nokkru  öðru  dýri,  sem  menn  þekkja.  Ennfremur  sýndi 
lærleggurinn,  að  skepna  þessi  hefir  getað  gengið  upprétt 
miklu  betur  en  nokkur  api,  sem  menn  þekkja  i  jörðu  eða 
á.  Af  því  ályktuðu  ýmsir,  að  skepna  þessi,  sem  Dubois 
hafði  nefnt  Pithecanthropus  erectus,  eða  mannapann  upp- 
rétta,  hefði  i  raun  réttri  verið  maður  á  mjög  lágu  stigi. 
Aðrir  neituðu  því  og  bentu  til  þess,  hversu  langt  Pithec- 
anthropus  hefir  verið  fyrir  neðan  Jafnvel  lægstu  mann- 
flokka  sem  kunnir  eru,  að  heilastærð  og  öðrum  mann- 
einkennum.  I  stuttu  máli,  hér  virtist  vera  fundinn  sá 
milliliður  manna  og  apa^  seni  mótstöðumenn  Darwins 
höfðu  alt  af  verið  að  skora  á  Darwiningana  að  koma 
með;  skepna,  sem  sumir  þeir  menn,  er  bezt  höfðu  vit  á, 
töldu  hinn  fullkomnasta  apa,  en  aðrir  hinn  ófullkooinasta 
mann.  Af  ýmsum  ástæðum  hyggja  þó  sumir,  að  Pithec- 
anthropus  muni  ekki  vera  forfaðir  þeirra  manna,  sem  nú 
byggja  jörðina;  þar  sé  að  vísu  tilraun,  og  hún  mjög  virð- 
ingarverð,  til  að  verða  að  manni,  en  sá  ættleggur  muni 
hafa  dáið  út. 

En  hvað  sem  nú  þessu  líður,  þá  getum  vér  m.  a.  af 
þessu,    sem    nú    var   stuttlega    skýrt  frá,  gert  oss  nokkra 


TO  Upptök  manHkynsins. 

hugmynd  um  aldur  mannkynsins.  Það  er  víst,  að  fyrir 
10  miljónum  ára  voru  engir  menn  til,  líklegt  að  mann- 
kynið  hafi  verið  að  renna  upp  úr  dýraríkinu  fyrir  1 — 2 
miljónum  ára.  Og  er  það  að  vísu  langur  timi.  Liklega 
hafa  breytingarnar  frá  apa  til  manns  ekki  orðið  eins  smám 
sanian  eins  og  menn  höfðu  imyndað  sér  eftir  kenningum 
Lamarcks  og  Darwins;  rannsóknir  frá  siðustu  árum  hafa 
sýnt,  að  allmiklar  breytingar  á  líftegundum  geta  orðið 
snögglega  frá  kynslóð  til  kynslóðar.  Kemur  það  líka 
betur  heim  við  þær  leifar  af  lifandi  verum,  sem  menn 
finna  í  Jarðlögum,  og  má  liklega  of  mikið  úr  öllu  gera, 
einnig  þvi  hversu  mikið  af  slíkum  leifum  sé  ennþá  hulið 
þekkingu  vorri  eða  hafi  jafnvel  með  öllu  tapast.  Það 
virðist  mega  skilja,  hvernig  á  þessum  »stökkbreyt- 
ingum«^)  stendur,  af  tregðu  tegundarinnar  til  að  breytast: 
likamsskapnaðurinn  lætur  ekki  undan  áhrifunum  til  að 
breytast  fyr  en  þau  eru  orðin  svo  sterk,  að  breytingin 
veröur  mikil  þegar  hún  vinst.  Er  þetta  nú  raunar  ekki 
nema  brot  úr  skýringu. 

XVI. 
Ritgerð  sem  væri  eitthvað  i  þá  átt,  sem  hér  er  farið, 
ætti  ekki  illa  við  i  upphafi  mannkynssögubókar.  Mætti 
hún  verða  til  þess  að  vekja  athygli  nemandans  eða  les- 
andans  á  því,  hversu  afarstutt  tímabil  það,  sem  vana- 
lega  er  nefnt  niannkynssaga,  nær  yfir.  Jafnvel  þó  að  vér 
förum  aftur  í  fornöld  Kínverja  eða  Egipta,  eða  annara 
Asíu-fornþjóða,  sem  fyrstar  urðu  til  menningar,  þá  erum 
vér  ekki  komnir  aftur  á  siðustu  isöld  þegar  hæst  stóð. 
En  áður  eii  hún  hófst,  var  mannkynið  orðið  gamalt.  Og 
nú  bregður  undarlega  við,  er  vér  viröum  fyrir  oss  þá  út- 
sýn,  sem  jarðfræðin  opnar  oss  yfir  mannsöguna.  Um  leið 
og  vér  sjáum,  hvað  mannkynið  er  afarfornt  eftir  voru 
timatali,  þá  opnast  augu  vor  fyrir  því,  hvað  það  er  barn- 


^)  Orð    þetta    viröist    heppilegt    yfir    mutation;    er    það    tekið    eftir 
lieimspekisögu  mag.  Ag.  Bjarnasonar, 


Upptök  mannkyiisms.  71 

iingt.  Vér  sjáum,  að  mannkynið  hefst  ekki  rétt  skömmu 
eftir  sköpun  heimsins,  'eins  og  kent  var  i  ýmsum  trúar- 
brögðum.  Það  er  eitt  af  yngstu  börnum  náttúrunnar.  Og 
þó  er  það  miljón  ára  gamalt. 

Hversu  f jarstætt  finst  oss,  er  vér  virðum  þetta  fyrir  oss, 
alt  tal  um,  að  ellibragur  sé  farinn  að  færast  yfir  mannkynið, 
að  vísindi  og  siðmenning  öll  hafi  þróast  langt  úr  hófi 
fram,  að  hætt  sé  við  að  of  skynsamleg  íhugun  hlutanna 
kæfl  allar  góðar  tilfinningar.  Vér  sjáum  glögglega,  að  öll 
siðmenning,  alt  það  sem  vér  nefnum  framfarir,  er  rétt  að 
l)yrja,  og  til  skamms  tima  hefði  mátt  líkja  mannkyninu 
við  barn  sem  skríður,  en  er  ekki  farið  að  ganga.  Og  væri 
þó  ofsagt  með  þeirri  samlíkingu,  þvi  að  tugum  þúsundum 
ára  saman  hafa  framfarirnar  verið  engar  og  sama  sem 
engar.  Án  þekkingar  á  notkun  eldsins  getum  vér  tæpast 
hugsað  oss  nokkurt  mannlegt  lif;  og  þó  er  það  víst,  að 
langlengstan  tima  af  æfi  mannkynsins  hafa  mennirnir 
ekki  kunnað  að  nota  sér  etdinn.  Þeir  átu  náunga  sinn 
hráan  og  þótti  hann  liklega  lostætari  en  önnur  dýr,  eins 
•og  sagt  er  um  mannætur  vorra  tíma. 

ímyndunaraflið  var  of  sljótt,  tengiafl  hugmyndanna 
minna  en  svo,  að  nokkrar  framfarir  gætu  orðið.  Því  að 
þótt  mönnum  hætti  mjög  við  að  gieyma  þvi  nú  á  dög- 
um,  þá  mun  það  samt  engu  að  síður  vera  satt,  að  allar 
framfarir  er  að  rekja  til  einhverrar  nýrrar  hugsunar,  til 
þess  hæfileika,  að  geta  hugsað  öðru  vísi  en  áður  hefir 
verið  hugsað,  víðar  og  réttar.  Það  mætti  nú  ætla,  að  á 
svo  sem  miljón  árum  hefði  mannkyninu  lærst  að  telja 
þjóðargersemi  eða  réttara  sagt  mannkynsgersemi  þá  ekki 
mjög  mörgu,  sem  þessari  gáfu  eru  gæddir.  Og  viti  menn, 
það  hefir  lærst  að  nokkru  leyti.  Edison  og  Marconi  t.  a. 
m.  eru  taldir  mannkynsgersemi.  Þessir  menn  hafa  haft 
gæfu  og  framkvæmd  til  að  hrista  niður  ávexti  af  skiln- 
ingstriám,  er  jafningjar  þeirra  að  hyggjuviti  og  stundum 
meir,  höfðu  gróðursett.  En  gieymdar  eru  oft  slikra  gjafir. 
^n  hvað  er  Edison  eða  Marconi  hjá  Lamarck,  og  hvernig 
^ar   farið    með    hann,  þennan  mesta  skilningsfrömuð  ein- 


72  Upptök  mannkynsins. 

hvern,  sem  mannkynið  heíir  eignast  til  að  misskilja?  Var 
reynt  að  styðja  að  þvi  eftir  mætti,  að  þetta  sjaldgæfa  Ijós^ 
gæti  lýst  mannkyninu  fram  á  nýjar  brautir?  Fjarri  fór 
því.  íhugunarvert  er  þetta,  sem  nú  skal  sagt  frá.  Cuvier 
birti  á  ári  hverju  skýrslu  um  hið  helzta,  sem  komið  hafði 
út  í  dýrafræði.  Ekkert  sem  ritað  var  í  þeim  efnum  gat 
komist  i  neinn  samjöfnuð  við  rit  Lamarcks.  En  yflr  þeim- 
hafði  Cuvier  vandlega  þagað  i  árskýrslum  sínum.  En 
afleiðing  þessa  var  sú,  að  jafnvel  ekki  Goethe,  sem  ein» 
og  kunnugt  er  einnig  var  mikill  náttúrufræðingur,  vissi  af 
Lamarck.  En  þó  var  enginn  sá  maður  uppi,  er  jafnmikið^ 
hefði  getað  kent  Goethe.  Var  Goethe  að  leita  i  sömu  átt 
og  Lamarck;  þó  að  ekki  væii  hann  náttúruspekingur  til 
jafns  við  snillinginn  frakkneska. 

Slikir  menn  eru  salt  jarðar^  en  samt  hefir  það  verið 
talinn  lítill  skaði,  þó  að  þeirra  yrðu  smá  not  hjá  þvi  sem 
mátt  hefði  verða.  Engin  eyðslusemi  er  eins  háskaleg  og 
sú,  að  eyða  nýjum  hugsunum  og  hnekkja  þeim,  sem  þær 
geta  hugsað.  En  þó  heflr  þetta  verið  gert  öldum  saman 
af  hinu  mesta  kappi,  og  er  jafnvel  að  nokkru  leyti  gert 
enn.  Hugsum  oss,  að  mannkyninu  hefði  notast  að  öllum 
snillingsefnum,  sem  því  hafa  fæðst.  Sennilega  værum  vér 
þá  komnir  þangað  sem  niðjar  nútímans  verða  ekki  fyr  en: 
eftir  nokkur  þúsund  ár.  Og  svo  mörg  illviðrablikan  sem 
er  að  sjá  í  framtiðaráttina,  þá  er  þó  ekki  ólíklegt,  a&" 
munurinn  verði  eins  mikill  og  i  eyðimörkinni  hjá  Júðun- 
um  forðum  og  svo  landinu  sem  flaut  i  mjólk  og  hunangí 
—  og  svo  blóði  frumbyggjanna  meðan  Gyðingar  með  guðs 
hjálp  voru  að  brjóta  það  undir  sig.  En  þó  falla  engir 
blóðlækir  um  framtiðarlandið ;  ekki  einu  sinni  sauða  og 
nautablóði  verður  þar  úthelt. 

XVII. 

Ekkert    virðist    jafn  vel  fallið  til  að  forða  við  mann- 

hatrij    en    að    efla  trú  á  framtið  mannkynsins,  eins  og  að^ 

hugleiða  fortíð  þess.     Hversu  miklu  hægra  veitir  að  sætta 

sig  við  alla  þá  fásinnu,    er    »veraldarsagan«    (og   æflsaga. 


Upptök  mannkynsins.  73' 

hvers  einstaklings)  hefir  svo  mjög  af  að  segja,  þegar  þess 
er  minst,  að  mennirnir  eru  þó,  þegar  öllu  er  á  botninn 
hvolft,  ekkert  annað  en  umbreyttir  apar.  Hversu  fagrar 
vonir  getum  vér  ekki  gert  oss  um  mannkyn  framtiðar- 
innar,  þegar  vér  berum  beztu  menn  saman  við  apa,  og 
sjáum  að  ekki  eru  óhugsandi  verur,  sem  standi  mönnun- 
um  jafnmiklu  framar,  og  betur,  en  þeir  öpunum. 

Og   verður   ekki    sennilegt,    að    ekki  muni   svo  ýkja 
lengi    þurfa   að   biða  betri   tima,  þegar  vér  berum  saman 
hraðann  á  framförunum  fyr  og  nú? 

Hversu  afarlengi  voru  mennirnir  að  læra  að  ganga  á 
framfarabrautinni !  Það  var  þeim  meginrót  undir  öllum 
framförum,  að  höndin,  sem  hafði  skapast  á  trjágreinunum, 
var  þeim  nú  laus  og  ekki  framar  hreyfingarfæri  nema 
Mtið  hjá  þvi  sem  áður  var.  Fljótt  lærðu  þeir  liklega  að 
beita  lurkum  og  steinum  og  bæta  þannig  nokkuð  úr  því 
hvað  þeir  voru  kraftalitlir  og  seinfærir.  En  sennilega 
hafa  liðið  mörg  þúsund  ár  áður  en  einhver  snillingur  sins 
tima,  einhver  andlegur  forfaðir  Arkimedesar  eða  Edisons^ 
sá  að  hann  gat  lagað  dálítið  steininn  og  haft  þannig  meira 
gagn  af  honum.  Og  enn  leið  afarlangur  tími  áður  en 
næsta  stóruppgötvunin  var  gerð,  að  samtengja  þessi  tvö 
verkfæri  mannanna,  lurkinn  og  steininn^  og  búa  þannig  til 
hamar  eða  sleggju.  Steinaldirnar  standa  yfir  hundruðum 
þúsundum  ára  saman,  og  lengst  þó  þeir  kaflarnir,  er  menn^ 
kunnu  ekki  að  brýna  steinvopn  sín  og  verkfæri. 

Litum  svo  á  verklegar  framfarir  á  þúsund  sinnum 
skemri  tíraa  á  siðari  öldum.  Skrið  fer  ekki  að  koma  á 
þær  fyr  en  vísindin  taka  að  rísa  við  eftir  miðaldarotið, 
og  einkum  eftir  ýmsar  uppgötvanir  eðlisfræðinga  á  17. 
öld.  Skömmu  fyrir  IVOO  hugsast  hinum  ágæta  eðlisfræ.ð- 
ingiPapin,  hvernig  gera  megi  gufuvél,  og  1707  setur  hann 
fyrsta  eimskipið  á  flot.  Nú  þurfti  á  miklu  fé  að  halda^. 
en  það  varð  tregða  á,  að  menn  hættu  fé  sinu  í  svonahé- 
gómlegar  og  óarðvænlegar  tilraunir,  og  ekki  hófst  eim- 
skipaöldin  i  það  sinn.  Nú  leið  og  beið,  svo  að  ekki  kom 
maður   i    manns    stað  þar  sem  Papin  hafði  verið.     En  þó- 


74  Upptök  mannkynsins. 

kom  þar,  að  James  Watt  gerði  gufuvél,  fuUkomnari  en 
Papins  hafði  verið,  og  1807,  réttum  hundrað  árum  á  eftir 
Papin,  hefur  Fulton  gufuskipaöld  nútímans.  Eimskip,  er 
Fulton  hafði  smiðað,  fer  1818  i  fyrsta  sinni  á  26  dögum 
frá  Ameriku  til  Englands.  Nú  geysa  100  faðma  löng  gufu- 
.skip  sömu  vegalengd  á  minna  en  fjórðungi  þeirrar  tíma- 
lengdar.  En  sjálf  gufuvélin,  sem  Byron  fanst  svo  mikið 
um,  að  hann  segir  (þó  i  gamni  sé)  að  bráðum  muni  hún 
fiytja  menn  til  tunglsins^),  er  nú  að  sumu  leyti  farin  að 
úreldast.  Og  hver  veit,  2007  þekkist  gufuvélin  ef  til  vill 
að  eins  sem  forngripur,  og  létt  verður  af  þeirri  reykjar- 
öld,  sem  einkum  hófst  með  henni,  en  rafmagnsvélar  búnar 
að  taka  við.  Enn  betur  en  gufuvélin  sýna  rafmagnstækin, 
hversu  framfarir  í  notkun  náttúrukraftanna  verða  æ  stór- 
stigari  og  stórstígari,  og  er  undarlegt  að  hugsa  til  þess, 
að  ekki  skuli  vera  full  90  ár  síðan  örsted  fann  rafsegul- 
aflið ;  en  með  þvi  má  segja  að  raf magnsöldin  hef jist. 

íhugum  hversu  mjög  nokkrir  ávextir  tiltölulega  ungrar 
og  ófullkominnar  þekkingar  á  náttúrunni  hafa  breytt  þjóð- 
högum  á  að  eins  einni  öld  og  varla  það,  og  gerum  svo 
ráð  fyrir,  að  mannkynið  eigi  eftir  að  lifa  á  jörðunni  jafn- 
langan  tíma  og  af  er  æíi  þess;  segjum  eina  miljón  ára. 
Vér  sjáum,  að  jafnhægt  væ.ri  að  kanna  dýpt  úthafsins  með 
göngustaf  eins  og  að  segja  nokkuð  af  viti  um  það,  hvar 
rauni  lenda  breytingar  þær,  sem  vísindin  geta  unnið  á 
högum  mannkynsins  áður  lýkur.  Og  jafnvel  þó  að  vér 
tökum  til  þúsund  sinnum  skemmri  tíma,  þá  mundi  enginn 
gerast  svo  djarfur  að  halda  að  hann  geti  gert  sér  rétta 
hugmynd  um,  hvar  sögu  mannkynsins  verði  komið  jafnvel 


^)  .  .  .  For,  ever  since  immortal  man  has  glow'd 
With  all  kinds  of  mechanics  and  full  soon 
Steam-engines  will  conduct  him  to  the  moon. 
Þeir,  sem  eru  svo  skapi  farnir,  gætu  að  gamni  sinu  litið  svo  á  sem 
þessi    orð   Byrons   séu  spádómur  um  flugvélarnar,  sem  einmitt  á  þessum 
timum    eru    að   komast  á  loft,  þó  að  naumast  verði  nú  flogið  til  tungls- 
ins  fyrst  um  sinn,  og  þó  að  það  sé  ekki  sjálf  guf  iivélin,  heldur  nokkurs  konar 
niðji  hennar  benzinvélin  („-motorinn"),  sera  þar  hefir  gefið  byr  undir  vængi. 


Upptök  mannkynsins.  75 

i  aðalatriðum  árið  2908;  svo  hraðfara  eru  breytingarnar. 
En  þá  gengur  of  margt  ver  en  varir,  ef  á  svo  fjarlægri 
framtíð  þarf  enn  að  berjast  við  sult  og  seyru  og  ýmislegt 
iinnað  það,  er  alt  of  mörgum  gerir  jörðu  þessa  að  sann- 
nefndum  eymdardal,  og  hefir  gert  nú  i  miljón  ár. 

Það  væri  ekki  fjarstætt,  að  skoða  þessa  miljón  ára 
eða  hvað  það  nú  er,  eins  og  nokkurs  konar  inngang  að 
mannkynssögunni ;  og  nú  virðist  vera  að  líða  að  þvi,  að 
inngangurinn  sé  bráðum  á  enda.  Og  nú  siðast,  i  nokkur 
þúsund  ár,  hefir  |þó  sitthvað  i  innganginum  verið  á  þá 
leið,  að  það  virðist  mega  skoða  sem  fyrirboða  um,  að  sjálf 
sagan  verði  góð. 

XVIII. 

En  svo,  þegar  sagan  er  á  enda,  hvort  sem  hún  nú 
stendur  yfir  i  100000  ár,  eða  miljón  eða  10  miljónir, 
l^yað  þá? 

Býsna  ógeðfeld  er  sú  hugsun,  að  saga  mannkynsins 
sé  að  eins  svolitill  þáttur  í  æfl  jarðarinnar,  sem  engar 
frekari  afleiðingar  hefir,  þegar  siðasti  maðurinu  á  jörðunni 
er  dauður. 

Væri  kenning  eða  öllu  heldur  hugboð  Nietzsche  um 
»hina  eilifu  endurkomu«  rétt,  þá  gæti  að  visu  svo  verið. 
En  þó  væri  mannkynið  eilift,  hver  einstakur  maður  eilif- 
ur,  hvert  einstakt  augnablik  í  æfi  hvers  manns  væri  eilíft. 
En  sé  afl  og  efni  ótakmarkað  eins  og  tíminn,  þá  getur 
lika  rás  viðburðanna  orðið  með  óendanlega  mörgu  móti  og 
kenningin  um  hina  eilífu  endurkomu  væri  ekki  rétt. 

Hér  er  nú  farið  að  nálgast  svæði  trúarbragðanna,  en 
inn  á  það  er  ritgerð  þessari  ekki  ætlað.  Látum  vér  því 
hér  lokið  þessu  máli. 


Kétt  í  þvi  að  eg  er  að  senda  frá  mér  framanskráða 
ritgerð,  sé  eg  getið  um  nýjar  rannsóknir  á  phithecanthropus- 
lögunum.  Heitir  sá  V.  Wolz,  er  þær  heflr  gert  (1906). 
Kemst  Wolz    að    þeirri    niðurstöðu,  að  jarðmyndanir  þær, 


76  Upptök  mannkynsins. 

er  mannapann  hafa  geymt,  séu  ekki  pliócenar  heldur 
pleistócénar,  og  þó  ekki  frá  elzta  kafla  ísaldatímabilsins. 
Heíir  þá  farið  likt  á  Java  og  hér  á  landi,  þó  að  ekki  séu 
eins  mikil  brögð  að  þvi  þar,  að  jarðlög  hafa  verið  talin 
eldri  en  þau  eru.  En  alt  hnigur  þetta  að  því,  sem  vikið 
var  á  hér  að  framan,  að  isaldatimabilið  muni  hafa  verið 
lengra  en  alment  er  haldið. 

Sé  nú  þetta  rétt,  sem  Wolz  segir,  þá  heíir  þar  með 
sannast  mál  þeirra,  sem  halda  þvi  fram,  að  pithecan- 
thropus  sé  ekki  forfaðir  mannkynsins,  og  verður  þá  held- 
ur  ekki  neitt  bygt  á  honum  um  aldur  þess.  Vér  verðum  i 
þeim  efnum  að  byggja  á  öðru.  Og  verður  þó  enn  svipað 
uppi  á  teningnum.  Mannamenjar  hafa  fundist  svo  viða  um 
heim  frá  ísaldatimabilinu,  að  upptök  mannkynsins  geta 
varla  með  nokkru  móti  verið  nær  oss  en  upphaf  þess 
tímabils.  Virðist  þá  engin  fjarstæða  að  taka  svo  til^  að 
aldur  mannkynsins  sé  ein  miljón  ára.  Um  neina  ná- 
kvæmni  getur  auðvitað  ekki  verið  að  ræða  í  þessum  efn- 
um  enn  þá.  En  engum  mun  blandast  hugur  um,  að  aldur 
mannkynsins  muni  skifta  hundruðum  árþúsunda. 

Að  hann  skifti  mörgum  miljónum  ára  er  hins  vegar 
mjög  ósennilegt. 

Helgi  Pjeturss. 


Eitdómar. 


RIKiSRÉTTINDi  ÍSLANDS.     Skjöl    og    skrif.     Safnað    hafa    og    samið  JÓN 
ÞORKELSSON  og  EINAR  ARNÓRSSON. 

Hvað  sem  á  milli  kann  að  bera  nm  rit  það,  er  hér  getur,  þá 
munu  allir  verða  á  eitt  sáttir  um  nauðsyn  þess.  Þeir  tímar  fara 
nú  í  hönd,  er  gera  skal  upp  á  miUi  íslands  og  Danmerkur  og 
stofna  til  njrrar  sáttmálsgerðar  um  afstöðu  Islendinga  til  alríkis- 
stjórnarinnar  dönsku.  Þegar  um  slíka  viðburði  eða  stórtíðindi  er 
að  ræða,  þykir  jafnan  vel  hlyða  að  skygnast  aftur  í  tímann  og  leita 
vandlega  í  fórum  sínurii  að  Öllum  þeim  gögnum,  er  skvra  megi 
málið  til  hlítar,  og  er  sízt  vanþörf  á  sh'kri  athugun,  er  um  er  að 
ræða  fornt  ágreiningsmál.  Svo  hefir  enskur  sagnameistari  alkunnur, 
J.  R.  Seeley,  kent,  að  sagan  væri  skóli  stjórnmálaspekinganna, 
og  er  það  róttmæli.  Sá  er  fjalla  skal  um  nútíma-  og  framtíðarmál 
þjóðarinnar  verður  að]  athuga  kostgæfilega  fortíðarmál  hennar,  og 
er  þá  sízt  hætt  við  að  úr  sveigi  róttu  horfi. 

Frá  því  er  stjórnmálabarátta  hófst  hér  á  landi  u:n  miðja  19,  öld 
og  fram  á  þenna  dag,  hafa  íslendingar  jafnan  skirskotað  til 
fornra  landsréttinda  sinna  og  heitið  hver  á  annan  að 
víkja  eigi  frá  þeim  á  nokkurn  hátt.  Hyggjum  vér  þó  sanni  næst, 
að  öllum  þorra  manna  hafi  verið  lítt  kunnugt  um  þessi  landsrétt- 
indi,  á  hverjura  skjölum  og  skilríkjum  þau  bygðust,  eða  hversu 
þeim  hafi  reitt  af  í  ólgusjó  erlendrar  ágengni  á  umliðnum  öldum, 
og  er  sh'kt  eigi  tiltökumál,  því  skjölin  hafa  komið  fram  smám 
saman  og  aldrei  í  hendur  almenningi.  Hér  er  í  fyrsta  skifti  öllum 
gögnum  og  skilríkjum  þessa  máls  safnað  saman  í  eina  heild,  og 
bókin  er  svo  ódyr,  að  engum  manni  ætti  að  vera  um  megn  aS 
eignast  hana.  Teljura  vér  því  höfunda  og  útgefanda  hafa  unnið 
þjóð  vorri  eitt  hið  þarfasta  verk  raeð  riti  þessu. 

Höfundarnir  halda  sér  aðallega  við  tíraabilið  1262 — 1662,  »af 
J)eirri  ástæðu«,  segja  þeir  í  forraálanum,  »að  allar  þær  breytingar, 


78  Ritdómar. 

sem  hafa  orðið  á  stjórnarfari  íslands  eftir  að  einveldið  komst  á  og" 
alt  til  þessa  dags,  eru  að  okkar  hyggjii  frá  lagasjónarmiði  alveg 
þjðingarlausar  fjrir  ríkisréttindi  Jandsins  og  réttarstööu  þess,  sök- 
um  þess,  að  þær  eru  annaðhvort  gerðar  að  handamáli  af  einvaldrr 
konungsstjórn  eða  þá  að  einræði  af  konungi  e5a  dönsku  löggjafar- 
valdi  án  þess,  að  Islendinfíar  sjálfir  hafi  af  fulhim  og  frjálsuift 
vilja  eða  á  fulllögformlegan  hátt  lagt  samþykki  sitt  á  þær.  Sú 
sanna  róttarstaða  landsins  nú  verður  að  okkar  skoðun  að  miðast 
við  það,  hver  staða  landsins  var  að  réttum  og  órofnum  lögum  á 
tímabilinu  1262  — 1662.  Þá  varísland  konungsríkiog 
hafði  full  ríkisréttindi  að  lögum,  .  .  .  Þar  sem  þvf 
er  vikið  að  tímabilinu  eftir  1662^  þá  er  það  aukaatriði,  að  öðru 
leyti  en  því,  að  benda  til  þess,  að  alt,  sem  eftir  þann  tíma  hefir 
gerzt  um  breytingar  á  róttarstöðu  landsins,  sé  á  engan  hátt  bind- 
andi  fyrir  ísland  framvegis«. 

Ritið  skiftist  að  efninu  til  í  tvo  aðalhluta:  Skjöl  og 
skilr/ki  með  athugasemdum  og  skyringum  eftir  dr.  Jón  Þor- 
kelsson  (bls.  1—159)  og  Yfirlit  yfir  stjórn  íslandS' 
eftir  126  2  eftir  Einar  Arnórsson  (bls.  160—238).  Skal  hór 
nú  vikið  nokkuð  nánara  að  þessu  hvoru  um  sig. 

I  skjalaþættinum  hyggjum  vér  flest  það  til  tínt,  er  nokkuru 
varðar  í  þessu  máli,  enda  er  dr.  Jón  Þorkelsson  manna  fróðastur 
um  allar  heimildir  og  sögugögn  frá  þessum  öldum.  Um  skjölin 
sjálf  er  óþarft  að  fjölyrða;  þau  eru  söguheimildir  og  mæla  sjálf 
máli  sínu,  enda  hefir  ótal  sinnum  verið  vitnað  til  þeirra  flestra 
bæði  fyr  og  síðar.  Að  vísu  er  því  svo  háttað  um  merkasta  skjalið 
þeirra  allra^  Gamla  sáttmála^  að  nokkur  vafi  hefir  þótt  á  því  leika, 
að  hann  væii  nú  til  í  sinni  upphaflegu  mynd^  en  vér  erum  höf- 
undunum  sammála  í  því,  að  það  skifti  í  rauninni  minstu.  Hitt  er 
aðalatriðið,  að  vér  höfum  margítrekaða  vissu  fyrir  því,  að  þetta  er 
hann  óbrjálaður  að  efninu  til. 

Aðalviðburðirnir  á  því  400  ára  tímabili,  er  hér  um  ræðir,  eru 
þessir :  Sáttmálsgerðin  við  Noregskonung  1262,  skuldbindingarnar 
á  Oddeyri  og  alþingi  1551  og  Kópavogseiðarnir   1662. 

Um  sáttmálsgerðina  1262  er  ekkert  að  segja  í  sjálfu  sér,  en 
hitt  hefir  verið  nokkurt  ágreiningsmál,  hvern  skihiing  beri  að  leggja 
í  einstök  atriði  sáttmálans,  t.  d.  hverja  við  só  átt  með  orðatiltæk- 
inu  at  beztu  manna  yfirsjn,  hvað  orðið  utanstefn- 
i  n  g  a  r  merki  og  hversu  skilja  beri  ákvæðin  um  skipagöng- 
u  rn  a  r.     Hafa    sumir   viljað    túlka    þetta    svo,    að    »beztu  menn<C 


Ritdómar.  79* 

tákni  hér  ríkisráöið  norska,  að  »utanstefningar«  merki  útboð  til 
hernaðar  og  aö  ákvæðið  um  skipsfarmana  merki  það,  að  íslending- 
ar  hafi  selt  sjálfstæði  sitt  fyrir  mat  og  önnur  gæði,  eins  og  Esaú 
forðum  daga  seldi  frumburðarrétt  sinn.  Ætti  naumast  að  þurfa  aö* 
taka  það  fram  oftar  en  gert  hefir  verið,  að  ekkert  af  þessum  atrið- 
um  fær  staðist  við  nánari  íhugun.  »Beztu  menn«  eru  sjhilega 
nefndarmenn  og  handgengnir  menn  konungs  á  íslandi,  eins  og 
samþyktin  frá  1302  ber  með  sór  (bls.  13),  enda  mætti  það  þykja 
næsta  ósennilegt,  að  íslendingar  hafi  verið  þau  börn,  að  leggja  svo- 
afar  mikilsvert  mál  undir  álit  og  úrskurð  erlendra  manna  einna 
saman.  Hitt  nær  heldur  eigi  nokkurri  átt,  að  orðið  »utanstefning- 
ar«  eigi  við  útboð  til  hernaðar,  því  engin  rök  finnast  til  þess  í 
öðrum  heimildum,  að  íslendingar  hafi  átt  herskyldu  að  gegna  í 
Noregi,  og  þegar  eftir  var  leitað,  var  þvi  meira  að  segja  mótmælt 
af  Islendinga  hálfu.  Samþykt  Islendinga  1302  (bls.  12),  bréf  ís- 
lendinga  til  ríkisráðsins  í  Noregi  1320  (bls.  14)  og  Arnesingaskrá 
1375  (bls.  16)  syna  það  Ijóslega,  að  hér  er  átt  við  utanstefnur 
mála  undir  dóm  konungs  og  ekkert  annað.  Atti  það  að  sporna 
við  því^  að  dómsvaldið  væri  að  nauðsynjalausu  dregið  út  úr  land- 
inu,  »því  at  þar  höfum  vær  margfaldan  skaða  af  fengit,  ok  vit- 
þat  þykjumst  vær  eigi  búa  mega«,  segir  berum  orðum  í  samþykt- 
inni  fi-á  1302^  og  þeir,  sem  kunnugir  eru  sögu  Slurlungaaldarinn- 
ar,  vita  að  þetta  er  sannmæli.  Að  því  er  þriðja  atriðið  snertir, 
um  skipsfarmana,  þá  er  það  bersynilega  sett  inn  í  sáttmálann  t'ú 
þess  að  fyrirbyggja,  að  landið  verði  bjargþrota  af  siglingaleysi. 
Það  á  hvorttveggja  í  senn  að  aftra  því,  að  Noregskonungur  leggi 
algert  farbann  á  skip  til  íslands,  og  um  leið  að  gera  honum  að' 
skyldu  að  sjá  um,  að  landið  verði  birgt  að  nauðsynjavöru,  hvernig 
sem  árar.  Þessa  nauðsynjavöru  k  e  y  p  t  u  svo  landsmenn  við  fulhi; 
verði^).  Hitt  er  annað  mál^  að  bæði  þetta  og  flest  önnur  skilyrði 
sáttmálans  voru  margrofin  af  konungs  hálfu. 

Þá  er  annar  aðalviðburðurinn,  siðaskiftin  og  skuldbindingarnar 
1551.  Höf.  ritar  langt  mál  og  fróðlegt  í  marga  staði  um  tildrög 
viðburða  þeirra  allra,  er  gerðust  hér  um  miðja  16,  öld.  Lætur 
hann  það  ásannast,  að  siðaskiftasaga  vor  er  a,ð  mörgu  órannsökuð^ 
enn  sem  komið  er  og  bregður  hann  nyju  Ijósi  yfir  ymsa  af  við- 
burðunum,    að    minsta    kosti    fyrir    almenningi.     Ættu    menn    að^ 


1)  Það   má   mikið   vera.    ef   verzlunareinokunin  á  eigi  að  einhverju*. 
leiti  rót  sina  að  rekja  til  þessa  ákræðis. 


m  Ritdómar. 

minsta  Kosti  eigi  að  ganga  þess  duldir  lengur,  að  siðaskiftunurn  er 
hrundið  fram  af  stjórnarfarslegum  eða  »pólitískum<<  ástæðum  eins 
-og  þegar  hefir  verið  skfrt  tekið  fram  í  bókinni  »Islenzkt  þjóðerni«. 
Höf.  s/nir  með  allítarlegum  heimildum,  hversu  þeir  nafnarnir  Krist- 
ján  annar  og  Kristján  þriðji  reyna  að  svæla  íslandi  út  að  veði  til 
Englendinga  fyrir  penitigaláni,  að  íslendingum  fornspurðum  og  á 
^eim  tíma,  sem  hvorugur  þeirra  átti  neitt  yfir  landinu  að  segja. 
Um  það  bil^  er  Noregur  var  konungslaus  í  þessum  róstum,  höfðu 
^eir  biskuparnir  Ögmundur  og  Jón  hirðstjórn  á  hendi  hér  á  landi 
í  umboði  ríkisráðsins  norska,  og  voru  þeir  báðir  jafn  samtaka  í 
því  að  halda  fram  fornum  réttindum  landsins.  ítreka  þeir  það 
bréflega  hvað  eftir  annað  og  verjast  af  fremsta  megni  allri  ásælni 
af  hendi  útlendra  manna.  Höf.  kemst  að  þeirri  niðurstöðu,  að  það 
hafi  um  eitt  skeið  í  róstum  þessum  verið  full  ætlun  Norðmanna 
og  Tslendinga  í  sameiningu  að  losa  sig  við  Dani  og  reyna  á  þann 
hátt  að  fá  varðveitt  bæði  gamalt  stjórnarfar  og  fornan  sið,  »Virð- 
ist  svo  sem  Islendingar,  einkum  biskuparnir,  hafi  verið  staðráðnir 
hér  um  og  engu  óskeleggari  en  Norðmenn«  (bls.  43).  Má  vel  vera 
að  hann  hafi  rétt  fyrir  sér  í  þessu  og  mun  frekari  rannsókn  á 
þessu  merka  og  minnisstæ^a  tmiabili  leiða  margt  í  Ijós  hér  um, 
að  því  er  vér  hyggjum.  Víst  er  um  það,  að  ótrúlega  lengi  þæfð- 
ust  íslendingar  fyrir  í  málum  þessum,  og  í  14  ár  vörðust  þeir 
€inir,  síðan  Noregur  gafst  upp,  yfirgangi  konungsvaldsins,  svo  að 
það  hafði  ekki  komið  fram  fuUum  vilja  sínum  hér  á  landi,  né  nein 
allsherjar  hollusta  fengist  af  landsmönnum  (bls.  64).  Ogmundur 
biskup  vill  enga  breyting  gera  í  fornura  kirkjulögum  og  lands- 
venju,  nema  skipan  komi  þar  um  frá  páfa  í  Róm  eða  af 
keisaralegu  valdi,  og  Jón  biskup  skírskotar  jafnan  til 
gamla  sáttmála  og  biður  orlofs  að  mega  sigla  til 
a  n  n  a  r  a  rí  k  j  a  vn  e  ð  f  y  1  g  i  s  m  e  n  n  s  í  n  a,  ef  hann  fái  eigi 
að  njóta  hér  landslaga  og  róttar.  í  bókinni  »Islenzkt  þjóðerni« 
var  bent  til  þess,  að  Jón  Arason  mundi  hafa  vænst  styrktar  frá 
Karli  keisara  hinum  fimta^  og  er  hinu  sama  haldið  hér  fram  með 
enn  skyrari  rökum.  Yfir  höfuð  að  tala  er  hér  í  bókinni  rótað 
áþreifanlega  upp  í  öllu  siðaskiftamoldviðrinu,  og  var  það  næsta 
þarft  verk.  Þar  hefir  helzti  lengi  verið  látið  staðar  numið  við 
fornar  kenningar. 

Hverjar  lyktir  urðu  á  málum  þessum  er  alkunnugt.  Þegar 
biskuparnir  báðir,  Ögmundur  og  Jón,  voru  úr  sögunni  og  lands- 
,menn    forstöðulausir,    voru    þeir  kúgaðir  með  hervaldi  til  að  játast 


E-itdómar.  81 

'undir  skuldbindinguna  1551  og  undir  hina  njju  kirkjuskipun. 
Kirkjur  voru  rúðar  og  ræntar  og  klaustur  lögð  undir  konung,  en 
alt  var  svikið  það,  er  í  móti  var  heitið.  Svona  ríður  konungsvaldið 
njja  í  garð  og  svona  heldur  það  áfram.  111  var  þess  hin  fyrsta 
ganga  á  siðaskiftatímunum.  en  verri  var  þess  hin  síðari  á  miðri 
17.  öld,  og  er  slóðinn  beint  rakinn  frá  einu  til  annars.  Undir- 
skriftakúgunin  1662  er  í  fullu  samræmi  við  undirskriftakúgunina 
1551,  og  erum  vér  þar  með  komnir  að  síðasta  þættinum  í  þessari 
'landsstjórnar-  og  landsréttindasögu. 

Það  er  orðið  nægilega  kunnugt  hversu  til  gekk  með  eiðatök- 
una  í  Kópavogi  1662^  svo  óþarft  er  að  fara  að  skjra  frá  því  hór. 
Er  í  bókinni  til  tínt  alt  það,  smátt  og  stórt,  er  að  þessu  máli  Ijtur, 
•  og  er  sá  kaflinn  mjög  fróðlegur  og  eftirtektarverðui  í  alla  staði. 
Það  er  enginn  vafi  á  því,  að  á  yfirborðinu  fullnægja  Kópavogs- 
■e  i  ð  a  r  n  i  r  formskiljrðimum,  eins  og  Einar  Arnórsson  kemst  að 
orði  (bls.  219  nmgr.).  Þeir  voru  að  eins  erfðahjllingareiðar  sam- 
kvæmt  fornri  landsvenju  og  landslögum  og  þeir,  sem  eiðana  unnu, 
ihöfðu  umboð  til  þess  af  landsmönnum.  En  undir  e  i  n  v  e  1  d  i  s  - 
skuldbindinguna  voru  þeir  kúgaðir  með  hervaldi  til  að 
skrifa,  og  þeir  höfðu  þar  á  ofan  ekkert  umboð 
til  að  breyta  réttarstöðu  landsins  eða  afsala 
sér  fornum  réttindum  fyrir  hönd  landsmanna. 
Þetta  taka  þeir  eigi  nægilega  skjrt  fram,  að  því  er  oss  virðist. 
iFulltrúasamkunda  sú,  sem  hoUustueiðana  vinnur,  er  að  vorri  hjggju 
fulllögformleg,  en  hún  fer  að  eins  lengra  en  hún  hefir  umboð  til, 
•þar  sem  hún  um  leið  tekur  sér  vald  til  að  gera  út  um  réttarstöðu 
landsins.  Réttindaafsalið  sjálft  er  því  ólögformlegt,  og  ber  þar 
enn  alt  að  sama  brunninum,  að  g  a  m  1  i  s  á  1 1  m  á  1  i  er,  í  sam- 
ræmi  við  kenningar  höfundanna,  enn  í  dag  hin  einu  sönnu  grund- 
vallarlög  landsins. 

Um  eiðatökuna  sjálfa  er  óþarft  að  fjölyrða,  en  hitt  gæti  verið 
þörf  að  minnast  á  :  hluttöku  einstakra  manna  í  þeirri  athöfn,  og 
•er  þá  rúmsins  vegna  eigi  hægt  að  fara  nákvæmlega  út  í  það. 
Framkoma  Arna  lögmanns  Oddssonar  er  hrein  og  Ijós.  Hann  var 
mótfallinn  réttindaafsalinu  og  sjnir  það  afdiáttarlaust  með  tregðu 
sinni  til  að  skrifa  undir.  Hitt  er  vafasamara,  hvort  Brynjólfur 
'biskup  hefir  verið  jafn  tregur,  og  væri  vel  ef  hann  við  nánari 
rannsókn  reyndist  annar  eins  þjóðræknismaður  og  hór  er  fram  hald- 
ið.  Höf.  virðist  ætla,  að  hann  hafi  staðið  fyrir  mótmælum  lands- 
tmanna  á  móti  réttindaafsalinu,  og  byggja  það  eflaust  á  seðli  þeim, 

6 


82  Eitdómar. 

pneð  hendi  Arna  Magnússonar,  er  Hannes  Þorsteinsson  ritstjóri  fanip 
í  fyrra  vetur  (1907)  í  handritasafni  Jóns  Sigurössonar  nr.  64  foL- 
og  prentaði  í  Þjóðólfi  27.  marz  s.  á.  En  að  vorri  hyggju  verðnr 
sh'kt  eigi  bygt  á  orðhljóðan  seðilsins  meðan  eigi  fást  önnur  skyr- 
ari  rök  til  styrkingar.  Þar  segir  svo:  .  .  .  »tók  Mag.  Brynjólfur 
í  fyrstu  nokkuð  að  tala  við  Bielke  um,  að  íslenzkir  vildi  ei  gjarn- 
an  svo  sleppa  frá  sér  öllum  priviiegis  í  annara  hendur,  hvar  til 
Bielke  ei  öðru  svaraði  en  benti  honum  til  þeirra,  er  krintzen  gerðu 
(soldátanna),  og  spurði,  hvort  hann  sæi  þessa.  Svo  stakk  í  stúf 
um  tergiversationem,  og  gekk  hann  og  aðrir  liðugir  til  þess,  er  vera 
átti.«  Hér  er  það  athugandi,  að  Brynjólfur  biskup  var  jafnan  nokk- 
urs  konar  miðlunarmaður  á  milli  danska  valdsins  eða  höfuðsmann- 
anna  dönsku  og  landsmanna,  Það  er  t.  d.  fyrir  hans  tilstilli  og 
fortöhir,  að  landsmenn  játa  ranglátiim  og  heimildarlausum  skatt- 
kröfum.  Bréfabækur  hans  syna  það  að  vorri  hyggju  Ijóslega,  að 
hann  dró  taum  konungsvaldsins  á  margan  hátt,  nema  þegar 
um  kirkjuvaidið  var  að  ræða  hins  vegar,  og  svo 
var  um  fieiri  af  biskupunum.  Þeim  Brynjólfi  biskupi  og  höfuðs- 
manni  var  vel  til  vina,  og  tel  eg  það  víst,  að  Bielke  hafi  skyrt 
honum  fyrstum  manna  frá-erindi  sínu  og  beðið  hann  að  flytja  það 
við  landsmenn,  er  þfir  komu  til  Kópavogs.  Virðist  mér  seðiUinn 
benda  á  það  eitt,  að  biskup  hafi  fært  máJið  í  tal  við  landsmenn 
fyrir  hönd  Bielkes,  en  þeir  tekið  því  þunglega  og  biskup  síðan 
skyrt  Bielke  frá  þessum  undirtektum.  Með  þessu  er  alls  eigi  sagt, 
að  biskupi  hafi  verið  það  Ijúft  að  landsmenn  afsöhiðu  sér  réttind- 
um  sínum,  heldur  að  eins  hitt,  að  hann  hafi  eigi  bundist  fyrir 
neinni  mótspyrnu  í  þessa  átt,  né  heldur  synt  verulega  tregðu  að 
því  er  undirskriftina  snertir.  Það  gerði  aftur  á  móti  Arni  Odds- 
son.  Og  þessi  afstaða  þeirra  hvors  um  sig  kemur  að  vorri  hyggju 
berlega  fram  í  bréfum  þeim,  er  leikmenn  annars  vegar  og  klerkar 
hins  vegar  rituðu  konungi  þar  á  þinginu  og  prentuð  eru  í  bókinni 
(bls.  155  og  157).  I  bréfi  leikmanna,  er  Árni  eflaust  hefir  geng- 
ist  fyrir,  er  miklu  skyrara  að  orði  kveðið  um  forn  lög  og  réttindi 
landsins,  en  í  brófi  klerkdómsins,  sem  Brynjólfur  gekst  fyrir,  og 
mest  hljóðar  um  hag  kirkjunnar  og  kjör  klerkastéttarinnar.  Eo 
þetta  er  vitanlega  aukaatriði  og  snertir  eigi  athöfnina  sjálfa. 

Vér  höfum  nægilega  skyr  rök  fyrir  því,  að  svardagarnir  1551 
og  1662  eru  knúðir  frd,m  af  hervaldi,  þvert  ofan  í  viija  alls  þorra 
landsmanna.  Þar  tjáði  eigi  í  móti  að  mæla.  Og  engum  kemur  tii 
hugar  að  áfellast  forfeður  vora    á    siðaskifta-    og    einveldistímanumk 


Eitdómar.  83 

fyrir  það,  þótt  þeir  léti  uiidau  si^a,  fyrir  ofbeldinu.  A  þeim  öld- 
uni  var  siöalögmál  hervaldsins  eigi  göfugra  en  svo^  að  erindrekum' 
konungs  hefði  enginn  vansi  verið  að  því  áð  níðast  á  vopnlausri  og 
varnarlausri  þjóð  og  brytja  menn  niður  hispurslaust,  ef  nokkur 
mótþrói  væri  sjndur.  Hins  var  og  eigi  að  vænta  á  þcini  öld- 
iini,  að  erlendar  þjóðir  færu  að  skerast  í  leikinn  til  að  afstj'ra 
sh'ku  mannúðarleysi.  Og  er  gott  til  þess  að  vita  fyrir  fámennar 
og  vopnlausar  þjóðir,  að  slíkir  tímar  skuli  fyrir  löngu  vera  um 
garð  gengnir.  — 

Þá  kemur  annar  aðal-þáttur  bókarinnar,  yfirlit  Einars  Arnórs- 
sonar  yfir  stjórn  Islands  eftir  1262.  Er  yfirlit  þetta  að  mörgu 
fróðlegt  og  lærdómsríkt  og  styrkir  í  flestum  greinum  skoðanir  þær, 
er  Jón  Sigurðsson  og  aðrir  góðir  menn  hafa  haldið  fram  að  undan- 
íörnu.  Tekur  hann  í  upphafi  fram  aðaleínkenni  Gamla  sáttmála 
og  kemst  að  þeirri  niðurstöðu,  að  hinn  beri  eftir  eðli  sínu  og  efni 
að  skoða  sem  »stjórnarskrá,  grundvallarlög  eða  þeirra  ígildi«  (bls. 
162).  Og  hér  kemur  hann  þegar  í  upphafi  að  því  atriðinu,  sem 
er  mergurinn  málsins  í  skrifi  hans,  en  hann  er  sá,  a  ð  s  1  í  k  s  á  1 1  - 
málsgerð  eða  breyting  á  henni  liggi  fyrir  ut- 
an  valdsvið  hins  almeiina  löggjafarvalds.  Það- 
er  annað  vald,  sem  sver  Hakoni  Noregskonungi  trúnaðareiðana  og 
gerir  sáttmálann  við  hann  en  löggjafarvald  lyðstjórnartímans.  Ef 
það  hefði  nægt  eða  verið  talið  nægja,  þá  hefði  mátt  bera  þennan 
samning  upp  í  lögréttu  á  venjulegan  hátt,  en  svo  er  eigi.  Lands- 
menn  voru  að  láta  af  höndum  sér  sjálfstæðisrétt  sinn  að  nokkru 
leyti,  voru  að  gera  samning  við  erlendan  þjóðhöfðingja^  og  varð  því 
sú  athöfn  að  fara  fram  á  sérstakan  og  hátíðlegan  hátt,  enda  leynir 
það  sér  eigi,  að  önnur  aðferð  er  höfð  en  þegar  einföld  lög  voru 
gefin  á  alþingi  eftir  lögum  lýðstjórnartímans.  Helztu  menn  lands- 
ins  sóru  konungi  eiða  og  settu  upp  þessi  sáttmálsskilyrði  bæði  fyr- 
ir  sína  eigin  hönd  og  í  umboði  annara  landsmanna.  Nú  er  það 
sem  sé  algild  regla,  að  það  vald  eitt,  sem  gefur  eða  setur  lög,  eða 
samsvarandi  vald,  getur  breytt  þeim  lögum  eða  afnumið  þau,  ann- 
aðhvort  sjálft  eða  gefið  öðrum  umboð  til  þess.  '  Fyrir  því  var  eigi 
hægt  að  breyta  þessum  sáttmála  löglega^  nema  með  þeirri  aðferð, 
er  samsvari  aðferðinni,  sem  höfð  var,  þegar  landið  gekk  konungi  á 
hönd,  landsmenn  sóru  eiðana  og  gerðu  sáttmálann  við  konungv 
Þótt  Islendingar  hefðu  því  einhvern  tíma  afsalað  sér  einhverjum 
landsróttindum,  sem  þeir  höfðu  eftir  Gamla  sáttmála^  þá  væri  slíkt 
afsal  ekki  löglegt,  nema  því  að  eins,  að  það  væri  gert  á  líkan  hátt 

6* 


84  Ritdómar. 

sem  sáttinálinii  upphHflega  (bls.  162—163).  Af  þessu  leiðir  eðli- 
lega,  að  skoðuu  höf.,  að  sérstaka  þjóðarfulltrúasam- 
komu  þurfi  til  þess,  að  á  formlega  löglegan 
hátt  verði  haggað  við  stöðu  íslands,  eins  og 
h  ú  n  e  r  a  ð  r  é  1 1  u  m  1  ö  g  u  m ,  f  u  1  1  t  r  v^  a  s  a  m  k  o  m  u ,  e  r 
menn  séu  kosnir  í,  sem  hafisérstaktumboðtil 
þess    að    ráða    þessu    máli    til    lykta    (bls.   221). 

Þetta  er  aðalkjarninn  í  kenningu  höf.,  og  er  við  því  búið,  að 
«umum  þyki  nj-stárlegt  að  heyra,  og  að  keuning  hans  sæti  andmæi- 
um  frá  jmsum  hliðura.  Er  vonandi,  að  mál  þetta  verði  rætt  af 
gætni  og  stillingu  af  þeim  mönnum,  er  bezt  hafa  vit  á,  og  að 
menn  að  lokum  hiFi  það  eitt  fyrir  satt  og  rétt,  er  með  flestum  og 
beztum  rökum  verðnr  stutt,  hvað  sem  stjórnmálaskoðunum  líður 
að  öðru   leyti  og  hverju  sem  fram  hefir  verið  haldið  að  undanförnu. 

Jón  Jónsson,  sagnfr. 


ÓLÖF  í  ÁSI.     Fært  hefir  til  betra  máls  sögn  sjálfrar  hennar  GUÐMUNDUR 
FRIÐJÓNSSON.    [Prentsmiðja  ísafoldar  1907]. 

Það  virðist  ekUi  vera  neitt  árennilegt  Guðm.  Friðjónssyui  að 
láta  prenta  bækur  eftir  sig.  Viðtökurnar  eru  hjá  sumum  mönnum 
líkastar  því,  sem  þeir  hefðu  orðið  fyrir  mikilli  móðgun,  sem  þeir 
geti  ekki  fyrirgefið.  Fyrir  nokkurum  árum  kom  út  Ijóðasafn  eftir 
þennan  höfund.  Ljóðin  báru  þess  vitui,  að  höf.  var  eitt  af  merkis- 
skáldum  þjóðarinnar.  Yrkisefnin  voru  ny  og  hugnæm.  Meðferðin 
var  óvenju-frumleg.  I  ítarlegasta  ritdóminum  um  þá  bók  var 
^iuskis  látið  getið  annars  en  þess,  að  höf.  væri  hið  aumasta  og  kátleg- 
asta  leirskáld  ;  að  þ  v  í  einu  var  reynt  aÖ  færa  rök  í  mjög  löngu 
tnáli.  Nú  hefir  verið  prentuð  skáldsaga  eftir  G.  F.,  bók,  sem  er  í 
raun  og  veru  mjög  lík  Ijóðunum.  Yfir  hana  hefir  í  sumum  blöð- 
unum  verið  dembt  úrhellis-óvirðing,  svo  sem  höf.  væri  ekkert  ann- 
að  en  afglapi. 

Þessir  áfellisdómar  stafa  ekki  eingöngu  af  því,  að  hér  á  landi 
•eru  að  jafnaði  ymsir  menn  að  rita  um  skáldskap,  sem  bera  nauða- 
h'tið  skyn  á  hann.  Þeir  stafa  jafnframt  af  kostum  og  göllum  höf- 
undarins.  G.  F.  er  frumlegur  höfundur,  svo  að  afburðum  sætir. 
Svo  gjarnt  er  honum  til  þess  að  fara  sínar  götur,  að  honum  er  það  víst 
óeðlilegt  að  orða  hugsanir  sínar  með  þeim  hætti,  sem  tíðastur  er  í 
TÍtuðu  máli.  Með  sama  markinu  hafa  verið  breudir  ymsir  af  mestu 
rithöfundum  þjóðanna.     Þeir  hafa  ávalt  sætt  mikilli  mótspyrnu,  þar 


Ritdómar.  85 

til  er  lesendur  hafa  farið  að  veiijast  þeim,  eða  þeir  hafa  fengið 
sveigt  tunguna  að  einhverju  leyti  inn  á  þær  brautir,  sera  þeir 
höfðu  sjálfir  farið.  Heyrn  hans  á  tungutak  alþjðunnHr  —  á  íslenzk- 
una,  eins  og  hún  er  bezt  töluð  á  landinu  —  er  svo  næra^  að  í  því 
efni  jafnast  enginn  íslenzkur  rithöfundur  við  hann,  sem  nú  er  uppi. 
En  jafnframt  gefur  hann  stundura  verulegan  höggstað  á  sór.  Van- 
þekkrag  á  tungunni  bregður  fyrir  hjá  honura.  Og  sraekkvísi  hans 
er  ekki  jafn-raikil  og  aðrir  hæfileikar  hans.  Fyrir  því  er  þaö  ein- 
staklega  auðvelt  hverjura  andlegum  smælingja  að  gera  að  honura 
atlögur,  sem  særa  hann  í  augum  þeirra  mörgu  manna,  sera  lesa 
bækur  raeð  h'tilli  athygli. 

A  Ó  l  ö  f  u  í  A  s  i  eru  ymsir  höggstaðir.  Orðfærið  er  víðast 
afburða-fallegt,  þróttraikið  og  rararaíslenzkt.  En  hér  og  þar  rekur 
lesandinn  sig  á  alveg  fráleit  orðatiltæki.  Blöðin  hafa  vandlega  tínt 
upp  þau  lyti,  snúið  út  úr  þeini  og  fært  á  verri  veg.  Hér  er  ekki 
þörf  á  því  leiðinlega  verki  að  éta  neitt  upp  eftir  þeim.  Og  gall- 
arnir  taka  lengra  en  til  orðfærisins.  G.  F.  bregður  upp  einstökum 
myndura  i'ir  íslenzku  sveitalífi  af  raikilli  snild.  Hann  hefir  oft  gert 
það  áður.  Og  hann  hefir  sjaldan  gert  það  betur  en  í  upphafi 
þessarar  bókar  —  lýsingunni  á  æskuheiraili  Olafar.  En  honum 
lætur  enn  ekki  að  koraa  saraan  sögu.  Honura  tekst  ekki  að  fylla 
umgjörðina  því  lífi,  þeim  viðburðum^  stórura  eða  sraáum,  og  þeim 
hugblæs-breytingum,  sem  einkenna  vel  samdar  sögur.  Bókin  hefir 
að  alt  of  miklu  leyti  orðið  að  nokkurs  konar  ritgjörð,  varnarskjali. 
Lesanda  er  kipt,  eins  og  með  valdi,  út  af  sviði  listarinnar  inn  á  svið 
siðfræðinnar.  Hann  kann  ekki  við  sig  í  þeim  hnippingum.  Og 
honum  finst  vörnin  víðast  hvar  með  öllu  óþörf,  lítt  sannfærandi, 
þar  sera  þörf  kynni  að  vera  á  henni,  en   valda  stöðugri  truflun. 

Aldrei  hafa  þess  glöggari  raerki  sést  en  í  þessari  bók,  hve 
stórhuga  G.  F.  er,  hve  ástríðu-raagnið  heillar  hug  hans,  og  hve 
djúpt  han]i  girnist  að  grafa  eftir  hugrenningum  mannanna.  Les- 
andanum  kemur  ósjálfrátt  Ibsen  í  hug,  þó  að  ólíku  sé  að  öðru  leyti 
saraan  að  jafna,  þegar  hann  les  ura  konuna,  sera  ekki  unní  fóstr- 
inu,  sera  hún  gekk  með  sjálf,  og  þótti  vænt  um,  þegar  maðurinn 
hennar  fekk  sér  hjákonu.  Það  dylst  víst  engura,  að  höfundur,  sem 
velur  sér  blík  yrkisefni,  er  ekki  að  leita  vandlega  að  alþyðuhylli, 
Hann  þiggUi-  hana  auðvitað,  raeð  gleði,  ef  hún  byðst.  En  hanu 
htur  á  alþyðuhyllina  raeð  þeirri  höfðingslund,  sera  afsegir  raeð  óUu 
að  fara  nokkurn  krók  á  sig  til  þess  að  ná  í  hana.  Gegn  slíkura 
ritura  er  avalt  auðvelt  að  æsa  einhverja.    Sérstaklega  er   vandalítið 


^  Ritdómar. 

Að  velta  hláturöldum  á  þá  höfunda.  Sjaldan  er  nema  eitt  fótmál 
frá  því,  sem  alvöruþrungnast  er,  yfir  í  hlátursköllin.  En  þau  sköU 
vekja  ekki  skilning  þjóðarinnar  á  því,  sem  gáfumenn  hennar  eru 
að  hugsa. 

Þeir,  sem  hafa  ekki  lesið  Ó  1  ö  f  u  í  Á  s  i,  hjíggja  sennilega,  ef 
þeir  taka  nokkurt  raark  á  ritdómunum  í  blöðunum,  að  bókin  sé 
«kkert  annað  en  fáránlegt  orðahröngl.  Hér  fer  á  eftir  ofurh'tið 
synishorn  (frá  31.  og  32.  bls.),  tekið  af  handahófi.  Vér  ætlumst 
til  þess,  að  það  kunni  að  verða  einhverjum  bending  um  það,  af 
hverri  samvizkusemi  og  sanugirni  þeir  dómar  hafa  verið  ritaðii  : 

»Foss  var  í  gljúfrinu  og  hellir  á  annan  bóginn  við  iðuna,  sem 
var  undir  fossinum.  Þarna  var  afdrep  fyrir  hverju  njósnarauga 
heiman  frá  bæniim.  Eg  settist  í  hellisskútann,  á  stein,  straum- 
sorfinn,  sem  þar  var,  og  horfði  í  iðuna,  Straumsveifhirnar  og  iðu- 
kastið  töfruðu  augu  mín,  einkum  þegar  miðnætursólin  skein  á  foss- 
inn,  þenuan  dverghaga  jötun,  sem  greip  Ijósgeislana  og  braut  þá 
sundur.   .   .   . 

»Mér  fanst  stundiim,  þegar  eg  hafði  setið  þarna  lengi  —  mér 
faust  þá  eins  og  eg  heyra  mannamál  bak  við  sönginn,  eins  og  lág- 
mæli  hvíslandi  vara.  Mér  heyrðist  eg  heyra  til  sjálfrar  mín  og 
hans,  nem  eg  gat  þá  ekki  slitið  úr  huga  míniim.  Fjarlægðirnar  hurfu, 
fjarlægÖir  rúms  og  tíma.  Hömhirnar  urðu  að  engu.  Við  náðum 
þarna  saman  og  nutumst.  —  Eg  barnið.  einstæðingurinn,  föðurlaus, 
móðurlaus,  sat  þarna  í  höllinni  minni  og  horfði  á  himneska  hti, 
hhistaði  á  englasöng,   sem  amma  mín   hafði  sagt  mér  frá.   .   .   . 

»Stundum  fór  eg  ekki  út,  þegar  dagsverkum  var  lokið,  heldur 
háttaði  eg  rakleiðis  og  breiddi  yfir  höfuð  mér.  P]n  eg  sofnaði 
sjaldan  fljótt,  Hugsanirnar  streyrndu  í  hug  mér  og  flugu  á  víð 
og  dreif,  leiöshiblandnar  og  hálfduldar,  í  móðublámann,  sem  leggur 
upp  af  vötuum  h'fsins,   fjarlægum,  en  fagurbláum<<. 

Þegar  vér  hugsum  um  Ó  1  ö  f  u  í  Á  s  i  og  höfund  hennar  Dg 
viðtökur  þær,  sem  bók  hans  hefir  fengið,  þá  er  eins  og  brugðið  sé 
upp  tveim  hhðum  á  íslenzku  menningarhfi. 

Oðrumegin  er  bláfátækur  og  heilsuh'till  bóndamaður  að  berjast 
um  fyrir  sér  og  sínum  á  koti  norður  undir  Skjálfanda.  I  öllu 
stritinu  og  áhyggjunum  og  heilsuleysinu  hefir  hann  ekki  frið  fyrir 
ymsum  örðugustu  og  viðkvæmustu  vandamálum  mannsandans.  Og 
hann  leggur  á  sig  það  stritið  í  hjáverkun^,  á  kvöldum  og  nóttum, 
að    fara    sk<áldhöndum    um  þau  efni,   reyna  að  setja  á  þau  eilífðar- 


E,itdómar.  87 

tnót    listarinnar.     Stundum    tekst    það    ekki.     Stundum  tekst  það, 
^ftir  atvikum  óskiljanlega  vel. 

Og  hinumegin  eru  nokkurir  menn,  sem  til  menta  hafa  verið 
«ettir.  OUum  er  kunnugt  um,  að  þeir  geta  ekkert  skrifað  jafn-vel 
og  G.  F.  Og  engum  er  kunnugt  um,  að  þeir  geti  neitt  hugsað 
jafn-vel  og  hann.     Þeir  standa  og  æpa  að  honum. 


INDRiÐI  EINARSSON :    NÝÁRSNÓTTIN.    Sjónleikur  í  fimm  þáttum.  [Bóka- 
verzlun  Guðm.  Gamalíelssonar  1907]. 

Þetta  leikrit  var  sjnt  hér  á  leiksviði  oftar  í  rennu  en  nokkurt 
leikrit  áður,  íslenzkt  eða  útlenzkt,  og  oftast  fyrir  húsfylli.  Sjálf- 
sagt  átti  leiksviðsfegurðiu  öU  mikinn  þátt  í  aðstreyminu:  leiktjöld, 
Ibúningar  og  dansleikar.  En  ef  leikendur  hefðu  verið  færir  um  að 
gera  hinni  andlegu  fegurð  ritsins  fuU  skil,  þá  hefði  hún  ein  átt  að 
vera  ærin  til  þess  að  draga  menn  að  sér.  Það  voru  ekki  nema 
«umir  þeirra.     Enda  naumast  við  því  að  búast. 

Höf.  samdi  leikrit  með  sama  nafni^  þegar  hann  var  lærisveinn 
í  latínuskólanum.  Það  var  prentað  1872.  Nokkurum  sömu  atrið- 
unum  hefir  hann  haldið  í  hinu  njja  riti  sínu.  En  breytingarnar 
€ru  svo  miklar,  bæði  að  efni  og  orðfæri,  að  þetta  er  í  raun  og 
veru  alveg  njtt  rit,  þó  að  efnið  sé  svipað. 

Njársnóttin  hin  njja  er  um  álfa  og  menska  menn,  eins 
og  gamla  ritið.  Og  l^álfarnir  eru,  eftir  því  sem  þeir  gera  sjálfir 
grein  fyrir  sér,  »ímyndanir  fólksins«,  »hin  leynda  sál  og  h'f  í  kletti 
og  hólum,  sem  fólkið  skapar«.  Þeir  eru  ómar  frá  hörpu  fólksins 
og  Ijóð  af  munni  þess. 

Aðalatriði  leikritsins  eru  þau,  að  álfastúlka  fær  ást  á  mensk- 
um  pilti  og  reynir  að  heiUa  hann,  og  að  álfakongur  girnist  aö  fyr- 
irkoma  unnustu  piltsins  af  gömlu  hatri  við  ömmu  hennar.  Hvort- 
tveggja  mistekst.  Alfastúlkan  andast,  af  því  að  hún  bíður  ósigur. 
Og  álfakongurinn,  sem  er  ranglátur  grimdarseggur,  er  veginn, 
áður  en  hann  fær  áformi  sínu  framgengt ;  en  góð  og  réttlát  og 
vitur  álfkona  tekur  við  völdunum.  Sjnilega  er  það  tákn  þeirrar 
trúar  skáldsins,  að  nú  sé  að  birta  jfir  stjórnarhögum  vorum  og 
þjóðh'fi,  enda  er  í  öUu  ritinu  heit  og  rík  undiralda  ættjarðarástar- 
innar. 

Höf.  hefir  ekki  tekist  jafn  vel  að  ganga  frá  mönnum  sínum 
•«ins  og  á  1  f  u  n  u  m  —  að  einum  menskum  manni  undanteknum, 
'Ovendi    snemmbæra,    sem  er  fyrirtaks  skemtilega  skringileg- 


88  Eitdómar, 

ur  karl.  Sórstaklega  mun  flestum  lesendum  finnast  álfkonan? 
H  e  i  ð  b  1  á  i  n  vera  ólík  hugnæmari  stúlka  en  G  u  ð  r  ú  n,  menska 
stúlkan,  sem  við  hana  keppir,  og  fæstir  munu  geta  varist  þeirri' 
ósk,  meðan  á  lestrinum  stendur,  að  álfkonan  verði  yfirsterkari  — ^ 
einkum  þar  sem  svo  mikið  er  í  húfi,  að  nái  hún  ást  hans,  íæv 
hún  ódauðlega  sál.  »Væri  eg  ekki  verð  þess?«,  spyr  hún.  Og 
sannarlega  er  hún  þess  verð.  Yfirleitt  hefir  höf.  tekist  að  varpa 
yfir  álfana  þeim  andríkis-blæ,  að  N  y  á  r  s  n  ó  1 1  i  n  á  að  skipa 
sæmdarsæti  í  íslenzkum  bókmentum.  Og  sumir  kaflarnir,  ekki  sízt 
tilraunin  til  þess  að  heilla  Jón,  eru  ritaðir  af  svo  mikilli  snild,. 
að  sh'kt  er  ckki  á  færi  neins  íslendings,  annars  en  I.  E.,  svo  að 
kunnugt  sé. 

Orð  leikur  á  því,  að  leikrit  seljist  illa  hér  á  landi.  Ekki  trú- 
um  vér  öðru  en  að  mörgum  þætti  gaman  að  eignast  þessa  bók. 

Meðan  eg  horföi  á  Nyársnóttina  á  leiksviðinu,  voru- 
tvær  óskir  magnmestir  í  huga  mér.  Eg  get  þeirra  hér,  af  því  a5 
af  þeim  kann  að  mega  marka  ofurlítið,  hve  girnilegt  er  að  fást  við^- 
samning  ieikrita  á  þessu  landi.  Önnur  þeirra  var  sú,  að  eg  heyrði 
einhvern  sæmilega  mikinn  hluta  þess,  sem  leikendur  voru  að  segja. 
Hin  var  sú,  að  eg  hefði  haft  með  mór  regnhh'f  í  sætið,  til  þess  a&- 
verjast  lekanum,  sem  rennvætti  mig.  Hvorug  þeirra  óska  hefir 
truflað  mig  við  lesturinn.  Og  hann  hefir  líka  valdið  mér  eindreg-^ 
inni  ánægju. 


HELGi    VALTYSSON:    BLYANTSMYNDIR.    Vísur   og    Ijóð      1907. 

Höf.  er  í  vetur  kennari  við  Flensborgarskóhmn,  og  hefir  brot- 
ist  áfram  til  mentunar  í  Noregi  með  fádæma  elju.  Hann  er  einn 
af  foringjum  Ungmennafólagsskaparins  hér,  og  er  eldheitur  ætt- 
jarðarvinur.  Ljóð  hans  bera  þess  rík  merki.  Ættjarðarástin  er  sá< 
strengurinn,  sem  hann  leikur  mest  á.  Jafnframt  er  hugsjónaaflið' 
synilega  mikið,  og  innileikur  tilfinninganna  ekki  síður.  Lesanda- 
finst  hann  sjá  inn  í  ástríkan  hug  og  viðkvæma  en  þrekmikla  lund.. 
Allvíða  bregður  fyrir  veiulega  skáldlegum  tilþrifum.  Eins  og,  til 
dæmis  að  taka,  þegar  höf.  situr  hjá  unnustunni  dauðveikri  og 
finnur,  að  »h'f  skelfur  í  hverjum  skugga«.  Eða  þegar  nóttin 
»grætur  yfir  heimsku  mannanna  og  stingur  þeim  svefnþorn  —  tií 
þess  að  þagga  hið  andlausa,  eih'fa  hjal  og  stöðva  hina  munnstóru. 
hlátra«;  og  hann  elskar  hana  af  því  að  hún  »þaggar  alt,  enginn>. 
skeUir  hurðunum  —  og  enginn  er  heimskur«. 


Ritdómar.  89- 

En  að  hinu  leytinu  leynir  þftð  sér  ekki,  að  höf.  hefir  ekki  að 
jafnaði  vald  á  búningnum,  og  einna  sízt  þegar  hngsanirnar  eru 
frumlegastar.  Sjaldnast  ræður  haim  við  íslenzka  kveðandi  að  fullu, 
Stundum  gefst  hann  alveg  upp,  og  yrkir  þá  »ljóð«  sín  ekki  að  eins 
í  óstuðluðu,  heldur  og  með  öllu  óbundnu  máli.  Vitaskuld  er  sú 
»ljóðagerð«  nokkuð  farin  að  tíðkast  í  öðrum  löndum.  En  mikið 
má  það  vera^  ef  íslendingar  sætta  sig  að  sinni  vel  við  þau  »ljóð«. 
Viðbrigðin  verða  nokkuð  mikil  frá  hinni  fullkomnustu  og  örðugustu 
braglist,  sem  til  er  í  heimi.  Og  víða  mistekst  höf.  að  fara  eftir 
íslenzkum  braglistar-reglum,  þegar  hann  ætlar  sér  að  gera  það. 
En  sanngjarnt  er  að  hafa  það  þá  jáfnframt  hugfast^  sem  öllum  er 
kunnugt,  að  nokkuð  svipað  hefir  sumum  beztu  skáldum  okkar 
Terið  farið.  Bjarni  Thorarensen  var  ekki  sterkur  á  því  svellinu. 
Og  Grímur  Thorasen  ekki  heldur. 

Hitt  er  lakara,  að  íslenzkunni  á  Ijóðum  H.  V.  er  mjög  áfátt. 
Ekki  að  eins  að  því  leyti,  að  lesandi  rekur  sig  við  og  við  á  ótæk 
orðatiltæki,  eins  og  til  dæmis  aÖ  »r  e  i  ð  a  hvílu«,  »nú  er  þ  a  ð  nótt« 
o.  s.  frv.  Heldur  og  að  því  leyti,  að  blærinn  á  búningnum  er 
að  jafnaði  ekki  íslenzkur,  þar  sem  ekki  verður  beinlínis  bent  á 
neinar  málvillur.  Ætti  að  saiiiía  það,  mundi  þurfa  að  semja  um  það 
lengri  ritgjörð  en  Skírnir  hefir  rúm  til. 

H.  V.  finst  mér  svo  mikið  skáldefni  —  mér  finst  eg  sjái,  að' 
hann  eigi  svo  mikið  af  sálargöfgi  og  frumlegum  hugsunum  —  að 
þess  væri  óskandi,  að  honum  auðnaðist  að  gera  hug&unum  sínum 
góð  klæði.  Og  þá  að  sjálfsögðu  sérstaklega,  að  hann  næði  valdi  á 
slenzkri  tungu. 

■X-  * 

DULRÆNAR  SMÁSÖGUR.  Teknar  eftir  skilgóðum  helmiidum.  Safnandl 
BRYNJÚLFUR  JÓNSSON  frá  Minnanúpl.  [Kostnaðarmaður  Skúlí 
Thoroddsen  1907]. 

Br.  J,  skiftir  sögum  sínum  í  7  flokka :  berdreymi,  feigðarboða^ 
dáinna-svipi,  dulargáfur,  dular-tilbrigði,  huldufólk  og  dulardyr.  Þær 
eru  ekki  gefnai  út  sem  þjóðsögur,  heldur  sem  sannar  sögur.  Ut- 
gefandi  kveðst  hafa  þekt  vel  meiri  hluta  heimildarmannanna,  og 
vitað,  að  þeim  mátti  trúa;  en  um  hinar  hafi  hann  haft  orð  áreið- 
anlegra  manna,  sem  kunnugir  hafi  verið  hinum  upphaflegu  heim- 
ildai  mönnum.  Og  hann  ætlast  til  þess,  að  með  tímanum  kunni  að- 
verða  dregnar  vísindalegar  ályktanir  af  þessum  sögum. 

Því  miður  hefir  hann  ekki  gert  hinar  ágætu  sögur  sínar  svo' 
úr  garði.     Til  vísindalegra  ályktana  er  meira  krafist  en  hann  hefir 


t^  Ritdómar. 

Af  hendi  int.  Þegar  Sálarrannsóknartelagið  brezka  var  að  safna 
•dulrænum  sögum,  lét  það  sér  ekki  nægja,  til  dæmis  að  taka,  frá- 
sögn  sannorðs  manns  um  það,  að  hann  hefði  dreymt  fyrir  daglát- 
um.  Sögumaður  varð  jafnframt  að  sanna  draum  sinn  með  vitnis- 
hurði  annarra  manna  um  það,  að  hann  hefði  sagt  drauminn  áður 
-en  hann  rættist.  Með  sh'kri  nákvæmni  hefir  verið  safnað  ógrynn- 
um  af  dulrænum  sögum.  Og  það  er  sú  nákvæmni  ein,  sem  þykir 
geta  gert  sögurnar  að  undirstöðu  undir  vísindalegar  ályktanir. 

Annað  mál  er  það,  að  þeir  menn,  sem  nokkuð  hafa  kynt  sér 
rannsókn  dularfullra  fyrirbrigða  víðs  vegar  ura  veröldina,  þeir 
ganga  að  því  vísu,  að  margar  sögur  Br.  J.  muni  vera  sannar.  Og 
sögurnar  eru  flestar  ágætlega  sagðar,  og  margar  mjög  merkilegar. 
Þær  virðast  benda  á,  að  mikið  sé  af  ófreskisgáfum  með  þessari 
þjóð.  Vér  bendum,  rétt  til  dæmis,  á  sögurnar,  sem  sagðar  eru 
eftir  Ingibjörgu  Jónsdóttur,  húsfreyju  á  Hellum  í  Landsveit.  Auk 
merkilegs  berdreymis,  hefir  hún  stundum  alvakandi  séð  þau  atvik, 
er  si'ðar  hafa  orðið^  þar  á  meðal  landskjálftann  mikla  1896.  Bær- 
inn  á  Hellum  hrundi  25,  ág.  það  ár,  og  brekkurnar  í  fjallinu  hröp- 
uðu  niður.  En  réttu  ári  áður,  25.  ág.  1895,  sá  hún  alt  í  einu 
bæinn  hruninn  og  brekkurnar  í  fjallinu  víða  hrapaðar  niður.  Jafn- 
framt  sá  hún  þá  mannaferð,  sem  kom  fram  ári  síðar.  Þá  er  og 
ekki  síður  merkileg  saga  Bjarna  bónda  Þórðarsonar  frá  Reykhólum, 
er  hann  horfir  um  réttaleytið,  frá  miðnætti  til  dögunar,  á  höfuð- 
lausan  mann,  sem  stendur  í  dyrunum  að  svefnherbergi  hans,  sór 
glögt,  að  maðurinn  er  í  dökkleitum  buxum  með  hvítum  blettum 
á  hnjánum  og  í  færeyskri  peysu,  hvítri  með  rauðum  dröfnum. 
Daginn  eftir  er  llutt  á  þennan  bæ  höfuðlaust  h'k  í  dókkum  buxum, 
gatslitnum  á  hnjánum,  og  færeyskri  peysu,  hvítri  með  rauðum 
dröfnum.  Bók  Br.  J.  er  full  af  svipuðum  sögum,  enda  er  mýmargt 
af  þeim  um  land  alt.  Þær  eru  sannarlega  þess  verðar,  að  eftir 
þeim  sé  grenslast  af  svo  mikiUi  nákvæmni,  sem  framast  er  unt. 

E.  H. 

IS'  Þeirra  bóka  annarra,  sem  Skírni  hafa  verið  sendar  til  um- 
getningar,  og  ekki  hafa  komist  að  í  þessu  hefti  vegna  þrengsla, 
verður  getið  í  næsta  hefti. 


Erlend  tlðindi. 


Tveimur  höfuðþjóðum  heims,  Bretum  og  Þjóðverjum, 
befir  það  í  miUi  farið  í  vetur,  sem  sumir  mundu  vilja  orða  svo,  aS 
með  þsim  væri  allmiklar  viðsjár.  En  heldur  ríkt  væri  þá  að  orði 
kveðið. 

En  þær  horfast  í  augu  í  hvassara  lagi  og  er  nokkuð  órótt 
innan  brjósts. 

Því  veldur  sií  skyndilega  ráðagerð  Þjóðverja  snemma  vetrar, 
að  auka  herskipastól  sinn  stórum  meira  og  örara  en  að  undanförnu. 

Þar  segja  Bretar  að  ekki  geti  annað  undir  búið  en  að  Þjóð- 
verjar  hugsi  sér  að  verða  þeim  jafnvígir  á  sjó  áður  langt  um  h'ður. 

Kynlega  þykir  og  sh'kt  við  bregða  út  í  frá,  eftir  alt  skrafið 
um  almenn  samtÖk  meðal  stórveldanna  um  að  hefta  vígbúnað  sinn 
heldur  en  auka  úr  þessu.  Þá  færast  Þjóðverjar  þetta  í  aukana 
sAt  í  einu,  og  upp  úr  þurru. 

Bretar  hafa  haft  þá  reglu  hingað  til,  að  láta  sór  ekki  lynda 
minni  yfirburði  yfir  aðrar  þjóðir  í  vígbúnaði  á  sjó  eu  að  vera  þar 
jafnsnjallir  tveimur  hinum  voldugustii  stórveldum  öðrum.  Þeir 
segja  sínu  afarvíðlenda  ríki  ekki  óhætt  að  öðrum  kosti,  endy.  styrkur 
þeirra  allur  á  sjó,  en  ekki  landi.  Yfirgang  segja  þeir  vera  sér 
fjarri  skapi  og  ekki  hugsa  hærra  en  að  halda  sínum  hhit  fyrir 
hverjum  sem  er,  og  þótt  fleiri  legði  saman. 

Þeir  hafa,  Bretar,  að  svo  stöddu  þrefaldan  herskipastól  á  við 
Þjóðverja,  og  telja  sér  ekki  af  því  veita  raunar^  en  mundu  þó  ekki 
um  það  fást,  þótt  Þjóðverjar  efldu  sinn  flota  það,  að  hann  yrði 
hálfdrættingur  á  við  brezka  flotann. 

—  Vér  getum  ekki,  segja  þeir,  dregið  vorn  flota  allan  saman 
í  Englandshafi,  eins  og  Þjóðverjar,  vegna  þess^  að  vér  eigum  lönd 
út  um  allan  heim.  Vér  verðum  að  skifta  honum  í  7  staði,  hafa 
hann  á  7  höfum.  Bretaveldi  er  ellefu  sinnum  víðlendara  en  þyzka 
ríkiÖ,  strandlengjur  vorar  eru  tíu  sinnum  meiri,    gnruskipafloti  vor 


92  Erlend  tíðindi. 

fimmfaldur  á  við  þann,  er  þeir  hafa  undir  höndum,  fólksfjöldinn  sjö- 
faldur;  en  landherinn  tíu  sinnum  minni.  Úr  því  að  Þjóðverjar  eru 
eins  og  10  raóti  1  á  landi,  þá  er  ekki  nein  ógegnd  að  vér  séum' 
það  öflugri  á  sjó,  sem  svarar  2  móti  1. 

Jafnvel  vorir  mestu  og  frægustu  friðarpostular,  svo  sem  aðrir 
eins  menn  og  Richard  Cobden,  John  Morley  og  W.  E.  Gladstone,. 
voru  eða  eru  gallharðir  á  því,  að  minni  yfirburði  á  sjó  en  hér  segir 
megum  vér  ekki  láta  oss  lynda.   -- 

Þeir  hafa  yfirleitt  tekið  undir  það,  beztu  menn  Breta,  sem  W. 
T.  Stead  ritstjóri  sagði  í  vetur,  að  fyrir  hvern  einn  höfuðorustu- 
dreka,  sera  Þjóðverjar  stofnuðu  til,  yrði  Bretar  að  leggja  kjöl  a^ 
tveiraur. 

En  þeim  ægir  kostnaðurinn,  og  þykir  sárt,  að  verða  að  fresta 
hans  vegna  ár  frá  ári  ymsum  stórum  nauðsynlegum  umbótum  öðr- 
um,  þar  á  meðal  nýmæli  um  ellistyrk  handa  öllura  vinnandi  mönn- 
um,  er  kosta  mundi  um  13  miljónir  pd.  sterl.  En  32  milj.  pd.^ 
sterling  og  vel  það  er  varið  til  herskipastólsins  um  árið,  eins  og 
nú  stendur;  það  er  sama  sem  hátt  upp  í  600  milj.  kr. 

Þeir  mega  nokkuð  sjálfum  sér  um  kenna,  Bretar,  cr  Þjóð- 
verjar  gera  þeira  geig.  Þeir  gerðu  sér  fyrir  fám  missirum  hina 
fræga  vígdreka  Orag  hinn  mikla,  raeð  nyju  lagi,  og  svo  vel  víganr 
að  langt  bar  af  öðrum  herskipum  sjálfra  þeirra  og  þá  annarra 
þjóða  því  freraur.  En  þar  með  gerðu  þeir  önnur  herskip  öll  hálf- 
ónyt,  með  því  að  aðrar  þjóðir  voru  ekki  seinar  á  sér  að  taka  upp 
sama  lagið,  fyrst  og  fremst  Þjóðverjar^  og  er  alls  ekki  við  það- 
etjandi  minni  háttar  skipum  í  höfuðorustum. 

Það  sera  knúið  hefir  Þjóðverja  öðrura  þræði  til  þessa  stórræðis,. 
hins  mikla  flotaauka,  er  einangrunarviðleitni  hinnar  brezku  stjórnar,. 
er  þeim  hefir  orðið  raikið  ágengt  með;  og  er  kunnugra  en  frá  þurfi 
að  segja,  hve  kænlega  Játvarður  konungur  hefir  koraið  þar  ár  sinni 
fyrir  borð  og  verið  ærið  fylginn  sér.  Þríveldasambandið  stendur  að^ 
vísu  enn  í  orði  kveðnu,  en  h'tið  um  akið  orðið  raeð  Itölum  og 
Þjóðverjum  að  minsta  kosti.  Hin  Norðurálfuríkin  öU,  þau  er  nokk- 
uð  eiga  undir  sór,  eru  komin  á  band  með  Bretum  eða  í  vinfengii 
við  þá. 

Það  varð  úr,  að  Bretastjórn  hugsar  ekki  til  þetta  árið  að  auka 
venju  fremur  herskipagerð  hjá  sér.  En  færast  heldur  í  auk- 
ana  að  því  liðnu,  ef  Þjóðverjar  syna  ekki  á  sói  neitt  hik  raeí^ 
með  sína  ráðagerð. 


Erlend  tiðindi,  93 

Breyting  á  alþjðnskólalögum  enn  af  njjii  og  mikil  takmörkun 
áfengisveitinga  eru  hin  helztii  njmæli  önnur  en  ellistvrkslögin,  er 
þingið  brezka  hefir  með  höndum  í  vetur. 

Kvenréttindamálið  er  þar  og  ofarlega  á  dagskrá.  Ráðgjafarnir, 
sem  nii  eru,  höfðu  heitið  því  fvlgi  flestir  í  kosningunum  síðust^  er 
hófu  þá  til  valda.  En  h'tið  um  efudir  að  svo  komnu.  Þó  hlaut  í 
neðri  málstofu  28.  febr.  þiugmannsfrumvarp  um  að  veita  konum 
borgaraleg  réttindi  með  sömu  skilmálum,  er  karltuenn  hafa  þau 
allmikinn  meiri  hlut  atkv.,  267  gegn  92.  Ráðgjafarnir  tviskiftust 
þar,  en  mikill  meiri  hluti  þeirra  þó  með  málinu.  Konur  sækja 
það  mál  með  mikilli  áleitni,  vekja  óeirðir  á  fundum,  ónáða  ráðgjafana 
heima  hjá  þeim  o.  s.  frv.,  til  þess  að  láta  á  sér  bera,  eru  þá 
dæmdar  í  faiigelsi  hópum  saman  og  láta  sór  vel  h'ka ;  telja  þá  eina 
leiðj  píslarvættisleiðina,    líklega  til  sigurs. 

Það  er  njr  vottur  um  alkunn  stjórnhjggindi  Breta,  hve  rífir 
þeir  eru  á  stjórnfrelsi  við  njlendurnar  í  Suður-Afríku,  er  þeir  áttu 
ófrið  við  fyrir  skemstu.  Þar  eru  nii  Búar  og  þeirra  vinir  hvar- 
vetna  í  meiri  hluta  á  þingi,  þar  á  meðal  í  gamalli  höfuðstöð  Breta 
þar  syðra,  Höfðaljðlendu,  og  láta  þeir  sér  það  vel  h'ka.  Sú  breyt- 
ing  varð  þar  í  síðustu  þingkosningura.  Þar  hafði  verið  fyrir  ráðu- 
neyti  undanfarið  þeirra  öruggur  fylgismaður,  Dr.  Jameson,  sá  er 
róð  fyrir  herhlaupinu  alræmda  inn  í  Transvaal  fyrir  12  árum. 
Hann  fór  frá  völdum  óðara  að  kosningum  afstöðnum^  og  við  tók 
Búavinur  eindreginn. 

Sir  Campbell-Bannerman  yfirráðgjafi  hefir  kent  mikils  heilsu- 
brests  í  vetur  og  er  búist  við  hann  endist  ekki  lengi  úr  þessu.  Hann 
er  komjnn  nokkuð  á  áttræðisaldur.  Eftirmaður  hans  er  helzt  búist 
við  að  verði  Henry  Asquith,  sem  nú  er  fjármálaráðgjafi  og  er  ein- 
iiver  hinn  mesti  ræðugarpur  á  þingi  Breta.  Hann  var  ráðgjafi 
iður  mörg  ár  bæði  hjá  Gladstone  og  Rosebery. 


Frá  Portúgal.  Það  smáríki  kemur  h'tt  við  heimssöguna 
nm  vora  daga.  Þar  eimir  lítið  eftir  af  fornri  frægð  og  gengi  frá 
laudafundaöldinni  miklu.  En  í  vetur  gerðust  þar  heimsfleyg  t/ð- 
indi  og  þau  allófögur. 

Konungi  og  drotningu  hans  og  börnum,  2  sonum,  var  veitt 
tilræði  á  förnum  vegi  og  gengið  af  þeim  dauðum,  konunginum  og 
eldra  syni  hans,  konungsefni  ríkisins.  Yngri  sonurinn  varð  nokkuð 
fiár,  en  drotningu  sakaði  ekki. 


94  Erlend  tíðindi. 

Þetta  gerðist  í  höfuðborginni,  Lissabon,  1.  febrúar,  er  konungs- 
fólkið  ók  þar  um  stræti  heim  til  hallar  sinnar. 

Konungsvagninn  var  staddur  á  höfuðtorgi  bæjarins,  í  mikillí 
mannþröng,  er  maður  stökk  fram  úr  fólksþvögunni  og  upp  á  þrepið 
aftan  á  vagninum,  og  hleypti  af  marghleypu  2  skotum  í  bak  kon- 
ungi.  Hann  hneig  þegar  út  af.  I  sama  bili  heyrðist  blásið  í  pípu^ 
og  spratt  þá  annar  maður  svartskeggjaður  í  stórri  kápu  fram  að  kon- 
ungsvagninum,  brá  liddarabyssu  undan  klæðum  og  skaut  konungs- 
efni  í  andlitið  og  síðan  aftur  í  brjóstið.  Hann  bjóst  til  að  skjóta 
í  þriðja  sinn,  en  þá  sló  lögregluþjónn  á  byssuskeftið,  og  reið  skotið 
af  út  í  loftið.  Liðsforingi  hjó  konungsmorðingjann  banahögg.  Hin- 
um  banaði  lögregluliðið.  Yngri  konungssonurinn  fekk  og  skot  í 
handlegginn,  en  það  sá  enginn  gjörla,  hvaðan  kom,  með  því  að  alt 
var  í  uppnámi.  Konungsvagninn  fór  svo  hart  sem  hestarnir  komust, 
upp  að  hergagnabúri  skipaliðsins  við  efri  endann  á  torginu.  Kon- 
ungur  var  örendur,  er  þar  kom,  og  konungsefni  með  litUi  lífsmarki, 
en  lézt  að  vörmu  spori.  —  Þessa  leið  raun  atburði  rétt  Ijst.  Fyrstu 
frásögnum  blaða  skakkaði  nokkuð. 

Konungurinn  hét  Karl  (Dom  Carlos)  hinn  L  með  því  nafniy 
og  hafði  verið  konungur  IS^/o  ár,  en  varð  nær  hálffimtugur  að  aldri, 
sonur  Hlöðvis  konungs  I.  (1861 — 1889)  og  drotningar  hans  Maríu 
Píu  Viktorsdóttur  Emanúels  IL  ítah'ukonungs.  Hann  var  kvæntur 
Amab'u  prinzessu  af  Orleans-ætt,  sonardóttur  Hlöðvis  Filipps  Frakka- 
konungs  (1830 — 1848).  Þau  áttu  2  sonu  barna,  Hlöðvi  Filipp 
(Luiz  Filippe),  þann  er  hór  segir  frá  að  veginn  var  um  leið  og 
faðir  hans,  liðugt  tvítugur,  og  Manúel,  er  h'fi  hélt  og  tók  konungs- 
nafn  eftir  föður  sinn,    18  vetra.      Hann  nefnist  Manúel  IL 

Undirrót  þessa  stórfenglega  illvirkis  eigna  flestir  megnri 
gremju  frelsisvina  í  landinu  út  af  þeirri  lógleysistiltekju  konungs 
og  yfirráðgjafa  hans,  Joao  Franco,  að  stjórna  því  þinglaust,  með  al- 
ræðisvaldi.  Þing  var  rofið  í  fyrra  vor,  10.  raai',  og  ekki  efnt  til 
nyrra  kosninga.  Franco  hafði  verið  yfirráðgjafi  árlangt  þar  á  und- 
an,  en  engu  tauti  komið  við  þingið.  Hann  var  utanflokkamaður, 
sagður  vitur  maður  og  skörungur  mikill,  og  köUuðu  þeir  konungur 
þetta  gert  til  að  bjarga  landinu  úr  synum  voða,  upp  úr  botnlausu 
spiUingarfeni  þeirra  raanna,  er  fyrir  þjóðmálum  réðu  á  þingi  og 
utan.  Þeir  mötuðu  sinn  krók  á  landsins  fé  hver  í  kapp  við  annan, 
öfluðu  sér  fylgis  með  gegndarlausum  fjáraustri  til  embætta  og 
bitlinga,  og  höfðu  sökt  landinu  í  botnlausar  skuldir.  Franco  hafði 
kipt    mörgu    í    lag    þá    9—10  mánuði,    er  hann  réð  einn  öllu  me5 


Erlend  tíðindi.  95- 

konungi,  lagði  niður  fjöldamcirg  óþörf  embætti  ug  skMnitaði  laun  í 
hófi,  kom  á  sparnaði  þar  sem  hægt  var^  en  bakaði  sér  fyrir  þa5 
megnan  óþokka  þeirra^  sem  þetta  kom  niður  á,  með  því  líka  sl^ 
hann  lét  þær  ráðstafanir  ekki  ná  til  konungs  eða  hirðarinnar,  held- 
ur  rífkaði  tekjur  konungs,  sem  voru  áður  gegndarlausar,  en  kon- 
ungur  mesti  eyðsluseggur  og  kominn  áður  í  botnlausar  skuldir. 
Karl  konungur  var  að  öðru  leyti  allvel  látinn  af'þegnum  sínum, 
gegn  maður  og  góður^  atgervismaður  á  marga  lund  og  margt  vel 
um  hann. 

Líklegast  þykir,  að  það  hafi  verið  þjóðveldisvinir,  sem  gerðu 
menn  til  höfuðs  konungi,  og  hafi  þeir  því  viljað  koma  konungs- 
íólkinu  öllu  fyrir  ætternisstapa,  að  þá  yrði  sjálfgert  að  koma  á 
þjóðvaldsstjórn  í  landinu.  En  þar  fór  á  aðra  leið.  Landslyð  fóU 
allur  ketill  í  eld  við  hið  hryllilega  ilivirki  og  þyddist  hinn  unga 
konung  nær  einhuga.  En  hann  létti  óðara  af  alræðinu,  setti  saman 
ráðuneyti  af  beztu  mönnum  úr  báðum  þingflokkum,  stefndi  saman 
þingi  á  skömmum  fresti  að  undangengnum  nyjum  kosningum  og 
gaf  upp  sakir  öUum  stjórnmála-afbrotamöunum.  En  Franco  varð 
landflótta  og  má  hvergi  um  frjálst  höfuð  strjúka. 

Það  er  í  frásögur  fært  af  morðræðinu,  að  drotning  hafi  synt 
af  sér  frábært  hugrekki^  enda  er  viðbrugðið  fyrir  vaskleik  og  at- 
gervi.  Eftir  Karli  konungi  er  það  svar  haft,  er  upp  komst  um 
samsæri  gegn  honum  í  haust  einu  sinai,  að  dauðann  léti  haun  sig 
engu  skifta  af  eða  á  í  orðum  né  gjörðum,  enda  væri  jafn-ókleift  að 
verjast  launvígum  og  sóttargerhim.  Hann  kunni  ekki  að  hræðast^ 
og  fór  jafnóvarlega  þótt  orðfleygt  væri  um  banaráð  við  hann  síð- 
ustu  dægrin,  sem  hann  lifði. 


Skipaliðsaukinn  mikli  eða  herflota  er  höfuðviðburður  í  stjórn 
þ  y  z  k  a  keisaradæmisins  í  vetur.  Tvenn  nymæli  söguleg  gengu  og 
fram  á  þingi  Prússa.  Annað  er  ura  heimild  til  að  taka  lögnámi 
til  handa  þyzkum  mönnum  pólskar  fasteignir  þar  í  landi,  en  hitt 
bannar  að  mæla  á  aðrar  tungur  en  þyzka  á  almennum  mannfund- 
um,  nema  yfirvaldsleyfi  komi  til.  Það  miðar  hvorttveggja  til  að 
hnekkja  annarlegu  þjóðerni  í  landinu :  dönsku,  pólsku  og  frönsku 
m.  fl.  —  Þýzkur  blaðamaður  nafnkendur,  Maximilian  v.  Harden, 
var  lögsóttur  í  haust  fyrir  aðdróttun  að  nokkrum  vildarvinum  og  leyni- 
ráðunautum  keisara  um  ógeðslegan  saurlifnað,  er  keisari  hafði  þó  vik- 
ið  úr  embættum  eða  bannað  hirðvist  þegar  er  hann  varð  þess  kvitts 
vísari.    Blaðamaðurinn  vann  það  meiðyrðamál.    En  síðan  var  höfðað- 


-96  Erlend  tiðindi. 

Æakamál  á  hendur  Harderi  uni  sama  efni.  Þá  gögnuðust  honum  illa 
vitni  og  féll  á  hann  málið  (4  mán.  fangelsi  m.  m.,  3.  jan.). 

Sátt  varð  um  áramótin  með  Ungverjum  og  A  u  s  t  u  r  i  k  i  s- 
im  ö  n  n  u  m  um  endurnjjun  ríkistengslasáttmálans  frá  1867,  til  10 
ára,  eftir  langa  ritnmu  og  harða.  Þar  er  búist  helzt  við  friðslitum 
og  sandrung  hins  mikla  n'kis,  er  Franz  Jósefs  keisara  missir  við, 
en  hann  er  nú  háaldraður  orðinn  og  hefir  verið  60  ára  keisari 
«ndir  þ.  á.  lok,  ef  lifir. 

Þriðja  fuUtrúa  þinginu  rússneska  semur  skaplega  við 
stjórnina  að  svo  komnu.  Það  er  þjálla  miklu  en  hin  fyrri,  og  fer 
«tjórnin  sinna  ferða  fyrir  því  yfirleitt.  Hún  yfist  heldur  við  Finn- 
lendinga  á  nyjan  leik^  hefir  skifc  þar  um  landshöfðingja  í  vetur  til 
hins  verra.  —  Stössel,  yfirhershöfðingi  Rússa  í  Port  Arthur,  er 
þar  gafst  upp  fyrir  Japönum  nyársdag  1905,  var  dæmdur  af  h'fi 
20.  febr.  fyrir  þá  uppgjöf  meðal  annars.  Það  þótti  vera  sannað, 
að  ekki  hafi  verið  öll  vörn   þrotin. 

Enn  eiga  F  r  a  k  k  a  r  í  ófriði  suður  í  Marrokko  og  berst  í 
bökkum  við  þarlenda  menn.  Hinn  nyi  soldán,  Musai  Hafid,  sagð- 
'ur  hafa  farið  halioka  fyrir  þeim  nylega. 

Með  Dönum  höfuðbíðindi  í  vetur  samkomulag  með  stjórnar- 
liðum  og  hinum  frjálslyndari  íhaldsmönnum  í  landsþinginu  um 
miður  frjálslegt  sveitastjórnarnfmæli,  og  kvíða  frjálslyndir  þjóð- 
málamenn  framhaldi  uppgjafar  af  stjórnarinnar  hendi  í  íhalds- 
átt  eða  afturhalds.  —  Holger  Drachmann,  höfuðskáld  Dana,  lézt 
14.  jan.,  Jöhnke  aðmíráll,  fyrrum  flotamálaráðgjafi,  6.  jan., 
S.  febr.  Ludvig  Schröder  fyrrum  yfirmaður  Askow  lyðháskóla,  og 
Fr.  Meldahl  stórhysameistari  2.  febr. 

Skift  um  ráðuneyti  í  N  o  r  v  e  g  i  ny verið.  Lövland  frá  völd- 
um^  fyrir  3  atkv.  mun  honum  mótdrægan  á  þingi,  en  við  tekið 
Ounnar  Knudsen  þingforseti,  höfuðskörungur  í  liði  framsóknar- 
manna,  og  honum  samhentir  flokksbræður  hans.  Það  voru  sam- 
steypuráðuneyti,  er  þeir  voru  fyrir,  Michelsen  og  Lövland.  — 
Norðmenn  hafa  komið  sér  í  vetur  undir  hlífiskjöld  stórveldanna  4 
liér  í  álfu,  Breta^  Frakka,  Þjóðverja  og  Rússa,  með  sáttmála  um 
ábyrgð  þeirra  á  óskertri  landeign  Norvegsríkis  m.  m 

P  e  n  i  n  g  a-v  a  n  d  r  æ  ð  i  hafa  mjög  lagast,  er  á  leið  vetur, 
^m  alla  álfuna  nema  Norðurlönd.  Tveir  bankar  í  Khöfn  komust 
á  annað  hné,  en  þeim  og  fleiri  peningastofnunum  m.  m.  forðað  al- 
.^erðu  falli  með  ríkissjóðsábyrgð  og  5  höfuðbanka  í  Khöfn,  samtals 
:20  milj.  veði.  B.  J. 


Koiiráð  Gíslason. 

1808-1908. 


.  L 
Finnur  Magnússon,  háskólakennari  og  forseti  Bókmenta- 
félagsins  um  allmörg  ár  á  undan  Jóni  Sigurðssyni,  var 
tyrri  hluta  aldarinnar  siðustu  færastur  i  íslenzkum  fræð- 
iim  og  frægastur  um  leið,  allur  1  Eddunum  og  fornum 
fræðum  og  sögum. 

Hann  þýddi  flest  fyrir  stjórnina  dönsku,  er  ísland  varð- 
aði,  á  árunum  1820 — 40,  eða  frá  þvi  er  Bjarni  amtmaður 

7 


98  Konráð  Gisla^on. 

á  Arnarstapa  fór  heim  og  þangað  til  Brynjólfur  Péturssoii 
kom  til  skjalanna.  Lagasafnið  mikla  þeirra  Jóns  Sigurðs- 
sonar  geymir  þær  þýðingar,  og  nóg  er  af  þeim  til  bragð- 
bætis  í  Lagasafninu  litla,  sem  ætlað  er  alþýðu,  og  er  i 
margra  höndum. 

Eg  gríp  úr  miðju  trogi  orðabrot  frá  árinu  1831,. 
»áhrærandi  útvíðkun  til  íslands  af  Vorri  tilskipun  af « 
þeim  og  þeini  degi,  um  yfirvaldsályktun,  sem  á  að  birt- 
ast  hlutaðeigendum  »af  siðvanalegum  stefnuvottum  á  þann 
við  dóma  birtingar  brúkanlega  hátt«.  —    Þetta  á  Finnur. 

Fjórum  árum  siðar  er  »Fjölnir«  kominn  út  meðal 
almennings. 

Og  árinu  síðar,  eða  1836;  sitja  þeir  tveir  að  því  að 
semja  Skírni,  þeir  Jónas  Hallgrímsson  og  Konráð  Gislason;. 
og  þar  eru  þeir  á  einum  stað  að  vandræðast  yfir  þvi. 
meini,  að  Mexikó-búar  skuli  ekki  ailir  raæla  á  eina  tungu, 
og  skjóta  þá  að  þeirri  setningu: 

y>Enn  málið  er  innsigli  guðs  á  ttmgu  þjóðanna,  og  undir 
þessu  innsigli  eru  ótal  leyndardómar,  sem  aðrir  út  i  frá 
geta  elcJci  séð ;  og  þessir  leyndardómar  eru  einmkt  málefni 
þjóðanna^  sem  þeim  er  sjdlfum  œtlað  að  slcera  úr;  og  þeir 
sem  liafa  eignast  slcynsemi  og  þrótt  og  samheldi  og  virðingu 
á  sjdlfum  sér^  hlita  elcki  heldur  öðrum  að  þvi«. 

Þjóðerni  og  tungu  hafði  verið  svo  hræðilega  raisboðið 
af  hermenskuyfirgangi  Napóleons^  og  þá  eigi  síður  af 
skriffinsku-fúlraenskunni  hjá  Metternich  og  Bandalaginu 
»helga«.  Júlíbyitingin  franska  1830  losar  um,  og  frelsis- 
þráin  og  þjóðernistilfinningin  glæðist  við  frelsisstrið  þjóð- 
anna  beggja  megin  hafsins,  og  sárast  snerta  hjörtun  harmar 
Pólverja.  Þeir  eru  píslarvottar  hins  nýja  siðar,  og  efla 
hann  því  mest. 

Þaðan  andar  vorblærinn  suðræni  og  vestræni  á  íslenzka 
þjóðernisgróðurinn. 

Hvor  þeirra,  Jónas  eða  Konráð,  á  orðin  sem  í  er 
vitnað,  verður  eigi  sagt  raeð  vissu,  öllu  liklegra  að  Kon- 
ráð  eigi  raeira  1  þeira.  Svo  gerir  dr.  Björn  M.  Olsen  í 
æfisögu    Konráðs   i   Tíraariti   BókmentafélagsÍQS  1891,    að 


Konráð  Gislason.  9S[ 

hann  eignar  Konráði  niöurskipun  efnisins  í  þessum  10.  ár- 
gangi  Skírnis,  þvi  að  fréttunum  er  þar  raðað  eftir  »tölu 
þjóðanna  og  frændsemi  þeirra«,  en  ekki  eftir  löndum,  en 
frændsemin  er  alveg  miðuð  við  skyldieika  tungumálanna, 

Tungan  segir  til  um  þjóðernið,  og  þeir  menn  sem 
tungu  eiga  saman,  þeir  eru  saman,  einir  fyrir  sig,  um 
hina  dýru  »leyndardóma«,  sem  eru  málefni  hverrar  þjóðar. 

Vér  fáum  vart  skilið,  hve  óumræðilega  ný  þessi 
kemiing  var  hjá  oss  fyrir  tveim  raannsöldrum  siðan. 


II. 

Og  átta  ár  líða  frá  þvi  þeir  félagar  flytja  þennaii 
boðskap  sinn.  Síra  Tómas  er  fyrir  nokkru  látinn,  en  Jónas 
stendur  enn  uppi  og  Brynjólfur,  og  Konráð  fær  tækifæri 
til  að  koma  þessum  hugsjónum  sínum  enn  betur  að  í  Fjölni : 

y>Málið  er  höfuðeinkenni  hverrar  þjóðar,  og  það  er  eJcM 
einsJcis  vert,  hvoH  þvi  fer  fram  eða  aftur^  hvort  það  er  Ijótt 
eða  faguH  .  .  . 

Þjóðeymi  vort^  sem  einkaniega  er  fólgið  i  málinu,  hefir 
verið  troðið  undir  fótum,  og  hörmulega  saurgað  og  sviviHy 
margar  aldir  i  sifeUti.  Hversu  lengi  á  slíJcu  fram  að  faraf 
Hversu  lengi  eigum  vér  að  niðast  d  sjdlfum  oss  og  öllu  þviy 
sem  oss  œtti  að  vera  dyrmœtast  hér  i  heimif  ... 

Atidi  hvers  einstáks^  kversu  vel  sem  hann  er  af  guðí 
gjör^  verður  að  eyifjum  þrifnaði  nema  hann  n^óti  annara  að^ 
og  taki  hirtu  af  hugum  annara.  En  hver  er  þd  þessi  geislij 
sem  hugur  sendir  hugf  Hvert  er  þetta  Ijós^  degi  hjaHara 
og  sólu  varmara,  sem  skin  yfir  lönd  og  lyði,  og  synir  mönn- 
unum  að  þeir  eru  menn,  en  ekki  skynlaus  kvikindi?  Hvað 
er  það  annað  en  mdlið,  óskaharn  mannlegs  anda? 

Og  sé  nokkur  sd,  að  minsta  kosti  i  mentaðra  manna 
föluy  að  einu  gildi,  hvernig  mdlið  er  og  hvernig  með  það  er 
farið  —  er  honum  þd  ekki  nœrri  þvi  ofnefni,  að  heita 
maður?« 

Um  það  má  þrátta,  hvort  viðreisn  tungunnar  sé  meir 
að  þakka  kennurunum  á  Bessastöðum,  Sveinbirni  Egilssyni 

7* 


100  Konráð  Gislason. 

og  HallgTÍmi  Scheving-  eða  þeim  Fjölnismönnum.  Þjóð- 
ernisaldan  utan  úr  heiminum  nær  betur  til  landa  i  Höfn, 
en  upptökin  voru  þó  hjá  kennurunum  heima.  Finnur  heíir 
eigi  forntungulærdóminn  nema  rétt  til  spari,  þegar  hann 
yrkir,  og  endur  og  eins  i  Sagnablöðunum.  Sveinbjörn  er 
maðurinn,  sem  fyrstur  er  sér  þess  vel  vitandi,  að  nota 
fornmálið  til  umbótar  ritmáli  og  talmáli  þátímans.  Hin 
heilsubótarlindin  var  alþýðumálið,  óspilt  i  ýmsum  héruðum 
landsins.  Þvi  hélt  Sigurður  Gunnarsson,  er  siðar  var 
prestur  á  Hallormsstað,  fram  í  Bessastaðaskóla,  og  þá  varð 
Sveinbii'ni  að  orði,  að  það  væri  vandasamt  að  læra  að 
tala  og  rita  fagurt  mál,  »en  gott  er  að  lesa  fornsögurnar 
okkar«,  bætti  Sveinbjörn  við. 


ni. 

í  æfisögubrotinu  sem  Konráð  sjálfur  reit  á  dönsku  og 
úr.  Björn  þýddi  framan  við  æfisöguna  i  Tímaritinu,  tekur 
Konráð  það  fram,  að  faðir  sinn  hafi  verið  hreppstjóri,  en 
hann  víkur  vart  að  því,  hvaða  stórmerkur  íslenzkur  fræði- 
maður  Gísli  gamli  var. 

Gisli  varð  á  undan  rétt  öllum  alþýðumönnum  í  náinni 
kynning  á  fornritunum.  AUur  almenningur  varð  að  bíða 
prentunar  á  sögunum,  sem  enn  átti  nokkuð  langt  í  land, 
en  Gísli  varð  ritunum  handgenginn  vegna  hins  mikla  af- 
ritunarstarfs  sem  hann  hafði  fyrir  Hallgrim  Scheving  á 
vertiðunum  og  seinna  heima  hjá  sér  í  Skagafirði.  Konráð 
gat  sagt  um  föður  sinn  nokkuð  svipað  og  Benidikt  Grön- 
dal  kvað  um  sinn  föður:  »Þaðan  er  mér  kominn  kraftur 
orða,  meginkyngi  og  myndagnótt«.  Auðvitað  var  Gísli 
enginn  snillingur.     Espólín  var  fyrirmyndin  hans. 

Og  svo  nýtur  Konráð  föður  sins  hjá  Bessastaðakenn- 
urunum.  Hallgrímur  Scheving  lætur  hann  hjálpa  sér  til 
að  bera  saman  islenzk  fornrit  með  sér,  að  þvi  er  Konráð 
sjálfur  segir  frá.  Á  sumrin  er  hann  kaupamaður  á  Bessa- 
fitöðum.  Þangað  var  þá  komið  til  að  læra  undir  skóla 
fiýslumannssyninum  frá  Ketilstöðum  á  VöUum.    Sá  sveinn 


Konráð  Gíslason.  101 

hefir  það  enn  fyrir  gamansögu,  eftir  tæp  80  ár,  að  minn- 
ast  þess  er  hann  fylgdi  Konráði  eftir  út  i  slægjuna  með 
bókina  sina  latnesku,  og  fekk  tilsögnina  og  yfirheyrsluna 
um  leið  og  Konráð  brýndi.  Gamli  Páll  Melsteð  kallar 
það  »perípatetíska«  skólann. 

•  Konráð  hafði  gott  veganesti  að  heiman  til  þess  að 
geta  orðið  lifið  og  sálin  í  baráttunni  fyrir  viðreisn  móður- 
málsins. 

Árið  1851  hefir  Konráð  verið  20  ár  i  Höfn  og  þá 
hefir  hann  lokið  þvi  verki,  sem  hann  er  langkunnastur 
fyrir  hjá  öllum  almenningi  hér  á  landi,  og  það  er  orða- 
bók  hans  hin  mikla,  sem  langmest  er  i  varið  fyrir  islenzku 
dæmin,  sem  hann  velur. 

Alt  til  þessa  hefir  hann  ritað  fyrir  íslendinga  og  á 
islenzku  máli.  Og  harmur  er  að  hugsa  til  þess,  að  ágæt- 
asti  talsmaður  íslenzku  tungunnar,  hinn  allra  smekkvisasti 
og  fróðasti,  hættir  nú  að  kenna  og  rita  á  einu  tungunni 
sem  hann  elskar,  það  sem  eftir  er  æfinnar. 


IV. 

Vér  hljótum  að  sakna  þess  að  eigi  varð  af  því,  að* 
Konráð  yrði  kennari  við  latínuskólann.  Sennilegt  er  það, 
að  hann  hefði  varla  orðið  jafnsnjall  hér  heima  i  skýring- 
um  hins  forna  kveðskapar,  meðal  annars  vegna  fjarvistar 
við  handritin,  en  hinu  má  treysta,  að  hann  hefði  stórum 
aukið  þekkinguna  og  smekkinn  á  móðurmálinu  hjá  náms- 
mönnum.  Ritdómar  hans  i  Fjölni  urðu  til  hinnar  mestu 
málhreinsunar  og  umbótar  á  ritmálinu,  og  má  nærri  geta, 
að  þau  áhrif  hefðu  orðið  miklu  meiri  og  víðtækari.  ef  hann 
hefði  orðið  islonzkukennari  við  skólann.  Páll  Melsteð  segir 
að  isleiizkan  hans  hafi  vei-ið  fallegust  meðan  hann  var 
ungur:  »Hann  vantaði  að  vera  innan  um  lifandi  fólkið«. 
Hann  hefði  náð  hinu  bezta  —  hvaðanæfa  —  af  vörum  pilta. 

Það  er  eitthvað  raunalegt  að  hugsa  til  þess,  að  Konráð 
elur  60  árin  óslitin  erlendis,  og  lítur  aldrei  ættjörðina  frá 
því   ei*    hann   kvaddi  hana  2V)  ára  að  aldri,  alt  til  dauða- 


102  Konráð  Gislason. 

dags  í  ársbyrjun  1891.  Þjóðarminningin  á  100  ára  afmæli 
hans  heiðrar  fyrstu  20  árin  af  starfstíma  hans  i  Höfn. 
Vísindastörf  hans  eftir  það  eru  oss  til  sæmdar  og  þjóðlif 
Tort  hefir  stórum  auðgast  á  vaxandi  skilningi  hins  forna 
kveðskapar  og  á  það  enn  betur  fyrir  sér,  auk  þess  sem 
hljómurinn  og  hreimurinn  forni  mótar  enn  svo  mikið  áf 
nútíðarskáldskap  vorum.  Hvorttveggja  þetta  stendur  oss 
þó  fjær  en  fagnaðarboðskapur  móðurmálsins  og  þjóðernis- 
ins,  sem  hann  flutti  á  æskuárum. 

Nú  er  hann  hafði  fylt  fertugsaldurinn,  voru  þeir  allir 
fallnir  frá,  er  honum  stóðu  næstir  við  Fjölni.  Hann  ein- 
angraðist  úr  hóp  landa,  Jón  Sigurðsson  varð  sólin  sem 
alt  líf  landa  i  Höfn  snerist  um,  en  þeir  Konráð  áttu  ekki 
lund  saman.  Efnahagurinn  var  mjög  slæmur  alllengi  og 
margt  varð  honum  til  armæðu.  Gáfurnar  voru  hinar 
sömu^  og  andi  hans  leitaði  áfram  fróunar  i  islenzkum 
fræðum,  en  nú  var  hann  kominn  i  fjarska,  út  úr  islenzku 
lofti  og  lifi.  Það  var  fyrst  eftir  að  Konráð  var  orðinn 
ekkjumaður  og  Jón  Sigurðsson  var  látinn,  um  188U,  að 
hann  kom  aftur  i  hóp  landa. 


V. 

Frægðarljómi  postuladómsins  stóð  þá  af  Konráði,  og 
um  hann  var  margfalt  skýjasafn  af  fornum  sögnum,  rétt 
eins  og  goðasagnir  ganga  og  gerast,  en  með  allri  ástúð- 
inni  og  hinni  alveg  stöku  kurteisi  var  hann  í  hóp  landa 
þessi  árin  svo  hátt  í  hæð,  að  um  verulega  kynningu  var 
eigi  að  ræða,  og  fæstir  stigu  fæti  inn  fyrir  dyr  hjá  honum. 

Það  var  sagt  um  Konráð^  að  hann  hefði  á  yngri  ár- 
um  verið  hrókur  alls  fagnaðar.  Og  kætin  og  glensið  gat 
enn  komið  upp  í  honum  á  áttræðisaldri,  var  það  helzt  er 
trygðavinur  hans  frá  æskuárum,  Magnús  Eiríksson,  var 
annars  vegar.  Eitt  lítið  dæmi  þess  var  það,  að  Magnús 
hafði  fengið  mjög  vinsamlegt  bréf  frá  merkum  manni  í 
Svíþjóð;  sem  lýstí  sig  samdóma  honum  í  trúarskoðunum. 
Magnúsi  þótti  lofið  gott,  sem  fleirum,  og  varð  ærið  skraf- 


Konráð  Gísiason.  103 

drjúgt  um  bréíið  í  samkvæmi,  þar  sem  Konráð  var  heið- 
ursgesturinn,  og  loks  leggur  hann  að  Konráði  að  lesa 
bréfið  upphátt.  Konráð  las  bréfið  með  þeim  hætti,  að  allir 
veltust  um  af  hlátri,  einhverju  mun  hann  hafa  vikið  við, 
en  mest  lá  það  i  því,  hvernig  hann  las.  Það  endaði  með 
því,  að  Magnús  var  orðinn  fokreiður  við  Sviann:  »Er 
hann  að  skamma  mig«,  eins  og  hann  kvað  að,  og  reif 
bréfið  af  Konráði. 

Tvö  samsætiskvöld  eru  mér  ógleymanleg  frá  saravist- 
um  við  Konráð.  Eg  var  i  annað  skiftið  nefndur  til  að  fylgja 
honum  heim  á  eftir  og  keyrsluvegurinn  var  langur,  og  Kon- 
ráð  var  ákaflega  skemtinn  og  raáh^eifur.  Hann  lét  raig  hafa 
yfir  visur  sem  eg  kunni  að  heiman,  þar  sem  alt  fauk  i 
kviðlingum,  eins  og  viðar  i  Suður-rÞingeyjarsýslu,  og  mest 
þótti  honura  garaan  að  sraellnum  visum  eftir  stúlkurnar 
þar.  Og  þá  fór  hann  að  segja  raér  af  foreldrura  sinura, 
að  raóðir  sin  hefði  verið  hagraæltari  en  faðir  sinn,  og  oft 
hefðu  þau  kastað  frara  vísu,  hvort  ura  sig  eða  þá  saraan. 
Eftir  þau  væri  t.  d.  erindið: 

„Að  yrkja  kvæði  ólán  bjó 
eftir  fornri  sögu". 
„Gaman  er  að  geta  þó 
gert  ferskeytta  bögu". 

Eferaía  átti  seinni  partinn  og  stóð  ekki  á.  Þarna  var  allur 
hugurinn  enn  við  þessa  sérkennilegu  þjóðarlist.  Og  öra 
lundin  forna  kora  ekki  siður  frara.  Eg  hafði  eitthvað 
veður  af  því,  að  Konráð  raargborgaði  ökumanni.  Og  þegar 
við  Konráð  vorura  skildir,  bauð  ökumaður  mér  að  skila 
mér  heim  til  Garðs,  en  eg  sagðist  ekki  hafa  ráð  á  sKku. 
»0g  sussu,  sussu.  Það  er  borgað  og  raeira  en  það«.  Og 
•eg  varð  að  þiggja  boðið. 

Annað  saraverukvöld  við  Konráð  gæti  eg  Arsett  og 
■dagfært.  Það  var  kveldið  sera  Eiriki  garala  Garðsprófasti 
Jónssyni  var  haldin  veizla,  þá  sextugura  (árið  1882).  Þar 
gerðist  það  til  frásagna,  að  ungur  stúdent,  sera  var  þá 
mjög   heitur   áhangandi  Georgs  Brandesar,  hélt  allhvassa 


104  Konráð  Gíslason. 

ræðu  um  hégómleik  og  tómleik  allra  trúarbragða.  Konrá5 
beiddi  sér  þá  hljóðs  litlu  síðar,  og  flutti  ræðu  á  móti,  sem 
hami  beindi  til  hinna  ungu  námsmanna.  Oss  kom  öUum 
saman  um  það,  þá  og  siðar,  að  vér  hefðum  aldrei  á  æfi 
okkar  heyrt  jafn-ágæta  ræðu.  Þar  fór  saman  heilög  al- 
vara  og  ástúðleg  bliða  og  alt  i  gullskrúði  hins  göfugasta 
og  fegursta  máls.  Og  eitt  man  eg  svo  gjörla,  hvernig^ 
gjálifisbragurinn,  sem  drykkjunni  varð  tiðast  samfara  hjá 
okkur  i  ræðum  og  söngvum,  var  allur  af  það  kveldið. 


VI. 

Konráð  átti  ekki  langt  að  sækja  gáfurnar,  sögðum  vi^ 
fyr,  en  nokkur  forvitni  er  manni  á  þvi,  hvort  satt  kunni  a5 
vera,  að  faðir  Konráðs  hafi  verið  sonur  þjóðskáldsins  Jón& 
Þorlákssonar.  Svo  hefir  verið  talað  úr  ýmsum  áttum  og 
það  skilgóðum.  Gísli  gamli  hló  við  því,  og  játaði  hvorki 
né  neitaði.  Sitt  hvað  hjá  Konráði  minnir  á  Jód,  og  vel 
ann  maður  Jóni  þess  afsprengis.  Jón  var  meiri  umbóta- 
maður  á  íslenzka  tungu,  en  flestir  nú  vita  af. 

Og  Konráð  á  VöUum  i  Vallhólmi;  hann  var  hrepp- 
stjóri  i  40  ár,  og  átti  fyrir  þvi  að  fella  90  hross  á  einum 
vetri,  en  hann  er  sagður  að  hafa  verið  búramenni,  og- 
virðist  lítið  efni  hafa  átt  i  gáfaðan  son. 

Jón  Þorláksson  var  prestlaus  í  annað  sinn.  Þau  fengu 
eigi  að  giftast,  hann  og  Jórunn  Brynjólfsdóttir,  en  faðir 
hennar  varð  að  »þ-oIa«,  að  þau  áttu  tvö  börnin  saman^ 
og  var  þá  Jón  embættislaus  um  allmörg  ár*j. 


'^)  Vísan  lil  Jórunnar  i  Ljóðabókinni  er  áreiðanlega  úr  lagi  færð,  i 
sjálfu  áherzliiorðinu.  Svo  niun  him  vera  rétt,  og  skáldið  minnist  þá- 
fornra  ásta : 

Sorgarbára  ýfir  und, 

elda  r  a  s  t  a  njórunn  ! 

Freyju  tára  fögur  hrnnd, 

falleg  varstu  Jórunn! 

í  Ljóðabúlíinni  er  i  þess  stað:     „falleg  ertu". 


Konráð  Gislason.  105- 

Sumarið  1786  útvegar  Árni  biskup  á  Hólum  Jóni 
uppreisn,  en  þó  raátti  hann  ekki  verða  prestur  aftur  í 
Skálholtsbiskupsdæmi.  Þetta  sama  haust  kemur  Jón  a6 
vestan  kynnisf ör  norður,  og  kemur  hann  þá  að  Völlum,  enda 
var  þar  ferjustaðurinn.  Miseldri  var  mikið  þeirra  hjónanna 
á  Völlum,  Konráð  var  vetri  eldri  en  hálfsjötugur,  en  Jó- 
friður  hafði  einn  um  tvítugt.  önnur  munnmælasaga  greinir 
svo,  að  kynningin  væri  eigi  lengri  en  það,  að  húsfreyja 
ferjaði  skáldið  yfir  Vötnin.  Hin  sagan  segir  að  Jón  hafi 
verið  á  Völlum  nokkrar  nætur,  Vötnin  óferjandi  af  haust- 
vöxtum.  Ekki  var  sira  Jón  þá  búinn  að  fá  Bægisá,  en 
satt  mun  vera  um  þetta  ferðalag  hans  þá.  Og  Gisli  er 
fæddur  í  Júni  1787. 

Af  óprentuðum  erindum  eftir  sira  Jón  er  það  kunn- 
ugt,  að  honum  var  vel  til  Gísla  Konráðssonar,  en  á  því 
er  reyndar  lítið  að  byggja. 

Jófriður  Gísladóttir  var  frið  kona  og  vel  gefin,  en  ef- 
laust  hefir  henni  verið  ástlítil  giftingin;  er  hreppstjórinn 
tók  hana  af  vergangi.  Og  í  ættinni  lifa  þau  munnmæli, 
að  síra  Eggert  i  Glaumbæ  hafi  átt  hinn  drenginn,  sem 
unga  konan  ól  Konráði  gamla.  Sá  síra  Eggert  kemur  við^ 
æfisögu  Gísla  (Tímaritið  1897),  sagður  að  hafa  verið  »ærið 
við  öl«  er  sveinninn  var  skírður  að  Víðimýri.  Og  svo  er 
mælt  um  sira  Eggert,  að  aldrei  hafi  hann  ófuUur  farið  af 
annexíunni,  og  altaf  tekið  saman  við  einhvern  sóknar- 
mann  upp  úr  messunni,  og  þótti  slíkt  þá  fjör  og  karl- 
menska. 


VII. 

Konráð  var  keikur  og  kvikur  fram  til  efstu  elliára. 
»Hann  var  vel  knár  i  skóla«,  segir  Páll  Melsteð  um  hann. 
»0g  báðir  voru  þeir  Jóiias  vel  glímnir«.  »Eg  sá  Konráð 
ekki  falla  i  glíniu«.  Þegar  Konráð  var  maður  sjötugur, 
var  Magnús  Eiriksson  i  jólaboði  hjá  honum  og  systurson 
Konráðs,  Indriði  skáld,  er  frá  hefir  sagt.  Vel  var  veitt 
og   neytt   og   gekk    Magnús    um  gólf,    og  gat  þess  að  nw 


106  Konráð  Gislason. 

-væri  tíminn  sinn  að  taka  miðdegisblund.  Þá  vatt  Konráð 
•eér  undir  hann  og  hóf  hann  upp  á  klofbragði  og  kastaði 
honum  yfir  i  legubekk  í  stofunni,  og  var  Magnús  þó  all- 
mikill  vexti.  Konráð  var  og  syndur  vel,  og  hann  barg 
•^inu  sinni  lífi  Páls  i  Bessastaðatjörn. 

Allstórlyndur  var  Konráð  og  óvæginn.  Hann  barði, 
að  sögn  Páls,  einhverju  sinni  á  einum  skólabróður 
-sínum,  og  lektor  karlinn  sagði  við  hann:  »Þú  ert  fauti, 
Konráð«.  »Það  má  nú  maður  manni  segja«,  varð  piltinum 
að  orði,  en  Jón  lektor  þótti  bráður.  Konráð  varð  þykkju- 
þungur  er  aidur  færðist  yfir  hann.  »Maður  á  aldrei  að 
fyrirgefa  neitt«;  hefir  systurson  hans  eftir  honum.  Þeira 
huga  var  stefnt  til  Guðbrandar  Vigfússonar.  Ósagt  skal, 
hvort  skap  hans  hefir  mýkst  siðasta  áratuginn,  er  hfs- 
skoðun  hans  breyttist  upp  úr  láti  konunnar,  hennar  sakn- 
aði  hann  mikið,  en  þess  varð  Jón  Þorkelsson,  nú  land- 
skjalavörður,  var,  að  Konráð  vildi  gera  honum  það  sem 
allra-áþreifanlegast,  með  svo  alveg  stakri  elskusemi,  að 
hann  gyldi  ekki  i  einu  né  neinu  Guðbrandar.  En  Jón 
var  Guðbrandi  mjög  nákominn  og  handgenginn. 

Konráð  var  lengst  æfi  ekki  orðvar  maður,  og  lét  alt 
fjúka,  og  meinlegur  var  hann  í  kviðlingum  og  það  við  vini 
sína:    »Hið  ytra  virtist  sumum  kalt«.  —  Svo  kvað  Grímur. 

Það  eru  tvennar  sögurnar  um  það,  hvernig  Konráð 
einangraðist  út  úr  hóp  Islendinga.  Steingrímur  rektor 
hefir  sagt  mér,  að  hann  muni  ekki  eftir  Konráði  á  íslend- 
inga-samkomum  þessi  20  ár  eða  betur,  sem  hann  var  í 
HöfU;  nema  í  skilnaðarveizlu  fyrir  Kristjáni  Kristjánssyni, 
er  siðar  varð  amtmaður.  Það  mun  hafa  verið  1854.  Það 
þótti  nýlunda,  að  Konráð  sótti  það  samsæti  —  þeir  Krist- 
ján  voru  fornvinir.  Þá  mælir  Jón  Sigurðsson  fyrir  minni 
Konráðs,  vel  og  vinsamlega  sem  vænta  mátti,  en  Konráð 
þoldi  ekki,  af  því  að  það  var  Jón,  og  greip  fram  í  með 
ónotum  og  stökk  á  burt.  En  Bergur  heitinn  Thorberg 
sagði  svo  frá,  að  síðast  er  Konráð  hafi  setið  veizlu  með 
Islendingum,  þá  hafi  verið  mælt  fyrir  minni  hans,  og 
þegar  hann  hafi  verið  nefndur  til  í  ræðunni,  þá  hafi  einn 


Konráð  Gislason.  107 

í  samsætinu,  sem  reyndar  þótti  litils  verður  i  lióp  landa, 
sagt,  svo  Konráð  heyrði:  »Það  var  þá  líka  maður«.  Kon- 
i^áð  þurfti  ekki  meira.  Sennilega  segir  hér  frá  einum  og 
sama  viðburði. 

Konráði  var  óefað  þungt  til  Jóns  Sigurðssonar.  Þegar 
að  þvi  kom  að  landið  keypti  bækur  og  handrit  Jóns,  nefndi 
stjórnin  þá  til  Konráð  og  Vilhjálm  Finsen  að  meta.  Jóni 
var  það  nokkuð  áhyggjuefni,  og  bað  systurson  Konráðs 
að  verða  einhvers  visari  um  álit  gamla  mannsins.  Jón 
þurfti  að  fá  20 — 25000  kr.  til  að  geta  losað  sig  úr  skuld- 
um.  Konráð  lét  það  fljótt  uppi,  að  handritin  ein,  5000  að 
tölu,  væru  25,000  kr.  virði,  og  allar  bækurnar  væru  þá  í 
ofanálag:  »Eg  hefl  aldrei  verið  á  móti  Jóni  með  pen- 
inga«,  bæiti  hann  við. 


VIII, 

Enginn  man  nú  Konráð  fyrir  1850  nema  Páll:  »Eg 
dáðist  að  Konráði  —  mest  fyrir  latinuna«.  Jónas  var  Páli 
samrýmdari,  en  hvorugur  þeirra,  Jónas  né  Konráð,  eru 
Páli  svo  hjartfólgnir  i  endurminningunni,  sem  tveir  aðrir 
skólabræður  hans:  »Gísli  Hjálmarsson,  hann  var  minn 
maður  —  og  Brynjólfur  Pétursson«.  Páll  getur  eigi  minzt 
manngæða  þeirra  ógrátandi. 

Ljúflingarnir  tveir  og  listamennirnir  voru  báðir  stór- 
lyndir  og  samkomulagið  eigi  ávalt  sem  bezt,  en  hvorugur 
gat  þó  án  annars  verið.  Það  hafði  hlaupið  ilt  í  þá  einn 
daginn  sem  oftar  á  Garði.  Þá  bjó  Konráð  með  Torfa 
Eggerz,  en  Torfi  lá  sjúkur  á  spítala  og  Konráð  var  því 
einn  í  herbergi.  Þeir  Páll  og  Jónas  bjuggu  saman  og 
voru  háttaðir  um  kveldið,  og  var  dálítil  skíma  af  tungsl- 
Ijósi.  Þá  er  látin  upp  hurð  og  ekki  barið,  og  maður 
vindur  sér  inn  og  sezt  á  kofort,  sem  var  eina  sætið  i  her- 
berginu.  Allir  þegja  um  stund,  og  þá  segir  gestur:  »Má 
eg  hrækja?«  »Svona  tiltæki  var  einskis  nema  Konráðs«. 
• —  »Oútreiknanlegur«,  segir  Páll,  eitthvað  líkt  og  það  sem  í 
fornsögum  heitir  um  mann,  að  hann  væri  »hugkvæmur  og 


108  Konráð  Gislason. 

margbreytinn«.  —  Þarna  var  Konráð  kominn,  og  liklega 
gerði  hann  sér  upp  myrkfælnina  til  að  ná  aftur  sáttum 
við  vin  sinn.     Þá  kvað  hann  erindið: 

Alt  var  kyrt  og  alt  var  hljótt, 
en  eitthvað  heyrði  eg  tista  ótt 

i  húsi  þvi. 
Mér  i  hurtu  flýtti  eg  fljótt, 
þvi  fara  vildi  eg  ekki  um  nótt 

i  klamari. 

Konráð  háttaði  siðan  hjá  Jónasi.  Svona  segir  Páll  frá 
þessu  og  er  það  nokkuð  á  annan  veg  en  sagt  er  frá  í 
Sunnanfara  I,  2.  Og  saga  Páls  kemur  betur  heim  vi5 
niðurlagsorðið. 

Erindið  er  allgott  dæmi  kveðskaparins  hjá  Konráði. 
En  ærslin  voru  tíðast  um  of,  og  sáralitið  er  hafandi  yfir, 
Skrítið,  að  Konráði  virtist  vera  hugarhaldið  um  það  allra- 
síðustu  árin,  að  erindin  sin  gömlu  geymdust,  hann  kendí 
þau  bæði  Indriða  og  dr.  Jóni.  Honum  var  orðin  svo  eigin- 
leg  handrita-varðveizlan. 

Gáskinn  gat  komið  upp  i  hinum  þungbúna  alvöru- 
manni.  Þegar  hann  fekk  Ieiðarstjörnu-heiðursmerki5 
sænska,  hampaði  hann  málminum  framan  i  gest  sinn  og 
sagði:  »Einhvern  tíma  hefði  maður  reynt  að  koma  þessu 
i  peninga,  Guðmundur!« 

Annar  maður  en  Indriði,  sem  mest  hafði  persónuleg 
kynni  af  Konráði  síðustu  árin,  var  Guðmundur  Þorláksson 
málfræðingur.  Hann  naut  námsins  —  og  Skagafjarðar. 
Þorbjörg  á  Hólura,  ekkja  síra  Benedikts  og  dóttir  sira 
Jóns  Konráðssonar  á  Mælifelli  bað  Guðmund  að  bera 
»Konráði  litla«  kveðju.  Hann  var  þá  reyndar  meira  en 
hálfsjötugur,  en  hún  var  enn  þá  í  huganum  prófastsdótt- 
irin  með  námssveininn  fyrir  framan  sig.  Þar,  á  Mælifelli, 
steig  Konráð  fyrstu  sporin  á  mentabrautinni,  og  mintist 
hann  þess  með  hlýjum  huga. 

Geta  má  þess,  þótt  ofursmátt  sé,  en  mannlýsing  er  i  þvi^ 
að  lengi  vel  þéraði  Konráð  systurson  sinn.     Hitt  var  ekki 


Konráð  Gislason.  109 

nema   svo   sjálfgefið,    eftir   eldri   tízku,    að  ungi  pilturinn 
þéraði  móðurbróður  sinn. 

Alt  kemur  niður  á  einum  stað  um  það,  að  viljinn  og 
framkvæmdar-krafturinn  i  þeim  Fjölnismönnum  var  mest- 
ur  og  rétt  allur  þar  sem  Tómas  var  Sæmundsson.  Páll 
gamli  á  þar  eigi  annað  orð  yfir  um  Tómas,  en  að  iiann 
var  »ólmur  maður«.  Þetta  skilst  nú  alt,  er  bréf  hans  eru 
kunn,  en  miklu  síður  áður.  Og  þvi  var  það  að  Indriði 
spurði  einu  sinni  frænda  sinn  :  »Var  nú  Tómas  Sæmunds- 
son  mikill  maðar?«  Konráð  þagði  um  stund,  og  fast  kvað 
hann  að  svarinu:     ^Heldur  þótti  okkur  nú  það«. 

Litt  voru  sóttir  háskólafyrirlestrar  Konráðs,  og  segir 
dr.  Björn  i  æíisögunni,  að  hann  hafi  heldur  bandað  lönd- 
um  frá,  þeir  græddu  eigi  á  þeim.  En  hvað  einmanaleg- 
ust  var  þó  æíi  Konráðs  árin  4 — 5  hin  efstu,  er  hann  hafði 
látið  af  embætti.  Guðmundur  Þorláksson  var  þá  mest  hjá 
honum  og  yíir  honum  i  banalegunni. 

Þegar  kona  Konráðs  dó  1877  vissu  fæstir  landar  af 
því,  að  minsta  kosti  veit  eg  ekki  um  almenna  hluttöku 
þeirra  við  jarðarförina.  Þegar  Konráð  var  látinn,  þá  var 
efnt  til  veglegrar  hluttöku  við  hans  útför,  og  listinn  kom 
fyrir  augun  á  islenzkum  stórkaupmanni.  Það  stóð  ekki  á 
risnu  og  örlæti  hjá  þeim  manni,  en  hann  las  og  las: 
»Konráð  Gislason!  —  Hvaða  maður  var  það?« 

Ekki  var  kyn,  þótt  Konráð  væri  gleymdur  heima  á 
íslandi,  eftir  60  ára  útlegð. 

Nú  rís  hann  upp  í  huga  þjóðarinnar,  og  fær  sitt  aldar- 
afmæli.  Hann  er  einn  af  viðreisnarmönnum  íslenzks  þjóð- 
ernis,  einn  af  mönnunum  þeim,  er  fæddust  upp  úr  dýpstu 
niðurlægingunni. 

Þ,  B. 


Marjas. 


Enginn  veit  hvað  átt  hefir,  fyr  en  mist  hefir. 

Og  sizt  veit  neinn,  hvað  mannorðið  er  dýrmætt,  fyr  en 
hann  er  orðinn  »ærulaus«. 

Eg  vissi  það  að  minsta  kosti  ekki,  þegar  eg  var  að 
læra  um  það  i  Balles  Barnalærdómsbók,  hvað  gott  mann- 
orð  sé  mikilsvert  í  þessu  hfi,  ef  oss  á  að  ganga  vel  o.  s. 
frv.  Eg  var  of  ungur  þá  til  þess  að  skilja  nokkuð,  sem 
þar  stóð.  Fóstri  minn  sagði,  að  eg  gerði  ekki  annað  þarf- 
ara  en  að  læra  þá  bók.  Mér  fanst  vandfundin  óþarfari 
athöfn. 

En  eg  skildi  það,  þegar  allur  heimurinn  hafði  mist 
traust  á  mér  og  snúið  við  mér  bakinu. 

Allur  lieimurinn  var  Grímur  og  Jónas  og  Manga. 

Mér  stóð  nú  nokkuð  á  sama  um  Möngu.  Ekki  ein- 
göngu  vegna  þess,  að  hún  var  kvenmaður.  En  auðvitað 
nokkuð  vegna  þess.  Kvenfólk  þótti  mér  furðu  lítilmótleg- 
ar  verur.     I  samanburði  við  Grím  að  minsta  kosti. 

Auðvitað  samt  að  undanskilinni  fóstra  minni.  Hún 
var  að  nokkuru  leyti  utan  við  og  ofan  við  tilveruna.  Hún 
átti  vald  á  öllum  matnum  —  allri  mjólkinni  og  öllu«  sykr- 
inu.  Og  hún  bragðaði  aldrei  á  neinu  öðru  vísi  en  aðrir. 
Eg  skildi  ekkert  í  þeirri  sjálfsafneitun.  Mér  fanst  hún 
meira  en  mannleg.  Eitthvað  í  ætt  við  englana.  Grímur 
hafði  einu  sinni  sagt  mér,  að  þeir  borðuðu  alls  ekkert. 

—  Ekki  kríuegg?    sagði  eg. 

—  Nei,  sagði  Grimur. 

—  Drekka  þeir  þá  ekki  mjólk?  spurði  eg. 


Marjas  lllj 

—  Nei;  sagði  Grimur. 

—  En  borða  þeir  þá  ekki  sykur?  Sykur  er  ekki 
matur,  sagði  eg. 

—  Nei,  þeir  borða  ekki  sykur,  sagði  Grimur.  Eg  hug- 
leiddi  málið  um  stund. 

—  Er  nokkurt  gaman  að  vera  engiU?  sagði  eg  þá. 

—  Svo  er  sagt,  sagði  Grimur. 

Eg  fann,  að  sjáifsafneitun  fóstru  minnar  var  mér  jafn- 
dularfull  eins  og  englarnir. 

Og  hún  átti  ekki  vald  á  matnum  einum.  Hún  réð^ 
öllu.  Eg  vissi  ekki,  hvernig  eg  vissi  það.  En  eg  vissi 
það.  Allir  höfðu  beyg  af  fóstra  mínum.  Eg  þorði  alls. 
ekki  að  nefna  neitt  við  hann,  nema  eg  væri  gagngert 
sendur  með  skilaboð  til  hans.  En  fósti^a  min  lét  hann 
gera  alt,  sem  henni  þóknaðist.  Eg  viss  ekki,  hvernig  hún 
fór  að  þvi.  Hún  var  minst  vexti  og  kraftaminst  á  heimil- 
inu.  Ekki  gat  hún  ráðið  við  neinn  —  nema  mig^  auðvit- 
að.  Hún  skipaði  aldrei  neinum  neitt  —  ekki  einu  sinni 
mér.  En  hvað  sem  hún  orðaði  við  fóstra  minn,  það  gerði 
hann,  eða  lét  gera.  Og  væri  hann  eitthvað  tregur,  þá 
brosti  hún  við  honum.     Og  þá  var  tregðunni  lokið. 

Nei,  fóstra  min  var  ekki  eins  og  annað  kvenfólk.  Hún 
kom  ekkert  málinu  við.  Manga  var  eins  og  annað  kven- 
fólk.     Og  eg  fyrirleit  kvenfólk. 

Eg  heyrði  sagt,  að  Manga  væri  lagleg.  Það  gat  eg 
ekki  séð.  Eg  heyrði  sagt,  að  hún  væri  um  tvítugt.  Mér 
var  alveg  sama,  hvort  hún  var  tvitug  eða  tíræð.  Mér 
var  sagt  að  hún  hefði  fallegasta  hárið  i  öllum  dalnum.. 
Eg  sá  að  það  var  glóbjart,  og  að  flétturnar  náðu  niður 
undir  mitti,  þó  að  hún  nældi  endunum  undir  húfuna  á 
sunnudögum.  En  mér  var  alveg  sama  þó  hún  væri  sköll- 
ótt.  Mér  var  sagt,  að  hún  væri  karlmanns-ígildi  að  burð- 
um;  það  vissi  eg  að  var  satt.  Eg  vissi,  hvað  hún  hafði 
klipið  mig  fast  upp  við  lækinn,  þegar  hún  var  að  þvo 
sokkaplöggin,  og  hafði  verið  að  sneypa  mig,  og  eg  náði  i 
ausuna  og  helti  úr  henni  yfir  hausinn  á  henni.  Og  eg 
mundi,  hvað  hún  hafði  barið  mig  fast  í  eldhúsinu,    þegar' 


11-'  Marjas 

eg*  hafði  hefnt  mín  á  henni  með  þvi  að  uá  i  herðarblað- 
ið  og  ausið  öskunni  yfir  hana. 

Grimur  var  maðurinn,  sem  hafði  sagt  mér  mest  af 
kostum  Möngu.  Eg  gat  ekki  betur  fundið,  en  að  honum 
þætti  gaman  að  vera  að  tala  um  hana  við  mig.  Það  þótti 
mér  undarlegt.  En  undarlegra  samt  það,  að  eg  sá  hann 
einu  sinni  kyssa  hana  úti  i  fjárhúsi.  En  undarlegast  af 
öUu,  að  Manga  var  góð  við  mig  heilan  dag  á  eftir,  og  gaf 
mér  svartan  þráðarlegg,  sem  hiin  sagði  að  héti  Brúnn  og 
væri  allra  reiðskjóta  beztur  þar  nærlendis,  ef  eg  héldi 
honum  i  greipinni  milli  visifingurs  og  löngutangar  og  hlypi 
svo  hart  sem  eg  kæmist.  Eg  fann,  að  það  var  satt.  En 
sambúðin  við  Möngu  komst  bráðlega  i  samt  lag  aftur. 
Eg  gaf  henni  hönd  mína  upp  á  að  þegja.  Og  eg  efndi 
það.  Eg  vissi,  að  ryfi  eg  jafn-hátiðlegt  loforð,  færi  eg  illa 
eftir  dauðann.  En  eg  varð  henni  svo  reiður  daginn  öftir, 
að  eg  gat  ekki  litið  gæðinginn  hennar  réttu  auga  og  drekti 
honum  i  ánni  fyrir  neðan  túnið. 

Grímur  talaði  við  mig  um  margt  annnað  skemtilegra 
en  Möngu.  Hann  sagði  raér  frá  útilegumönnunum,  sem 
bygðu  dali  uppi  í  jöklunum.  Þar  festi  aldrei  snjó.  Þar 
væru  allar  skepnur  miklu  vænni  en  i  sveitunum.  Og  þar 
væru  mennirnir  miklu  sterkari.  Eg  spurði,  hvort  þessir 
menn  væru  þar  enn.  Grímur  sagði,  að  mönnum  kæmi 
ekki  saman  um  það.  Eg  spurði,  hvað  hann  héldi  um  það. 
Hann  sagðist  halda,  að  þeir  væru  til  enn.  Þá  varð  eg 
sannfærður  um,  að  þeir  væru  til.  Og  eg  afréð  tafarlaust 
að  fara  með  flokk  vaskra  manna  að  leita  að  þeim,  þegar 
eg  væri  orðinn  stór. 

Hann  sagði  mér  frá  tröllum.  Þau  hefðust  við  í  fjöU- 
um,  i  hellum  og  skútum.  Þau  væru  margar  mannhæðir. 
Þau  væru  afskaplega  Ijót.  Nefin  á  þeim  væru  eins  og 
ólögulegustu  kartöflur.  Þau  ætu  menn.  Eg  spurði,  hvort 
þau  væru  til  enn.  Hann  hélt  ekki.  Það  þótti  mér  mikið 
miður.  Eg  gat  þá  ekki  unnið  á  þeim,  þegar  eg  var  orð- 
inn  stór. 


Marjas  113 

Hann  sagði  mér  frá  huldufólki.  Það  ætti  heima  í 
liólum  og  klettum,  og  væri  stundum  sýnilegt,  en  oftast  ó- 
•sýnilegt.  Eg  spurði,  hvort  það  væri  til  enn.  Mikil  lifandi 
^sköp  —  já,  eg  held  nú  það!  Það  var  fult  af  þeim  i 
Lönguþiljum,  klettabeltinu  rétt  fyrir  ofan  bæinn  hjá  okkur. 
Hvort  eg  vissi  ekki,  að  klettabeltið  bæri  nafn  af  því,  að 
það  væri  i  raun  og  veru  ekki  annað  en  bæjarþil  huldu- 
fólksins,  þó  að  okkur  sýndist  það  vera  klettar.  Nei,  eg 
vissi  það  ekki.  Hafði  hann  séð  huldufólkið  sjálfur?  Nei, 
amma  hans  hafði  séð  það.  Eg  sá,  að  það  tók  af  öU  tví- 
mæli. 

Og  hann  sagði  mér  frá  verum  dáinna  manna,  sem 
hétu  vofur.  Þær  væru  ekki  góðar.  Þær  kæmust  til  manna 
að  lokuðum  dyrum,  inn  um  heila  veggi.  Þær  mættu  mönn- 
um  stundum  i  bæjargöngum  i  myrkrinu  og  görguðu  fram- 
an  í  þá  óvörum,  eða  tækju  utan  um  þá.  Þær  gætu 
lagst  ofan  á  menn.  Og  þær  gætu  tekið  þá  i  háa  loft. 
Og  þær  gætu  gert  alt  við  menn  i  myrkrinu.  Yskrandi, 
sælukendur  ótta-hrollur  fór  um  herðarnar  á  mér  og  ofan 
eftir  bakinu  við  allan  þennan  dularfuUa  fróðleik. 

Grimur  var  óviðjafnanlegur.  Hann  vissi  alt.  Svo 
mikið  vissi  Jónas  ekki.  Hann  var  sveitarbarn  og  hafði 
alist  upp  hjá  fósturforeldrum  minum.  Eg  vissi,  að  hann 
var  litt  hneigður  til  bóka,  og  fóstra  mínum  hafði  veitt 
örðugt  að  kenna  honum  að  skrifa.  Hann  var  10  árum 
eldri  en  eg. 

Einu  sinni  hafði  eg  miklar  áhyggjur  út  af  afmælinu 
minu  —  þegar  eg  væri  orðinn  stór  —  að  eg  mundi  aldrei 
geta  vitað,  hvenær  það  væri.  Eg  mundi  neyðast  til  að 
leita  til  konunnar  minnar  um  það.  Og  það  fanst  mér  ó- 
virðing.  Eg  færði  þetta  einu  sinni  i  tal  við  Jónas,  hvort 
hann  sæi  nokkurn  veg  þess  að  vita  þetta.  Hann  setti  reynd- 
arfyrst  á  sig  spekingssvip.  En  þegar  eg  fór  að  ganga  á 
hann  um  þetta,  þá  fann  eg,  að  hann  sá  ekki  neinn  veg. 
Jú,  ef  farið  var  eftir  vikum  og  vikudögum.  Enginn  vandi 
að  vita  um  fyrstu  viku  sumars  og  telja  þaðan.  —  En  hvernig 
.átti  þá  að  íinna  sumardaginn  fyrsta?  —    Það  heyrði  mað- 

8 


114  Marjas 

ur  altaf  á  hinum.  —  En  mánaðardaginn ?  Mitt  afmælí 
var  alt  af  talið  eftir  mánaðardegi.  —  Þá  brast  Jónas  meb 
öllu  úrræðin. 

Nei,  Jónas  vissi  ekki  alt.  Mér  fanst  hugsanlegt,  að 
eg  gæti  einhvern  tíma  að  sumu  leyti  jafnast  við  hanuy 
þó  að  það  væri  óhugsanlegt  að  jafnast  nokkuru  sinni  við 
Grim.  Tvent  var  það  samt,  sem  eg  vissi,  að  Jónasi  var 
til  lista  lagt  um  fram  það,  sem  eg  gat  gert  mér  nokkura 
von  um.  Þar  var  hann  jafnvel  Grimi  fremri.  Annað  var 
fjáraugað.  Hann  þekti  ekki  að  eins  allar  kindurnar  á 
heimilinu.  Svo  snjall  var  Grímur  hka.  Eg  þekti  enga 
þeirra  nenia  gráhöttótta  k,  sem  eg  átti  sjálfur.  Og  hana  þekti 
eg  ekki  heldur  með  vissu,  þegar  hún  hafði  nýlega  verið 
rúin.  En  Jónas  þekti  líka  hvítu  lömbin  á  haustin  af  mæðr- 
um  sinum.  Þá  list  lék  jafnvel  Grímur  ekki  eftir  honum, 
Hitt  var  fæturnir.  Hann  hafði  þá  stærsta  á  heimilinu^. 
ekki  eldri  en  hann  var.  Það  þótti  mér  svo  dásamlega 
karlmannlegt.  Svo  að  það  var  alls  ekki  að  ástæðulausu^. 
að  mér  þótti  all-mikils  vert  um  Jónas. 

Og  hann  vissi  lika  miklu  meira  en  eg,  þó  að  hann; 
væri  ekki  fróður  um  mánaðardaga.  Stundum  dró  hann 
mig  sundur  i  logandi  háðinu  fyrir  alla  mína  vanþekkingv 
Eg  sagði  honum  frá  vofunum,  þvi  að  þær  þótti  mér  mest 
um  vert  af  öllu,  sem  eg  hafði  heyrt  getið  um.  En  þá 
hafði  eg  gleymt  heitinu  á  þeim,  og  kallaði  þær  dúfur.  Þá 
hló  hann  svo  hátt,  að  mig  tók  í  allan  líkamann  af  háðinu. 
Og  lengi  á  eftir,  marga  daga,  spurði  hann  mig,  hvort 
nokkur  dúfan  hafði  nýlega  tekið  mig  upp  í  háa  loft.  Það 
var  þungbær  rami;  að  láta  fara  svo  með  þann  fróðleikinn^ 
sem  merkilegastur  var  alls  þess,  sem  eg  vissi. 

Samkomulagið  við  Jónas  gekk  nokkuð  í  öldum.  Stund- 
um  voru  með  okkur  dáleikar.  Þá  fór  eg  oft  með  honum 
út  i  hlöðu,  stóð  hjá  honum,  meðan  hann  var  að  leysa 
heyið  og  láta  í  meisana,  og  miðlaði  honum  af  þeim  auði, 
sem  eg  hafði  þegið  af  Grími.  En  stundum  var  fátt  með 
okkur.  Einkum  eftir  að  eg  hafði  átt  í  einhverjum  skær- 
um  við  Möngu.     Eg  fann  að  hann  var  æíinlega  á  hennar 


Marjas  115 

bandi.  Mér  fanst  honum  þykja  mest  gaman  að  því,  þeg- 
ar  hún  hafðí  hrakið  mig  mest.  Hann  hló  dátt  að  óförum 
minum.  Og  um  styrkleik  Möngu  þótti  honum  frábærlega 
mikils  vert.  Eg  hugsaði  mér,  að  eg  skyldi  jafna  á  þeim 
báðum,  þegar  eg  væri  orðinn  stór. 

En  Grímur  var  ekki  eingöngu  óviðjafnanlega  vitur  og 
lærður.     Hann  var  lika  óviðjafnanlega  góður. 

Nema  við  Jónas.  Hann  var  fullur  af  skætingi  við 
Jónas  og  um  hann.  Þegar  Grimur  hafði  eitthvað  á  hann 
minst,  fann  eg,  að  Jónas  var  i  raun  og  veru  smælingi,  og 
að  mér  kom  ekkert  við  hvað  hann  sagði.  En  eg  gleymdi 
þvl,  þegar  eg  var  með  Jónasi  og  Grímur  var  ekki  við- 
staddur.  Eg  vissi  ekki,  hvernig  á  þvi  stóð,  að  Grímur 
var  Jónasi  svo  mótsnúinn.  Einhvern  óljósan  grun  hafði 
eg  um  það  —  eg  veit  ekki,  hvernig  hann  hafði  komist 
inn  hjá  mér  -  að  eitthvað  væri  það  út  af  Möngu.  En 
eg  botnaði  ekkert  i  þvi,  hvernig  það  gæti  verið.  Og  það 
kom  mér  ekkert  við.  Grímur  var  góður  við  mig.  Og 
það  va-r  mér  nóg. 

En  allra-beztur  var  hann,  þegar  hann  fór  með  mig 
fram  i  skála,  og  sýndi  mér  þar  ofan  i  kistuna  sína.  Þar 
var  heill  hlaði  af  bókum :  Úlfarsrimur  og  Eornaldarsögur 
Norðurlanda  og  Þjóðsögurnar  og  margar  fleiri.  Og  hann 
skýrði  mér  frá  því,  að  i  þessum  bókum  væri  ekki  að  eins 
alt  það,  sem  hann  hafði  sagt  mér,  heldur  miklu,  miklu 
fleira  af  sama  tægi.  Mér  varð  öllum  heitt  frá  hvirfli  til 
ilja.  Eg  þorði  ekki  að  spyrja  hann,  hvort  hann  vildi  lofa 
mér  að  lesa  þessar  bækur.  Mér  fanst  ekki,  að  eg  mundi 
geta  öðlast  slíka  sælu  í  þessu  lifi.  En  eg  fann  lika,  að 
fengi  eg  það  ekki,  yrði  eg  aldrei  framar  glaður  i  þessum 
heimi.  Hann  bauð  niér  sjálfur  að  lesa  þær,  ef  eg  færi  vel 
með  þær.  Og  eftir  það  var  eg  um  tima  eins  og  uppnum- 
inn  i  einhvern  himinn. 

Rímurnar  komu  huga  minum  inn  á  nýjar  götur.  Eg 
fékk  óstjórnlega  löngun  til  þess  að  fara  að  koma  saman 
visum.  Eg  reyndi  það.  Og  mér  tókst  það  —  einhvern 
veginn. 

8* 


116  Marjas 

Eg  vaknaði  fyrir  allar  aldir  morguninn  eftir  og  klæddi 
mig.  Eg  fylgdist  á  leið  með  Grími,  þegar  hann  var  að 
íara  i  beitarhúsin.  Dagur  var  ekki  runninn.  Tunglið 
var  ekki  gengið  undir.  Ileiðrikjan  hvelfdist  yfir  okkur, 
tær  og  blá,  i  logninu.  Hjarn  var  yfir  öllu.  Mér  fanst  eg 
verða  léttur  eins  og  fugl,  þegar  eg  kom  út.  Eg  skildi 
ekkert  i  þvi,  að  (Trímur  skyldi  ekki  hlaupa.  Eg  þröngv- 
aði  sjálfum  mér  til  þess  að  fara  ekki  harðara  en  hann. 

—  Eg  ætlaði  að  segja  þér  leyndarmál,  sagði  eg. 

Eg  hafði  hjartslátt.  Hann  spurði  mig,  hvað  eg  bæri 
fyrir  brjósti. 

Eg  sagi  honum,  að  eg  hefði  gert  visur.  Hann  varð 
góðlátlega  forvitinn,  og  vildi  fá  að  heyra  þær. 

Eg  þuldi  þær,  hratt,  eins  og  eg  ætti  Hfið  að  leysa 
Og  eg  fann,  að  eg  var  rauður  sem  blóð. 

—  Hefirðu  gert  þær  einn?  sagði  Grímur 

—  Já,  sagði  eg.     Og  nú  fór  eg  að  verða  djarfari. 

—  Eg  hélt  ekki,  að  þú  gætir  þetta,  sagði  Grrímur. 
Eg  var  sæll  eins  og  kappi,  sem  veit,    að  hann   getur 

unnið  allan  heiminn. 

—  Þú  ættir  að  yrkja  rímur,  sagði  Grimur. 

Eg  fann^  að  það  var  hámark  andlegra  afreksverka, 
ef  mér  tækist  það. 

—  Og  þú  ættir  að  koma  Jónasi  inn  i  þær,  sagði 
Grimur. 

Mér  var  ekki  Ijóst,  hvernig  það  gæti  orðið. 

—  Mér  finst,  að  rímurnar  ættu  að  vera  um  afreks- 
menn  og  bardaga,  sagði  eg. 

Grimur  félst  á  það. 

—  En  þú  getur  haft  i  þeim  einhvern  slána,  sem  er 
að  eltast  við  að  ná  i  fallega  stúlku,  og  tekst  það  ekki. 
Og  hann  geturðu  hugsað  þér  vera  Jónas.  Eg  kann  að 
geta  hjálpað  þér  eitthvað,  skotið  inn  visuorði  og  vísuorði, 
þegar  þú  ert  i  vandræðum,  ef  þú  hefir  það  svona. 

Daginn  áður  hafði  háðið  i  Jónasi  verið  svo  napurt, 
að  eg  hafði  farið  að  skæla  undan  honum.  Þetta  var  hon- 
um  alveg  mátulegt. 


Marjas.  117 

—  Þér  er  bezt  að  láta  hann  hafa  afskaplega  stóra 
fætur,  sagði  Grímur. 

—  En  það  er  svo  fallegt  og  karlmannlegt,  sagði  eg. 
Grimur  hló. 

—  Nei,  það  þykir  Ijótt.  Honum  er  strið  i  því;  sagði 
hann. 

Eg  fann,  að  honum  var  eitthvað  óvenjulega  mikið 
1  nöp  við  Jónas.  Eg  veit  ekki,  hvort  það  var  hugsanaflutning- 
ur  eða  hvað  þvi  olli,  að  mér  datt  Manga  í  hug.  Og  í 
sama  bili  hugkvæmdist  mér  nýtt  atriði  í  rímurnar. 

—  Eg  vil  hafa  i  þeim  skessu,  sagði  eg. 

Það  þótti  Grími  eðlilegt  og  vel  til  fundið.  Hann  var- 
aðist  ekki,  að  neitt  byggi  undir. 

Nú  þorði  eg  ekki  að  fara  lengra  með  Grimi.  Eg 
skoppaði  heim  aftur  og  kom  varla  við  jörðina. 

Rímurnar  reyndust  örðugar  viðfangs.  Efninu  var 
vandalitið  að  koma  saman.  Fornaldarsögur  Norðurlanda 
voru  fjársjóður,  sem  auðsótt  var  i.  Hitt  var  þrautin  þyngri, 
að  koma  efninu  í  Ijóð.  Oft  varð  skáldfákurinn  fastur  eins 
og  klár,  sem  hleypt  heíir  verið  niður  i  kviksyndis-keldu. 
Þá  leitaði  eg  til  Grims.  Einkum  þegar  hann  var  að  flétta 
reipi  á  kvöldin,  og  Jónas  og  Manga  voru  i  fjósinu,  og  gátu 
með  engu  móti  heyrt  til  mín.     En  verkið  sóttist  seint. 

Og  marjasinn  kom  lika  og  fylti  hugann. 

Eg  hafði  einhvern  tíma  í  fyrndinni  lært  hund  og  löngu- 
vitleysu.  Og  mikið  gaman  hafði  mér  þótt  að  þeim.  En 
sjaldan  hafði  það  viljað  til,  að  nokkur  fullorðinn  maður 
fengist  til  að  þreyta  þær  þrautir  við  mig.  Og  börn  voru 
engin  á  heimilinu  nema  eg.  Nú  vildi  mér  til  það  happ 
eða  óhapp  —  eg  veit  ekki,  hvort  eg  á  heldur  að  kalla 
það  —  að  drengur  var  nótt  hjá  okkur,  og  hafði  ekki  ann- 
að  sér  til  dægrastyttingar  en  að  kenna  mér  marjas  Þá 
hafði  eg  lokið  eitthvað  tíu  erindum  af  rimura,  og  hafði 
þegar  komið  að  Úlfi  óþvegnum,  sem  átti  að  vera  Jónas, 
og  skessunni  Skinnbrók.  Eg  þarf  naumast  að  taka  það 
fram,  að  með  henni  átti  eg  við  vinkonu  mina  Möngu.  En 
þess  hafði  eg  vandlega  dulið  Grím.     Og  öörum    var    ekki 


118  Marjas. 

kuniiugt  um  þetta  listaverk,  sem  nú  var  í  smíðum.  Og 
nú  fann  eg  að  hundur  og  langa-vitieysa  voru  frámunalega 
lltilmótleg  dægrastytting,  og  að  ekki  gat  öðrum  þótt  gam- 
an  að  þeim  en  litlum  börnum.  Þetta  marjasar-kvöld  var 
fagnaðar-hátið,  sæll  draumur,  sem  mennina  dreymir  ekki 
nema  örsjaldan  á  æíinni. 

En  drengurinn  fór  daginn  eftir.  Þá  var  enginn  til 
að  spila  við  mig.  Marjasinn  var  svo  rúmfrekur,  að  rim- 
urnar  komust  þar  ekki  fyrir  að  sinni.  Bækur  Grims  hafði 
eg  allar  slokað.     Og  mér  fanst  tilveran  furðu  fáskrúðug. 

Ekki  veit  eg  hvernig  það  heíir  atvikast,  að  Jónas 
fekk  pata  af  rímunum  minum.  En  sú  varð  samt  raunin 
á.  Eg  held  að  Grimur  hafi  hlotið  að  sletta  í  hann  ein- 
hverju,  sem  vakið  hafi  grun  hjá  honum. 

Hann  varð  svo  yndislega  góður  við  mig  einn  daginn. 
Hann  bauð  mér  að  koma  með  sér,  þegar  hann  var  að 
sækja  vatnið,  og  bað  mig  að  segja  sér  einhverja  álfasögu. 
Eg  fann,  að  þetta  var  mér  virðing,  ogað  Jónas  var  nokk- 
uð  góður,  greyið.  Eg  hugsaði  raér  að  gera  Úlf  óþveginn 
eitthvað  betri  en  fyrirhugað  hafði  verið,  og  kveið  þvi,  að 
vera  mætti  að  eg  fengi  þvi  ekki  ráðið  fyrir  Grimi.  Undir 
kvöldið  bauð  Jónas  mér  út  í  hlöðu,  og  tók  að  leysa  heyið 

Hann  fór  að  spyrja  mig,  að  hverju  mér  þætti  mest 
gaman. 

—  Eg  held  mér  þyki  mest  gaman  að  marjas,  sagði  eg. 

—  Eg  ætti  nú  annars  að  spila  marjas  við  þig  ein- 
hvern  tíma,  sagði  hann. 

Nú  fór  heldur  að  lifna  yfir  mér. 

—  Heldurðu,  að  þú  vildir  gera  það  á  sunnudaginn 
kemur?  sagði  eg. 

—  En  að  eg  spilaði  marjas  við  þig  allan  sunnudaginn, 
nema  meðan  eg  er  i  fjósinu?  sagði  hann. 

Mér  varð  öllum  heitt  af  ást  á  Jónasi. 

—  Þú  ert  að  yrkja  einhvern  brag?  sagði  Jónas  ein- 
staklega  alúðlega. 

Mér  hnykti  við. 

—  Hvernig  veiztu  það?  spurði  eg. 


Marjas.  119 

—  Það  gerir  ekkert  til.     Eg  veit  það,  sagði  Jónas. 
Eg  þagði.     Og  samvizkunni  var  mjög  órótt. 

—  Heldurðu  ekki,  að  það  væri  gaman  að  spila  mar- 
jas  a  1 1  a  n  sunnudaginn  kemur,  nema  meðan  eg  er  í 
fjósinu?  Og  vaka  nokkuð  lengi  fram  eftir  kvöldinu? 
rsagði  Jónas. 

Jú,  eg  hélt,  að  það  væri  mjög  mikið  gaman. 

—  Eg  skal  nú  gera  það  fyrir  þig,  ef  þú  segir  mér 
.alt  um  þennan  brag.  Og  þá  getur  vel  verlð,  að  eg 
spili  við  þig  fleiri  sunnudaga.  En  þii  mátt  ekki  leyna 
mig  neinu.  Þú  verður  að  gefa  mér  hönd  þína  upp  á  það. 
Og  það  er  bezt,  að  þú  sveiir  þér  upp  á  það  lika.  Og  þú 
veizt,  hvað  við  liggur,  ef  þú  svikur  það,  sem  þú  hefir 
;gefið  hönd  þina  upp  á  og  sveiað  þér  upp  á;  þá  fer  þú 
itil  helvítis. 

Eg    þagði  enn.     Eg  fann,  að  þetta  var  mesta  vanda- 
málið,  sem  f yrir  mig  hafði  komið  á  æfinni. 
Jónas  hélt  fortölum  sínum  áfram: 

—  Annars  gerir  þetta  ekkert  til.  Eg  v  e  i  t  alt  um 
íbraginn.  Eg  ætlaði  bara  að  vita,  hvað  þú  vilt  vera  góð- 
m  vinur  minn.  Og  eg  ætlaði  þá  að  spila  við  þig  á  hver- 
jum  sunnudegi  i  allan  vetur.  En  alveg  stendur  m  é  r  á 
sama.  Eg  hélt,  að  þetta  væri  i  þ  í  n  a  þágu.  Alveg  má 
mér  standa  á  sama  um  þennan  brag. 

—  Það  er  ekki  bragur.     Það  eru    r  i  m  u  r,    sagði  eg. 
Eg   kunni    ekki    við,    að    rangt   væri  farið  með  jafn- 

merkilegt  efni,  sem  mér  kom  svona  mið  vikið. 

—  Nú  það  eru  r  í  m  u  r.  Æfinlega  ertu  nógu  skýr. 
l>ú  hefir  nokkuð  meira  vit  á  þessu  en  eg,  þó  að  þú  sért 
ékki  hár  i  loftinu. 

Eg  fann,  að  þetta  voru  sæmdar-ummæli.  Eg  réð  af 
að  kaupa  þessu  við  Jónas.  Og  eg  gaf  honum  hönd  mína 
upp  á  að  segja  alt  satt.     Og  eg  sveiaði  mér  upp  á  það  lika. 

Eg  lofaði  honum  að  heyra  vísurnar.  Og  því  næst 
;sagði  eg  honum  efnið,  eins  og  það  var  fyrirhugað. 

—  Vísurnar  eru  víst  æði-vel  ortar,  sagði  Jónas.  Og 
J)etta  er  einstaklega  skemtileg  saga. 


120  Marjas. 

Mér  þótti  loíið  gott. 

—  Hefir  Grímur  eitthvað  hjálpað  þér? 

Eg  sagði  honum  samvizkusamlega,  hverjum  visuorð- 
um  Grimur  hefði  skotið  inn  í. 

—  Og  hver  er  Ulfur  óþveginn?  sagði  Jónas  bliðlega, 

—  Það  átti  nú  eiginlega  að  vera  þú.  En  eg  gæti 
breytt  sögunni  og  gert  Úlf  góðan.  Eða  þá  ekki  látið  hann 
eiga  við  neinn  sérstakan. 

—  Einmitt  það.  Svo  Úlfur  óþveginn  átti  að  vera 
eg?    Hver  á  að  vera  skessan? 

—  Skessan  er  Manga,  sagði  eg  hróðugur. 

—  Einmitt  það.     Svo  skessan  er  Manga?  sagði  Jónas. 
Hann   hafði   lokið    við  að  leysa  heyið^  og  var  farinn' 

að  láta  í  meisana.  Mér  fanst  málrómur  hans  eitthvað; 
iskyggilegur.  Og  mér  fanst  hann  fara  eitthvað  svo  hrana- 
lega  með  meisinn  og  heyið.  Við  þögðum  báðir  dálitla 
stund.  Og  eg  fór  að  fikta  við  heynálina  í  einhveri  vand- 
ræða-leiðslu.     Þá  harkaði  eg  af  mér. 

—  Um  hvert  leyti  heldurðu,  að  þú  gætir  byrjað  á 
marjasinum  á  sunnudaginn?  sagði  eg. 

—  Um  hvert  leyti  eg  byrji  á  marjasinum  á  sunnu- 
daginn?  Við  skulum  heldur  tala  um  það^  um  hvert  leyti 
þú  verðir  liyddur  á  sunnudaginn. 

Jónas  var  hás  af  vonzku.  Og  meisinn  hrikti  allur  1 
höndunum  á  honum. 

—  Eg?     Hýddur  .  .  .  Ætlarðu  að  svikja  mig,  Jónas? 

—  Ef  fóstri  þinn  fæst  ekki  til  að  hýða  þig  fyrir 
óþokkaskapinn,  þá  skal  eg  vita,  hvort  eg  get  ekki  náð  í 
þig  .  .  .  Annars  er  þarflaust  að  vera  að  draga  það. 

Jónas  rykti  frá  sér  meisnum.  Eg  hélt  heynálinni 
fyrir  framan  mig  báðum  höndum. 

—  Ef  þú  ætlar  að  fara  að  berja  raig,  þá  rek  eg  hey- 
nálina  i  kviðinn  á  þér.  Og  þá  geturðu  séð,  hvert  þú  fer 
eftir  dauðann  fyrir  öll  svikin! 

Jónasi  féllust  hendur.  Eg  gekk  aftur  á  bak  út  úr 
hlöðunni  og  hélt  heynálinni  fram  undan  mér.     Þá  fleygði 


Marjas.  121- 

eg  henni  inn  i  hlöðuna  til  Jónasar,  og  hljóp  heim  svo- 
sem  fætur  toguðn. 

Eg  sá,  að  eg  hafði  verið  gintur  sem  þurs,  og*  að  Jón- 
as  mundi  verða  fjandmaður  minn  alla  okkar  æíi.  Þ  a  ^ 
gerði  nú  minst  til.  Þvi  að  Jónas  var  helmingi  meiri 
fantur  en  Úlfur  óþveginn.  Að  svikja  mig  svona,  eins 
vel  og  eg  hafði  trúað  honum!  Það  hefði  Úlfur  óþveginn 
aldrei  gert.  Og  eg  bjóst  við  einhverjum  afarillum  eftir- 
köstum  —  þeim  mun  ískyggilegri,  sem  eg  vissi  ekki,  hver 
þau  mundu  verða. 

Grimur  kom  heim  af  beitarhúsunum  um  kvöldið,  eins 
og  hann  var  vanur.  En  eg  þorði  ekki  að  bera  vandkvæði 
min  upp  við  hann.  Eg  gekk  að  því  visu,  að  hann  mundi 
ekki  gera  annað  en  sneypa  mig  fyrir  að  hafa  hugsað  til 
að  eiga  nokkur  vináttumál  við  Jónas.  Eg  vissi  ekki^ 
hvað  eg  átti  af  mér  að  gera.  Tilveran  var  fram  úr  öllu 
lagi  skuggaleg. 

—  Viltu  ekki  tæja  fyrir  mig  ullarlagð,  i  stað  þess  að 
híma  svona  eins  og  hengimæna?  sagði  fóstri  minn.  Hann 
sat  á  rúminu  sinu  og  var  að  kemba  fyrir  fóstru  mina. 
Hún  sat  á  stól  hjá  rúminu  við  rokkinn  sinn.  Grimur 
var  farinn  að  flétta  reipi  i  hinum  baðstofuendanum. 

Eg  settist  niður  hjá  honum  og  fór  að  tæja.  Eg  vildi 
eg  væri  dauður,  sagði  eg  við  sjálfan  mig.  Allir  þögðu. 
Rokkhljóðið  og  marrið  í  kömbunum  var  1  eyrum  minum 
eins  og  þytur  af  einhverju  vonzku-veðri. 

Og  óveðrið  skall  á,  þegar  þau  Manga  og  Jónas  komu 
inn  úr  fjósinu. 

Manga  var  heldur  gustmikil.  Hún  sneri  sér  tafarlaust 
að  Grimi. 

—  Þakka  þér  fyrir,  Grimur  minn,  sagði  hún  með 
kuldalegri  blíðu  i  rómnum. 

—  Fyrir  hvað?  sngði  Grimur.  Hann  átti  sér  einskis 
ills  von 

—  Þú  veizt  það  auðvitað  ekki!  Nei,  hvað  ætli  þú 
vitir  það!  sagði  Manga.  Hún  teygði  háðslega  úr  hverju 
orði,     Og  eg  sá,  að  hún  vnr  bólgin  af  vonzku. 


122  Marjas. 

Nei,  Grímur  vissi  ekkert.  Óróleikurinn  var  auðsær 
Á  augnaráðinu. 

—  Þú  veizt  það  auðvitað  ekki,  að  þii  hefir  verið  að 
ihjálpa  þokkapiltinum  þarna  til  þess  að  koma  saman  níði 
um  mig. 

Allir  litu  á  mig.     Mér  fanst  augnaráðið  eins  og  skriða, 
rsem  væri  á  leiðinni  ofan  yfir  mig. 
Grimur  skildi  ekkert  enn. 

—  Eg  hefi  ekki  hugmynd  um,  við  hvað  þú  átt, 
.sagði  hann. 

—  Nei,  náttúrlega  ert  þú  hátt  upp  yfir  það  hafinn,  að 
liafa  hugmynd  um  skessur  .  .  .  eins  og  mig! 

Þá  fór  hún  að  gráta. 

—  Það  getur  verið,  að  eg  hafi  átt  það  skilið  af  öll- 
iim  öðrum.  En  eg  veit,  að  eg  átti  það  ekki  skilið  af 
fþ  é  r,    sagði  hún  með  gráthljóðið  i  kverkunum. 

Eg  hélt  áfram  að  tæja.  En  eg  var  svo  lamaður,  að 
eg  vissi  varla,  hvað  eg  var  aó  gera.     Grímur  laut  að  mér. 

—  Svo  þú  ert  þá  svona,  hvíslaði  hann  að  mér.  Eg 
Tildi,  að  eg  hefði  aldrei  séð  þig.  Eg  vildi,  að  þú  yrðir 
.aldrei  fyrir  öðru  en  svívirðing  alla  þína  æfi. 

Mér  fanst  eg  kikna  allur  við,  eins  og  eitthvert  heljar- 
bjarg  væri  lagt  á  bakið  á  mér. 

—  Hvað  er  eiginlega  um  að  vera?  sagði  fóstri  minn 
og  lagði  frá  sér  kambana. 

—  Ekki  annað  en  það,  sagði  Manga,  að  hann  fóstur- 
rsonur  ykkar  hefir  verið  að  skemta  sér  við  það  að  yrkja 
svívirðilegasta  níð  um  okkur  Jónas. 

—  Barnið?  sagði  fóstra  mín. 

—  0-já,  hann  er  nú  svona  barnslega  saklaus!  sagði 
Manga;  það  er  ekki  furða,  að  þú  hafir  dálæti  á  honum. 
Og  Grimur  var  svo  greiðvikinn  að  hjálpa  honum  til  þess. 

—  Það  er  Ijótt  að  gera  þetta,  Nonni  minn,  sagði  fóstra 
mín.  Hún  sagði  þetta  stillilega.  En  nú  var  byrðin  að 
verða  of  þung.     Og  mér  fór  að  vökna  um  augu. 

—  Og  eg  ætla  að  segja  ykkur  það,  hjónunum,  sagði 
Manga,   að    verði  ekki  Nonni  hýddur  nú,  þá  verð  eg  hér 


Marjas.  123 

ekki  eiíium  degi  lengur.  Það  er  nóg  að  þræla  eins  og 
ambátt  hér  á  heimilinu,  þó  að  eg  fái  ekki  níðkviðlinga 
hjá  fóstursyni  ykkar  í  þokkabót. 

—  Og  eg  kynni  að  mega  skjóta  þvi  inn  i,  sagði  Jón- 
as,  að  nú  i  kvöld  ætlaði  Nonni  litli  að  reka  heynálina  í 
kviðinn  á  mér,  i  þvi  skyni,  sagði  hann,  að  koma  mér  til 
helvitis. 

Mér  fanst  hrollur  fara  um  alla  i  baðstofunni.  Um 
sjálfan  mig  fór  líka  hrollur.  Eg  fann,  að  eg  mundi  vera 
verstur  maður  á  jörðunni.     Og  eg  grét  hástöfum. 

—  Nú  tölum  við  ekki  meira  um  þetta  í  kvöld,  sagði 
fóstra  min. 

—  A  þá  ekki  að  hýða  Nonna?  sagði  Manga.  Eða  á 
eg  að  fara  á  miðjum  vetri? 

—  Eg  ræð  hýðingum  hér,  sagði  fóstra  mín.  Hvað 
sem  hver  gerir  eða  segir.  En  við  tölum  ekki  nokkurt 
orð  um  þetta  framar,  þangað  til  ofsinn  er  farinn  úr  okk- 
ur  .  .  .  Þér  er  bezt  að  fara  að  hátta,  Nonni  rainn.  Eg 
skal  færa  þér  matinn  þinn  i  rúmið. 

—  Eg  hefi  ekki  lyst  á  að  borða,  sagði  eg. 

En  eg  gat  varla  komið  þvi  upp  fyrir  ekka.  Og  eg 
íór  að  tina  af  mér  spjarirnar. 

Fóstra  min  kom  að  rúminu  minu,  þegar  Ijósið  hafði 
verið  slökt  i  baðstofunni.  Hún  settist  á  rúmstokkinn  og 
strauk  hendinni  um  kinnina  á  mér.  Eg  var  enn  að  gráta. 
Hún  laut  niður  að  mér. 

—  Segðu  mér  nú,  Nonni  minn,  hvernig  i  öllu  liggur. 
Segðu  mér  það  alt.  Eg  skil  það  sjálfsagt,  hvernig  sem 
það  er.     Og  þú  veizt,  að  eg  kann  að  fyrirgefa. 

Eg  hætti  að  gráta  og  sagði  henni  alla  söguna,  alt  frá 
þvi  er  rimnahugmyndin  fæddist  á  göngunni  með  Grimi 
um  morguninn  og  þangað  til  eg  bjóst  til  varnar  i  hlöðunni. 

Þá  fór  eg  aftur  að  gráta. 

—  Þetta  er  víst  óttalega  óguðlegt,  sagði  eg. 
Fóstra  min  þagði  við. 

—  En  það  var  lika  Ijótt  af  Jónasi  að  svikja  mig  um 
marjasinn  og  ætla  að  berja  mig,  sagði  eg  þá. 


124  Marjas. 

—  Það  jafnar  sig  alt,  sagði  fóstra  min.  Bíddu  gub 
að  hjálpa  þér  til  að  vera  æíinlega  góður.  Eg  ætla  a5 
biðja  hann  um  það  lika  .  .  .  Góða  nótt,  Nonni  minn. 

Hún  tók  höndunum  utan  um  báðar  kinnar  minar  og 
kysti  mig  .  .  .  Og  eg  fann  frið  ástríkisins  vefjast  utan  um 
sál  mina. 

Fóstra  min  lifði  mörg  ár  eftir  þetta.  Og  einu  sinni 
áttum  við  svipað  tal  sanian,  þegar  er  var  orðinn  fuUtiðar 
maður.  Hún  var  þá  vitaskuld  ekki  dómarinn  lengur. 
En  hún  var  vinur  og  ráðgjaíi. 

Traust  mitt  á  mönnunum  var  horfið.  Og  traust  mann- 
anna  á  mér  var  horfið.  Og  gleðin  var  horfin  úr  hugan- 
um.  Og  sál  min  skalf  í  næðingnum.  Og  dimmir  og  dapr- 
ir  skuggar  sóttu  að  henni. 

Fóstra  min  brosti. 

Og  hún  minti  mig  á  söguna,  sem  eg  hefi  sagt  hér  á  undan. 

—  Ertu  raunamæddari  nú  en  þú  varst  þá?  spurði  hún. 

—  Eg  veit  ekki,  sagði  eg.  En  eg  veit^  að  nú  er  eg' 
ekki  lengur  barn.  Og  eg  veit,  að  þetta,  sem  nú  er  um 
að  tefla,  er  einn  af  hryllilegustu  veruleikum  lifsins,  og- 
ekki  hégómi,  eins  og  þá. 

—  Af  hverju  veiztu  það?  sagði  fóstra  min. 
Eg  þagði,  til  þess  að  átta  mig  á  svarinu. 
En  eg  svaraði  aldrei  neinu. 

Og  fóstra  min  mælti  enn  fremur: 

—  Ef  við  komumst  einhvern  tímann  svo  langt  að  sjá 
það,  að  allar  okkar  áhyggjur  og  sorgir  og  móðganir  og 
reiði,  og  alt  þetta,  sem  þjáir  þig  nú,  er  ekki  annað  en 
barnslegur  hégómi,  ekki  annað  en  skuggar  af  hrófatildri 
heimskunnar  ~  skuggar,  sem  verða  að  engu,  þegar  hrófa- 
tildrið  hrynur  —  þá  sjáum  við  líka,  að  við  höfum  verið- 
börn  —  alveg  eins  og  þú  sér  nú,  að  þú  varst  barn,  þegar 
marjasinn  olli  öldugangi  í  sál  þinni. 

—  En  ef  við  koraumst  aldrei  svo  langt?  sngði  eg. 

—  Þá  er  það  af  þvi,  að  við  sloknum  út  af.  Og  þá 
er    a  1 1    hégómi,  sagði  fóstra  min. 

ElNAR    HjÖRLEIFSSGN. 


PenÍDgaverðið  á  íslandi. 


/.      Verðið  d  peningum  er  óstöðugt. 

Ef  einhver  vildi  vita,  hve  mikið  aí  vaðmáli  væri  i 
vaðmálsstranga,  þá  fengi  hann  sér  stiku  og  mældi  vað- 
málið.  Álnavara  er  öll  mæld  á  þann  hátt^  lögur  er  mæld- 
ur  með  pottamáli,  og  alinin  og  potturinn  er  ávalt  hið 
sama  ár  eftir  ár.  Lengd  álnavöru  og  teningsinnihaldið  i 
lagarvörum  verður  ávalt  mælt  með  mikilli  nákvæmni. 
Sé  einhverjum  forvitni  á  að  vita,  hvers  virði  alin  af  vað- 
máli  eða  pottur  af  lagarvöru  sé,  þá  er  að  koraast  fyrir, 
hve  mikið  af  peningum  verði  að  gefa  fyrir  hana.  Þá  eru 
peningarnir  alinin,  sem  alt  verð  er  mælt  á.  Pening- 
arnir  eða  krónan  er  almenn  verðalin,  og  við  þá  er  allra 
hluta  gildi  miðað,  sem  ganga  kaupura  og  sölum. 

Alinin  og  potturinn  er  áreiðanlegur  mælikvarði,  og 
ávalt  hinn  sami,  þvi  að  það,  sem  alinmálið  eða  pottmálið 
stækkar  við  hita  og  dregst  saman  við  kulda,  er  svo  h'tið, 
að  það  verður  ekki  tekið  til  greina.  Krónan  er  þar  á 
móti  alinmál,  sem  á  stuttum  tima  breytist  mikið,  og  á 
löngum  tima  mjög  mikið.  Til  þess  að  mæla  verðið  með, 
hefir  mannfélagið  teygjuband,  sem  stundum  skreppur  sam- 
an,  en  stundum  tognar.  Auðvitað  hafa  menn  vitneskju 
um  það;  en  það  leynir  sér  oft  lengi,  hverníg  verðmælir- 
inn  hefir  breyzt,  þvi  að  ein  vörutegundin  hækkar,  en  önn- 
ur  lækkar  móti  peningum,  og  til  þess  að  finna,  hvert  verð 
þeirra  er  nú  i  samanburði  við  það,  sem  það  var  einhvern 
tima  áður,  þyrfti  að  vita  verðlag  á  öllum  vörum  í  hvoru- 
tveggja  skiftið.  En  verðlag  á  mörgum  vörum  en  vana- 
legast  algjörlega  gleymt,  þegar  langir  tímar  eru  liðnir. 


126  Peningaverðið  á  Islandi. 

Peningar  hafa  sama  verðið,  sem  góðmálmar  þeir  hafa,  er 
peningar  eru  gjörðir  úr.  GuU  og  silfur  eru  vörur,  sem 
hafa  markaðsverð,  og  breyta  verðinu  eftir  framboði  og 
eftirspurn,  eins  og  aðrar  vörur.  Fyrir  því  eru  þeir  verð- 
alin,  sem  gjörð  er  úr  teygjubandi.  Til  þess  að  komast 
fyrir,  hvert  verð  þeir  hafa,  þarf  að  bera  þá  saman  við 
allar  aðrar  vörur,  sem  töluvert  er  af  i  viðskiftahíinu,  og 
þörf  er  á.  j\Iilli  1820—30  kom  út  á  Bretlandi  bók  eftir 
enskan  mann  T  o  o  k  e^  Verðsaga :  H  i  s  í  o  r  y  «  f  P  r  i  c  e  s, 
og  sýndi  verð  á  25  aðalvörutegundum  um  langan  tíma. 
Þessi  bók  hefir  síðan  verið  lögð  til  grundvallar  fyrir  því, 
hversu  peningar  hafi  fallið  í  verði  á  þeim  tíma;  og  eftir 
að  sú  bók  kom  út,  hefir  það  verið  álitið  nægilegt,  ef  vita 
skyldi  um  verðlag  á  peningum,  að  bera  það  saman  á  aðal- 
vörutegundunum  helztu.  Hitt  skifti  ekki  miklu  máli,  hvort 
t.  d.  að  eldspýtustokkar  eða  nálabréf  er  dýrara  eða  ódýr- 
ara;  þess  gætir  ekkert  móti  vörum,  sem  mikið  þarf  að 
hafa  af  á  hverju  heimili. 

1822  lagði  enskur  maður,  Lowe  að  nafni,  það  til  við 
ensku  stjórnina,  að  hún  skipaði  fasta  nefnd,  sem  mældi 
breytingarnar  á  verðinu  á  1  pundi  sterling  (18  kr.).  Hann 
hugsaði  sér,  að  stjórnin  skipaði  nokkra  menn,  sem  fengju 
sér  áreiðanlegar  skýrslur  um  verðið  á  þeim  vörum,  sem 
mest  væri  eytt  af  á  heimilum  manna.  Um  verðJagið  á 
þessum  vöMiiii  vildi  hann  láta  semja  verðlagsskrá  fyrir 
peninga  (A  table  of  reference),  sem  sýndi  breytinguna  á 
peningaverðinu,  eða  hve  mikið  fengist  fyrir  peninga  á 
hverjum  tima. 

Þessa  verðlagsskrá  átti  svo  að  leggjatilgrundvallar  fyrir 
öllum  peningagreiðslum.  Ef  einhver  hefði  fengið  1000  kr. 
að  láni  um  12  mánuði,  þá  átti  hann  ekki  að  borga  vöxt- 
una,  og  nákvæmlega  1000  kr.  að  auki,  þegar  árið  var 
liðið;  peningaverðlagsskráin  sýndi,  hvað  hann  átti  að 
greiða.  Ef  hún  sýndi,  að  peningar  höfðu  hækkað  um  S^or 
átti  skuldunautur  að  greiða  1030  kr.,  hefði  hún  lækkað 
um  3%,  komst  hann  af  með  að  greiða  970  kr.  Verðlags- 
skráin   átti  einnig  að  leggjast  til  grundvallar  fyrir  launa- 


Peningaverðið  á  Islándi.  12T 

greiðslum.  Ef  maður  átti  að  fá  3000  kr.  i  laun  og  verð- 
lagsskráin  hafði  hækkað  3%,  átti  hann  að  fá  3090  kr.; 
ef  hún  hafði  lækkað  um  3%,  átti  hann  að  fá  2910  kr. 
Lowe  vildi  með  þessari  tillögu  sinni  vega  á  móti  öllum? 
verðbreytingum,  koma  þvi  í  ró  og  jafnvægi,  sem  nú  er 
óendanlegum  breytingum  undirorpið,  og  leiða  í  lög  jafn- 
vægi  i  stað  þess  óróa  og  allrar  þeirrar  áhyggju,  sem  er  í 
för  með  breytingunni  á  peningaverðinu. 

Eftir  að  Vesturheimur  fanst^  1496;  hafa  peningar 
stöðugt  hækkað  i  verði;  þar  voru  silfur-  og  gulhiámur^, 
sem  juku  svo  á  framleiðluna,  að  góðmáhnarnir  hafa  ávalt 
fallið  i  verði  eftir  það  1875  var  það  álit  visindamannay 
að  8  kr.  þá  mundu  hafa  sama  verð  i  rauninhi,  sem  1  kr. 
hafði  1500.  Lækkun  peningaverðsins  heíir  haft  mikil 
áhrif  á  sögu  Norðurálfunnar.  Baráttan  milli  Karls  I.  á 
Englandi  og  parlamentsins^  sem  endaði  raeð  borgarastyrjöld 
og  aftöku  konungsins,  er  álitin  að  stafa  nieira  frá  verð- 
falli  pening^a  en  frá  lunderni  konungsins.  Það  hefir  þótt 
hyggilegt  eftir  á,  þegar  ýmsar  stofnanir  áskildu  sér  tekjur 
sinar  ákveðnar  eftir  kornverði,  eða  verðlagsskrá.  Það  hefir 
t.  d.  kirkjan  hér  á  landi  gjört,  og  raargir  jarðeigendur 
munu  enn  gjöra  hið  saraa,  að  láta  greiða  sér  landskuldir 
og  leigur  eftir  verðlagsskrá.  Hér  á  landi  stafar  þetta 
nokkuð  af  því,  að  hér  hefir  verið  lítið  af  peningum  manna 
i  milli,  og  flest  það  hefir  verið  borgað  með  landaurum  — 
vörum  —  sem  annarsstaðar  hefir  verið  greitt  í  peninguray, 
þar  raeðal  hjúakaup  og  annað. 


//.  Verðlag  á  innlendri  vörii. 
Með  konungsúrskurði  16.  júli  1817'  eru  settar  regiur 
um  verðlagsskrár  á  íslandi,  sera  fylgt  er  enn  i  dag  að 
mestu  leyti.  1818  voru  saradar  að  eins  firara  verðlags- 
skrár  fyrir  alt  landið:  ein  fyrir  Skaftafellssýslur,  önnur 
fyrir  alt  Suðuraratið,  þriðja  fyrir  alt  Vesturanitið;  fjórða 
fyri  fjórar  sýslur  i  Norðuraratinu,  og  fimta  fyrir  báðar 
Múlasýslurnar.     íslenzku    vörurnar,    sem    nefndar    eru    í 


128  Peningaverðið  á  Islandi. 

íþessum  verðlagsskrára,  eru  allar  hinar  sömu,  sem  nú  eru  í 
verðlagsskránum.  En  þegar  litið  er  þessar  gömlu  verð- 
lagsskrár,  er  verðið  á  vörunum  ótrúlega  hátt,  og  stafar 
það  af  þvi,  að  verðið  var  ákveðið  eftir  gangverðinu  á 
dönskum  bréfpeningum,  seni  þá  var  ákveðið  með  úrskurði 
fyrir  hvern  ársfjórðung.  Fyrir  og  um  1818  var  gang- 
verðið  á  bréfpeningum  ákveðið  375  rdl.  sama  sem  200 
rdl.  í  silfri.  1818  verður  gangverðið  250  móti  200  rdl.  í 
silfri.  Útgefendur  Lagasafnsins  segja  um  fyrstu  ára  verð- 
lagsskrárnar,  að  yfir  höfuð  sé  ekki  unt  að  sjá,  eftir  hverju 
gangverði  á  bréfpeningum  þær  séu  reiknaðar.  Vegna 
^ess  verða  fyrstu  verðlagsskrárnar  í  Lagasafninu  alls 
ekki  notaðar. 

En  1830  er  gangverðið  orðið  fast  ákveðið,  103  rdl.  i 
bréfpeningum  sama  sem  100  rdl.  í  silfri.  Verðlagið  hér 
á  landi  er  þá  enn  ákveðið  eftir  bréfpeningaverðinu,  og  ef 
eitthvað  er  fengist  við  verðlagsskrárverðið,  verður  að 
draga  frá  því  3  af  hundraði,  til  þess  að  komast  að  silfur- 
verðlaginu.  Þessir  3^/o  hafa  verið  dregnir  frá  verðlags- 
skrárverðinu  1830  hér  á  eftir.  Að  öðru  leyti  hefir  meðal- 
verðið  þá  verið  fundið  á  þann  hátt,  að  það  er  reiknað 
út  svo  fyrir  Suðuramtið,  að  verðið  i  öllum  sýslunum  er 
margfaldað  með  5,  og  lagt  við  verðið  i  Skaftafellssýslum, 
og  þvi  sem  út  kemur  er  deilt  með  6.  Verðið  í  fjórum 
sýslunum  í  Norðuramtinu  er  margfaldað  með  2,  og  lagt 
við  verðið  í  Múlasýslunum,  og  þvi  deilt  með  3.  Síðan  er 
fengið  meðaltal  fyrir  hvert  amtið  af  þrem  (Vesturamtið  er 
alt  í  einni  einustu  verðlagsskrá);  þau  meðaltöl  eru  lögð  sam- 
an  og  skift  með  þremur,  og  þá  kemur  út  verðlagið  1830, 
þegar  búið  er  að  draga  3%  fi'á.  Dölum  og  skildingum 
er  svo  breytt  i  krónur  og  aura  eftir  lögunum. 

Alveg  sama  aðferðin  hefir  verið  höfð  við  verðlags- 
skrárnar  1850.  En  þá  þarf  ekki  að  draga  frá  3^0  fyrir 
gangverðinu  á  bréfpeningum,  því  að  þá  eru  bréfpening- 
arnir  horfnir  úr  sögunni,  og  í  stað  þeirra  eru  komnir 
seðlar  Þjóðbankans,  sem  eru  innleystir  hvenær  sem  krafist 
^r.    Fyrir  þvi  hafa  þeir  sama  verð  og  silfrið. 


Peningaverðið  á  Islandi.  129 

Alt  þetta  er  gjört  til  þess  að  fá  meðalverð  allra  með- 
;alverða  fyrir  alt  landið.  Eftir  þvi  sem  einhver  verðlags- 
Ækrá  er  gjörð  fyrir  fámennara  umdæmi,  eftir  þvi  vegur 
Mn  minna  á  raóti  hinum.  Ef  einn  kaupmaðurinn  selur 
10  tunnur  af  korni  á  30  kr.,  en  annar  selur  100  tunnur 
.af  korni  á  25  kr.,  þá  er  reikningslegt  meðalverð  27^2 
króna,  en  sanna  meðalverðið  er  það,  sem  alt  kornið  var 
rselt  fyrir,  2800  kr.,  deilt  með  öllu  korninu  sem  selt  var 
110  tunnum,  og  verður  þá  1  þessu  dæmi  kr.  25,45  aurar. 
1900  og  1907  er  sarain  verðlagsskrá  fyrir  hverja  sýslu. 
í>að  raun  vera  afleiðingin  af  hreppapólitíkinni,  því  verð- 
lag  á  innlendura  vörura  fylgist  að  yfir  land  alt,  neraa 
hvað  Skaftafellssýslur  hafa  árura  saraan,  og  svo  langt  sera 
menn  vita,  haft  lægra  verðlag  en  aðrar  sýslur,  og  Gull- 
bringu-  og  Kjósarsýsla  raeð  Reykjavik  og  fsafjarðarsýslu 
•oftast  eitthvað  hærra  verðlag  en  vanalegt  er.  —  Eg  hefi 
^álitið  að  það  sera  raest  væri  koraið  undir,  væri  að  raða 
verðlagsskrára  sýshianna  i  þrjá  flokka,  svo  að  einn  þriðj- 
'ungur  landsraanna  væri  í  hverjura  þeirra.  Með  Vestur- 
amtinu  öllu  voru  taldar  Skaftafellssýslurnar  báðar,  og 
Húnavatnssýsla  og  ísafjarðarsýsla,  sera  er  langfólksflest, 
talin  tvisvar.  Þetta  urðu  6  sýslur  úr  Vesturaratinu,  og  3 
'iir  öðrura  öratum,  en  1  talin  tvisvar,  og  meðaltalið  fengið 
ifyrir  þessa  landshluta  með  því  að  skifta  samtölunni  raeð 
10.  Fyrir  norðan  og  austan  voru  5  sýslur  saraan  allar 
metnar  jafnt;  þar  var  annað  meðaltalið.  Á  Suðurlandi 
-var  verðlagið  í  Gullbringu-  og  Kjósarsýslu  talið  tvisvar; 
ihinar  sýslurnar  eru  Vestraanneyjasýsla,  Árness,  Rangár- 
valla-  og  Borgarfjarðarsýsla;  alls  voru  í  þeim  flokki  5 
verðlagsskrár  (þar  í  ein  tvitalin)  og  saratölunni  var  skift 
með  6.  —  Þannig  voru  búin  til  3  undir-meðaltöl  hvort 
fyrir  sinn  landshluta,  þar  sem  Vs  landsmanna  átti  heima 
:í  hverjum,  þau  lögð  saraan  og  skift  með  þremur,  og  þá 
Jkomu  út  dálkarnir  1900  og  1907. 

Með  þessu  móti  fær  hver  verðlagsskrá  nokkurn  veg- 
inn  það  gildi,  sem  henni  bar  að  hafa  eftir  mannfjöldan- 
íum   í   umdæminu   sem   hún   nær  yfir  1900  og  1907.    En 

9 


m 


Peningaverðið  á  Islandi. 


þar  sem  hvert  amt  er  notað  fyrir  meðaltal  1830  og  1850^. 
þá  kemur  það  af  tveimur  ástæðum:  Verðlagsskrárnar 
voru  alls  íimm,  sýslur  urðu  þvi  ekki  fluttar  milli  amt- 
ani.a  svo  vel  væri,  og  flokkstalan  i  ömtunum  var  næsta 
jöfn  þá,  þótt  Vesturamtið  væri  nokkuð  mannfærra  en  hin 
ömtin  hvort  fyrir  sig.  —  Þegar  þessum  aðferðum  hefir 
verið  beitt  til  þess  að  fá  verðsögu  fyrri  aldar  og  þessarar 
út  úr  verðlagsskránum,  koma  út  þeir  fjórir  dálkar,  sem 
hér  fara  á  eftir. 


1830 

I80O 

1900 

1907 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

1. 

Kýr 

36.21 

50.97 

92.99 

103.88- 

2. 

6  ær 

30.98 

41.24 

64.76 

82.82- 

3. 

12  gemlingar    .     . 

43.73 

57.92 

90.32 

122.50- 

4. 

1  hestur  (V4  hdr.) 

24.18 

32.61 

64.90 

74.13- 

5. 

Hvít    ull    120  pd. 

33.62 

41.36 

59.06 

110.4(> 

6. 

Mislit  ull  120  pd. 

28.16 

35.82 

41.30 

75.79^ 

7. 

Smjör^súrt,  120  pd. 

34.22 

43.60 

68.90 

80.23- 

8. 

Tólg,  120  pd.   .     . 

38.08 

39.96 

34.16 

38.24 

9. 

Vaðmál  120  pd.    . 

70.03 

79.27 

134.50 

132.80' 

10. 

Harðfiskur*)  6  vt. 

33.61 

38.07 

81.59 

79.65- 

11. 

Fiður,  120  pd..     . 

28.22 

55.88 

87.28 

100.38 

12. 

Dagsv.M(hv.5al.) 

28.80 

35.04 

60.72 

69.12- 

13. 

Lambsf.24(hv.5al.) 

51.68 

52.56 

96.96 

99.20* 

14. 

Meðalv.  á    hundr. 

30.82 

33.32 

60.18 

71.80" 

15. 

Meðalverð    á  alin 

0.25 

0.30 

0.50 

0.60» 

III.     Feningaverð  fyrrum  og  nú  horið  saman  við  landaura^ 

Milli  1850  og  1900  er  langt  timabil,  og  hefði  veríð' 
æskilegt  að  fylla  þá  eyðu  með  verðlagsskránum  1875,  sem 
er  þar  mitt  á  miUi.  En  sú  verðlagsskrá,  og  verðlags- 
skrárnar  frá  árunum  1870—80,  segja  svo  algjörlega  rangt 


*)  Sá   harðfiskur   sem   nú   getigur    kaupum   og    sölum  er  á  240  kr^ 
hverjar  6  vættir. 


Peningaverðið  á  Islandi.  131 

til  þess  sanna  verðs,  að  þær  eru  að  öllu  villandi.  Verzl- 
unin  við  fsland  var  þá  rekin  svo,  að  oft  var  meira  boðið 
i  innlendu  vöruna,  en  á  nokkurn  hátt  gat  fengist  fyrir 
hana  á  útlendum  markaði,  þótt  hvorki  væri  reiknað  flutn- 
ingskaup  né  annar  kostnaður,  sem  á  hana  átti  að  fnlla. 
Verðlagsskrárnar  á  þeim  árum  eru  þess  vegna  ekki  reikn- 
aöar  eftir  peningaverði  i  rauninni,  heldur  eftir  nafnverði, 
eins  og  verðlagsskrárnar  fyrir  1820.  Munurinn  sá  einn^ 
að  fyrir  1820  var  farið  eftir  nafnverði  á  bréfpeningum, 
en  1870 — 80  er  reiknað  eftir  nafnverði  á  einhverju,  sem 
ekki  er  til,  þvi  að  peningar  fengust  ekki  í  verzlunum  á 
þeim  dögum,  nema  fyrir  hesta  og  sauði,  sem  Englending- 
ar  voru  þá  að  byrja .  að  kaupa.  Allur  skaðinn  við  að 
kaupa  innlendu  vöruna  og  allur  annar  kostnaður  við  vcrzl- 
unina  var  lagður  á  aðfluttu  vöruna  eiiigöngu.  Það  sem 
á  hana  var  lagt  urðu  ef  til  vill  40— 507o  ^f  verði  hennar 
i  stórkaupum.  Við  þetta  varð  söluverð  á  aðfluttri  vöru 
10— 20^/o  hærra  en  það  þurfti  að  vera,,  og  verð  útfluttu 
vörunnar  10 — 15%  hærra  en  átti  að  vera.  Þetta  verzl- 
unarástand  var  kallað  »svilcamyllnan«.  Allir  verzlunarmenn 
fengu  vörur  í  búðinni,  sem  þeir  voru  1,  með  alt  öðru 
verði  en  aðrir  kaupendur,  og  allir,  sem  höfðu  peninga- 
laun,  reyndu  að  komast  hjá  búðarverðlaginu  með  því  a5 
panta  sem  mest  af  nauðsynjum  sinum  frá  útlöndum.  Um 
það  leyti  byrjuðu  innlendu  verzlunarfélögin  af  þessum 
ástæðum  viðast  hvar.  Við  þetta  verð  hækkar  verðlagið  í 
verðla^sskránni  1875  á  ull,  kjöti,  tólg,  fiski,  lýsi,  öllum 
matvörum  og  sauðfénaði;  sömuleiðis  á  fiðri,  eða  hér  um 
bil  öllum  þeim  vörutegundum,  sem  teknar  eru  hér  að- 
framan,  liklegast  um  10 — 15%.  Svo  er  annað  atriði  var- 
hugavert.  1873  lögleiddu  öll  Norðurlönd  gullpeninga  í 
stað  silfurpeninga.  Um  það  leyti,  sem  lögin  voru  samin 
í  nefndinni,  fengust  15  pund  af  silfri  fyrir  1  pund  af  gulli; 
en  1875  fengust  18  pund  af  silfri  fyrir  1  pund  af  gulli. 
1875  hafa  íslendingar  ekkert  til  að  borga  lítlendar  skuldir 
með  nema  silf ur,  en  silf rið  er  fallið  um  20% ;  af  Þ^í  staf- 
ar  lika,  að  vörur,   sem  eru  keyptar  fyrir  silfur,  verða  að- 

*9 


132  Peningaverðið  á  íslandi. 

vera  alt  að  ^O^/o  dýrari  en  á  móti  gulli.  Meðalverð  allra 
meðalverða  1875  varð  56  aurar;  að  réttu  lagi  hefði  það 
liklegast  átt  að  vera  ^O^/o  lægra,  eða  hér  um  bil  45  aur., 
eða  einh vers  .taðar  miUi  40— 50  aur.,  ef  til  vill  miklu  nær 
40  aurum. 

Þessi  ár^  sem  tekin  eru,  þarf  samt  að  geta  um.  1830 
hefir  velmegun  landsmanna  verið  að  aukast  um  10  ár,  og 
fólkinu  hefir  fjölgað  jafnt  en  fremur  lítið  um  langan  tíma. 
1850  er  fjáreign  landsmanna  í  mestum  blóma  á  19.  öld- 
inni,  að  undanskildum  árunum  1891 — 95;  mislingasóttin 
1846  hafði  höggvið  skarð  í  fólksfjöldann,  en  frá  1830—50 
hafði  fjölgun  verið  stöðug^  að  því  fráskildu.  En  fjölgunin 
var  sein  á  sér  um  þær  mundir,  þegar  meðalæfin  var  34 
ár.  1900  hefir  fólkinu  fjölgað  ákaflega  mikið ;  hér  eru 
komnir  upp  kaupstaðir^  þar  sem  engir  voru  áður;  meðal- 
^fin  er  orðin  56  ár^  útflutningur  á  lifandi  fé  er  bannaður, 
og  við  það  hefir  sauðfé  lækkað  í  verði  og  allar  afurðir  af 
þvi.  Innanlandsmarkaðurinn  er  orðinn  miklu  betri  en 
nokkuru  sinni  áður,  og  það  heldur  uppi  kjötverðinu  og 
fjárverðinu.  1904—07  eru  innlendar  vörur  að  hækka  í 
verði,  sumar  ákaflega,  t.  d.  smjör,  sem  nýlega  er  orðið 
útflutningsvara,  og  kjöt,  sem  kaupstaðir  og  sjávarsveitir 
leggja  sterkar  fölur  á,  og  þá  er  byrjað  víðast  um  land  að 
selja  innlendar  vörur  fyrir  peninga,  svo  um  munar.  Fólk- 
inu  hefir  fjölgað  töluvert  síðustu  árin;  útflutningar  eru 
litlir;  útlendir  menn  setjast  hér  að,  og  mannsæfln  er 
komin  yfir  60  ár. 

Ef  taflan  hér  að  framan  er  höfð  til  þess  að  sýna,  hvað 
peningar  hafa  fallið  í  verði,  þá  er  það  fljótséðast  af  meðal- 
verði  á  alin  þessi  ár,  sem  þar  eru  tekin.  Eftir  meðalalin 
verðlagsskránna  að  dæma  eru: 

25  kr.  1830=30  kr.  1850,  verðlækk.  peninga  verður  þá  20o/o 
25  —  1830=50  —  1900,        —  —  —        100% 

25—1830=60—1907,        —  —  —        140% 

En  sé  tekið  meðaltal  af  vörunum  1 — 13  eða  af  þeim 
vörum,  sem  mest  eru  seldar  og  keyptar  i  landinu,  þá  verða : 


PenÍDgaverðið  á  íslandi.  13^ 

30  kr.  1830=40  kr.  1850;  verðlækkun  peninga    33% 
30  —  1830=67  —  1900,  —  —       123% 

30  —  1830=77  —  1907,  —  —       156% 

Verðlækkunin  er  þá  öUu  meiri  en  eftir  meðalverði  allra 
meðalverða,  og  siðari  hlutföllin  munu  sýna  réttilegar  pen- 
ingaverðið  á  móti  innlendri  vöru  en  hin  fyrri,  því  t.  d. 
hespugarn,  skinnategundir  og  jafnvel  lýsi  eru  vörur,  sem 
gilda  jafnt  til  að  finna  út  meðalverð  allra  meðalverða, 
sem  kýr,  ær,  gemlingar,  hestar,  ull  og  aðalvörurnar,  sem 
taldar  eru,  en  i  ö  II  u  m  k  a  u  p  u  m  og  sölum,  sem  ger- 
ast  um  landið,  vega  þær  litið,  þvi  að  lítið  er  selt  af 
þeim. 

Aður  en  þessum  atriðum  er  slept  að  sinni,  mætti 
benda  á  það,  að  tólg  er  eina  landvaran,  sem  heíir  staðið 
i  stað  um  77  ár;  það  er  auðvitað  sama  sem,  að  tólg  móti 
peningum  heíir  lækkað  í  verði  um  140 — 156Vo-  Verka- 
laun  (eitt  dagsverk  um  sláttinn)  hafa  hækkað  um  140%^ 
sem  svarar  nokkurn  veginn  þvi  sem  peningar  hafa  fallið  í 
verði  eftir  meðalverði  allra  meðalverða  á  landvöru. 

Ef  ungur  maður  hefði  viljað  reisa  bú  1830,  og  ætlað 
að  kaupa  til  búsins  5  kýr,  100  ær,  100  gemlinga  og  10 
hross,  þá  hefði  hann  orðið  að  greiða  fyrir  það  1200  kr. 
Ef  sonarsonur  hans  hefði  viljað  reisa  bú  1900  með  alveg 
sama  skepnufjölda  og  borga  það  alt  í  peningum,  þá  hefði 
hann  orðið  að  greiða  fyrir  skepnurnar  2949  kr.  eða  hér 
um  bil  3000  kr.  Ef  þessi  sonarsonur  mannsins,  sem  fór 
aö  búa  1830,  hefði  dregið  það  til  1907,  heföi  hann  orðið 
aö  greiða  fyrir  sama  skepnufjöldann  3661  kr.,  eða  þrefalt 
krónutalið,  sem  afi  hans  varð  að  láta  af  hendi. 


IV.    Peiiingar  gagnvart  helztu  nauðsynja-  og  munaðarvömm, 

Frá  1850  til  1907  hefir  innlend  vara,  sú  sem  áður  var 
talÍD,  hækkað  tvöfalt  á  móti  peningum.  Þaö  er  sama  sem, 
að  1907  þuifi  2  kr.  til  þess  að  kaupa  það,  sem  mátti  fá 
fyrir  1  kr.  fyrir  57  árum.       En  mikið  vantar  til  þess,  að 


184  Peningaverðið  á  íslandi. 

sagt  verði,  að  peningarnir  hafi  fallið  i  verði  um  helming 
á  landinu  fyrir  þvi.  Landið  þarf  einnig  útlendrar  vöru 
við,  og-  hér  hafa  verið  keyptar  að  kornvörur  fyrir  2400 
þús.  kr.,  og  munaðarvörur  fyrir  sama  verð,  að  öllu  sam- 
töldu,  siðustu  árin.  Af  öllum  kornvörum  eru  keypt  árlega 
hér  um  bil  250  pund  á  hvert  mannsbarn  á  landinu,  af 
kaffi  eru  keypt  14  pund,  sykri  45  pund,  af  öllu  tóbaki 
2^2  pund,  af  vínföngum  og  öli  9,8  pottar  =  18  pund  á 
mann,  eða  samtals  80  pund  af  alls  konar  munaðarvöru  á 
hvert  mannsbarn  á  landinu.  Fáist  verðið  á  þessum  vörum 
fyr  og  nú;  þá  er  búið  að  fá  yfirlit  yfir  helztu  neyzlu- 
vörurnar,  og  hvernig  peningarnir  mælast  á  móti  þeim,  og 
þá  vantar  ekki  mjög  mikið  k,  að  ákveðið  verði,  hvað 
fæði  hvers  einstaks  manns  á  landinu  hafi  kostað  áður  og 
kosti  nú. 

I  landshagsskýrslum  Bókmentafélagsins,  I.  bindi  bls. 
583,  hefir  Sigurður  Hansen  sett  töfiur  um  vöruverð  1849, 
og  þar  eru  taldar  kornvörur  og  munaðarvörur,  og  helztu 
útfluttu  vörurnar  héðan.  Engin  skýrsla  er  til  um  nokkurt 
ár  nær  1850  en  þessi,  og  hér  verður  vöruverðið  1849  að 
gilda  sem  það  væri  1850.  Verðið  sjálft  verða  menn  að 
sjá  i  töfiu  Sigurðar  Hansens,  en  hér  er  sett  verð  eftir 
töflunni  á  það,  sem  ætlast  er  til  að  einn  fullvaxta  karl- 
maður  eyði  á  árinu.  Það  sem  menn  eyða  nú  á  dögum 
er  lagt  til  grundvallar,  og  maðurinn  er  látinn  hafa  eytt 
alveg  þvi  sama  1849  og  menn  eyða  nú,  þótt  ekki  sé  svo 
í  rauninni.  Menn  höfðu  minni  kornmat  þá  sér  til  viður- 
væris  en  nú,  og  minna  var  drukkið  af  kaffl,  og  minna 
eytt  af  sykri,  en  eyddu  miklu  meira  af  vínföngum.  Verðið 
1901  er  tekið  eftir  landshagsskýrslunum,  og  1907  eftir 
því  verði  sem  kunnugt  er. 

a.  Erlendar  vörur: 

1.  Rúgmjöl       264  pd. 

2.  Bankabygg  110  — 

3.  Baunir  40  — 

Flvt  .  :  . 


1H60 

1901 

1907 

kr.  18.00 

kr.  20.00 

kr.  26.00 

—   8.64 

—  12.00 

—  12.00 

—   2.58 

—  6.40 

—  5.60 

kr.  29.22 

kr.  38.40 

kr.  43.60 

Peningaverðið  á  íslandi.  136 

«.  Erlendar  vörur : 

Fluttar  .  .  . 

4.  Munntóbak    10  pd. 

.5.  Kafíibaunir    14  — 

€.  Sykur  45  — 

7.  Brennivin       16  pt. 

b.  Innl,  nauðsynjar: 

8.  Mjólk  150  pt. 

9.  Nautakjöt      50  pd. 

10.  Kindakjöt     100  — 

11.  Fiskur  nýr  100  — 

12.  Saltfiskur       32  — 

13.  Kartöflur  V2  tunna 

14.  Snijör  innl.    30  pd. 

15.  Harðflskur     20  — 

16.  Treyju-  eða  jakka- 
föt 

17.  Sérstök  nærföt  .     . 

18.  Þjónusta  (24  dags- 

verk) —    35.04      —    60.72      —    6912 

19.  Ve  ^-f  húsaleigu  heils 

heimilis    ....      —    25.00       —    60.00       —    84.00 
kr.  221.88      kr.  363.69      kr.  455.92 

Fáeinar  athugasemdir  verður  að  gjöra.  Vera  má  að 
það  sé  of  hátt  að  ætla  manninum  um  árið  264  pd.  af 
rúgmjöli^  sem  er  sett  hér  með  brauðverði;  hann  þarf  það 
að  likindum,  en  neytir  aftur  t.  d.  hrisgrjóna  1  staðinn  fyrir 
eitthvað  af  því;  og  hveitis  fyrir  enn  annan  hluta  af  því. 
En  verðlag  á  hrisgrjónum  og  hveiti  hefi  eg  ekki  getað 
náð  i  1849,  heldur  ekki  hefi  eg  getað  fengið  verðið  á 
kolum  eða  steinoHu  þá,  þvi  hvorugt  fluttist^  en  afleiðingin 
er  sú,  að  eg  varð  að  sleppa  báðum  þeim  vörutegundum. 
Þá  var  hafður  mór  til  eldsneytis,  en  tólg  eða  lýsi  til  Ijósa. 
Að  jafna  mó  móti  kolum  og  tólg  og  lýsi  móti  steinolíu 
treysti  eg  mér   ekki  til.     Þess  vegna  er  þessum  vöruteg- 


1850 

1901 

1907 

kr.    29.22 

kr. 

38.40 

kr. 

43.60 

—    10.00 

— 

20.00 

— 

23.20 

—     6.58 

— 

8.12 

— 

11.90 

—   38.70 

— 

10.57 

— 

10.80 

—     5.76 

— 

13.18 

— 

17.60 

—    12.00 

_ 

25.50 

_ 

28.50 

-      4.00 

— 

14.00 

— 

20.00 

—     8.00 

— 

22.00 

— 

25.00 

—      2.00 

— 

5.00 

— 

9.00 

-      2.88 

— 

5.20 

— 

7.70 

—     3.00 

— 

4.50 

— 

5.50 

—    11.10 

— 

18.00 

— 

24.00 

—      1.60 

— 

2.50 

— 

10.00 

—    24.00 



50.00 



60.00 

—     3.00 

— 

6.00 

— 

6.00 

136  Peningaverðið  á  íslandi.' 

undum  slept  hér.  FuUorðni  maðurinn,  sem  hér  er  rætt 
um,  eyðir  tóbaki  og  brennivíni  fyrir  fjóra  menn;  konur,. 
sem  eru  helmingur  allra  landsmanna,  neyta  hvorugs,  og 
drengir  á  unga  aldri  heldur  ekki.  Annars  er  ekki  neitt 
sérlegt  undir  því  komið,  hve  mikils  hann  er  látinn  neyta 
á  árinu;  hlutfallið  á  vöruverðinu  er  hið  sama,  hvort  sem 
það  er  margfaldað  með  tiu  eða  hundrað,  sé  verðið  rétt 
öll  árin.  Það  skal  fúslega  játað,  að  jafnframt  því  sem 
töluvert  vel  er  lagt  í  fæðið.  þá  er  mjög  litilfjörlega  lagt  i. 
fatnaðinn.  Skófatnaður  t.  d.  er  ekki  nefndur  á  nafn,  þvi 
eg  þorði  ekki  að  hætta  mér  út  í  að  verðsetja  skófatnað- 
inn  1849  móti  þeim  sem  nú  er,  aðallega  af  þvi,  að  eg  veit 
ekkert  hve  marga  íslenzka  skó  ætti  að  leggja  á  móti 
einum  útlendum  skóm,  sera  nú  tíðkast  nær  eingöngu  i. 
kauptúuum. 

Niðurstaðan  af  þessu  er  sú,  að  peningar  hafa  fallið  í. 
verði 

frá  1850  til  1901  um    64o/o 

frá  1850  til  1907  um  lOö^/o 

frá  1901  til  1907  um     25% 

Það  er  með  öðrum  orðum  að  fyrir  það  sem  voru 

100  kr.  i  peningum  1850  verður  að  gefa  164  kr.  í  pen.  1901 
100  —  i        —         1850      —       -      _   205  —  í    —    1907 

og  að  fyrir  það  sem  voru 

100  kr.  í  peningum  1901  verður  að  gefa  125  kr.  i  pen.  1907.- 


V.  Niðurlagsatridi. 
1848  fundust  gullnámur  i  Kaliforníu,  sem  feldu  pen- 
inga  í  verði  um  allan  heim  smátt  og  smátt.  Verðbreyt- 
ingin  er  ekki  komin  til  Danmerkur  1849;  hennar  fer  að- 
kenna  1850  og  næstu  áiin  þar  á  eftir.  Jafnframt,  en. 
meira  siðar,  var  framleitt  svo  mikið  af  silfri,  að  þjóðirnar,. 
sem  höfðu  það  fyrir  peninga,  sáu  sitt  óvænna,  og  breyttu. 
peningunum  í  gullpeninga,    áður   en  silfrið  félli  of  mjög  i 


Peningaverðið  á  íslandi.  137 

verði.  Þess  er  getið  hér  að  framan,  liver  áhrif  silfur- 
verðið  hafði  hér  á  landi  1875.  Þegar  þvi  nær  allar  þjóðir 
1  Norðurálfu  og  Vesturheimi  voru  farnar  að  nota  gullpen- 
inga,  stöðvaðist  guUið  í  verði  nokkurn  tíma,  og  gekk  ým- 
ist  upp  eða  niður,  svo  ekki  var  hægt  að  segja  stundum, 
i  hvora  áttina  gullverðið  hneigðist.  Fyrir  1900  fundust 
gullnámarnir  í  Transvaal,  þar  sem  nú  er  Johannesburg;. 
gullið,  sem  þar  hefir  verið  grafið  úr  jörðu,  heíir  numið 
1000  miljónum  króna  um  árið.  Það  þótti  mesta  furða,  að* 
öU  sú  framleiösla  skyldi  ekki  fella  gullið  sýnilega  i  verðii 
og  margar  getur  voru  að  þvi  leiddar,  hvernig  þvi  væri 
farið.  Sumir  sögðu,  eins  og  satt  var,  að  austurlandaþjóðir 
notuðu  meira  gull  en  áður,  og  það  héldi  verðinu  uppi;. 
aðrir  sögðu,  að  þau  fjarska  kynstur  væru  smíðuð  úr  gulli^ 
og  að  það  héldi  verðinu  uppi ;  menn  gengju  nieð  gulli 
búnar  tennur  í  munninum,  og  það  gull  færi  í  kirkjugarð- 
ana,  þfegar  menn  dæju,  o.  s.  frv.  En  svo  fundust  gull- 
námarnir  i  Klondyke  líka,  og  eftir  aldamótin  síðustu,  eink- 
um  síðustu  árin,  er  gullið  fariö  að  lækka  stórum  í  verði. 
Vegna  þess,  hve  framleiðslan  hefir  verið  gífurlega  mikil, 
og  hve  hún  er  stórvaxin,  eru  engar  líkur  til  að  guUið 
hækki  aftur  í  verði.  Þvert  ci  móti  er  iíklegast,  að  fyrir 
framan  okkur  sé  timabil,  er  gullið  fellur  í  veröi  ár  frá 
ári^  og  fimm  ára  bil  eftir  fimm  ára  bil. 

Með  töflunni  yfir  verðlagsskrárnar  hér  að  framan  var 
sýnt,  að  meöalverð  allra  meðalverða  var  stigið  frá  30  aur. 
1850  upp  í  50  aura  1900,  og  upp  í  60  aura  1907.  Þar  var 
ennfremur  bent  á,  að  meðalverð  allra  helztu  og  mikil- 
vægustu  landaura  heíði  stigið  iir  40  aurum  1850  upp  í  67 
aura  1900,  og  upp  í  77  aura  1907.  Sé  nú  þetta  borið 
saman  við  þá  hækkun  á  verðlagi,  sem  sýnd  er  hér  að 
framan  (IV),  þá  má  fá  þessar  töluraðir,  sem  allar  sýna 
verðíallið  á  peninguni,  eða  gullinu,  þessi  ár.  Verðið  1850 
er  ávalt  gjöit  að  100  kr. 


138  Peningaverðið  á  íslandi. 

Meðal-  Helztu  land-      Fæði,klæðiog 

alin  aurar  húsnæöi 

1850 100  kr.  100  kr.  100  kr. 

1900 167  —  168  —  164  — 

1907  ....     .     .        200  —  193  —  205  — 

Hvernig  sera  maður  veltir  þvi  máli  fyiir  sér,  þá  sýn- 
ist  ekki  vera  unt  að  komast  að  annarri  niðurstöðu  en 
þeirri,  að  frá  1850—1907  liafi  pening-ar  fallið  í  verði  um 
helming,  þannig  að  2  kr.  nú  hafi  sama  kaupmagn,  eða  séu 
það  sama  sem  1  kr.  var  1850. 

En  sé  litiö  có,  timabilið  frá  1900  til  1907  þá  hafa  pen- 
innarnir  fnlliö  í  veröi  þannig: 

Eftir  raeðalalin  allra  meðalálna 

um 20o/o  (kr.  100  -=  kr.  120) 

Eftir  helztu  landaurum  í  verð- 

lagsskrá  um 15%  (kr.  100  =  kr.  115) 

Eftir    verði    á    fæði,    klæðnaði 

og  húsnæði  ura     .     .     .     .       25^0  (kr.  100  =  kr.  125) 

Efalaust  er  réttast  hið  síðasta,  því  að  verkalaun  í  sveit- 
ura  raunu  vera  eittlivað  á  eftir  timanum,  og  hæ.kkun 
þeirra  þess  vesna  ckki  farin  að  hafa  þau  áhríf  á  verð- 
lagsskrárnar,  sem  þau  ættu  að  hafa. 

Aflciðingarnar  af  verðfalli  peninga  cru  hinar  sömu 
hér,  sem  annarstaðar  í  heirainura.  Maður,  scra  hefir 
fengið  til  láns  1000  kr,  út  á  jörðina  sína  1850  og  greiðir 
skuldina  1907,  hann  greiðir  1000  kr.,  cn  ætti  í  raun  réttrí 
a,ð  greiöa  2000  kr.  Maður,  sem  hefir  fengið  vcitt  embæ.tti 
t.  d.  1900  með  oOOO  kr.,  hann  fær  árið  1907  i  rauninni 
€kki  neraa  2250  kr.  i  laun ;  en  ef  hann  ætti  að  standa 
jafn  vel  að  vígi  1907  og  hann  stóð  1900  raeð  3000  krón- 
unura,  þá  ætti  að  greiða  honum  eftir  verðlagsskrá  Lowe's, 
sera  ura  var  getiö  í  byrjuninni,  3750  kr.  Verkamaður 
sem  fekk  3  kr.  í  daglaun  1900,  fær,  séu  honum  borgaðar 
S  kr.  nú,  saraa  sera  2  kr.  25  aura  þá.  Verðfallið  á  pen- 
ingura     Keraur    hér    eins    og    alstaðar    niður    á    göralum 


Peningaverðið  á  íslandi.  139 

skuldum,  og  á  verkalýð,  sem  hefir  peningakaup,  og 
mönnum  með  fastákveðnum  launum;  því  að  verkakaup 
og  peningalaun  eru  jafnan  hækkuð  síðast  af  öllu  vöru- 
verði. 

Englendingar  sem  um  verðfall  peninga  hafa  ritað  ný- 
lega  segja  að  þar  hafi  peningar  fallið  í  verði  um  30^/o 
frá  því  um  aldamótin.  Það  kemur  vel  heim  við  25^0 
hér  á  landi;  England  er  þeim  5^/o  á  undan  ísJandi,  en 
fíjálfsagt    kemur   sú  verðbreyting  líka  hér  innan  skamms. 

Inde.  E1NAR88ON. 


í  páfagarði. 


i. 

Og  hann  hafði  svarist  og  signst  upp  á  það, 
Að  sitja'  eins  og  hraukur  i  nesi 
Og  mjakast  ei  út  fyrir  afvikinn  stað 
Um  æíina,  hvernig  sem  blési. 

Og  trúlega  hélt  'ann  þann  samninginn  sinn; 
Hann  sveikst  eigi  um  tíðast  og  fijótast 
Að  hnykkja  sem  fastast  þau  agnhöldin  inn, 
Sem  ætluðu  að  mást  eða  rótast. 

En  breytt  hafði  nágrend  um  búskaparlag, 
—  Þó  bæina  eins  léti  heita  — 
Hann  sá  það  og  vissi,  en  söng  þenna  brag: 
Af  synd  sprettur  vit  til  að  breyta! 

Hann  hlóð  upp  hvern  torfgarð,  þó  tyldi'  ekki  neitt^ 
Af  tildrinu  meinfúna'  og  illa. 
Flest  störf  hans  og  ræða  var  rústarverkfeitt, 
Tómt  ramb  við  í  skörðin  að  fylla. 

Ef  hjúin  hann  spurðu,  hvort  afbrot  væri  enn 
Ið  einfalda  og  bersýnilega, 
Hann  sagði,  þau  væru  ekki  vísindamenn, 
En  viðssjált  ið  alnáttúrlega. 

Þó  fann  hann  að  viðhaldið  varð  honum  strit, 
Að  vanblessun  settist  i  búið. 


í  páfagarði.  141 

Ei  afli  né  fjárhöld,  sem  færa  mest  nyt, 
En  flest  sem  var  úrkast  og  rúið. 

II. 
Og  félitill  sat  hann  með  ellinnar  ok, 
I  öngum  með  vonirnar  feldar  — 
Menn  reyna  það  einatt  i  erindis-lok, 
Þá  austrið  er  skýjað,  og  kveldar. 

Hjá  hinum  var  búsafnið  hundraða-falt, 
En  hans  hafði  af  'onum  rakast. 
Og  það  sem  að  lafði  var  úrkynjað  alt 
Og  uppdráttarsjúkt,  —  það  var  lakast. 

Hann  fann  til,  sem  allir,  sem  ihaldi  mest 
Oegn  eðli  og  grun  sínum  vinna; 
Þeir  virða  sem  fórnir  sinn  blóra  og  brest 
Á  blótstalli  dygðanna  sinna. 

Því  vönduðum  dreng  getur  dulist,  hver  leið 
Sé  dygð  sinni  færust  til  enda, 
Ef  sannfýsi  og  trúlund  við  embættis  eið 
A  öfugar  göturnar  benda. 

Þvi  íheldni  vönduð  er  úrkostablind, 
Sem  aldrei  má  fyrir  þvi  trúa, 
Að  fremja  þá  hugprúðu  sálgæzlusynd 
Af  sannleiksást  heit  sín  að  rjúfa. 

Þó  sannindi  einföld  i  samhengi  máls 
Sé  sýnd,  á  hún  ráð  það  sem  styður, 
En  það  er  að  verja  sig  viti  sín  sjálfs 
Og  vægðarlaust  hrópa  það  niður. 

III. 
Og  bugaður  sat  hann  með  ellinnar  ok, 
Sá  öreign  og  rústirnar  feldar  — 


142  I  páfagarði. 

Og  það  verða  ömurleg  erindis-lok 
Þá  austrið  er  skýjað,  og  kveldar. 

Hann  varðist  ei  andvarpi,  uppgeflnn  þar, 
Sem  óskundans  reynd  hafði  fengið 
Á  þvi  sem  'ann  hélt  i,  og  hinu  sem  var 
Burt  hrifið  og  af  honum  gengið. 

»Eg  hjöið  þina  varði,  sem  úlfbitin  er, 

Hef  erilinn  staulast  og  þolað; 

En  Drottinn  minn  góður!  hví  merktir  þú  mér 

Alt  mergiaust  og  andlega  volað?« 

Stephan  G.  Stephansson, 


Leo  Tolstoj. 


Erindi  fhitt  i  „Uii  gmen  na  f  élagi  R  eykjavikur". 


Þrír  hafa  rithöfundar  þjóðkunnastir  verið  á  síðasta 
mannsaldrinum:  Þeir  Leo  Tolstoj,  Henrik  Ibsen  og- 
Emile  Zola.  Rit  þeirra  eru  lesin  jöfnum  höndum  a5 
heita  má  með  öllum  mentaþjóðum.  Kenningar  þeirra  eru 
stöðugt  umræðuefni  i  blöðum  og*  tímaritum,  vekja  ýmist 
undrun  og  aðdáun  eða  óvild  og  mótspyrnu.    Allir  eiga  þeir 


144  Leo  Tolstoj. 

-ótrauða  lærisveiiia  og  fylgifiska,  en  jafnframt  ofstækisfulla 
mótstöðumenn,  og  þykir  það  jafnan  ótvírætt  mikilmensku- 
•einkenni.  Þeir  eiga  allir  sammerkt  að  því  er  alvöru 
snertir,  djúpskygni  og  ritsnild,  en  eru  þó  hins  vegar  gagn- 
ólikir  í  ílestum  greinum. 

Tveir  af  höfui^idum  þessum  cru  tiltölulega  nýlátnir, 
en  hinn  þriðji  —  TolstoJ  —  er  enn  á  lífi  og  starfar  af  f uUu 
fjöri  og  eldlegum,  áhuga,  þótt  áttræður  sé  að  kalla.  Hann 
er  og  óefað  sá  maðurinn  þeirra  þriggja,  er  valda  þykir  mest- 
um  táknum  og  stórmerkjum,  og  ber  margt  til  þess  og  þó 
einkum  tvent.  Hann  hefir  nú  um  langt  skeið  beitt  allri 
sinni  andlegu  atorku  til  að  ráða  fram  úr  gátum  tilverunn- 
ar,  leysa  úr  spurningunni  miklu,  sem  varðar  alla  jafnt: 
Hver  er  tilgangur  lifsins?  Og  eftir  að  hann  er  kominn 
að  fastri  niðurstöðu  í  þessu  efni,  gjörbreytir  hann  lifsstefnu 
sinni  á  fullorðins  aldri  og  leitast  við  í  fullri  alvöru  að 
haga  lífi  sínu  eftir  kenningum  sinum,  varpar  frá  sér  auð- 
legð,  metorðum  og  tign  og  lifir  við  meinlæti  og  sjálfsaf- 
neitun.  Þess  vegna  eru  orð  hans  ekki  eins  og  »hljómandi 
málmur  eða  hvellandi  bjalla«.  Hann  kennir  »eins  og  sá 
sem  vald  hefir,«  talar  hvorttveggja  í  senn  af  hinni  dýpétu 
alvöru  og  hinni  frábæ.rustu  snild,  enda  leggja  miljónir 
manna  hlustirnar  við  er  hann  hefur  upp  raust  sína*) 


I. 
Leo  TolstoJ  greifi  er  fæddur  28.  ágúst  1828  (gi.  stil) 
úti  á  landsbygðinni  í  nánd  við  borgina  Tula  í  Rússlandi. 
Hann  er  af  ríku  tignarfólki  kominn,  en  misti  foreldra  sína 
á  ungum  aldri.  SJálfur  hefir  hann  ritað  bók  um  bernsku 
sína  og  æsku,  og  það  af  hinni  mestu  snild,  en  rúmsins 
vegna  leiðum  vér  hjá  oss  að  skýra  nokkuð  frekar  frá  upp- 
^axtarárum  hans.     Skal  þess   aðeins   getið,    að    piltungur 


flöf .  styðst  að  mestu  við  fylgirit  „Review  of  Eeviews"  1906 :  „  T  h  e 
^parables  of  a  prophet,  tales  and  talks  of  Tolstoy,"  en  með- 
ífram  við  ýmsar  heimildir  aðrar. 


^  Leo  Tolstoj  145 

-nokkur  á  reki  við  þá  brædur  heimsótti  þá  einu  sinni,  er 
'Tolstoj  var  etthvað  12  ára  gamall,  og  skýrði  þeim  frá  því, 
að  það  væri  nú  komið  upp  úr  dúrnum  þarna  i  skólanum, 
-er  hann  g'engi  i,  að  enginn  guð  væri  til  og  að  trúarbrögðin 
væru  ekkert  annað  en  rugl  og  vitleysa  og  tilbúningur. 
'Tolstoj  brá  nokkuð  kynlega  við  þetta,  en  eigi  leið  á  löngu 
^ður  hann  sjálfur  tók  að  leggja  stund  á  skólanám  og  varð 
J)á  hið  sama  uppi  á  teningnum  að  þvi  er  hann  snerti. 
Þeir,  skólapiltarnir,  litu  svo  á,  að  trúarbrögðin  væru  ekki 
-annað  en  kreddur,  sem  þeir,  spekingarnir,  gætu  ekki  lagt 
-sig  niður  við,  enda  væri  ekki  öðrum  boðlegt  en  sauðsvört- 
;um  almúganum. 

Að  afloknu  undirbúningsmími  gekk  Tolstoj  á  háskól- 
-ann  i  Kasan.  Lagði  hann  sérstaklega  stund  á  Austurlanda- 
tungumál  og  lögspeki,  en  lauk  aldrei  fullnaðarprófl,  enda 
þurfti  þess  eigi,  þvi  auðurinn  var  nógur  og  erfðagózið, 
Jasnaja  Poljana,  beið  hans  forstöðulaust.  Tók  hann 
þar  við  búi  á  ungum  aldri  og  réðst  þegar  i  ýmsar  um- 
%ætur  á  högum  ánauðugra  landseta  sinna.  Hann  átti  við 
ýmsa  örðugleika  að  stríða,  en  þó  einna  mest  við  liina  og 
Jessa  lesti  og  breyskleika  i  fari  sinu.  Þótt  auðurinn  væri 
mikill  og  ærnu  fé  úr  að  spila  fyrir  einhleypan  mann,  leið 
eigi  á  löngu  áður  hann  var  kominn  í  fjárþröng  svo  mikla, 
^ð  hann  sá  sér  eigi  annað  fært  en  að  taka  sig  upp  og 
.flytja  suöur  i  Kákasuslönd  fyrir  sparnaðar  sakir  og  til  að 
leysa  sig  úr  spilaskuldunum.  Hann  fór  þar  á  dýraveiðar, 
drakk  með  kunningjum  sínum^  reit  hinar  fyrstu  sögur 
sinar  og  gekk  síðan  i  herþjónustu,  er  hann  var  leiður  orðinn 
á  aðgerðarleysinu.  Rússneskar  hersveitir  voru  um  þær 
mundir  að  brjóta  undir  sig  bygðir  og  ból  i  Kákasuslönd- 
lunum. 

Þegar  Krimstríðið  hófst,  1854,  vildi  Tolstoj  fyrir  hvern 
mun  komast  i  herþjónustu  á  vigvellinum,  og  fekk  haiin 
,því  framgengt.  Hann  var  skipaður  í  hersveit  suður  á 
landamærunum,  og  nokkru  eftir  að  umsátin  mikla  hófst 
um  Sebastopol,  var  honum  stungið  inn  í  stórskotaliðssveit 
1  varnarliðinu.     Gortschakoff   fursti,    náfrændi   hans,    var 

10 


146  Leo  Tolstoj 

yfir  liðinu  öllu,  og  komst  Tolstoj  brátt  i  foringjasveitina 
undir  handarjaðri  hans.  Getum  vér  þessa  mest  fyrir  þá 
sök,  að  hann  átti  hér  kost  á  aö  sjá  og  kynnast  ófriðnum 
augiiti  til  augiitis  og  öllum  þeim  ógnum  og  hryðjuverkum^ 
er  honum  voru  samfara.  Hann  mátti  því  af  eigin  reynslu 
mæla  um  þetta  siðar  meir,  er  hann  tók  að  berjast  á  móti 
hernaði  og  blóðsúthellingum. 

Að  afloknum  ófriðnum  gekk  Tolstoj  úr  herþjónustu  og 
settist  að  i  Pétursborg.  Hann  var  eins  og  geta  má  nærri 
boðinn  og  velkominn  i  hóp  hinna  rikustu  og  tignustu 
manna,  þvi  hann  var  eigi  að  eins  auðugur  og  tiginborinn 
sjálfur  og  þar  á  ofan  nýkominn  frá  hinni  drengilegu  og 
harðsnúnu  vörn^  sem  víðfræg  er  orðin  um  heim  allan^ 
heldur  var  hann  einnig  þá  þegar  alkunnur  fyrir  ritsmiðar 
sinar.  Einkum  þóttu  sögur  hans  úr  ófriðnum  á  sér  bera 
ótvíræð  snildarmerkl. 

Hann  átti  það  þrent  í  fórum  sínum,  sem  einna  mest 
þykir  um  vcrt  i  þessu  hfi:  orðstír^  vinsældir  og  auðæfi^  en 
alt  um  það  var  honum  einhvern  veginn  ekki  rótt.  I  fyrstu 
leizt  honum  þetta  að  vísu  einkar  lofsælt  og  giæsilegt,  en 
hann  var  að  eðlisfari  óvenju  hreinskilinn  maður  og  alvöru- 
gefinn.  Hann  fór  að  leitast  við  að  gera  sjálfum  sér  grein 
fyrir,  hvers  vegna  svo  mikið  væri  látið  af  skáldritum  þeim^. 
er  bæði  hann  og  aðrir  rithöfundar  gæfu  út.  »Séu  rit  okk- 
ar«,  sagði  hann  með  sjálfum  sér,  »eins  tilkomumikil  i  raun 
réttri  eins  og  orð  er  á  gert,  þá  hlýtur  það  að  liggja  í  þvi, 
að  við  segjum  eitthvað  það  í  ritum  þessum,  er  heiminum 
riður  stórmikið  á  að  fá  vitneskju  um.  Hvað  er  það  þá^ 
sem  við  kennum?     Hvert  er  þetta  mikla  fagnaðarerindi?« 

Því  lengur  sem  hann  velti  þessu  fyrir  sér,  þess  Ijós- 
ara  varð  honum,  að  rithöfundarnir  og  skáldin  og  lista- 
mennirnir  vissu  reyndar  ekki  sjálfir  hvað  þeir  vildu,  að 
þeir  höfðu  ekkerfc  fagnaðarerindi  á  boðstólum,  en  létu  sér 
oft  nægja  með  listhæfan  búning,  orðfæri  og  kveðanda  i 
efnis  stað.  Þvi  sem  annar  sagði,  mótmælti  hinn,  og  ann- 
ar  lastaði  það  sem  hinn   lofaði.     Og   i  hfi   sjálfra   þeirra- 


Leo  Tolstoj.  147 

þótti  honuin  kcnna   lítillar    alvöru,   siðgæðis  eða    sjálfsaf- 
neitunar. 

Á  seinni  áruni^  þegar  lifsskoðun  hans  var  gjörbreytt 
orðin  og-  hann  tók  að  rifja  upp  fyrir  sér  endurminningarn- 
ar  frá  æskuárunum,  fór  hann  næsta  hörðum  orðum  um 
liferni  sitt  um  þessar  mundir.  »Eg  get  eigi  minst  þessara 
ára«,  segir  hann,  »án  þess  að  hrollur  fari  um  raig  og  við- 
bjóður.  Eg  vóg  menn  i  hernaði,  sóttist  eftir  lifi  þeirra  í 
einvígi;  sóaði  fé  í  spilum,  eyddi  og  spenti  afurðunum,  sem 
bændurnir,  leiguliðar  minir^  framleiddu  með  súrum  sveita^ 
lagði  oft  á  þá  þungar  refsingar  fyrir  litlar  yfirsjónir^  svall- 
aði  með  skækjum  og  dró  menn  á  tálar.  Lýgi,  ránskap, 
óskírlífi  af  ýmsu  tagi,  drykkjuskap,  ofriki  og  morð,  .  .  . 
alt  þetta  framdi  eg  hispurslaust  og  var  þó  talinn  fremur 
siðprúður  maður  af  stéttarbræðrum  mínum.  Svona  lifði 
eg  i  tiu  ár  samí1eytt«. 

Réttast  er  að  taka  það  fram  þegar  í  stað,  að  Tolstoj 
gerir  hér  helzti  mikið  úr  löstum  sinum.  Hann  var  æstur 
mjðg  i  skapi,  er  hann  reit  þessa  »játningu«  sina^  og  er 
þar  á  ofan  að  eðlisfari  nokkuð  öfgafenginn  i  orðura.  Þa5 
er  hernaðurinn,  sem  hann  nefnir  »morð«,  og  tekjurnar 
af  jarðagózi  sinu  telur  hann  »ránsfé«.  Hann  kveður  upp 
áfellisdóm  yíir  lifi  sínu  í  stað  þess  að  lýsa  því  hlutdrægnis- 
laust.  Sú  var  reyndin,  að  hann  lifði  innan  um  stórborgar- 
glauminn  og  dró  dám  af  stéttarbræðrum  sinum,  en  stóð 
þeim  vist  ílestum  framar.  Er  það  eitt  nægur  vottur  í 
þessu  efni,  að  þeim  leizt  þetta  liferni  gott  og  glæsilegt, 
en  honum  fekk  það  þunglyndis  og  samvizkubits.  Hann 
tók  óyndi  hið  mesta  og  hafði  litla  trú  á  þvi,  að  hann  ynni 
nokkurt  gagn  með  ritverkum  sinum.  Hann  þóttist  illa  fær 
um  að  fræ.ða  aðra,  þar  sem  honum  tókst  ekki  einu  sinni 
að  gera  sjálfum  sér  grein  fyrir,  hvað  það  var,  sem  hann 
hafði  fram  að  bjóða.  Að  lyktum  tók  hann  sig  upp  frá 
Pétursborg  og  fiutti  aftur  út  á  búgarð  sinn,  og  hefir  hann 
setið  þar  æ  siðan  að  kalla  má. 

Þegar  hér  var  komið  sögunni,  tók  hann  að  leggja 
allan  hug  á  búskapinn  og  að  bæta  hag  landseta  sinna.  Hanii 

10* 


148  Leo  Tolstoj 

breytti  skyldukvöðunum  í  fast  árgjald  og  varð  maiina 
fyrstur  til  að  veita  þeim  ýmislegt  hag'ræði,  er  ánauðar- 
okinu  loks  var  létt  af  bændastéttinni  áriö  1861.  Hann 
tók  sér  ferð  á  hendur  til  annara  landa  í  þvi  skyni  að 
kynna  sér  alþýðufra^ðslu,  og  kom  síðan  á  fót  hjá  sér  bænda- 
skólura,  er  hann  var  horfinn  heim  aftur.  Hann  lagði  hið 
mesta  kapp  á  ýmsar  umbætur  til  hagræðis  bændastéttinni 
og  var  bændum  hinn  mesti  stuðningsmaður  og  bjargvættur 
í  öllum  greinum.  Eigi  lét  hann  af  að  rita  skáldsögur,  þótt 
litið  gerði  hann  úr  þeirri  list,  en  rit  hans  urðu  með  nokk- 
uð  öðrum  hætti  en  áður,  viðfangsefnin  dýpri  og  tilkomu- 
meiri  og  alvaran  meiri,  og  frægustu  skáldrit  sin  —  »Strið 
og  frið«  og  »Anna  Karenin«  —  reit  hann  um  og  eftir 
þessar  mundir.  En  upp  úr  þessu  tóku  gátur  lifsins  og 
tilverunnar  að  steðja  að  honum  og  fengu  honum  svo  mik- 
illar  áhyggju,  að  hélt  við  sturlun  og  heilsan  bilaði,  þrátt 
fyrir  mikla  Hkamsburði.  Varð  hann  að  lokum  að  hlaupa 
frá  störfum  sinum  og  flytjast  aftur  til  Kirgizabygðar  á 
landamærum  Rússlands.  Lifði  hann  þar  mestmegnis  á 
kaplamjólk  og  hrestist  aftur  smám  saman. 

x4rið  1862  kvongaðist  hann  og  gekk  að  eiga  læknis- 
dóttur  frá  Moskva.  Þeim  hjónum  varð  13  barna  auðið  og 
lifa  8,  en  5  dóu  á  unga  aldri. 

Lúkum  vér  nú  um  sinn  að  segja  frá  ytri  lifskjörum 
Tolstojs,  en  snúum  oss  i  þess  stað  að  hinu  innra  lifihans. 
Skal  hér  i  stuttu  máli  skýrt  frá  hugarstriði  hans  og  fram- 
vexti  þeirrar  lifsskoðunar,  er  hann  að  lokum  kom  sér 
niður  á  og  hefir  haldið  fast  við  æ  siðan. 


n. 

Svo  segir  Tolstoj  sjálfur  frá,  að  hann  hafi  um  fimtugs- 
aldur  tekið  algerðum  sinnaskiftum,  og  er  það  að  visu 
«att.  En  hitt  mun  þó  óefað  rétt,  að  margar  af  skoðunum 
þeim,  er  hann  nú  heldur  fram,  hafi  verið  faríiar:.að  gv^t^. 


Leo  Tolst(^j.  llí^ 

iim  sig  hjá  honuiii  áður.  Margs  konar  angur  og  efasemdir 
gerðu  vart  við  sig,  margs  Konar  gátur  og  spurningar  trufl- 
uðu  huga  hans,  en  hann  kæfði  þær  niður  lengi  vel,  og 
mun  hjónabandssælan  hafa  átt  góðan  þátt  i  að  sefa  hugar- 
strið  hans  um  sinn.  En  svo  fóru  leikar  um  síðir,  að  engin 
bönd  fengu  haldið  lengur.  Spurningin:  »Hver  er  tilgang- 
ur  lífsins,  hfs  mins?«  knúði  æ  fastar  á  dyr  hjá  honura 
og  varð  að  lyktum  svo  nærgöngul,  að  honum  þótti  sem 
hann  fengi  eigi  af  borið^  ef  eigi  væri  leyst  úr  henni. 

Voru  auðæfin  markmið  hfsins? 

Hann  fekk  manna  mest  ritlaun  fyrir  bækur  sínar  og^ 
átti  þar  á  ofan  20^000  ekrur  lands  i  Samarafylki.  Hann 
mátti  þvi  heita  stórauðugur  maður,  og  þó  var  hann  ekki 
ánægður.  En  setjum  nú  svo^  að  honum  tækist  að  safna 
tvöfalt  eða  þrefalt  meiri  auð,  mundi  það  geta  fullnægt 
honum?  Og  þótt  það  kynni  að  fullnægja  honum  í  svipinn, 
—  mátti  hann  ekki  eiga  von  á  þvi  að  dauðinn  kæmi  þá 
og  þegar  og  svifti  hann  öllu  saman?  Þvi  meira  sem  hann 
bygði  velferð  sína  og  ánægju  á  auðnum,  því  ægilegri  hlaut 
dauðinn  að  verða  i  augum  hans. 

Gat  hjúskapar-  og  heimihslánið  þá  ekki  fullnægt  hon- 
um,  ást  konu  og  barna?  Var  ekki  tilgangi  lifsins  náð 
með  þvi? 

Þar  stóð  aftur  grimmur  dauðinn  og  ógnaði  eigi  að 
eins  honum  sjálfum,  heldur  einnig  ástvinum  hans.  Var 
það  ekki  hræðileg  og  hörmuleg  tilhugsun,  að  liann  og  þau 
urðu  að  deyja  og  skilja?  Honum  þótti  þvi  bersýnilegt, 
að  hjúskapar-  og  heimilislífið  fengi  eigi  ráðið  gátuna  eða 
leyst  úr  spurningunni  um  tilgang  lífsins. 

En  orðstirinn  og  frægðin! 

Hann  var  i  þann  veginn  að  geta  sér  heimsfrægð  fyrir 
skáldrit  sin,  og  »orðstir  deyr  aldrei,  hveim  sér  góðan  getr,» 
segir  spakmælið.  Hann  spurði  sjálfan  sig,  hvort  það 
mundi  fullnægja  sér  ef  hann  gæti  sér  aðra  eins  skáldfrægð 
eða  meiri  en  Shakespeare  eða  Moliére,  en  honum  þótti 
sem  svo  væri  eigi.  Ritverk  mannsins  lifa  hann  að  vísu^ 
en  samt  eru  þau  örlögum  timans  háð  og  fyrnast  er  aldir 


150  Leo  Tolstoj. 

renna.  Og  hvers  virði  er  orðstírinn  þegar  maðurinn  er 
sjálfur  kominn  i  gröfina?  Nei,  orðstirinn  ræður  eigi  fram 
úr  rúnum  lifsins. 

Hann  glimdi  án  afláts  við  þessa  dulargátU;  en  var 
lengi  vel  jafn  nær.  Þegar  hann  velti  fyrir  sér  hugsun- 
inni  um  krankleik,  örbyrgð  og  dauða,  þá  virtist  honum 
lifið  vera  þung  byrði,  sem  æskilegt  væri  að  losna  við  sem 
fyrst.  Hann  þóttist  geta  tekið  undir  með  prédikaranum 
og  sagt: 

»Alt  er  hégómi!  Hvaða  ábata  hefir  maðurinn  á  allri 
sinni  fyrirhöfn,  sem  hann  þjáir  sig  með  undir  sólunni? 
Eg  sá  öU  þau  verk  sem  gjörð  eru  undir  sólunni  og  sjá! 
Það  var  alt  hégómi  og  skapraunir!«  — 

Hver  af  oss  fær  óskum  sínum  fullnægt,  eða  er  sæll, 
þótt  hann  fái  það? 

Var  lifið  ekki  i  raun  réttri  eins  og  nokkurs  konar 
hrikaleikur;  sem  oss  er  teflt  út  i  af  einhverju  fitonsafli, 
án  þess  að  vér  fáum  sjálfir  nokkuru  ráðið?  Og  var  þá 
ekki  sjálfsmorð  einasta  athvarfið  og  úrlausnin? 

Um  eitt  skeið  var  honum  ríkt  í  huga  að  fyrirfara  sér, 
en  það  fórst  þó  jafnan  fyrir,  án  þess  að  hann  gæti  gert 
sér  grein  fyrir  ástæðunni.  Honum  var  eins  og  aftrað  frá 
því  af  einhverju  ósýnilegu  afli.  Að  lokum  hugkvæmdist 
honum  að  leita  skýringar  og  úrlausnar  hjá  þeim,  sem 
vitrastir  og  fróðastir  eru  haldnir,  hjá  spekingunum  og 
hinum  skriftlærðu. 

Hann  sneri  sér  þá  fyrst  til  visindamannanna,  en 
græddi  býsna  lítið  á  þvi.  Þeir  bentu  honum  að  eins  á 
»framþróunarlögmálið«.  Tolstoj  vildi  fá  að  vita  hver  væri 
tilgangur  lífsins,  en  þeir  svöruðu  út  i  hött  og  fóru  að 
rausa  um  »uppruna«  lífsins.  Svipað  varð  uppi  á  teningn- 
nm,  er  hann  sneri  sér  til  prestanna.  Hann  komst  brátt 
að  raun  um,  að  þeir  höfðu  ekki  einu  sinni  óbundnar 
hendur  til  að  leita  sannleikans,  þótt  þeir  vildu.  I  sum- 
um  greinum  fylgdu  þeir  meira  að  segja  fram  skoðunum, 
sem  honum  virtust  í  meira  lagi  hvimleiðar.  Þeir  töldu 
t.  d.   hernað   réttmætan,    en   heruað   og   blóðsúthellingar 


Leo  Tolstoj.  151 

liataði  Tolstoj  af  hjartans  insta  grunni.  Hjá  þeim  var  þvi 
•engrar  hjálpar  að  vænta. 

Honum  þótti  nú  einsætt,  að  úrlausnina  væri  eigi  að 
fá  i  fræðikerfum  eða  visindaritum  mannanna.  En  hver 
veit  nema  hann  kynni  að  finna  hana  i  verkum  þeirra? 
Hann  tók  nú  að  lita  í  kring  um  sig  og  urðu  þá  fyrst 
fyrir  honum  stéttarbræður  hans,    auðmennirnir  rússnesku. 

Hann  þóttist  mega  greina  þá  í  þrjá  flokka. 

I  fyrsta  flokki  voru  þeir,  sem  lifðu  blátt  áfram  eins 
og  skynlausar  skepnur  án  þess  að  gera  sér  nokkura  minstu 
grein  fyrir  lifinu  eða  tilgangi  þess.  Á  þeim  var  bersýni- 
lega  ekkert  mark  takandi. 

Þá  var  önnur  tegund  manna,  sem  að  visu  hafði  ein- 
hverja  nasasjón  af  æðri  og  háleitari  hugsjónum  og  alvöru 
Mfsins,  en  þeir  voru  þá  aftur  á  móti  svo  soknir  niður  i 
ritstörf  og  stjórnarstörf  og  búksorg,  að  þeir  gáfu  sér  ekki 
tóm  til  að  sinna  slikum  alvörumálum.  Þeir  voru  svo 
soknir  niður  i  á  h  y  g  g  j  u  í  lifsins,  að  þeir  hirtu  ekki 
að  gera  sér  grein  fyrir  t  i  1  g  a  n  g  i  þess,  eða  tóku 
gildar  skoðanir  annarra  í  þeim  efnum:  einhvers  kirkju- 
félags,  eða  páfa^  eða  rits,  eða  blaðs,  eða  keisara,  eða  ráð- 
herra. 

Að  lokum  urðu  fyrir  honum  sælkerarnir  og  hóghfis- 
mennirnir,  menn,  sem  fundu  til  þess  að  lif  þeirra  var 
snautt  og  tilgangslaust,  en  sögðu  sem  svo:  »Látum  oss 
^ta  og  drekka,  þvi  á  morgun  deyjum  vér!«  Þessir  menn 
voru  fyrirlitlegir  i  augum  hans. 

Eftir  alla  þessa  leit  þótti  Tolstoj  sem  hann  gæti  aftur 
tekið  undir  með  prédikaranum  og  sagt:  »Þá  eg  lagði  hug 
á  að  skilja  speki  og  vísindi,  heimsku  og  vitleysu,  varð  eg 
var  við,  að  einnig  þetta  er  skapraun.  Þvi  þar  sem  vizka 
er,  þar  er  og  mikil  gremja,  og  sá,  sem  eykur  sina  þekk- 
ingu,  sá  eykur  og  sinar  raunir*. 

Og  hann  tók  enn  á  ný  að  örvænta  og  hugði  á  sjálfs- 
morð. 

Þá  rankaði  hann  við  þvi,  að  enn  var  eftir  ein  stétt 
manna,    er  hann  hafði  eigi  leitað  til,    en  það  var  bænda- 


Ió2  Leo  Tolstoj. 

stéttin.  Þótt  ólíklegt  rnætti  þykja  að  hann  græddi  nokkuð 
á  þvi,  vildi  hann  þó  einkis  láta  ófreistað  og  hugði  sem: 
svo,  að  það  væri  stundum  »smælingjum  opinberað,  sera 
vitringum  er  hulið«,  —  og  honum  varð  að  ætlun  sinni. 

Tolstoj  hafði  jafnan  borið  hlýtt  þel  til  bændanna  og 
haft  allmikið  samneyti  við  þá.  Þeir  voru  yfirleitt  blá- 
snauðir  og  fáfróðir  í  flestum  greinum,  þeim  var  iþyngt 
með  alls  kyns  sköttum  og  skyldukvöðum  og  knúðir  til 
herþjónustu  hvernig  sem  á  stóð  fyrir  þeim.  Þeir  urðu 
eigi  að  eins  að  ala  önn  fyrir  sér  og  skylduliði  sínu,  heldur 
og  fyrir  lánardrotnum  sínum,  þvi  af  sveita  þeirra  voru. 
auðæfin  runnin,  sem  tignarflokkarnir  sóuðu  og  svölluðu, 
En  þrátt  fyrir  það  var  eins  og  þeir  hefðu  höndlað  hnossið, 
fundið  ráðninguna  á  gátunni  miklu  um  tilgang  lifsins^ 
Ekki  réðu  þeir  sér  bana,  þótt  andstreymi  og  þjáningar 
bæri  að  höndum,  heldur  báru  kross  sinn  með  þolinmæði 
og  urðu  vel  og  karlmannlega  við  dauða  sínum  þegar  þar 
að  kom.  Hvernig  gat  í  þessu  legið?  Þvi  meir  sem  hann 
hugleiddi  þetta,  þess  Ijósara  varð  honum,  að  bændagarm- 
arnir  litilsvirtu,  sem  ræktuðu  jörðina  í  sveita  síns  andlitiS' 
og  framleiddu  þær  lifsnauðsynjar,  sem  enginn  má  án  vera^ 
lifðu  í  sannleika  nytsömu  og  virðingarverðu  lífi  og  höfðu 
að  ýmsu  leyti  réttari  skilning  á  alvöru  lífsins  og  tilgangi 
þess,  en  bæði  stórmennaflokkurinn,  kennilýðurinn  og  vitr- 
ingarnir. 

Hann  vakti  máls  á  þessu  við  bændurna  sjálfa,  og 
þótt  þeir  ættu  bágt  með  að  koma  orðum  að  því,  þá  þótt- 
ist  hann  samt  finna,  að  þeir  hefðu  fastan  grundvöll  undir 
fótum.  Honum  brá  nokkuð  kynlega  við,  er  þeir  fóru  aðf 
tala  um  að  »þjóna  guði«  og  »lifa  eigi  sjálfum  sér«.  Hann- 
var  löngu  búinn  að  týna  guði,  að  hann  hélt.  Hver  er 
þessi  »guð«?  hugsaði  hann.  Og  nú  hóf  hann  leitina  eftir 
guði  og  lögmáli  hans,  sem  um  leið  er  lögmál  hfsins.  Og 
að  gömlum  vanda  gekk  hann  fram  með  hinni  mestu  ná- 
kvæmni  og  samvizkusemi,  því  alt  vildi  hann  rannsaka 
frá  rótum.  Hann  settist  við  og  þrautskoðaði  hin  fornu 
helgirit  Austurlandaþjóða,  Kínverja  og  Indverja.    Alstaðar 


Leo  Tolstoj.  158- 

fann  liann  brot  af  sannleikanum,  alstaðar  þóttist  hann 
rekja  feril  guðs  og  sjá  vegsummerki  hans,  en  g  u  ð  sjálf- 
an  fann  hann  ekki. 

Að  tilvisun  bændanna  tók  hann  loks  að  leita  fyrir  sér 
í  ritum  hins  Nýja  sáttmála,  —  og  þar  fann  hann  guð  að 
lokum.    Þar  fekk  hann  lausn  á  gátunni  um  tilgang  hfsins. 


IIL 

Allir  menn  eru  i  heiminn  bornir  með  þeim  eðlisgáf- 
um,  er  nefndar  eru  »skynsemi«  og  »samvizka«.  Þær 
kenna  oss  ósjálfrátt  að  gera  greinarmun  góðs  og  ills;  vér 
V  e  r  ð  u  m  ósjálfrátt  að  fallast  á  sumt  og  hafna  öðru.  I 
sérhverjum  af  oss  sefur  eða  vakir  æðra  eðli,  andlegt  eðli, 
guðdómsneistinn.  Að  þvi  skapi,  sem  vér  stöndum  i  sam- 
ræmi  við  það  eða  víkjum  frá  þvi,  að  sama  skapi  erum 
vér  oss  meðvitandi  góðs  eða  ills  i  framferði  voru.  Aðal- 
tilgangur  jarðhfsins  er  þvi  vissulega  sá,  að  leitast  við  að^ 
þjóna,  eigi  hinu  lægra,  dýrslega  eðli  voru,  heldur  þvi 
valdi,  sem  hið  æðra  eðli  vort  sver  sig  i  ættina  við. 
Kristur  tekur  af  skarið  þar  sem  hann  gerir  eitt  úr  sér  og 
hinu  æðra  eðli  sínu;  hann  nefnir  sjálfan  sig  og  oss  »börn 
föðursins*  og  býður  oss  að  vera  fullkomnum  eins  og  faðir 
vor  á  himnum  er  fullkominn. 

Hér  felst  þá  lausnin  á  gátunni  um  tilgang  hfsins. 
Það  er  til  æðra  vald,  sem  kennir  mér  ósjálfrátt  að  greina 
það  sem  gott  er,  og  eg  stend  i  sambandi  við  það  vald : 
meðvitund  min  og  samvizka  er  frá  þvi  runnin.  Tilgang- 
ur  meðvitundnrhfsins  hlýtur  því  að  vera  sá,  að  gera  vilja 
þessa  valds,  með  öðrum  orðum:    að    gera   gott. 

Þetta  •  var  i  aðalatriðunum  niðurstaðan,  sem  Tolstoj 
komst  að  við  rannsókn  sina.  En  hann  þóttist  um  leið 
finna  í  guðspjöUunum,  eða  sérstaklega  i  f  j  a  1 1  r  æ  ð  u  n  n  i 
(Matth.    5.,  6.  og  7.  kap.),  grundvallarreglur  fyrir  breytni 


154  Leo  Tolstoj. 

manna  í  daglegu  lífi,  er  stæði  einmitt  í  fullu  samræmi 
Yið  þessar  æðri  eðliskröfur  mannsins. 

Fjallræðan  hefir  jafnan  verið  talin  einn  af  fegurstu 
gimsteinum  hins  Nýja  sáttmála,  og  samt  hefir  hún  orðið 
mörgum  að  ásteytingarsteini,  þvi  svo  áþreifanlega  ríður 
hún  í  ýmsum  atriðum  í  bág  við  jarðneskar  venjur  og  al- 
þjóðlegt  siðalögmál.  Svo  fór  og  Tolstoj  fyrst  i  stað. 
Hann  gat  ekki  með  nokkuru  móti  felt  sig  við  sumar  af 
kenningum  f jallræðunnar  og  reyndi  lengi  vel  á  allar  lund- 
ir  að  víkja  þeim  við  eftir  sínu  höfði  eða  leggja  í  þær 
einhverja  dularmerkingu.  En  meðan  hann  gerði  það, 
varð  honum  jafnan  torskilin  grundvallarstefnan  í  kenn- 
ingum  Krists.  En  jafnskjótt  og  hann  lagði  beina  merk- 
ingu  í  orð  ræðunnar,  fanst  honum  alt  skýrast  dásamlega. 
Þá  þótti  honum  sem  kenning  Krists  og  líf  samþýddist  til 
fulls  hvað  við  annað  og  rynni  saman  i  eina  órjúfandi  og 
aðdáanlega  heild.  Hann  þóttist  sjá,  að  Kristur  í  þessari 
ræðu  sinni  setti  glögt  fram  aðalkjarnann  í  kenningu  sinni, 
þar  sem  hann  fimm  sinnum  hvað  eftir  annað  skírskotar  til 
þess,  er  »sagt  var  við  forfeðurna<^  og  bætir  svo  jafnan 
við  á  eftir  orðunum:  »en  eg  segi  yður«,  og  eykur  síðan 
við,  útskýrir  eða  blátt  áfram  mótmælir  hinum  fornu 
boðorðum. 

Þær  fimm  meginreglur,  sem  Kristur  setur  hér  fram, 
€rn  þessar: 

í  fyrsta  lagi: 

»Þér  hafið  heyrt  að  sagt  var  við  forfeðurna :  þú  skalt 
ekki  morð  fremja,  en  hver  sem  morð  fremur,  verður  sek- 
ur  fyrir  dóminum;  en  eg  segi  yður,  að  hver  sem  reiðist 
bróður  sínum,  er  sekur  fyrir  dóminum«. 

I  hinum  eldri  biblíuþýðingum  er  hér  inn  í  setninguna 
bætt  orðunum :  á  n  o  r  s  a  k  a,  sem  raska  algerlega  merk- 
ingunni  og  eru  i  sjálfu  sér  fjarstæða,  þvi  enginn  maður 
reiðist  án  þbss  að  hann  þykist  hafa  ástæðu  til  þess,  — 
^nda  standa  þessi  orð  heldur  eigi  í  hinum  beztu  grísku 
frumtextum. 


Leo  Tolstoj.  155 

Fyrsta  meginreglan  er  þá  þessi:  þú  skalt  ekki 
r  e  i  ð  a  s  t. 

Skoðið  þessa  meginreglu  frá  hverju  sjónarmiði  sem 
vera  skal,  rannsakið  hana  á  allar  lundir,  og  þér  munuð 
komast  að  raun  um,  að  hún  er  í  alla  staði  góð  og  gagn- 
samleg.  Jafnvel  líkamleg  og  stundleg  vellíðan  er  að  all- 
miklu  leyti  undir  því  komin,  að  eftir  henni  sé  lifað.  Og 
þótt  þér  eigi  með  öllu  fáið  sneitt  hjá  reiðinni,  þá  forðist 
hana  af  fremsta  megni  og  bælið  hana  niður;  það  mun 
hera  yður  margfaldan  ávöxt. 

í  öðru  lagi: 

»Þér  hafið  heyrt  að  sagt  var:  Þú  skalt  ekki  hórdóra 
drýgja;  en  eg  segi  yður,  að  hver  sem  lítur  á  konu  með 
girndarhug,  hefir  þegar  drýgt  hórdóm  með  henni  i  hjarta 
sínu«. 

Onnur  meginreglan  er  þá  þessi :  Láttu  eigi 
girndirnar   ráða. 

Þar  sem  vér  mennirnir  erum  að  \  msu  leyti  dýrslegs 
eðlis,  fáum  vér  að  líkindum  aldrei  til  fulls  upprætt  girnd- 
ir  vorar.  En  það,  að  vér  erum  breyskir  og  ófullkomnir, 
sannar  eigi,  að  ráðið  sé  eigi  holt  og  viturlegt.  Hafðu  þvi 
sem  bezt  taumhald  á  girndum  þínum,  þótt  þú  fáir  eigi 
með  öllu  útrýmt  þeim. 

í  þriðja  lagi: 

»Enn  hafið  þér  heyrt,  að  sagt  var  við  forfeðurna: 
þú  skalt  ekki  vinna  rangan  eið,  en  þú  skalt  halda  eiða 
þína  við  Drottinn.  En  eg  segi  yður,  að  þér  eigið  alls 
ekki  að  sverja  .  .  .  En  ræða  yðar  skal  vera:  já,  já;  nei,  nei«. 

Tolstoj  leggur  svofelda  merkingu  1  þessa  meginreglu: 
Seldu  engum  í  hendur  ótakmarkað  vald 
yfir   athöfnum    þinum. 

Þú  hefir  skynsemina  og  samvizkuna  til  að  leiðbeina 
þér  í  lífinu.  Ef  þú  afneitar  þeim  leiðtogum  og  vinnur 
einhverjum  jarðneskum  leiðtoga  hollustueið,  —  keisara 
eða  konungi,  forseta  eða  fyrirliða  — ,  þá  getur  svo  farið, 
að  þeir  bjóði  þér  einhvern  tima  að  fremja  höfuðglæp,  t. 
d.   að  drepa  náunga  þinn  eða  ættingja.     í  ávarpi  sínu  til 


156  Leo  Tolstoj. 

nýliðanna  í  flotadcildinni  af  attoknum  hollustueiði,  mintí 
Vilhjálmur  keisari  II.  þá  á,  að  nú  hefðu  þeir  skuldbundið 
sig  til  að  hlýða,  jafnvel  þótt  hann  byði  þeim 
að    skjóta    feður    sina! 

I  fjórða  lagi: 

»Þér  hafið  heyrt  að  sagt  var:  auga  fyrir  auga  og  töna 
fyrir  tönn.  En  eg  segi  yður :  þér  skuluð  ekki 
risa  gegn  meingjörðamanninum,  heldur 
slái  einhver  þig  á  hægri  kinn  þina,  þá  snú  þú  einnig 
hinni  að  honum«. 

Þetta  boðorð  hefir  orðið  flestum  mönnum  að  ásteyt- 
ingarsteini,  enda  riður  það  býsna  áþreifanlega  í  bág  við 
sjálfsþótta  manna  og  sómatilfinningu.  Tollstoj  streittist 
lengi  á  móti  þessu  boðorði  og  reyndi  að  teygja  það  og 
útskýra  á  ýmsa  lund,  en  eigi  varð  honum  rótt  fyr  en 
hann  gekk  að  því  skilyrðislaust.  Það  skal  þegar  skýrt 
tekið  fram,  að  Tolstoj  tekur  þessi  orð  Krists  i  strangasta 
og  bókstaflegasta  skilningi  og  telur  það  undir  engum  at- 
vikum  réttmætt  að  beita  valdi  við  nokkurn  mann  eða 
þröJigva  eða  takmarka  frjálsræði  hans  á  nokkurn  hátt. 
Hann  afneitar  skýlaust  öUu  stjórnarvaldi,  hverju  nafni 
sem  nefnist,  og  öllu  lagavaldi  eða  löggjafarvaldi,  og  kann- 
ast  jafnvel  ekki  við  sjálfan  eignarréttinn.  Þvi  miður  er 
hér  ekki  unt  að  skýra  til  fulls  ástæður  og  rökfærslur 
Tolstojs  i  þessu  efni.  Að  eins  skal  þess  getið,  að  hann  álít- 
ur  að  þjónar  hins  góða  eigi  að  sigrast  á  hinu  illa  og 
uppræta  það  með  breytni  sinni  og  eftirdæmi,  en  eigi  með' 
harðneskju  eða  m.ótspyrnu,  og  hann  er  á  þvi  að  það 
mundi  takast  með  tið  og  tíma. 

Síðasta  atriðið  er  þetta: 

»Þér  hafið  heyrt  að  sagt  var:  Þú  skalt  elska  náunga 
þinn  og  hata  óvin  þinn.  En  eg  segi  yður:  Elskið 
ó  V  i  n  i  y  ð  a  r  .  .  .  til  þess  að  þér  verðið  börn  föður  yðar 
sem  er  á  himnum;  þvi  að  hann  lætur  sól  sína  renna  upp 
yfir  vonda  og  góða  og  rigna  yfir  réttláta  og  rangláta. 
Því  að  ef  þér  elskið  þá  sem  yður  elska,  .  .  .  hvað  frábært 
gjöriðþérþá?    Gjöra  ekki  jafnvel  heiðingjarnir  hið  sama? 


Leo  Tolstoj.  157 

Verið  þér  því  fullkomnir,  eiiis  og  yðar  himneski  faðir  er 
fullkominn«. 

I  þessum  fimm  grundvalíarboðorðum  felst  þá  kjarn- 
inn  1  kenningum  Krists,  og-  eru  þau  með  þeim  hætti,  að 
svo  framarlega  sem  menn  veittu  þeim  móttöku  eða  jafn- 
vel  að  eins  freistuðu  að  fylg'ja  þeim,  þá  mundi  það  g'jör- 
iDreyta  mannlegu  lífi. 


IV. 

Það  var  nálægt  1880  að  Tolstoj  komst  að  þessari 
niðurstöðu.  Þá  var  gátan  að  fullu  ráðin,  sem  liann  var 
búinn  að  glíma  við  árum  saman,  og  sálarlriðurinn  fund- 
inn.  Þar  kom  hann  sér  niður  á  þá  lifsskoðunj  er  hann 
heíir  haldið  fast  við  æ  síðan  og  eigi  vikið  frá  eitt  fótmál. 

Fyrsta  aíieiðingin  af  þessari  sannleikans  viðurkenn- 
ingu  var  gagnger  breyting  á  siðferðismeðvitund  hans. 
Hann  komst  óðar  að  þeirri  niðurstöðu,  að  margt  af  þvi^ 
sem  hann  áður  hafði  talið  gott,  var  í  raun  og  veru  ilt, 
og  að  hins  vegar  margt,  er  hann  hafði  talið  ilt,  var  í 
sannleika  gott. 

Sé  það  eða  eigi  það  að  vera  aðaltilí;angur  lifsinS; 
að  taka  höndum  saman  við  föðurinn  á  himnum  til  að 
greiða  hinu  góða  veg,  þá  nær  það  engri  átt;  að  leggja 
kapp  á  að  raka  saman  fé  í  eigingirnisskyni  og  féfletta 
náungann.  Þvert  á  móti.  Að  réttu  lagi  ætti  það,  sem 
eg  ræni  frá  bræðrum  mínum,  að  teljast  mér  til  skuldar^ 
en  hitt  til  afgjalds,  sem  eg  vinn  þeim  til  gagns.  Vér 
eigum  þvi  að  kosta  kapps  um  að  taka  eins  lítið  frá  öðr- 
um,  en  aftur  á  móti  að  miðla  öðrum  eins  miklu,  og  unt  er. 

I  stað  þess  að  lifa  á  krásum  og  sælgæti,  ættum  vér 
að  sjálfsögðu  að  lifa  svo  hófsamiega  og  sparneytnislega  í 
mat  og  drykk;  sem  framast  má  verða. 


158  Leo  Tolstoj. 

I  stað  þess  að  berast  mikið  á  i  klæðaburði,  ættum 
vér  að  kla^ðast  sem  einfaldast  og  óbreyttast,  því  vér  er- 
um  allir  böni  hiiis  sama  föður. 

I  stað  þess  að  ætla  sjálfum  oss  léttustu  störfin  og- 
löðurmannlegustu  og  leitast  við  að  koma  stritvinnunni  og 
hiiium  hvimlciðaii  störfum  á  þá,  sem  oft  eru  burðaminni 
og-  þar  á  ofan  vansælli  en  vér,  eða  ekki  eins  fram- 
hleypnir  og  oigingjarnir^  ættum  vér  að  telja  oss  skylt  að 
taka  að  réttri  tiltölu  þátt  í  hinum  hvimleiðaii  störfum  og 
slitvinnunni. 

Jafnhliða  þessum  byltingum  í  siðfcrðislífi  hans,  fóru 
og  byltingar  i  ytra  lifi  hans,  dagiegum  háttumj  og  var 
það  bein  afleiðing  af  hinu.  Tolstoj  hefir  aldrei  látið  stað- 
ar  numið  á  miðri  leið;  heldur  jafnan  runnið  skeiðið  á 
enda  og  tekið  öllum  afleiðingum.  Hann  gjörbreytti  um 
þessar  mundir  öllum  hfsháttum  sínum.  Áður  hafði  hann 
lifað  »i  vellystingum  praktuglega«  að  auðmanna  og  aðals- 
manna  hætti,  en  upp  fiá  þessu  tamdi  hann  sér  hina 
mestu  sparneytni.  Hann  bragðaði  hvorki  ket  né  krásir, 
heldur  nærðist  einungis  á  kornmetij  kálmeti  og  ávöxtum, 
og  það  af  skornum  skamti.  Vin-  og  tóbaksneyzlu  lagði 
hann  af  með  öllu.  Lengi  vel  hélt  hann  trygð  við  teið, 
þjóðdrykk  Rússa^  en  hætti  þó  við  það  að  lokum,  enda 
hefir  hann  lagt  meir  og  meir  að  sér  með  aldrinum. 
Hann  gengiir  að  jafnaði  fremur  fátæklega  klæddur  á 
bænda  vísu^  i  síðum  línkyrtli  gyrtum  að  miðju^  og  ber- 
fættur  að  sumrinu  til.  Hann  leggur  hina  mestu  áherzlu 
á  alla  líkamlegu  vinnu,  enda  gengur  hann  sjálfur  að 
verkum  á  heimilinu.  Hann  starfar  að  heyvinnu  og  korn- 
skurði  á  sumrin,  en  leggur  í  ofninn  hjá  sér  og  ber  vatn  á 
vetrum.  Skósmíði  nam  hann  á  gamals  aldri  og  gerir  sér 
sjálfur  á  fæturna. 

Tolstoj  hefir  þannig  i  öllum  greinum  leitast  við  að 
sníða  lif  sitt  eftir  kenningum  sinum.  En  hann  hefði  þó 
gert  enn  betur^  ef  hann  hefði  sjálfur  mátt  ráða.  Hann 
var  um  eitt  skeið  fastráðinn  i  að  afsala  sér  öllum  eigum 
gefa    þær   fátækum,   þvi   að    réttu  lagi  þóttist 


Leo  Tolstoj.  .  159' 

hann  enga  eignarheimild  hafa  á  þvi  fé.  En  þá  tók  kona 
hans  i  strenginn.  Hún  er  hinn  mesti  kvenskörungur^ 
iðjusöm,  stjórnsöm  og  ráðdeildarsöm.  Hún  aftók  með  öllu 
að  fleyja  eignum  þeirra  út  i  buskann  á  þann  hátt,  er 
Tolsoj  hafði  i  huga.  Hann  var  þá  þegar  orðinn  aldraður 
og  lasburða,  og  hún  treystist  eigi  að  vinna  fyrir  fjöl- 
skyldunni,  enda  hraus  henni  hugur  við  fátæktinni  og  ör- 
byrgðinni  ofan  á  hóglífið  og  auðinn.  Tolstoj  sótti  þetta 
mál  svo  fast,  að  hún  tók  að  lokum  af  skarið  og  hafði  í 
hótunum  við  hann  um  að  leita  fuUtingis  hjá  yfirvöldun- 
unij  ef  hann  léti  eigi  af  fyrirætlun  siuni.  Hann  lét  þá 
loks  undan  siga  og  urðu  þær  lyktir  á  málinu,  að  hann 
afsalaði  sér  öllum  eignum  sínum  og  fekk  henni  þær  i 
hendur,  og  hefir  hún  síðan  haft  allan  veg  og  vanda  af 
hús-  og  bústjórninni.  Má  án  efa  telja  þetta  heppileg  úr- 
slit,  því  að  öðrum  kosti  hefði  Tolstoj  að  Hkindum  ekki 
lifað  fram  á  þennan  dag. 

Þrátt  fyrir  mótspyrnu  sina  i  þessu  efni,  ber  kona 
Tolstojs  hina  mestu  lotningu  fyrir  manni  sinum  og  skoð- 
unum  hans,  enda  er  sambúð  þeirra  hin  ástúðlegasla.  Hún 
fylgir  starfi  hans  með  athygii  og  er  honum  hin  mesta 
hjálparhella  i  hvivetna.  I  heimilisháttum  sveigir  hún  til 
eftir  kreddum  hans  sem  framast  má  verða.  Hún  forðast 
alt  óhóf  og  eyðslusemi.  Dæturnar  berast  ekkert  á  í  klæða- 
burði,  sem  þó  er  tízka  með  ríkum  hefðarmeyjum,  og  heim- 
boð  og  skemtanir  er  með  öllu  lagt  niður.  Vín  sést  eigi  á 
borðum  hversdagslega  og  er  það  fátítt  með  heldra  fólki. 
Samt  sem  áður  er  heimilið  að  vissu  leyti  eins  og  tvískift. 
Heimilisbragur  og  heimilisbúnaður  er  allur  að  þvi  er  til 
þeirra  mæðgnanna  kemur  með  heldra  fólks  sniði,  stofu- 
gögn  og  húsbúnaður  einkar  smekklegur.  og  jafnvel  skraut- 
legur.  En  þegar  lokið  er  upp  hurðinni  að  vinnuklefa 
húsbóndans,  stingur  heldur  en  ekki  í  stúf.  Það  er  eins 
og  komið  sé  i  aðra  veröld.  Alt  er  skrautlaust  og  þó  lát- 
laust,  veggirnir  berir  og  húsbúnaður  af  skornum  skamti. 
Tvö  borð  standa  á  miðju  gólfi  hlaðin  bókum  og  blöðum,. 
bókaskápur,   hvilubekkur   og  tveir  eða  þrir  stólar  standa 


ItO  Leo  Tolstoj 

oipp  að  vegnum,  og  þar  með  búið.  Það  er  auðséð  á  öllu, 
.að  húsráðandi  heflr  litlar  mætur  á  skrauti  og  þægindum. 
En  þrátt  fyrir  alt  þetta  unir  Tolstoj  þó  eigi  hag  sín  an 
sem  bezt.  Hann  á  bágt  með  að  verjast  þeirri  tilhugsun, 
að  hann  breyti  sjálfur  þvert  ofan  i  kenningar  sínar;  þar 
sem  hann  lætur  það  viðgangast,  að  þau  hjónin  lifi  í  nokk- 
urs  konar  skraulhýsi  meö  börnum  sinum  og  njóti  ýmsra 
þæginda  nútiðarhfsins  og  hlaði  saman  auðæfum. 


Um  það  bil  er  Tolstoj  breytti  skoðunum  sinum  og 
hfsstefnu,  var  hann  orðinn  viðfrægur  maður  fyrir  skáldrit 
sin  og  rakaði  saman  fé,  því  blöð  og  tímarit  og  bókaút- 
gefendur  sóttust  mjög  eftir  ritum  hans,  og  ölhim  var  þeim 
jafnharðan  snarað  á  flest  Norðurálfutungumál.  En  eftir 
sinnaskiftin  mikiu  breytti  hann  algerlega  til  um  efni  og 
rithátt^  og  var  það  eðlileg  afleiðing  af  skoðanabreyting- 
unni.  Hann  gerði  htið  úr  sjálfri  skáldskaparlistinni  út  af 
fyrir  sig  og  áleit  að  hún  ætti  engan  rétt  á  sér.  Allar 
listir  áttu  að  hans  áhti  að  ganga  i  þjónustu  siðferðislög- 
málsins  og  á  einhvern  hátt  að  miða  til  eflingar  siðferðis- 
lifsins.  Sjáifur  reit  hann  upp  frá  þessu  eingöngu  alþýðu- 
sögur  og  var  aðalkjarni  þeirra  jafnan  einhver  siðferðis- 
boðskapur*).  Hér  að  auk  samdi  hann  fjölda  alvarlegra 
rita,  er  öil  miða  tii  að  izreiða  á  einhvern  hátt  úr  hinum 
örðugu  viðfangsefnum,  er  mannkynið  iieflr  verið  að  giíma 
við  frá  aiaa  öðii. 

Viðfangsefnin,  sem  hann  sneri  sér  að^  eru  þau,  sem 
mest  þykir  um  vert  i  iiflnu  og  að  réttu  iagi  mætti  nefna 
hina  sönnu  »iifsspeki«.     Það  voru  þau  visindi,  sem  Móses, 


*)  Má  hér  t.  d.  sein  sýnishorn  benda  á  sögurnar  „Dæmdur  fyrir 
sakleysi"  og  „Guð  er  kærleikur",  sem  prentaðar  eru  ,  i  Iðunni  V.  bls. 
404  og  VI.  bls.  180. 


Leo  Tolstoj.  161 

:Sólon,  Sókrates,  Konfúcíus,  Marcus  Aurelíus  og  Spínóza 
lögðu  stund  á,  og  allir  þeir  menn  aðrir,  er  bezt  hafa  þótt 
rsiðaðir.  Hann  rannsakaði  afleiðingarnar  af  góðum  verk- 
um  og  illum,  leitaðist  við  að  sýna  fram  á,  hvað  skynsamt 
væri  eða  réttmætt  í  mannlegum  stofnunum  og  trúarsetn- 
ingum,  hversu  menn  ættu  að  lifa  til  þess  að  tryggja 
Tiverjum  einstakling  sem  bezta  líðan  og  sem  mestan  þroska, 
hverju  menn  ættu  eða  ættu  ekki  að  trúa  og  hvernig  menn 
.ættu  að  bæla  niður  ástríður  sínar  og  kosta  kapps  um  að 
liöndla  hið  sanna  hnossið. 

Tolstoj  er  að  likindum  allra  rithöfunda  vandvirkastur, 
þeirra  er  nú  eru  uppi.  Hann  er  aldrei  ánægður  með  rit 
sin  heldur  en  líf  sitt.  Hann  margritar  bækur  sínar,  alt 
.-að  15  eða  16  sinnum  sumar,  áður  honum  líkar,  breytir, 
styttir  og  strikar  út  i  sifellu,  fágar  og  sléttar  þar  til  engar 
misfellur  sjást,  enda  er  ritháttur  hans  svo  Ijós  og  skýr, 
að  undrum  sætir.  Rithönd  hans  er  aftur  á  móti  svo  ólæsi- 
leg,  að  enginn  kemst  fram  úr  henni  nema  kona  hans  og 
íbörn,  og  verða  þau  þvi  að  afrita  handritið  jafnóðum  og 
hann  leiðréttir,  og  er  það  ekkert  smáræðisverk.  Þegar 
svo  loks  prófarkirnar  koma  úr  prentsmiðjunni,  byrjar  hann 
aftur  á  nýjan  leik.  Alt  ber  þetta  vott  um  hina  framúr- 
skarandi  iðni,  vandvirkni  og  nákvæmni  hans,  enda  hefir 
hann  sjálfur  látið  sér  um  munn  fara,  að  ritsnild  væri  ekki 
i  öðru  innifalin  en  framúrskarandi  vandvirkni  og  þolin- 
mæði,  þótt  fáir  munu  skilyrðislaust  á  það  fallast  fremur 
^n  margt  annað  i  kenningum  hans. 

Þegar  Tolstoj  tók  djarflega  og  einarðlega  að  hreyfa 
ihinum  nýju  kenningum  sinum,  bjuggust  allir  við  að  hann 
mundi  sæta  ofsóknum  af  stjórnarinnar  hendi.  En  hún 
-taldi  skynsamlegra  að  hreyfa  ekki  við  honum  sjálfum, 
iheldur  hefti  að  eins  útbreiðslu  á  nokkrum  ritum  hans, 
Æeldi  langa  kafla  úr  öðrum,  og  sendi  helztu  vini  hans  og 
iylgifiska  i  útlegð.  Kirkjumálastjórnin  gekst  fyrir  því  að 
:gefin  voru  út  rit,  sem  andmæltu  skoðunum  hans,  sigaði 
aajósnarmönnum   á   hann  og  vini  hans  og  bannsöng  hann 

11 


162  Leo  Tolstoj. 

að  lokum,  en  þó  svo  slælega  og  hikandi,  að  einsætt  þóttí 
að  hún  blygðaðist  sín  fyrir  tiltækið. 

Hlifðarsemi  rússnesku  stjórnarinnar  við  Tolstoj  á  rót 
sina  að  rekja  til  tveggja  ástæða  gagnóhkra.  önnur  ástæð- 
an  er  sú,  að  stjórnin  þykist  eigi  þurfa  að  óttast  Tolstoj. 
eða  byltingarkenningar  hans  heima  fyrir^  sökum  þess  að 
þær  hafa  mjög  litU  áhrif  á  almenning.  Alþýða  manna  í 
Rússlandi  hefir  næsta  litla  hugmynd  um  skoðanir  hans 
eöa  misskilur  þær  gersamlega.  Hann  hefir  alment  orð  á 
sér  fyrir  mannkosti  sina  og  þykir  góður  »húsbóndi«,  eins 
og  bændurmr  komast  að  orði.  Að  öðru  leyti  þekkja  menn 
litið  til  hans  annað  en  það,  að  það  orð  leikur  á,  að  hann 
sé  sérvitringur  sem  hafi  tekið  upp  á  þvi  að  klæðast  bænda- 
búningi  og  lifa  á  bændavisu,  þótt  hann  sé  maður  stór- 
auðugur,  og  það  finst  þeim  að  eins  kátbroslegt.  Rúss- 
neskir  stjórnmálaflokkar  hafa  engar  mætur  á  honum,  því 
hann  fylgir  engura  þeirra  að  máli.  Hann  viðurkennir 
meira  að  segja  en^si  stjórn  og  þar  af  leiðandi  engin  stjórn- 
mál.  Aftur  ei  u  áhrif  hano  með  öðrum  mentuðum  þjóðuni 
stórmikil.  Hann  er  eiiis  víðfrægur  og  mikils  metinn  með 
öðrum  þjóðum;  eins  og  hann  er  htt  kunnur  meðal  alnienn- 
ings  á  Rússlandi.  Ef  nokkurri  harðneskju  eða  ósanngirní 
væri  beitt  við  hann  af  hendi  rússnesku  stjórnarinnary 
mundi  það  mælast  mjög  illa  fyrir  i  öðrum  löndum  og 
óvist  nema  erlendar  stjórnir  kynnu  að  skerast  i  leikinn. 
Á  þessum  tveim  ástæðum  er  það  vafalaust  bygt,  að  Tol- 
stoj  hefir  mátt  una  Kfi  sinu  i  ró  og  næði  án  nokk- 
urrar  áreitni  af  stjórnarinnar  hálfu. 

Útlit  Tolstojs  er  í  fullu  samræmi  við  hf  hans  og  kenn- 
ingar.  Það  er  talsvert  ofstækis-  og  meinlætisbragð  að 
yfirsvipnum.  Hann  er  meðalmaður  á  hæð  og  nokkuð  lot- 
inn  i  herðum.  Andlitið  er  stórskorið,  nefið  breitt  og  nas- 
irnar  fiáar,  ennið  hátt  og  munnurinn  hrikalegur  og  ein- 
beittur.  Augun  eru  smá,  en  hvöss  og  snör,  og  brýrnar 
miklar  og  loðnar.  Allur  er  svipurinn  alvöruþrunginn  og: 
fremur  harðneskjulegur. 


Leo  Tolstoj.  16» 

Tolstoj  má  óhikað  telja  einn  hinn  atkvæða-  og  áhrifa- 
mesta  rithöfund  nú  á  dögum.  Hann  er  spámaður  á  sina 
visu,  þótt  eigi  sé  hann  óskeikull.  Hlutverk  það,  sem 
hann  hefir  með  höndum,  er  að  efla  og  staðfesta  riki  guð& 
á  jörðunni,  eða  með  öðrum  orðum:  ríki  sannleikans  og^ 
kærleikans.  Ætti  það  að  réttu  lagi  að  vera  sameiginlegt 
hlutverk  vor  allra. 

JÓN  JÓN880N,   sagnfr. 


11"^ 


Ættarnöfn. 


Menn  eru  að  hugsa  ura  málið.  Skoðanirnar  skiftast. 
Mig  langar  til  að  visa  veg  i  þvi,  sem  allir  ætti  að  geta 
gengið  saman. 


Flestir  þeir  menn,  sem  eg  hefl  séð  eða  heyrt  minnast 
á  ættarnöfn  og  eru  þeim  mótfallnir,  hafa  rent  þeirri  megin- 
stoð  undir  málstað  sinn,  að  þau  færi  i  bág  við  fornan 
landssið.  Vér  viljum  halda  því  áfram,  segja  þeir,  að  kalla 
islenzka  syni  og  dætur  föðurnafni  sinu.  Hér  eftir  eins  og 
hingað  til.     Það  og  ekkert  annað  er  þjóðlegt. 

Já,  þjóðlegt  er  það.  Eg  er  þeim  alveg  samdóma  um 
það.  Það  er  jafn-þjóðlegt  á  íslandi  nú  eins  og  það  hefir 
einu  sinni  verið  í  öllum  löndum.  Það  er  jafn-islenzkt 
í  dag  eins  og  það  var  enskt  eða  þýzkt  fyrir  mörgum  öld- 
um.  Og  það  heflr  ekki  verið  nándar  nærri  jaf nlengi  íslenzkt 
eins  og  það  heflr  verið  danskt  eða  norskt  eða  sænskt  eða 
grískt  eða  rússneskt.  Ef  eitthvað  er  þvi  þjóðlegra,  sem 
það  heflr  náð  lengur  festu  með  þjóðunum,  þá  eru  ekki 
nema  nokkrir  áratugir  siðan  föðurnöfnin  voru  miklu  þjóð- 
legri  i  Danmörku  heldur  en  þau  eru  nú  eða  hafa  nokk- 
urn  tima  verið  á  íslandi.  Lengra  er  ekki  liðið  siðan 
er  ættarnöfn  voru  tekin  upp  hvarvetna  þar  i  landi.  Þau 
voru  gerð  þjóðleg  með  lögum. 

Og  eingöngu  íslenzkt  er  það  ekki  heldur  enn  í  dag, 
að  menn  séu  nefndir  föðurnafni  sínu.  Það  er  enn  gert 
í  sveitum  í  Noregi,  Svíþjóð,  Rússlandi  og  viðar.  En  i 
borgunum  hafa  ættarnöfnin  orðið  ofan  á.  Og  annað  þekk- 
ist  ekki  heldur  nú  orðið  með  öllum  mentaþjóðum   heims, 


Ættarnöfn.  165 

nema  þá  með  þeim  hluta  þjóðar;  sem  skemst    er   á   veg 
kominn  í  menningaráttina. 

Nú  skal  eg  staldra  ofurlítið  við. 

Menn  kuniia  að  spyrja:  Er  þetta  mál  nokkurt  menn- 
ingaratriði? 

Eg  staldra  við  til  að  játa  því. 

Það  er  henni  svo  samgróið,  að  ef  mentaðir  menn  með> 
öðrum  þjóðum  vita  um  eitthvert  land,  að  þar  séu  menn 
alment  nefndir  föðurnafni  sinu,  að  ættarnöfn  séu  þar  engin 
til,  þá  dettur  þeim  i  hug  um  leið,  að  sú  þjóð  sé  ekki  stödd 
á  háu  menningarstigi.  Ekki  af  þvi  vitanlega,  að  þeim 
komi  til  hugar^  að  nokkurt  menningargildi  sé  fólgið  í  nöfn- 
um  einum.  Heldur  af  hinu,  að  þeir  vita  hvernig  ættar- 
nöfn  eru  orðin  til.  Þeir  vita  að  þau  eru  tekin  upp  i  fyrstu 
til  að  glæða  og  halda  við  œttartUflnning.  Og  þeir  vita 
að  hún  er  eitt  með  mörgum  þroskaskilyrðura  hverr- 
ar  þjóðar;  að  hún  er  jafnvel  mest  i  því  þjóðfélagi,  sem 
mestan  á  þroskann.  En  þjóðfélagsþroski  heitir  öðru  nafni 
menning. 

Þeir  mundi  ekki  þykja  víðlesnir  i  náttúruvisindum 
síðari  tíma,  sem  hefði  ekki  hugmynd  um,  hvað  ættartil- 
finningin  væri  stei'k  og  stæðileg  grein  á  þróunai'stofni 
lífsins.  Sumir  vísindamenn  hafa  nefnt  hana  græðiblað* 
mannástarinnar  —  aUruismans]  þaðan  sprytti  hún  út^ 
sú  hin  mikla  samúð  við  mennina,  sem  nefnd  er  því  nafni. 

Menn,  sem  eru  á  algerlega  gagnstæðri  skoðun  um 
þróunarlögmálið,  eru  þó  sammála  um  það,  að  ættartilflnn- 
ingin  ráði  meiru  en  litlu  um  þroskaviðleitnina.  Eg  skal 
rétt  til  dæmis  nefna  til  tvo  menn,  þá  Darwin  og  Kra- 
potkin.  Báðir  eru  á  sama  máli  um  það,  en  hvor  á  sinni 
skoðun  um  lög-mál  þroskans.  (Darwin  hélt  þvi  fram,  eins- 
og  kunnugt  er,  að  aflmestu  einstaklingarnir  bera  hæst- 
an  hlut  1  lífsbaráttunni;  en  Krapotkin  hinu,  i  bók  sem^ 
hann  hefir  ritað  fyrir  nokkrum  árum,  að  félagslyndu 
einstaklingarnir  séu  þeir,  sem  þar  hafi  betur. 

Gerhard  Gran  heitir  þjóðkunnur  rithöfundur,  norsk- 
ur;  prófessor  við  háskólann  i  Kristjaniu  og  ritstjóri  helzta 


166  Ættarnöfn. 

tímarits  Norðmanna  (Samtiden).  Hann  segirsvo  um  Björn- 
stjerne  Björnson: 

—  Ein  af  aðal-lindunum,  sem   lifsstarf   Björnsons   alt 

og  skáldskapur  er  runnið  úr,    er ættartilfinn- 

ingin I  öUum  hans  skáldskap,    alt  i  frá    Sigrúnu 

á  Sunnuhvoli  og  fram  til  Laboremus,  (það  var  þá  siðasta 
bók  hans),  er  ættartilfinningin  eitt  af  þvi  hinu  mikla  og 
stórfenga,  sem  hefir  alt  af  borið  fánann  jafnhátt,  hvað 
snögg  og  mörg  sem  skoðanaskiftin  hafa  orðið.  Ættartil- 
finningin  er  miðdepillinn,  stofninn;  þaðan  dreifist  ást  hans 
til  mannanna,  dreifist  sí  og  æ  i  stærri  og  stærri  hringum. 

Þarf  eg  að  eyða  fieirum  orðum  að  þvi,  að  ættartilfinn- 
ingin  sé  ekki  engisverð?  Og  þarf  eg  að  eyða  nokkr- 
um  orðum  að  því,  að  ættarnöfnin  glæði  hana  og  haldi 
henni  við?  Þarf  eg  nema  að  segja  það?  Skilja  þá  ekki 
allir^  sem  hugsa  um  það  sjálfir? 

Vafalaust.     En  menn  kunna  að  leggja  til  andsvör. 

Þeir  kunna  að  segja:  Islendingasögur  eru  fiestar  ætt- 
arsögur,  byrja  flestar  á  ættartölum.  Ættartilfinning  hefir 
aldrei  verið  meiri  hér  á  landi  en  þegar  þjóðhf  vort  stóð 
með  sem  mestum  blóma.  En  —  ekki  voru  þá  nein  ætt- 
arnöfn  til  að  halda  henni  við.  Komumst  við  þá  ekki  eins 
af  án  þeirra  nú? 

Spurningunni  er  auðsvarað. 

Henni  or  auðsvarað  með  því,  að  biðja  spyrjanda  að 
lesa  vandlega  fornritin,  og  vita  hvort  honum  finst  ekki 
löggjöf  þjóðarinnar  og  átrúnaði  svo  háttaö,  að  hvortveggja 
hafi  haldið  ættarvitundinni  mun  betur  vakandi  i  hugum 
manna  en  þau  gera  nú. 

Og  sama  máli  gegnir  um  Grikki  og  Rómverja  á  guU- 
öld  þeirra.  Eftir  hana  liðna  er  það  einmitt,  að  ættarnöfn 
komast  á  með  annari  þeirri  þjóð,  Rómverjum.  Þeir  verða 
fyrstir  þjóða  til  að  taka  þau  upp  með  Kkri  tilhögun  og 
nú  er  víðast  hvar  um  héim  allan. 

Og  þaðan  dreifast  þau  um  öll  lönd. 

Hægt  og  hægt  i  fyrstu,  og  ekki  nema  um  nágranna- 
löndin  lengi  vel.     Þar  eru  þau  tekin  upp  óbreytt,  alróm- 


Ættarnöfn.  167 

versk;  bæði  að  merkiiigunai  til  og  endingum.  En  svo  koma 
þjóðflutningarnir,  og  ættarnöfnin  berast  með  þeim  norður 
á  við.  Eftir  það  hverfur  mikið  til  af  þeim  rómverski  blær- 
inn.     Þau  verða  úr  þvi  hver  með  sérblæ  sinnar  þjóðar. 

Og  það  haf a  þau  verið  æ  siðan  víðast  hvar.  Þjóðirnar 
hafa  skapað  þau  sjálfar,  hver  úr  sinni  tungu;  með  þvi 
móti  hafa  þau  orðið  þjóðleg. 

Nú  er  svo  koraið,  að  þau  hafa  dreifst  um  öll  lönd 
Norðurálfu,  og  víðast  hvar  náð  þjóðfesti  fyrir  langa  löngu. 

Hún  hefir  hvergi  stoðað,  mótbáran  sú,  að  þau  væri 
ekki  þjóðleg.  Og  hún  stoðar  ekki  heldur  hér.  Aðrar  þjóð- 
ir  hafa  ekki  viljað  halda  i  föðurnöfnin  með  öllum  sínum 
þjóðerniskostum.     Þau  eru  ekki  orðin  annað  en  úrkast. 

Og  sú  skoðun,  að  þjóðernið  missi  nokkurs  í,  þó  að  upp 
séu  tekin  ættarnöfn,  hún  er  ekki  annað  en  meinlaust 
skammsýnisský,  sem  getur  aldrei  skygt  á  neina  birtu. 
Það  hverfur  þegar  minst  vonura  varir  —  hér  eins  og  ann- 
^rstaðar. 

Þá  hefir  verið  færð  til  önnur  ástæða  gegn  ættarnöfn- 
ura.  Sagt,  að  föðurnöfnin  hefði  það  frara  yfir,  að  konan 
þyrfti  aldrei  að  láta  nafn  sitt,  —  það  yrði  ekki  skafið  út 
með  giftingunni ;  málið  væri  kvenfrelsis-atriði.  Ekkert 
væri  líklegra  en  að  gamli  siðurinn  yrði  tekinn  upp  aftur, 
þegar  konur  hefði  náð  fullu  jafnrétti  við  karlmenn. 

Eg  skal  verða  síztur  manna  til  að  tefja  fyrir  kven- 
réttindaraálinu  á  hvaða  svæði  sem  er.  Eg  ann  því  meira 
gengis  en  svo.  Þeim  raönnum,  sem  halda  eg  geri  það  þó 
með  þessu,  skal  eg  veita  úrlausn. 

Eg  átti  tal  um  þetta  hérna  á  dögunura  við  gáfaða 
konu,  frú  hér  í  bænum.     Henni  fórust  orð  á  þessa  leið : 

—  Hvernig  getur  nokkrura  lifandi  manni  dottið  í  hug, 
að  ættarnöfn  séu  fremur  vottur  ura  réttleysi  kvenna  en 
föðurnöfnin?  Það  er  þvert  á.  móti.  Það  stendur  svo  á 
þvi,  að  það  eru  eingöngu  til  föðurnöfn,  en  ekhi  móður- 
nöfn  —  ekki  þá  nema  í  háði.  Ef  hjón  eiga  saraa  heiti, 
þá  erfa  börnin  það,  erfa  nafn  foreldranna.  Ef  hvort  hjón- 


168  ■Ættarnöfn. 

anna  heitir  sínu  föðurnafni,  þá  eru  börnin  vitanlega  kendl 
við  föðurinn  einan.  Enginn  mundi  kunna  við,  að  þau. 
væri  kend  við  móður  sína.  Enginn  mundi  kunna  við  að^ 
heita  Jónas  Rannveigarson  (1  stað :  Hallgrímsson)  eða  Snorri 
Guðnýjarson  (i  stað:  Sturluson).  Alla  mundi  hún  stórlega 
hneyksla/ breytingin  súj  að  farið  væri  að  taka  upp  móður- 
nöfn.  Og  þó  á  konan  fylsta  rétt  til  þess  að  börnin  séu 
kend  við  sig,  móðir  þeirra,  engu  siður  en  föðurinn.  Þetta 
eitt  sér  er  stórmikil  ástæða  tii  að  upp  séu  tekin  ættarnöfn. 

Mér  finst  nokkurn  veginn  Ijóst  af  þess,  að  föður- 
nöfn  verða  aldrei  tekin  upp  aftur  til  að  koma  á  meira 
jafnrétti  milli  karla  og  kvenna.  Hitt  er  miklu  líklegra  að' 
komist  á  smám  saman,  að  nafnaskiftin  með  hjónabandinuí 
verði  jöfn  á  báða  bóga.  Það  verði  eftir  samkomulagi,  hvort 
konan  tekur  heldur  upp  nafn  bóndans  eða  hann  hennar.. 
Nafnfræg  kona  á  ilt  með  að  láta  nafn  sitt  við  giftinguna. 
Ætti  hún  mann,  sem  litt  væri  þektur,  væri  honum  miklm 
nær  að  taka  upp  hennar  nafn. 

En  framtíðin  um  það. 

Hitt  vona  eg  að  allir  sjái;  að  það  nær  engri  átt^  að^ 
jafnrétti  kvenna  missi  nokkurs  i  við  það,  að  ættarnöfn  era 
tekin  upp  í  stað  föðurnafna.   Það  er  önnur  skammsýnin  til. 

Og  hin  þriðja  er  sú^  að  ættarnöfn  rugli  ættartölur. 

Þetta  er  sagt  hér  á  landi.  En  annarstaðar,  sem  sé- 
þar,  sem  menn  hafa  reynt  það,  þar  vita  þeir  aö  munur- 
inn  er  allur  annar. 

Það  mætti  æra  óstöðugan^  ef  ætti  að  eltast  við  að' 
igvara  öllum  mótbárum  jafnlélegum  og  þessari.  Skyldi 
jurtafræðin  vera  örðugari  viðfangs  fyrir  það,  að  jurtunum 
er  skift  niður  í  ættir?  Eða  þekkingarmolar  vorir  yíirleitt 
grautarlegri  fyrir  það,  að  þeim  er  raðað  niður  i  fræði- 
kerfi? 

Og  á  einn  kostinn  enn  skal  eg  benda. 

Það  er  sumstaðar  geysi-mikið  til  af  þeirri  tilhneiging 
að  uppnefna  fólk.  Það  er  eins  og  hún  verði  að  veiki  á 
sumum  mönnum.    Nú  orðið  þykir  það    hvarvetna   heldur 


.Ættarnöfn.  169' 

skrælingjaleg  ánægja,  ekkert  annað  en  andlegur  hirðuleysis- 
sjúkdómur,  sem  hreinlegum  mönnum  er  andstygð.  Með- 
flestum  menningarþjóðum  heims  er  hann  horfinn  að  mikl- 
um  mun.  Ættarnöfn  hafa  læknað  hann,  segja  sagnfræð- 
ingar.  Uppnefnin  þrifast  hvergi  betur  en  þar,  sem  til 
eru  eingöngu  persónunöfn  án  ættarnafna  (A.  Olrik).  Það- 
stendur  svo  á  þvi,  að  þar  sem  ættarnöfn  tiðkast,  eru  menn« 
sjáldnast  nefndir  skirnarnafDÍnu  einu  saman.  Annað- 
hvort  ættarnafninu  eingöngu  —  og  ef  viðurnefni  væri 
þá  hnýtt  þar  við,  þá  væri  ættin  uppnefnd,  en  ekki  mað- 
urinn.  Eða  þá  að  menn  eru  nefndir  báðum  nöfnunum. 
saman,  og  uppnefninu  verður  þá  alveg  ofaukið. 

Og  það  á  þaö  á  þeim  alstaðar  að  veröa;  þeim  á  hvergi 
að  verða  landvært.  Oft  og  einatt  eru  þau  ekki  runnin  af 
öðrum  rótum  en  lúalegum  hefndartilraunum  einhverrar 
sálaragnar,  sem  kann  ekki  annað  ráð  en  þetta  til  að  svala 
sér,  —  en  hver  maður,  tiginmannlega  lyndur,  hefir  and- 
stygð  á. 


Eg  býst  ekki  við,  að  allir  þeii',  sem  hafa  verið  mót- 
fallnir  ættarnöfnum  hingað  til,  láti  nú  af  skoðun  sinni 
fyrir  þá  sök,  að  hér  hafi  komið  fram  rök  i  málinu. 

En  eg  býst  við  öðru. 

Eg  býst  við  því  að  allir  sjái,  að  það  er  ekki  til  neins- 
að  spyrna  lengur  móti  broddunum.  Og  það  sjá  þeir  af 
alt  öðru.  Þeir  sjá  það  af  því,  að  þeim  er  óðum  að  fjölga,. 
sem  hér  taka  upp  ættarnöfn.  Nærri  þvi  hver  embættis- 
mannskona  hér  i  bæ,  og  margar  konur  aðrar,  hafa  tekið 
upp  nöfn  manna  sinna;  ættarnöfn,  ef  þeir  hafa  átt  sér  þau;. 
annars  föðurnöl'n  þeirra.  Meira  að  segja:  Hjón  vilja  eiga 
sér  samheiti,  þó  að  þau  geri  það  ekki  að  ættarnafni.  Og 
stundum  er  þeim  það  nauðugur  einn  kostur. 

Eg  skal  taka  til  dæmis  allar  danskar  konur,  sem 
hingað  giftast.     Það  er  farið  svo  með   nöfn  þeirra  fiestra 


170  Ættarnöfn. 

að  þær  eru  nefndar  »synir«  tengdafeðra  sinna  —  af  því 
að  engin  ættarnöfn  eru  til.  Og*  það  er  ekki  nema  von; 
mönnum  hefir  ekki  verið  bent  á  annað  ráð. 

Ef  eg  héti  Sigurður  Höskuldsson,  og  ætti  danska  kona, 
sem  héti  Karen  Jörgensen,  vilja  þá  þeir,  sem  eru  mótfallnir 
ættarnöfnum,  gera  svo  vel  og  segja  mér,  hvað  eg  ætti  að 
kalla  konuna  mína  annað  en  Karen  Höskuldsson? 

Frú  Karen  Höskuldsson,  —  fallegt  er  það  ekki,  drott- 
inn  minn! 

Eg  þekki  fá  óspilt  íslenzku-eyru,  sem  það  hneykslar 
«kki,  þetta  sonar-nafn  kvenna.  Þau  geta  ekki  vanist  þvi; 
það  lætur  svo  illa  i  eyrum.  Og  það  er  af  þvi  og  engu 
örðu,  að  mönnum  finst  það  vera  rökfræðileg  fjarstæða. 
Það  gildir  einu  þó  að  þeim  sé  sagt,  að  það  tákni  ekki 
»sonur«.  Það  er  einmitt  það  sem  við  vitum,  segja  þeir, 
og  þess  vegna  viljum  vér  ekki  heyra  það  nefnt.  Við  könn- 
umst  ekki  við  þann  »son«,  sem  táknar  ekki  neitt. 

Og  þá  tilfinning  finst  mér  að  öllum  sé  skylt  að 
virða. 

Hún  er  sprottin  af  því  einu,  að  islenzkan  er  sjálfsagt 
eitt  hið  rökréttasta  mál,  sem  nú  lifir  á  vörum  nokkurrar 
þjóðar.  Af  hverju?  Af  þvi  að  hún  hefir  reynst  trúust 
sjálfri  sér,  af  þvi  að  him  hefir  varðveitt  eðli  sitt  bezt  allra 
tungna.  En  hvað  litið  sem  brotið  er  móti  eðli  tungunn- 
ar,  er  það  altaf  nógu  mikið  til  þess^  að  það  sljófgar  næm- 
leikann  við  fegurð  hennar. 

Og  það  er  að  misþyrma  tign  og  eðli  hverrar  tungu, 
að  láta  orð  raerkja  alt  annað  eða  gagnstætt  þvi,  sem  þau 
merkja  áður  að  allra  vitund.  Ef  orðið:  »son«  væri 
týnt  úr  nútiðarmáli,  þá  væri  alt  öðru  máli  að  gegna  að 
koma  sér  saman  um^  hvað  það  skyldi  merkja  héðan  af. 
En  ef  fjölda  af  jafn-rökröngum  orðum,  og  sonar-nafnið  er 
á  konum,  er  leyfð  landganga  i  málið,  þá  er  það  eitt  kapp- 
nóg  til  að  spilla  því. 

Það  er  langt  stökk  úr  gömlu  venjunni,  þeirri,  að  nefna 
alla  menn  föðurnafni  sinu,  og  yfir  i  hina,  að  nefna  konur 
sonar-nafninu.    Nú  er  sægur   óskyldra   karla  og  kvenna, 


Ættarnöfn.  171 

■sem  nefna  sig  Jónsson.  Ef  ekkert  er  að  gert,  verður  þá 
ekki  farið  t.  d.  að  nefna  konu  einhvers  Einars  Jónssonar 
frú  Einar  Jónsson,  að  útlendum  sið,  til  þess  að  menn  viti 
við  hverja  frú  Jónsson  er  átt?  Sveitamenn,  sem  ekki 
þekti  til  þess  arna,  mundu  halda  að  verið  væri  að  skop- 
.ast  að  þessum  veslings  Einari  Jónssyni,  það  væri  hann, 
sem  væri  kallaður  frú!  En  úr  þvi  að  sonarnafn  kvenna 
■er  komið  á,  þá  er  örskamt  á  milli  hins^  að  farið  verði  að 
nefna  þær  fuUu  nafni  manna  sinna.  Og  þá  er  smiðs- 
höggið  rekið  á. 

Mér  koma  i  hug  ráð  til  að  varðveita  tunguna  frá 
þessum  nöfnuii  og  öðrum  eins;  og  því  er  það,  að  eg  rita 
þessar  línur. 

Og  fyrsta  ráðið  er  þetta:  Vér  eigum  að  koma  hér  á 
ættarnöfnum.  Þeir,  sem  hætta  ekki  að  vera  þeim  mót- 
fallnir,  þeir  gera  málefni  sjálfra  sin  meira  ógagn  en 
nokkrir  aðrir.  Þeir  eru  helzt  mótfallnir  þeim  af  því,  að 
þau  eru  ekki  þjóðleg.  En  það  er  miklu  óþjóðlegra  að 
sporna  við  því;  að  tungan  hreinsist  af  alls  konar  kol- 
svörtum  skrípanöfnum,  sem  alstaðar  lita  frá  sér. 

Deilan  á  ekki  að  vera  um  það,  h  v  o  r  t  vér  eigum 
að  taka  upp  ættarnöfn.  Hún  á  að  vera  um  v  a  1  i  ð,  ef 
hún  er  nokkur. 

Mér  vitanlega  hefir  ekki  komið  fram  um  það  nema 
■ein  tillaga,  sem  vit  er  í.  Hún  er  sú,  að  gera  að  ættar- 
nöfnum  karlmannsnöfn  með  eignarfallsendingum.  T.  d. 
að  taka^  að  maður,  sem  heitir  Jón  Sveinsson^  kalli  sig 
Jón  Sveins,  konan  hans  Guðrún  Sveins,  dóttir  hans  Þór- 
dís  Sveins  o.  s.  frv.,  og  ættin  nefnd  Sveins-ættin. 

Þetta  heflr  einn  kost  og  enga  fleiri.     Það  er  íslenzkt. 

En  ef  þetta  kæmist  nú  á,  þá  Kður'ekki  á  löngu  áður 
•en  sá  kostur  hverfur;  það  hættir  að  vera  íslenzkt,  —  og 
J)á  erum  vér  ekki  betur  staddir  en  áður.  Ef  það  á  að 
halda  áfram  að  vera  islenzkt,  þá  verður  a  1 1  a  f  að  nefna 
bæði  nöfnin  í  einu,  hvenær  sem  nefnt  væri  ættarnafnið. 
Og  það  er  ókostur,  enda  yrði  það  ekki  gert  til  lengdar. 
Útlendum  mönnum  t.  d.,  hvar  sem  væri,  dytti  það  ekki  í 


172  Æitarnöfn. 

liug.  Karlmann  af  Sveins-ættinni  mundu  þeir  kalla  Sveins^ 
konuna  frú  Sveins  og  dótturina  jungfrú  Sveins.  Og  smátt 
og-  smátt  kæmist  hún  á,  sú  venja. 

En  ekki  mundi  öllum  falla  þ  a  ð  betur  en  sonar- 
nafnið;  ekkert  vit  er  i  því  að  nefna  menn  eignarfallinu 
einu  saman. 

Reyndar  er  vörn  í  málinu. 

Hún  er  sú,  að  vér  munum  geta  vanist  af  að  lita  á 
þessi  nöfn  svo  sem  væri  þau  eignarföll^  af  að  vér  höfum 
vanist  af  þvi  um  önnur  orð  i  málinu.  Vér  hugsum  oss 
endingu  þeirra  afleiðsluending  í  stað  fallendingar.  Svo  er 
t.  d.  að  taka  um  orðin  1  a  x  og  h  a  m  s  (flt.  hamsar),  að 
fyrra  orðið  cr  ekkert  nnnað  cn  cignarfall  af  ]  a  g  og  hið 
síðara    af    h  a  m  u  r. 

En  vér  gætum  sjálfsagt  iUa  vanist  því,  þó  að  vér 
vissum  það  væri  rétt,  af  þvi  að  dæmin  eru  ekki  heldur 
til  svo  mörg  i  málinu.  Og  þar  að  auki  yrði  það  kerfi 
einstaklega  einhliða.  Ættaiiiöfnin  sniðin  upp  úr  manna- 
nöfnum  einum,  yrðu  öll  að  enda  á  sama  staf,  s.  Ekkert 
beygjast  veikri  beyging.  »Árna«  væri  óhafandi,  og  »Bjarnar« 
væri  ekki  eftir  neinum  réttum  regium. 

Það  er  til  þess  tekið  um  norsk  ættarnöfn,  hvað  þau 
eru  falleg  og  þjóðleg  og  fjölbreytt  Það  ættu  ekki 
íslenzk  ættarnöfn  að  verða  siður.  Tungan  á  nóg  til  af 
þjálum  og  gullfallegum  orðum,  sem  gera  má  að  ættar- 
nöfnum,  ef  rétt  er  farið  með.  Og  það  er  siður  en  svo  að 
vér  þurfum  að  sníkja  á  aðrar  tungur,  að  vér  getum  búið 
til  ættarnöfn  svo  þúsundum  skiftir,  með  þvi  einu  móti  að 
láta  orðin  hhta  e  i  n  u  lögmáli,  sem  skapast  hefir  i  mál- 
inu.  Taka  þau  öll  úr  einu  kerfl.  Með  þeim  hætti  verða 
þau  tvent  i  einu:  bæði  fjölbreytt  og  einföld. 

Og  nú  skal  eg  benda  á  leiðina. 

Vér  eigum  að  velja  þjál  og  falleg  nöfn  á  hverju  sem 
er,  hlutum,  hugtökum,  mönnum.  Og  vér  eigum  að  sleppa 
beygingum    þeirra,    og    halda    eftir    rótinni   einni.     MeðaL 


Ættarnöfn.  173 

margs  annars  fyrir  þá  sök,  að  kynferði  orðsins  sést 
venjulegast  á  beygingu  þess. 

I  öllum  málum  er  einhver  tilhneiging  til  að  gera 
orðin  einfaldari  með  þessum  hætti.  Tilhneiging  sem  vex, 
jafnóðum  og  málið  þroskast.  Allir  vita  um  enskuna,  eitt 
hið  langþroskaðasta  tungumál  heimsins. 

Og  í  svo  breytingaríku  máli,  sem  íslenzkan  er,  gætir 
þess  svo  að  kalla  hvar  sem  gripið  er  til. 

Það  er  til  aragrúi  orða  i  málinu,  sem  hafa  a  ð  e  i  n  s 
e  i  n  a  fallending  —  eignarfallið ;  hinum  hafa  þau  týnt 
smám  saman.  öll  kvenkynsorð  af  samhljóðendastofnum 
hafa  hlítt  þessari  reglu,  nærri  þvi  undantekningarlaust. 
Dæmi:  eik,  geit,  greip,  grind,  hind,  kinn,  kverk,  mjólk, 
rist,  sild,  og  óteljandi  margt  fleira. 

öll  ja-stofna  kvenkynsorð  hafa  breytt  nefnifallsend- 
ingu  frá  þvi  sem  var  1  fornu  máli,  svo  að  hún  hefir  orðið 
eins  og  hinar  fallendingarnar  tvær  (þf.  og  þgf.)-  Hún  var 
áður  -r  og  þolf.-  og  þáguf.-endingar  4.  Dæmi:  ermr,  eyrr, 
festr,  veiðr,  o.  s.  frv.  En  nú  eru  þrjú  fyrstu  föllin  orðin 
eins  fyrir  langa-löngu.  Þetta  dæmi  sannar  ekki  annað 
en  tilhneiging  til  þess  að  gera  orðin  einfaldari.  Ekki  með 
þvi  að  s  1  e  p  p  a  beygingarendingum  eins  og  i  fyrra  dæm- 
inu,  heldur  með  þvi  að    setja   á   þær   sama   mót. 

En  það  er  ekki  til  nokkur  beygingaflokkur  i  islenzkri 
málfræði,  þar  sem  ekki  er  sægur  af  dæmum  þess,  að  fall- 
endingar  eru  lagðar  niður.  Eg  tek  hér  til  nokkur  dæmi 
af  handahófi : 

N  e  f  n  i  f  a  1 1.  ÖII  karlkynsorð,  sem  enda  á  -ar : 
annar,  hamar,  Gunnar,  o.  s.  frv.  Nokkur  karlkynsorð  ja- 
stofna  með  stuttri  rótarsamstöfu :  byr,  bær,  gnýr,  her,  o.  s.  frv. 
Mörg  u-stofna  orð :  ár,  ás,  björn,  knörr,  soh,  vin,  örn,  o.  s.  frv. 
Mörg  a-stofna  orð :  akur,  fugl,  háls,  hrafn,  ís,  karl,  kurr, 
skafl,  0.  s.  frv.  Lýsingarorð  t.  d.:  hvass,  laus,  sagnorð  t.  d.: 
les;  vex. 

Þ  0  1  f  a  11.     Engin  ending. 

Þágufall.  Flest  a-stofna  kvenkynsorð:  hlíf,  laug, 
sök,  o.  8.  frv.     Og  mörg  karlkyns:  ís,  stóll,  o.  s.  frv.,  og 


174  Ættarnöfn. 

flest  þau  orð,  sem  hafa  langan  rótarhljóðstaf.  Fiest  i- 
stofna  karlkynsorð:  staður,  daiur,  t.  d.,  og  þvi  nær  öil 
kvenkyns:  sótt,  för,  önd,  o.  s.  frv.  Va-stofna  orð:  söngur^ 
ör,  o.  s.  frv.  Oii  ja-stofna  karikynsorð  með  stuttri  rótar- 
samstöfu :  bekkur,  beigur,  drengur,  drykkur,  dynur,  ieggur^ 
iækur,  mergur,  og  —  eg  má  ekki  vera  að  þvi  að  teija  þau 
öii  upp.  I  sunium  þessum  orðum  er  ekki  iengur  tii  nema 
eignarfaii,  t.  d  :  her.  U-stofna  orð  :  iiður,  iimur,  iitur,  siður^ 
0.  s.  frv.     Eg  liefi  áður  minst  á  samhijóðendastofna. 

Eignarfaii.  Það  feiiur  sjaidnast  niður,  nema 
vegna  framburðarins,  t.  d.  undan  Is:  Aðiis,  Giis,  frjáiSy 
háis,  0.  s.  frv. 

Einu  dæmi  skai  eg  bæta  við  enn  tii  að  sýna  fram  á^ 
að  máiið  verður  því  óbrotnara  að  öiium  beygingum,  þvi 
meir  sem  það  þroskast  og  iengra  iiður  fram.  Dæmið  er 
eignarfornöfnin :  okkarr,  ykkarr,  yðvarr.  Hvert  þessarra. 
orða  hafði  i  fornmáiinu  eiiifu  endingar:  föiiin  fjögur, 
töiurnar  tvær,  og  kynin  þrjú.  Nú  er  hvert  þeirra  ekki 
tii  nema  i  e  i  n  n  i  mynd,  óbeygiiegt  i  öiium  kynjum,  töi- 
um  og  föiium.  Og  svona  eru  dæmin  á  hverju  strái.  Hér 
er  eitt:  Gjafir  frá  mörg  hundruð  konum.  í  forn- 
máiinu:  frá  mörgum  hundruðum  kvenna.  Mörg  hundruð 
gert  óbeygiiegt  i  nútiðarmáii.  —  Og  annað  tii:  Þá  er  ait 
öðru  máii  að  gegna.  í  stað:  öiiu  öðru  o.  s.  frv.  Þriðja: 
Til  frú  Guðrúnar,  i  stað  :  tii  Irúar  G.  Og  svona  gæti  eg 
haidið  dæmuíium  áfram  i  aiian  dag. 

En  liér  ætia  eg  að  hætta. 

Eg  hefl  ieitt  tii  þess  sannanir,  að  orð  sem  hiita  þess- 
um  iögum  —  feiia  niður  faiiendingar,  að  minsta  kosti  ailar 
nema  eignarfaiiið,  —  þau  eiga  á  sér  f  u  i  i  k  o  m  i  n  n  m  á  1- 
fræðislegan  rétt.  Þau  eru  i  aiísienzkum  búningi 
eftir  sem  áður.  Ef  þessari  regiu  er  fylgt,  þá  er  ekkert 
annað  gert  en  það,  að  iögmái,  sem  tii  er  i  máiiiau,  er 
ekki  vanrækt.  Og  úr  þvi  að  búningurinn  er  aiis- 
lenzkur,  þá  er  það  hverjum  í  iófa  lagið^  að  iáta  nöfnin 
verða  háisienzk  að  ö  ð  r  u  leyti,  iáta  o  r  ð  i  n  vera  íslenzk^ 


Ættarnöfn.  175- 

merking'una   íslenzka.     Það  getur  hver,  sem  vel  kann 
aö  velja. 

Það  er  ekki  satt,  að  ættarnöfn  geti  ekki  orðið  íslenzk. 
Það  er  ekki  satt,  að  tungan  okkar  sé  svo  ófullkomin;  það 
er  ekki  annað  en  fátæktar-barlómur  þeirra  manna,  sem 
vita  ekki  hvað  hún  er  rík.  Alislenzk  geta  þau  orðið, 
og  eg  heíi  bent  hér  á  eitt  kerfi,  eina  reglu,  sem  velja  má 
eftir.  Hér  eru  að  eins  tekin  upp  um  40  nöfn,  rétt  til 
sýnishorns : 

Adils  Arnald  Armann  As  Asberg  Asgarð  Asvald 
Berg  Blœng  Bólstað  Dag  Dagvið  Dal  Dalar  Dungal 
Foss  Gils  Goðberg  Gullharð  Hagbarð  Hamal  Hamar^ 
Heming  Hermann  Hervarð  Hraundal  Kalman  Kjarval 
Kvaran  Eíkharð  Sigfast  SJcóg  Sólberg  Steinar  Storm 
Vagn     Val      Valagils     Valberg     Valgarð      ViJcar. 

Mörg  af  þessum  orðum    h  a  f  a   lagt  niður  sum  föllin. 

Eg  hefi  meiri  trú  á  þvi,  að  ættarnöfn  þessa  kerfis 
komist  k,  lieldur  eii  önnur  nöfn.  Eg  hefi  leitað  vandlega 
i  málinu,  og  ekki  fundið  neitt  kerfi,  sem  hefir  nándar  nærri 
jafnmikla  kosti  og  þetta.  Ekkert  sem  er  jafn-fjölbreytt 
eða  fallegt  eða  islenzkt. 

Og  hvernig  á  nú  að  koma  þvi  á? 

Eg  ætlast  vitanlega  ekld  til  að  þjóðkunnir  menn  fari 
nú  að  taka  s  é  r  upp  ný  nöfn,  og  rjúfa  svo  nafnhelgi  sína. 
Hitt  er  annað  mál,  að  þeir  fái  börn  sín  til  þess. 

Eg  ætlast  ekki  heldur  til  að  nöfnin  eigi  að  bíða  eftir 
næstu  kynslóð,  að  h  ú  n  vaxi  upp.  Vitanlega  væri  siálf- 
sagt,  ef  þau  ætti  að  komast  á,  að  sem  flest  börn  yrði  skirð 
þeim  hér  eftir.  En  það  er  ekki  nóg.  Ef  ekkert  meira  er 
að  gert,  þá  nær  sonar-nafn  kvenna  fullri  þjóðfesti  hér 
áður  en  langt  um  liður.  Og  ekki  þau  ein.  önnur  nöfn 
miklu  lakari  að  öllu,  —  h  á  1  f-íslenzk,  h  á  1  f-dönsk,  en  a  1- 
gerð  ónefni  —  verða  sveitlæg  i  málinu,  (Loðmfjörð,  Borg- 
fjörð,  Stephensen,  Thoroddsen,  Melsteð  o.  s.  frv.),  eins  og 
sum  þeirra  eru  orðin.  :  :     ;.  •  i;   ;  ;  -ij 

'--    ^•*)  Nafnið  er  til.      ■      ^  .  „  i  lí'i  'iJ    ^'^^    '-'■--:  .y-^-o  '  ^- í 


176  ÆttamöfD. 

Nei,  eg  ætlast  til  frekari  aðgerða. 

Eg  ætlast  til  að  allir  ungir  menn,  karlar  og* 
konur,  þ  e  i  r  sem  vilja  að  jafnrökrétt  og  hreint  og  tignar- 
legt  mál,  sem  islenzkan  er,  eigi  sér  samboðin  mannanöfn, 
])á  tegund  þjóðernis,  sem  einna  mest  ber  á,  —  eg  ætlast 
til  að  þeir  allir  taki  sér  upp  falleg  og  alíslenzk  nöfn,  sem 
^era  má  að  ættarnöfnum. 

Það  verða  sjálfsagt  áður  langt  um  liður  valin  miklu 
íieiri  nöfn  úr  þessu  kerfi^  sem  eg  hefi  bent  hér  á.  Úr  þeim 
á  svo  hver  að  geta  valið,  sem  kann  ekki  nógu  vel  til 
sjálfur  að  fara  rétt  með  nöfnin.  Vandinn  er  ekki  allur 
sá  að  fella  niður  föUin  (eignarfallinu  er  oftast  betra  að 
halda,  enda  er  það  alstaðar  gert);  það  verður  að  skeyta 
saman  réttar  rætur,  hafa  miskvæða  frumrótina  eftir  þvi 
hver  rótarsamstafa  er  höfð  að  endingu  o.  s.  frv.  Vafsturs- 
minst  er  að  fá  mönnum  nöfnin  sjálf  i  hendur  —  enda 
verður  það  gert.  Það  kunna  ekki  nema  svo  fáir  að  fara 
■eftir  reglum. 

Eg  tel  það  engum  skyldara  en  mér,  að  verða  fyrstur 
til  að  taka  upp  nafn  úr  þessu  kerfi. 

Ef  kerfið  kemst  á,  þá  veit  eg  það  er  eina  ráðið  til  að 
losa  tunguna  við  ónefnin,  forða  henni  undan  fieirumj  og 
auðga  hana  að  öðrum  fegri  —  teknum  úr  fórum  hennar 
sjálfrar. 

Því  vil  eg  feginn  vinna  að  því,  að  sem  fiestir  taki 
upp  sHk  nöfn.  Og  eg  skal  byrja.  Eg  breyti  nafninu: 
Guðmundur  Jónsson  í  undirritað  nafn.  Og  æski  þess  að 
verða  ávalt  hér  eftir  nefndur  því  heiti. 

Eg  veit  að  fleiri  koma  á  eftir. 


Þjóðernið  er  jarðvegur  alls  þjóðfélagsgróðrar. 
Það  er  eins  og  gróðurinn  geti  aldrei  landvanist  þar,  sem 
sá  jarðvegur  er  ófrjór.  Og  þar  sem  hann  v  a  n  t  a  r,  þar 
er  samfélaginu  það  ofnefni,  að  heita  þjóð. 

En  hitt  þykir  yfirburðamark  hverrar  þjóðar,  að  alt 
það   gott,   sem   sáð  er  til  i  jarðvegi  hennar,  og  komið  er 


Ættamöfn.  177 

frá  öðrum  þjóðum,  geti  vanist  þar  bæði  lofti  og  landi: 
•o  r  ð  i  ð  þjóðlegt.  Það  er  stundum  að  því  ótrúlegur  við- 
fikiftaléttir. 

Viðtækastan  skilning  á  ættjarðarástinni  hefir  sá  maður, 
sem  f er  að  eins  og  vorið :  að  hann  ryður  burt  þvi  gamla, 
sem  ónýtt  er;  hitt  yngir  hann  upp.  Og  hann  gerir  meira. 
Hann  veitir  athygli  hverjum  nýjum  straumi,  sem  veita 
má  inn  í  þjóðlifið.     Þetta  er  Ijóssæknin. 

Jarðvegurinn  er  misfrjór  með  þjóðunum.  Og  rækt- 
unaraðferðin  misjöfn.  Það  verður  stundum  að  byrja  á 
J)vi,  sem  smæst  er.     Tina  steinana  ofan  af. 

GUÐMUNDUR   KaMBAN. 


12 


Udi  rotþrör 

(Septic  taTÍk). 


Óhreinindi  úr  mannabýlum  eru  þrenns  konar,  sorp^ 
skolp,  saurindi  (saur  og  þvag). 

Á  sveitaheimilum  valda  þessi  óhreindi  litlum  vand- 
ræðum.  Sorpinu  (sorpi,  ösku^  alls  konar  rusli)  er  safna^ 
i  haug,  öskuhauginn.  Skolpinu  er  helt  í  hlaðvarpa.m  og 
gerlarnir  i  moldinni  taka  við  því  og  sundra  þvi,  og  grösin 
éta  leifar  þeirra.  Saur  og  þvagi  er  safnað  i  for  (hland- 
for)  og  úr  lienni  er  borið  á  túnið  og  allir  vita  að  þessi 
áburður  er  ágætur  matur  handa  grasinu. 

Ef  bygðin  e^^kst  og  mörg  heimili  hnappa  sig  saman  i 
þorp  eða  stórbæi,  þá  vandast  málið;  þá  geta  óhreinindin 
safnast  fyrir  og  valdið  mestu  óþægindum,  rotnunarfílu  og 
farsóttum,  einkum  taugaveiki. 

Þess  vegna  er  það  lögskipaður  siður  i  öllum  myndar- 
bæjum  nú  á  dögum,  að  koma  burtu  tafarlaust  öllum  óhrein- 
indum.  S  o  r  p  i  er  safnað  í  járnkistur,  eina  eða  fleiri  við^ 
hvert  hús;  úr  þeim  er  hvolft  i  vagna,  einu  sinni  i  viku 
eða  oftar,  og  ekið  út  úr  bæjunum;  þar  er  því  brent  eða 
blandað  saman  við  áburð  á  yrkta  jörð.  S  k  o  1  p  i  öllu  úr 
húsum  er  veitt  um  holræsi  neðanjarðar  út  úr  bæjunum. 
Saurindum  er  safnað  i  vatnsheld  ilát  i  salernunum  og 
flutt  i  þeim  út  úr  bæjunum  jafnóðum  og  þau  fyllast  og^ 
haft  til  áburðar  á  yrkta  jörð;  þó  er  nú  orðið  tiðara  að* 
láta  saurindin  fara  úr  salernunum  niður  í  holræsin  saman 
við  skolp  og  regnvatn  og  er  þá  vatn  látið  buna  i  skálina 
undir  salernissetunni  í  hvert  sinn,  sem  einhver  hægir  sér;. 


Um  rotþrór.  17» 

skolar  vatiiið  ölluni  sauriiidunum  niður  um  pípu.  sem  ligg 
ur  úr  salerninu  niður  i  holræsið  i  götunni,  sem  húsið  stend- 
ur  við:  er  því  snlcrnið  jíifnan  tnrhi-eint  og  þeflaust  (water 
eloset). 

Það  cr  eiiihver  hin  hclzta  hreinhetisnauðsyn  i  öDum 
bæjum,  smáuni  og  stórum,  að  öllu  skolpi,  mannasaurind- 
um,  skolavatni  o.£>-  regnvátni  sc  vcitt  í  holræsum  iit  fyrir 
éndimörk  bæjarins. 

Alt  þetta  iitrensli  samanlagt  vcröur  á  við  stóran  læk, 
eða  stóra  á,  cftir  stæið  bícjarins.  Það  cru  Ijótir  lækir, 
grámórauðir,  gruggugii'  og  daunillir,  fuUir  af  alls  konar 
rotnunarefnum  og  mai'gs  koiiar  sóttkvcikjum. 


11  tríytid.- 

Hvað  á  að  vérða  um  alt  þetta  óþverralega  óhollustu- 
rensli  ? 

Þeir'  bæir  eiga  hægt  um  vik,  sem  standa  við  sjó  fram, 
Þeir  veita  öllu  skolpi  i  hafið.     Og  lengi  tekur  sjórinn  við.. 

En  bæir  langt  frá  sjó  eru  illa  scttir;  ef  þeir  veita 
skolprenslinu  i  ár  eða  læki,  getur  af  þvi  hlotist  óbærileg 
óhollusta  fyrir  þá,  er  neðar  búa  við  vatnsfallið.  í  Eng- 
lándi  hafa  verið  sett  lög,  er  banna  bæjum  að  saurga 
vatnsföll  (River  Pollution  Act). 

Menn  hafa  því  leitað  ýmöra  ráða  til  að  hreinsa  skolp- 
rensli  úr  bæjuni.     Sumstaðar  hafa  menn  t.  d.  látið  skolpið^ 

12=^ 


180 


Um  rotþrór. 


reona  í  stórar  þrór  utanbæjar  og  sett  í  það  ýms  efni,  sem 
eyða  rotnun  og  botnfella  óhreinindin;  það  er  mjög  dýr 
aðferð.  , 

Þá  hafa  ýmsir  bæir  (t.  d.  Berlin)  tekið  það  til  brag'ðs, 
að  kaupa  stórar  bújarðir  í  grendinni  og  veita  skolpinu  á 
akra  og  engi;  þar  verður  það  jarðvegsgerlunum  og  gróör- 
inum  að  bráð  og  kemur  i  áburðar  stað.  En  þetta  er 
einnig  mjög  kostnaðarsamt  og  verður  ekki  komið  við  al- 
staðar. 

Það  þótti  þvi  mikil  nýjung,  er  enskur  verkmeistari, 
C  a  m  e  r  o  n  að  nafni,  fann  nýja,  ágæta  og  ódýra  aðferð 
til  að  hreinsa  skolp  og  saurrensli  úr  bæjum  eða  einstökum 


2.   mynd. 

Msum.  Þessi  nýja  aðferð,  það  er  hin  svo  nefnda  rot- 
^  r  ó  (Septic  tank). 

Cameron  á  heima  í  bænum  E  x  e  t  e  r  (um  50  þús. 
ibúar)  á  Suðurenglandi  og  er  enn  á  lifi.  Þangað  hefi  eg 
komið,  og  fyrsta  rotþró  Camerons  er  þar  enn  til  sýnis. 
í  gestabókinni  var  fjöldi  nafna,  læknar  og  verkmeistarar 
úr  öUum  heimsins  áttum. 

Þessi  gamla  rotþró  er  eins  og  stórt  leiði  tilsýndar, 
grasgróinn  hóll,  afiangur,  og  upp  úr  honum  miðjum  járn- 
súla,  og  efst  á  henni  Ijósker  fyrir  gasljós.  Innan  i  hóln- 
um  er  stór  steinþró,  lokuð;   í  hana  rennur  gruggað  ræsa- 


Uin  rótþrór.  181 

skolp;  það  staðnæmist  í  þróimi;  og  nií  ber  margt  til  i 
senn:  Málmkorn  og  sandur,  ef  nokkuð  er,  sekkur  til 
botns;  korkagnir  og  tréflísar  og  þess  konar  dót  sezt  á 
yfirborðið;  en  rotnunargerlar  aukast  og  margfaldast  unn- 
vörpum  i  kyrðinni  og  loftleysinu  og  sundra  lifrænu  efn- 
unum  (dýraleyfum  og  jurta)  i  skolpinu,  svo  að  þau  verða 
að  ólífrænum  efnum  eða  leysrst  upp;  við  þessa  efnasundrun 
kemur  meðal  annars  gas  lír  skolpinu,  og  er  eldfimt;  því 
var  Ijóskerið ;  gasið  úr  rotþrónni  var  Ijósmaturinn,  og  þetta 
auðvitað  gert  fremur  til  gamans  en  gagns.  Ræsaskolpið 
er  látið  fara  svo  hægt  i  gegnum  rotþróna,  að  það  standi 
þar    viö    hoilnii    sólarhring.     Hlemmur    vnr   á  hólnum  og 


3.  iiiynd. 

mátti  þar  sjá  niður  í  þróna;  sá  þnr  í  mjög  ógcðslega  skánl^ 
í  henni  eru  korkagnir,  bréfsnuddur,  tréflísnr,  sh',  ógrynni 
af  rotnunargerlum  og  nlstaðar  loftbólur  (gas).  Skolpið 
rennur  inn  i  annan  endann  á  þrónni,  inn  undir  skánina,. 
en  út  um  hinn  endann  og  útrenslið  einnig  undir  skáninni 
—  hún  má  ekki  haggast.  Hani  var  á  útræsinu,  svo  að 
sýna  mætti  skoipið  eins  og  það  er,  þegar  það  kemur  úr 
þrónni.  Eg  sá  það  i  gleríláti.  Það  var  mjög  svipað  jökul- 
vatni  og  dálitill  óþefur  af  þvi. 

Þetta   þunna   skolp    úr  rotþrónni  er  nú  látið  renua  í 
aðra   þró,   opna   og  grunna,  sem  er  full  af  gjalli.    Lofti5 


182 


Um  rotþrór. 


og  gerlarnir  i  gjallhrúgunni  lúka  hreinsuniimi.  Þegarskolp- 
vatnið  kemur  út  úr  gjallþrónni  þá  er  það  oi'öiö  b  1  á  t  æ  r  t 
og  öldungis  engin  lykt  af  því,  nlveg  eins  og  lindar- 
vatn.     G.iallþróna    má    fylla    einu    sinni;    svo    verður    að 


•-i'Jw^^---^ 


hleypa    úr   lienni    og    lofa    henni    aö  viöra  síí;-  um  stund, 
áður  en  nýrri  fylli  er  hleypt  i  haua  úr  rotþrónni. 

Rétt  hjá  þessari  litlu  rotþró  voru  aði'ar  stói  ar  rotþrór 
og  fjöldi  af  gjallsíum,  sem  bærinn  Exeter  haföi  hítið  gera 


Um  rotþrór.  183 

handa  sér.  Úr  þeim  renna  tærir  lækir  út  i  á,  sem  renn- 
ur  gegn  um  bæinn,  og  er  þaðan  alUöng  leið  til  sjávar  og 
bygð  hvivetna  fram  með  ánni. 

Cameron  hefir  hugsað  og  smiðað  haglegan  útbúnað, 
sem  beinir  sjálfkrafa  renslinu  úr  rotþrónum  úr  gjallsiurn- 
ar,  hverja  á  fætur  annari,  upp  aftur  og  aftur,  svo  að  þær 
fái  að  viðra  sig  á  vixl. 

Þetta  mannvirki  má  hafa  stórt  eða  lítið  eftir  vild, 
fyrir  eitt  hús  eða  heilt  hverfi. 

Það  er  ekki  mjög  dýrt. 

Og  viðhald  og  rekstur  nemur  mjög  litlu,  t.  d.  um 
450  kr.  á  ári  fyrir  rotþró  og  siur,  er  hreinsa  skolp  úr 
bæjarhverfl  með  5000  íbúum.  Ef  rotþröin  er  vel  gerð^ 
þarf  afarsjaldan  að  hreinsa  hana,  ekki  nema  2. — 5.  hvert 
ár.     Grjallsíurnar  þurfa  ögn  meiri  hirðingu. 

Það  hefir  verið  margrannsakað,  hvernig  fer  um  sótt- 
argerla,  þá  sem  eru  í  ræsaskolpi^  t.  d.  taugaveikissótt- 
kveikjuna. 

Og  öllum  ber  saman  um  að  urmull  af  þessum  skað- 
vænu  gerlum  drepiöt  1  rotþrónni  og  síunum.  Er  talið  öld- 
ungis  hættulaust;  iriinsta  kosti  fyrir  skepnur^  að  láta  hið 
tæra  vatn  úr  gjallsíunum  renna  hvar  sem  er,  í  ár,  eða 
læki^  eða  stöðuvötn. 

1.  myndin  er  af  rotþró  með  sium  við  Fredensborg, 
sumarhöll  konungs  vors.  2.  og  3.  mynd  sína  líkan  út- 
búnað  (í  Engiandi).  4.  mynd  sýnir  lítinn  útbúnað  úr  stáli 
fyrir  einstök  hús;  hærra  ílátið  er  rotþróin;  lægra  ílátið  er 
gjallsían  og  ofan  á  gjallinu  einfaldur  umbúningur^  sem 
veldur  því,  að  skolpið  úr  rotkagganum  fer  í  gusum  niður 
í  gjallið,  svo  það  viðrast  á  milli  gusanna.  Þetta  litla^ 
einfalda  áhald  getur  á  hverjum  sólarhring  breytt  þúsund 
pottum  af  daunillu,  grugguðu  skolpi  i  tært  vatn  og  lyktar- 
laust.     Og  allur  útbúnaðurinn  kostar  6 — 700  krónur. 

Hér  á  landi  mundi  þessi  hreinsunaraðferð  koma  sér 
einkar  vel  við  ýms  stórhýsi,  sem  reist  eru  langt  frá  sjó, 
t.  d.  skólahús  og  sjúkrahús. 


184  TJni  rotþrór. 

Fyrsta  fuUkómna  rotþróin  hér  á  landi  verður  líklega 
gerð  við  berklahælið  á  Vífilsstöðum. 

Þeir  sem  vilja  afla  sér  nánari  vitneskju  um  Cameron's^ 
þrórnar  geta  snúið  sér  til  Septie  tank  Co.,  Ltd.,  1,  Victoria 
St.,  Westminster  S.  W.  London,  eða  þá  lika  til  The 
Seandinavian  Septie  Tank  Co.  (System:  Cameron,  Commia 
&  Martin),  Frederiksholms  Kanal  6.    Köbenhavn  K. 

GuÐM.  Björnsson. 


Ritdómar. 


RAGNAR   LUNDBORG:     ISLANDS    STAATSRECHTLICHE   STELLUNG   vom 
der  Freistaatszeit  bis  in  unsere  Tage.    Berlin  1908. 

Það  hefir  því  miður  dregist  fyrir  mér  að  geta  um  þessa  bók, 
sem  höf.  sendi  Skírni  meðan  eg  var  ritstjóri  hans.  Eg  fekk  hana 
of  seiut  til  þess  hennar  yrði  getið  í  síðasta  hefti  árgangsins  1907. 
Efni  bökarinnar  hefir  nú  verið  rakið  svo  rækilega  í  jmsum  ísbnzk- 
um  blöðum,  að  ekki  er  þörf  á  að  endurtaka  það  hór,  né  heldur 
/msar  smáathugasemdir,  er  gera  mætti,  t.  d.  um  þá  skoðun  höf.  að 
íslendingar  hafi  í  fyrstu  talið  sig  undir  dómsvaldi  Haralds  hárfagra 
(bls.  5),  er  hann  byggir  á  Landnámu,  um  skoðun  höf.  á  ákvæðum 
Gamla  sáttmála  um  utanstefningar  (bls.  23  aths.),  og  um  aldur 
hins  slðara  sáttmálans  (bls.  22),  því  þessi  hin  síðastnefndu  atriði 
hafa  nú  verið  athuguð  í  »Ríkisréttindum  Islands«  miklu  rækilegar 
en  kostur  er  á  í  stuttum  ritdómi. 

Þessar  h'nur  verða  því  aðallega  til  að  þakka  höf  bókiua  og 
mega  þar  allir  íslendingar  undir  tak«.  Hún  er  rituð  svo  Ijóst,  aðal- 
gögnum  málsins  er  raðað  svo  vel  og  miklu  efni  komið  fyrir  í  svo- 
stuttu  máli,  að  ánœgja  er  að  lesa. 

Og  það  er  ekki  einskisvert  fyrir  oss  einmitt  nú  að  fá  þetta 
rit  á  einni  víðlesnustu  tungu  heimsiiis.  Alkunnugt  er  að  öðrum 
þjóðum  er  stjórnmálasaga  vor  að  mestu  allsendis  ókunn. 

Og  svo  er  annaö.  Þar  sem  tveir  deila,  svo  seui  IsleHdingar 
og  Danir,  má  oft  gern  ráð  fyrir  því,  að  skoðunarhættir  á  báðar 
hliðHK  verði  nokkuð  einrænir,  af  því  að  báðir  aðilar  eiga  hugsmuni 
í  húfi,  en  þeir  bliiida  stundum  syn.  I  slíkri  baráttu  er  því  mikils- 
vert  að  vita,  hvernig  þeir  líta  á  niálið,  sem  að  engu  eru  við  það- 
riðnir  né  eiga  neitt  undir  því,  hver  málalokin  verða.  Þeir  eru  óvil- 
liallir  dómendur. 

Það  má  því  gleðja  oss  Islendinga  að  herra  Lundborg,  sem  hefir 
kynt  sór  niálið  svo  rækilega,    kemst    að  sömu  niðurstöðu  um  ríkis- 


:J86  Ritdómar. 

rétt  íslaiids  sem  beztu  menn  vorir  hafa  haldið  og  halda  enn  fram, 
Æið  ísland  sé  rétti  samkvæmt  fullveðja  ríki  í  konungssambandi  við 
Danmörku. 

Mælikvarðinn,  sem  höf.  notar  í  þessu  efni,  er  hinn  sami  sem 
hinn  frægi  ríkisréttarfræðingur  Jellinek  heldur  frani,  að  fullveðja 
sé  hvert  það  ríki,  sem  að  eins  er  samningum  bundíð.  Með  Ijósura 
rökum,  sem  að  vísu  hafa  oft  verið  sett  fram  áður,  synir  höf.,  aS 
'Garali  sáttmáli  sé  hinn  eini  bindandi  samningur,  sem  íslendingar 
hafi  gert  við  erlent  vald  um  samband  sitt  við  það. 

Og  hvernig  sem  reynt  er  að  þvæla  um  það,  með  hverjum  hætti 
sá  samningur  sé  tíl  orðihn,  þá  virðist  þetta  Ijóst,"  að  hvað  sem  léið 
1  ö  g  h  1  j  ð  n  i  Islendinga  un.dir  Jok  1/ðveldisins,  þá  stóðiv  ,1  o  g  Ijð- 
veldisins  óhögguð,  unz  ónn,ur  komu  í  staðinn  á  lögformlegan  ,  hátt, 
og  þótt  Hákon  konungur  liinn  gamli  hefði  fengið  mikinn.hhita 
goðorðanna  i  hendur,  þá  var  landsmönnum  það  lögfrjálst  að  neita 
honum,  um  hollustu,  og  ekki  virðist  það  hafa  nein  áhrif  á  gildi 
sáttmálans,  h'vort  allir  landsmenn  gerðu  hann  í  senn  eða  í  mörgu 
lagi.  Aðalatriðið  er^  að  hann  væri  gerður  á  formlegan.  hátt  af  rétt- 
um  aðihim,  og  því  verður  ekki  neitað  með  sanni.  í>að  er  því  engiii 
furða  þótt  þessi  sáttmáli  hafi  fjr  og  síðar  verið  formælendum 
danska  valdsins  þjrnir  í  augum,  og  árásirnar  á  hann  hafa  snúist 
að  því  tveniui,  að  hártoga  hvert  orð  hans  og  finna  þar  annað  en 
orðin  hljóða  um,  og  hins  vegar  að  t^lja  mönnum  trú  um  að  sá 
sem  treÖur  rótt  annars  niinni  máttar  undir  fótum,  skapi  með  því 
njjan   rétt  oj>'  afniái   hinn   forna. 

Síðástadæmi  þessa  viiðast  mór  rítlingar  danska  lögfræðingsins 
í  nefndaráliti  millilandanefndaiinnar,  sem  vonanoi  er  að  veröi  svarað 
aö  niaklegleikum  og  næð  allri  þeirri  viröingu  fjrir  »vísindunum«, 
sem  höf-   heimtar  og   þetta  stórmál  á  skilið. 

Oft  kveöur  við  þann  tón,  að  vér  Islendingar  séum  lögstirfingar 
og  stjðjuni  kröfur  vorar  meir  við  fornan  lagastaf  en  við  þjóðernis- 
rétt  vorn  og  aðstöðu  alla.  Enginn  skjldi  taka  mark  á  slíkum 
ákúrum.  Að  vísu  ætti  þjóðernisróttur  vor  einn  sér  að  vera  næg 
ástæða  til  þess  að  vér  fengjum  viðurkendan  þann  ríkisrétt,  er  vér 
krefjumst,  en  hinu  ber  ekki  að  glejma,  að  sú  þjóð,  sem  ætíð  hefir 
eitir  föngum  haldið  fram  rótti  síhúm  og  aldrei  afsalað  sér  honum, 
hún  hefir  með  því  sj'nt  eitt  hið  fegurstá  aðalsmark  þjóðernisins, 
'Og  hins  vegar  er  það  kotungshugsunarháttur  að  biðja  um  það  sem 
j5  j  ö  f,  sem  maður  á  að  óskertum  rétti   sínum. 

Hafi  forfeður  vorir  aldrei  afsalað  sér  ríkisrótti  íslands  í  hendur 


Ritdómar.  187 

f€rlends  ríkis,  þá  er  það  skylda  vor  að  láta  ekki  aðra  setja  þann 
blett  á  minningu  þeirra.  Það  er  hin  minsta  þökk,  sem  þjóðin  getur 
goldið  fyrir  það  að  hún  þarf  nú  ekki  að  sníkja  sér  rétt,  heldur 
gengur  að  sínu.  Jafnframt  því  sem  vér  styðjuno  kröfur  vorar  við 
.þjóðernisrétt  vorn,  eigum  vér  því  jafnt  sem  áður  að  sanna  þann 
jíkisrétt,  sem  vér  þykjunist  eiga  óskertan,  og  vér  fögnum  af  alhug 
Jhverjum  þeim  liðsmanni,  sem  eins  og  herra  Lundborg  gengur  með 
oss  fram  á  vígvöllinn  og  berst  í  nafni  sannleiks  og  réttar. 

G.  F. 


LESBÓK  handa  börnum  og  unglingum.  I.  GUÐM.  FINNBOGASÖN  JÓ- 
HANNES  SIGFÚSSON  ÞÓRHALLUR  BJARNARSON  gáfu  út  aðtllhlutun 
landsstjórnarinnar.     [Á  kostnað  »Unga  ísiands«  1907]. 

Þetta  er  fyrsta  bindi  /sleiizkrar  lesbókár,  sem  á  að  verða  '^/^ 
hlutum  stæni,  alls  30  arkir.  A  henni  er  hiri  mesta  þörf.  Les- 
bækur  hefir  van.tHÖ  svo  tilfinnanlega  við  islenzkukenslu  í  skólum 
-og  heimahúsuín,  að  oft  hafa  verið  notaðar  bækur,  seni  til  þeirra 
,hluta  eru  ineÖ  öllu  óhæfar. 

Efnið  í  þessu  biudi  er  fjölbreytt.  Fyrirsagnir  alls  96.  Láng- 
.mest  er  af  kvæðum,  þjóðsögum,  gátum, 'þulum  og  skáldsagnaköfl- 
um,  og  meginþorrinn  er  frujnsaminn.  Þyddir  k. íiar  eru  samt 
margir,  30 — 40.  Sýnilega  hefir  ríkt  vakað  fyrir  útgefendura  að 
vekja  hlj^'jan  hug  til  dyranitói. 

Þessi  byrjun  viiðist  vera  góð  og  af  vandvtrkni  gerð.  Alt  er 
auðskilið  börnum,  og  líklegt  til  þess  að  veita  þeim  skemtun  jafn- 
framt  námínu.  Og  yfir  bókinni  er  þjóðlegur  blær.  En  annars 
auðveldara  að  átta  sig  á  starfi  útgefendanna  við  þetta  bindi,  þegar 
bókin  er  öll  komin   út,   svo  að  yfirlit  fæst  yfir  alt  valið. 

Bókin  er  seld  í  stinnri  kápu  og  aftan  á  henni  eru  auglýsingar 
um  blöð.  An  þess  að  oss  kosni  til  hugar  að  amtí,st  við  þeim  blöð- 
um,  sem  auglyst  eru^  virðist  oss  ekki  viðkunnanlegar  slíkar  aug- 
Ijsingar  á  skólabókum,  sem  gefnar  eru  lit  að  tilhlutun  landsstjórn- 
arinnar.  Og  ekki  minnumst  vér  þess  að  hafa  séð  slíkar  auglysingar 
fyr  á  neinum  skóiabókum,  íslenzkum  né  útlenzkum. 

* 

ÁRBÓK  HINS  ÍSLENZKA  FORNLEIFAFÉLAGS  1905,  1906  og  1907. 

Rit  þetta  er  að  langmestu  leyti  verk  hins  óþreytandi  elju  og 
írœðimanns     Brynjúlfs    Jónssonar.       Aðalritgjörðirnar    eru 


188  Ritdómar. 

um  árangurinn  af  rannsóknum  hans  og  um  fundnar  fornleifar,  sem 
hann  Ijsir.  Arið  1904  hafa  rannsókuirnar  farið  fram  í  Arnesþingi, 
1905  á  Norðnrlandi  (Suður-Þingeyjar,  Eyjafjarðar,  Skagafjarðar  og 
Húnavatnssjslum),  1906  í  Vestmanneyjum,  á  Þórsmörk  og  í  Land- 
sveit.  Arið  1906  gaf  félagið  út,  auk  Arbókarinnar,  Registur  yfir 
Arbækur  félagsins  fyrstu  tuttugu  og  fimm  árin  (1880 — 1904)  eftir 
Br.  J.,  og  var  þeim  vitanlega  mikil  þörf  á  því^  sem  vilja  færa  sér 
í  nyt  þann  fróðleik,  sem  í  Arbókunum  er  saman  kominn. 

VETRARBRAUTIN.    Tímarit   til    skemtunar  og  fróðleiks.    I.  hefti.    [Bóka- 
verzlun  Yestra  1907—1908]. 

I  þessu  hefti  eru  tvær  þjddar  sögur,  Ijóðmæli  eftir  Guðmund 
Guömundssou  og  Lárus  Thorarensen,  nokkurar  þjóðsagnir  o.  fl. 
Frá  höfunda  hálfu  er  laglega  frá  þessu  gengiö.  En  pappír  og 
prentun  í  lélegasta  lagi. 

■X-  * 

TÍMARIT    FYRIR    KAUPFÉLÖG    OG    SAMVINNUFÉLÖG.      Ritstjóri:     SIG- 
URÐUR  JÓNSSGN.  [Útgefandi:  Sambandskaupfélag  íslands  1907—1908]. 

Sambandskaupfélag  þetta  var  stofnað  í  lok  maímán.  síðastl.  ár 
á  Akureyri.  Fróðleikur  sá,  er  tímarit  þess  flytur,  lytur  alhir  að 
kaupfélagvsskapimm.  Eins  og  við  er  að  búast,  heldur  ritið  fast  að^ 
mönnum  arðinurn  af  þeim  félagsskap.  I  því  sambandi  getur  Bene- 
dikt  Jónsson  þess  í  ritgjörð  um  v  e  r  z  1  u  n  a  r  s  k  y  r  s  1  u  r,  að  þó 
að  samkepnin  sé  orðin  svo  mikil  í  Húsavík,  að  9  reki  nú  þá  kaup- 
mensku,  sem  einn  gæLÍ  rekið  með  hægu  móti,  þá  muni  það  »dáh'tinn 
hluta  af  Þingeyingum  um  70  þús.  kr.,  hvort  þeir  fela  9  kaup- 
mönnVim  eða  einu  kaiipfélági  að  útvega  það,  er  þeir  þarfnast  á  einu 
ári  af  útlendum  vörum«.  E.  H. 


Erlend  tiðindi. 


Frá  Bretum.  Þeir  áttu  á  bak  að  sjá  i  vor  yfirráðanda 
síns  mikla  ríkis  :  æðsta  ráðgjafa  þjóðhöfðingja  síns,  fyrst  frá  em- 
bætti  5.  apríl,  og  síðan  af  li'fi  22.  s.  m.  Það  var  Sir  Henry 
Campbell-Bannerman,  er  verið  hafði  í  því  embætti  frá  því  undir 
árslokl905,  er  Arthur  Balfour  gafst  upp,  eftir  einhvern  hinn  stór- 
feldasta  kosningasigur,  sem  dæmi  eru  til  á  Englandi.  Hann  hafði 
enn  geysimikinn  meiri  hluta  á  þingi,  sama  sem  ekkert  genginn 
saman.  Hann  var  maður  mjög  frjálslyndur,  vitur  maður  og  stiltur 
Tel,  og  pryðilega  þokkaður.  Hann  hafði  setið  á  þingi  40  ár,  og 
var  á  3.  ári  um  sjötugt,  er  hann  lézt.  Hann  hafði  verið  þrívegis 
ráðgjafi  hjá  Gladstone,  og  gerðist  flokksforingi  framsóknarmanna 
1899  eftir  Sir  WiUiam  Harcourt. 

Játvarður  konungur  kvaddi  til  eftirmanns  C.-B.  8.  apríl  Herbert 
Asquith,  er  var  verzlunarmálaráðgjafi  áður.  Það  er  maður  hálf- 
sextugur  að  aldri,  atkvæðamaður  mikill,  einbeittur  og  fylginn  sér, 
mælskumaður  mikill,  en  sagður  eigi  jafnlipur  fyrirrennara  sínum. 
Hann  hefir  setið  á  þingi  22  ár  og  var  innanríkisráðgjafi  nokkur  ár 
hjá  Gladstone  og  síðan  hjá  Rosebery.  Hann  þykir  vera  skörungur 
allmikill  í  sínu  nyja  embætti.  Hann  kvað  von  bráðara  upp  úr  um 
J)að  á  þingi,  að  Bretaveldi  megi  til  að  eiga  sér  ekki  minni  her- 
fikipastól  en  sem  svari  tveggja  stórvelda  annarra.  Það  er  nauð- 
synlegt  vegna  heimalandsins,  mælti  hann,  vegna  verzlunar  vorrar, 
vegna  nylendna  vorra  og  vegna  jafnvægis  hér  í  álfu.  Þeim  er  sér- 
staklega  ant  um,  Bretum,  að  Þjóðverjar  verði  aldrei  nema  hálf- 
■drœttingar  á  við  þá  í  herskipastólseign,  og  ráðgera  að  efna  til  2 
höfuðorrustudreka  fyrir  hvern  1,  er  Þjóðverjar  hafa  í  smíðum. 

Asquith  tók  með  sér  í  hið  nyja  ráðuneyti  marga  sessunauta 
«ína  úr  fyrra  ráðuneytinu,  en  skifti  um  í  sumum  sætunum.  Verzl- 
nnarmálaráðgjafi  gerðist  ungur  stjórnmálagarpur,  Vinston  Churchill, 
rúmlega  þrítugur,  maður  óvenju-Iíklegur  til  mikilla   afreka.     Hann 


190  Erlend  tiðindi. 

féll  í  kjördíemi  sími,  Manchester,  er  leita  skyldi  þar  •ndurkjörs- 
sakir  hins  njja  embættis,  en  vann  frægan  signr  í  ööru  kjördæmi^ 
Dundee  í  Skotlandi.  John  Morlej,  Indlandsráðgjafi,  var  herraður 
og  fluttist  því  upp  í  efri  tnálsstofu,  en  hélt  embættinu.  Sá  var 
maður  mjög  l/ðvaldssinnaður  á  yiigri  árum  og  ómetnaðargjarn. 
Hann  er  hniginn  að  aldri  og  gekst  fyrir  næðinu  í  lávarðadeildinni. 

Mörg  nvnueli  og  merk  hefir  hið  njja  ráðnnejti  með  höndum. 
Þeirra  á  meðul  er  eitt  um  ellistjrk  handa  önum  gíimalmennum  i 
landinu,  þeim  er  eigi  hafi  þegiö  af  sveit.  Það  mál  hefir  verið  lengr 
á  döfinni,  en  stjórn  og  þing  hikað  sér  alt  til  þessa,  með  því  að- 
þaö  jrði  Hfarþuyg  bjiði  á  ríkissjóði,  en  nóg  horn  öimur  í  að  iíta, 
þar  á  meðal  hinn  mikla  herskipastólsauka,  vegna  þess,  hve  Þjóð- 
verjar  færa  sig  hóflaust  upp  a  skaftið  með  siini  flota.  Ellistjrkur' 
inn  er  ætlaður  öllum  sjötugura  gamalmennum,  körlum  og  konum, 
þeim  er  eigi  hefÖi  minst  10  sh,  (9  kr.)  við  að  lifa  um  vikuna,  5 
sh.  (41/0  kr.)  á  viku  úr  ríkissjóÖi,  hjónum  T^/^  sh.  Asquith  bar 
sjálfur  upp  frnmvaipiö.  Hann  ætlaði  á,  að  500,000  eða  hálf  miljón? 
mundi  njóta  stjrks  ou  aö  hann  mundi  þá  nema  um  6  milj.  pd. 
um  árið  eöa  nálægt  110  niilj.  kr.  Þ.ið  er  mikið,  en  þi')  ekki  meira 
en  sem  svarar  væntanleguni  ti.'kjnafgangi  eftir  þ.  á.  fjárhagsáætlun, 
Þar  er  gert  ráö  fjrir  1  ðS  niilj.  punda  tekjnm  og  152  milj.  pd. 
útgjöldum.  Það  er  sama  sem  2844  og  2736  rnilj.  kr.  Hátt  upp  í 
3000  miljónir  (3,000,000,000  milj.)  á  ári  hvort  um  sig. 

Gripasvning  mikil  og  glæsileg  hófst  í  Lundúnum  á  krossmessu- 
í  vor  og  stendur  fram  eftir  sumri.  Þeir  hafa  lagt  saman  í  hana^ 
Frakkar  og  Bretar,  en  aðrar  þjóðir  ekki.  Það  á  að  vera  til  þess 
gert  að  trjggj.i  og  festa  vináttumálin  með  peim  nágrönnum.  Sjn- 
ingarsvæðið  gejsivj'tt,  alsett  djrlegum  höUum,  er  hver  hefir  að  gejma 
sína  tegund  sjnismuna,  stórra  og  smárra.  Hundrað-halla-sviðið 
kalla  sumir  það.  Þar  kom  Falliéres  Frakklandsforseti,  og  hlaut 
hinar  djrlegustu  fagnaðarviðtökur  af  Játvarði  konungi  og  höfðingja- 
Ijð  landsins. 

Skömmu    síðar,    eða    um  fardagalejtið,  áttu  þeir  málfund  með 
sér,  Játvarður  konungur  og  Nikulás  Rússakeisari.     Þeir  höfðu  hann 
í  Rigaflóa,  fram  undan  Reval.     Það  þjkir  ekki  hættulaust  á  landi- 
fjrir    flugumönnum.     Skemtiskipin,    sem    þeir   voru  á,  þessir  hihiri 
einna  voldugustu  þjóðhöfðingjar    í  heimi,    voru  látnir  leggjast  ekki 
nær    landi    en    sem    svarar    fullri    viku    sjávar.     Ekki  er  það  Iáti5: 
berast  iit,  hvað  þeir  ræddust  við.     Enda  engum.i)löðum  um  það  að 
fletta,  að  allar  hníga  slíkar  viðræður  þjóðhöfðingja  nú  á  tímum  a&: 


Erlehd  tiðindi.  191 

eyða  öllu  s'undnrlyndi  og  öllum  ófriðarvísi  um  álhi  vora  og  þá 
raunar  um  heim  allán.  Játvarður  konungur  þjkir  vera  mesti  af- 
reksmaður  um  þá  hluti  allra  þjóðhöfðingja  um  vora  daga.  Þjóð- 
verjum  þykir  meira  en  nóg  um  það.  Þeim  er  farið  verða  ekki  um 
sel,  með  þvi'  að  þeir  líta  syo  á,  að  til  þess  séu  refarnir  ^kornir 
hvað  helzt,  að  einangra  þá  og  láta  þá  mega  hreyfa  hvergi  legg  ná 
lið,  setn  væri  þeir  vargar  í  véum  og  höfuð-ófriðarseggir  heims.  En 
þeir  segjast  ekki  eiga  það  ámæli  skilið,  heldur  fullyrða  þeir,  að^ 
eigi  sé  þeim  miður  ant  um  allsherjarfrið  en  Bretum  og  þeirra 
bandamönnum.  Það  mun  og  öatt  vera.  Vígbúnaður  þeirra  sem 
hinna  stórveldanna  eí'  til  þess  gerður,  að  vera  hvergi  varbúnir,  ef 
það  voða-ólán  bæri  að  höúdum,  að  höfuðríkjum  heims  lenti  saman 
í  hernaði,  en  eio;i  hins,  að  friðuriuM  sé  þeim  ekki  kærstur  öllum  sáman,. 
með  því.  að  aldrei  hefir  óFriður  ægilegri  verið  eu  um  vora  daga,  er 
ví^búnaður  er  stórum  fuUkomn^ri  orðinn  eu  gerst  hefir  frá  því  er 
heimnr  bygðist  og  sjálfs;>«>ðar  hörmungar  af  vopnaburÖi.  stórvelda; 
þeirra  í  milli  stórfenglegri  en  orÖum  verÖi  að  komið  eða'  nokkur 
maður  fái  gert  sér  i'  hugarlund.  \  .;       ,.  ;    "  '     ..'  , 

Þaö  var  áðnr  löngu  nokknö,  eða  rétt  uni  snnmrmálin,  er  sátt- 
máli  koinst  á  með  ríkjum  þeim,  er  lönd  eiga  að  Ey.-strasalti  og  að 
Englandshafi,  um,  að  þar  skyldi  eugu  mega  hagga  urn  ítök  og 
hluhnindi  af  sjó  hvers  þeirra  ríkja  um  sig  né  frjálsar  ferÖir  um 
þau  höf,  hvað  sem  að  höndum  bæri.  Alt  átti  það  og  að  veia  gert 
til  friðar  og  griða  um  aldur  og  æfi. 

Enn  allmiklar  óeirðir  á  Indlandi,  einkum  í  útnorðurálfum  lands- 
ins,  nær  landamærum  Afghanistans,  og  hefir  Bretum  lent  þar  í 
skærum  við  Afghana. 


Af  Þjóðverjum  er  það  helzt  að  frétta,  að  þar  hafðist 
fram  á  þingi  í  vor  fundafrelsisnymæli  stjói'narinnar,  með  litlum  at- 
kvæðamun,  með  þeim  ófrelsisfyrirmælum,  að  hvergi  megi  um  alt 
ríkið  mœla,  nema  á  þyzka.  tungu  á  almennum  mannfundum;  þó 
mega  yfirvöld  þiggja  menn  undan  því,  ef  bryna  nauðsyn  ber  tiL 
Annarlegir  þjóðflokkar  búast  þó  við,  að  sú  linkind  komi  þeim  að 
litlu  haldi. 

Maximilian  Harden  hefir  fengið  rétting  síns  máls  í  hæstarétti, 
og  böndin  borist  það  fast  að  einum  andstæðing  hans,  Eulenburg 
fursta,  að  honum  var  snarað  í  gæzhivarðhald  fyrir  meinsærisgrun 
(  saurh'fisaðdróttunarmáli  þv/,  er  þeir  áttu  í  snemma  vetrar,  Moltke- 
greifi  og  M.-H. 


192  Erlend  tíðindi, 

Enn  eru  töluverðar  skærur  með  Þjóðverjum  í  Afríku  útsunnan- 
vcrðri  og  nágrönnum  þeirra  þar,  Hottentottum.  Þjóðverjar  borið 
-efra  skjöld  nylega. 


Frá  Danmöku.  Þar  sleit  loks  þingi  23.  f.  mán.  við  lítinn 
orðstír,  þótti  framfaramönnum,  en  stjórnarliðar  stórum  hróðoigir  yfir 
mikils  háttar  nfmæhim,  er  þeir  höfðu  loks  fram  á  þingi,  eftir  langt 
iþóf  og  leikseigt.  Þeirra  stærst  eru  nj  réttarfarsiög,  í  meira  en  1000 
greinum,  fyrirheitin  í  grundvallarlögum  Dana  1849,  en  vanefndir 
á  því  alt  til  þessa.  Frjálslyndari  þingflokknum  finst  þau  vera  kák, 
með  því  að  stjórnin  gerði  það  til  miðlunar  við  landsþingið,  að  hverfa 
frá  ymsura  fyrirhuguðum  fyrirmæhira,  er  höfðiugjarnir  risu  öndverðir 
í  móti,  svo  sem  er  fullur  aðskilnaður  dórasvalds  og  uraboðsstjórnar, 
kviðdóraaskipun  án  manngreinarálits  eða  stéttamunar  ra.  fl.  Tolla- 
lög  fengust  og  endurskoðuð  á  þessu  þingi,  eftir  langa  mæðu,  en 
brengluð  öll  og  aflöguð  í  meðferð  frá  því  sera  til  var  ætlast.  Loks 
sveitarstjórnarlög  ny^  sem  h'kt  má  um  segja.  Með  hróplegu  flokks- 
ofstæki  tókst  að  bægja  frá  Alberti  öllum  háska  af  rannsókn  gerða 
hans  í  þingnefnd;  með  því  vaið  1  atkv.  fram  yfir  helming  í  fólks- 
þinginu. 

Danir  mistu  24.  apríl  mikinn  ágætisraann,  þar  sem  var  Poul 
la  Cour  prófessor  í  Askov,  67  ára.  Og  13.  maí  lézt  Joseph  Mic- 
haelsen  póstmeistari,  82  ára,  sá  er  var  upphafsmaður  allsherjarpóst- 
sambandsins  heimsvíða  með  sama  burðareyri  um  öll  lönd.  Þá  dó 
6.  apríl  fjármálaráðgjafi  þeirra  Vilh.  Lassen,  atkvæðamaður  og  gáfu- 
raaður  mikill,  rúml.  hálffimtugur. 


Miklar  skærur  með  Persakonungi  og  löggjafarþingi  hans.  Hann 
lét  skjóta  á  þinghúsið  nýlega.     Stundum  fer  hann  huldu  höfði. 

Veginn  var  28.  apríl  landshöfðingi  Austurríkiskeisara  í  Galizíu, 
Potocki  greifi. 

Borgarbruni  varð  raikill  í  Ameríku  13.  apríl,  brann  4.  hluti 
iútborgar  þeirrar  við  Boston,  er  nefnist  Chelsea. 


Vistaskifti. 

Nokkurir  smáþættir  eftir 

ElNAR   HjÖRLEIFSSON. 


I. 

Eg  var  á  Skarði  siðari  helminginn  af  fyrsta  áratug 
sefinnar. 

Að  þeim  áratug  hálfnuðum,  hafði  faðir  minn  farið  i 
sjóinn.  Og  með  honum  höfðu  farið  i  sjóinn  öll  úrræðin, 
önnur  en  sveitin. 

Nú  hafði  eg  verið  á  Skarði  f jögur  ár,  og  þrem  til  f jór- 
um  mánuðum  betur. 

Eg  var  úti  á  hlaði  og  var  að  berja  fisk.  Eg  óskaði 
þess,  að  guð  vildi  einhvern  veginn  sjá  um  það,  að  slegg- 
jan  yrði  helmingi  léttari,  og  að  fiskasteinninn  yrði  helm- 
ingi  lægri.  .  .  .  Og  helzt,  að  hann  gæti  gert  veröldina 
einhvern  veginn  alt  öðru  vísi.  .  .  . 

Það  var  lostætur,  yndislegur  freðfiskur,  sem  eg  var  að 
berja.  Eg  horfði  með  fagnaðar-skelfingu  á  hvern  molann, 
sem  úr  honum  muldist  undan  höggunum.  Vissi  ekki, 
nema  eg  kynni  sjálfur  að  fá  högg  fyrir  hvern  molann. 

—  En  upp  i  mig  skulu  þeir  samt,  sagði  eg  við 
sjálfan  mig. 

Eg  leit  til  bæjardyranna,  hvort  enginn  væri  að 
koma  út. 

Og  upp  i  mig  fóru  molarnir. 

Mér  varð  litið  ofan  á  grundirnar  fyrir  framan  og 
neðan  bæinn.  Þar  var  maður  á  reið.  Eg  sá,  að  það  var 
hann  Jón,  að  koma.    Eg  þekti  þann  bleikskjótta  —  hvern- 

13 


194  vj<  Vistaskifti. 

ig  hann  reis  ;upp  i  fangið  og  valhoppaði  og  tók  svo  sprett- 
inn,  eins  og  fugl  flygi. 

Mér  lá  við  að  kenna  i  brjósti  um  Jón.  Nú  átti  hann 
bráðum  að  fara  af  baki  Bleikskjóna.  .  .  .  Og  koma  heim 
.  .  .  til  hennar  Þorgerðar!  .  .  . 

Aldrei  skyldi  eg  koma  heim  til  hennar  Þorgerðar,  ef 
eg  væri  fullorðinn  og  húsbóndi  og  maðurinn  hennar. 
Aldrei  á  æfi  minni.  Eg  skyldi  alt  af  vera  i  ferðalögum  á 
þeim  bleikskjótta.  Eg  skyldi  aldrei  láta  hana  vita,  hvar 
eg  væri,  svo  að  hún  gæti  aldrei  náð  til  min. 

Mér  óx  þróttur  inni  i  þessum  skýjaborgum.  Eg  barði 
fiskinn  rösklegar  en  áður.  Samt  fann  eg  til  verkjanna  i 
handleggjunum  og  bakinu  innan  um  draumana. 

Aftar  varð  mér  litið  fram  eftir  og  ofan  fyrir  túnið. 
Jón  vaggaðist  nokkuð  til  á  hestinum.  Og  stundarkorn 
hallaðist  hann  út  á  vinstri  hliðina,  stundarkorn  út  á  hægri. 
Og  Bleikskjóni  hallaðist  til  lika.  Það  gerði  hann  æfin- 
lega,  þegar  svona  var  ástatt  ura  eigandann. 

Þá  fór  heldur  að  hýrna  yfir  mér. 

Eg  vissi,  hvernig  á  þessu  ruggi  stóð  og  þessum  hall- 
anda  á  þeim  Jóni  og  Bleikskjóna. 

Þegar  Jón  var  drukkínn,  var  hann  æfinlega  góður 
við  mig,  en  vondur  við  Þorgerði.  Odrukkinn  var  hann 
aldrei  góður  við  neinn.    Og  ekkert  von  :ur  heldur. 

Jón  *ók  harðan  hlaðsprett.  Gufumökkurinn  stóð  fram 
úr  nösunum  á  Bleikskjóna.  Og  svitinn  var  eins  og  kápa 
utan  á  honum. 

Jón  fór  af  baki.  Eg  sá,  að  hann  var  dálítið  valtur 
á  fótunum.  Samt  kunni  hann  auðsjáanlega  vel  við  sig 
og  veröldina.  Mér  fanst  eins  og  eyrun  á  honum  vera 
brosandi  —  hvað  þá  munnurinn  og  augun. 

Hann  stóð  kyr,  hætti  að  brosa,  lagði  undir  flatt,  hvesti 
augun  á  fiskinn,  sem  eg  var  að  berja,  og  hafði  langt  á 
milli  fótanna  á  sér,  eins  og  sjómenn  i  öldugangi. 

Eg  herti  mig  að  berja. 

—  Geturðu  sprett  af  honum  Bleikskjóna,  greyið  mitt? 


Vistaskifti.  195 

Eg  lét  sleggjuna  falla  á  steininn,  en  horfði  á  fiskmn 
vandræðalega.  Þorgerður  hafði  bannað  mér  að  fara  frá 
steininum,  fyr  en  eg  hefði  lokið  barningunni.  Eg  vissi 
ekki,  hvoru  þeirra  eg  ætti  að  hlýða. 

—  Kærðu  þig  ekkert  um  bölvaðan  íiskinn. 

—  Ertu  að  bölva  matnum,  Jón? 

Þorgerður  var  þá  komin  að  baki  honum,  að  báðum 
okkur  óvörum. 

Við  hrukkum  við. 

—  Ekki  er  furða,  þó  að  óblessun  sé  i  búinu  þinu, 
þegar  þú  ert  að  bölva  guðs  gjöfum!  Það  er  sama  sem  að 
bölva  guði! 

Hún  var  álika  sveitt  eins  og  Bleikskjóni.  Eg  fann 
guðhræðslu-vandlætinguna  boga  af  henni  með  svitanum. 
Hún  var  æfinlega  sveitt.  Og  æfinlega  guðhrædd.  Á  þeim 
árum  hugsaði  eg  mér  guðhræðsluna  æfinlega  með  svita- 
lykt. 

Jón  rétti  úr  sér  eftir  viðbragðið.  Hann  stóð  enn 
gleiðara  en  áður,  hvesti  augun  á  Þorgerði  og  sagði  hryss- 
ingslega : 

—  Er  guð  þá  harðfiskur? 
Þorgerður  var  um  stund  orðlaus. 

Hún  þurkaði  svitann  framan  úr   sér   með    svuntunni 
sinni,  meðan  hún  var  að  hugsa  sig  um. 
Jón  horfði  á  hana  siguraugum. 

—  Já,  halt  þú  bara  áfram  að  guðlasta,  sagði  hún  þá 
.  .  .  það  mun  verða  affarabezt! 

—  Sprettu  af  honum  Bleikskjóna,  Steini  minn,  sagði 
Jón  bliðlega. 

—  Hann  á  að  berja  fiskinn. 
Þorgerður  var  einbeitt  i  rómnum. . 

—  Hann  verður  drepinn,  sagði  Jón. 

—  Drepinn?  sagði  Þorgerður.  .  .  .  Hver?  .  .  .  Fisk- 
urinn? 

Þá  spurningu  virti  Jón  ekki  svars.  Hann  fór  sjálf- 
ur  að  spretta  af  hestinum,  og  fleygði  hnakknum  geð- 
vonzkulega  á  stéttina  fyrir  framan  bæjarþilin.    Þorgerður 

13* 


196  Vistaskifti. 

horfði  á  hann;  athugaði  vandlega  ruggið,    sem   á   honum 
var;  en  sýnilega  ekki  með  sem  mestri  góðgirni. 

Þá  gekk  Jón  að  fiskasteininum  og  horfði  á  mig  stund- 
arkorn. 

—  Þú  verður  drepinn,  greyið,  sagði  hann  því  næst. 
,  .  .  Mjög  bráðlega  drepinn. 

Mér  þótti  það  ekki  sem  vænlegasta  horfur,  og  fór  að 
skæla.     En  eg  hélt  áfram  að  berja  fiskinn. 

—  Ætli  hann  verði  ekki  drepinn  þó !  ?  sagði  Þorgerð- 
ur.  .  .  .  Hver  ætli  vinni  á  honum? 

—  Þú,  sagði  Jón. 

Hann  hnykti  á  orðinu  og   setti   rykk    á   sjálfan    sig, 
svo  að  hann  var  nærri  því  dottinn. 
Og  færði  sig  nær  Þorgerði. 

—  Fallegt  er  nú  talið!  .  .  .  Viltu  ekki  reyna  að 
standa?  .  .  .  Hvar  hefirðu  komið? 

—  Að  Stað. 

—  Að  Stað?  Ekki  hefirðu  fengið  brennivín  þar  .  .  . 
hjá  prestinum. 

—  Brennivin?  .  .  .  þar?  .  .  .  þurfti  þess  ekki,  kelli 
min.     Fekk  það  hjá  sjálfum  mér. 

Hann  tók  pelaglas  upp  úr  brjóstvasanum  á  treyjunni 
sinni,  tók  úr  þvi  tappann,  hrækti  og  drakk  gúlsopa  sinn 
úr  pelanum. 

—  Fekk  a  n  n  a  ð  hjá  prestinum.  .  .  .  Nokkuð  handa 
þér. 

—  Handa  mér?  '  '  ' 
Þorgerði  fór  sýnilega  að  þykja  nokkurs  um  vert. 
Jón  færði  sig  aftur  frá   henni    og   að    fiskasteininum. 

Hann  fór  aftur  að  horfa  á  mig,  strauk  dökkrauðan  skegg- 
kragann  á  kjálkabörðunum  og  gerði  sig  bliðan  i  málrómnum. 

—  Það  vita  fleiri  en  e  g,  að  þú  verður  drepinn,  greyið. 

—  Vertu  ekki  að  þessum  bölvuðum  þvættingi,  Jón. 
Þorgerður   stakk   höndunum  i  siðurnar,  og  setti  fram 

kviðinn  og  herðarnar  aftur  á  bak.    Málrómurinn  varð  þýð- 
ari  og  augnaráðið  lika: 

—  Hvað  fekstu  þá  handa  mér? 


Vistaskifti.  m 

—  Þetta,  sem  eg  sagði. 

Þorgerður  horfði  á  hann  eins  og  tröll  á  heiðríkju. 

—  H  a  n  n  veit  það. 

—  H  V  e  r   veit   h  v  a  ð  ? 

—  Presturinn. 

—  Veit  hvað? 

—  Að  hann  verður  drepinn. 

Þorgerður  var  dökk  i  framan  af  blóðmagni  og  svita. 
Nú  varð  hún  samt  enn  dökkari. 
En  hún  sagði  ekkert. 

—  Hann  heimtar,  að  Steini  komi  til  kirkjunnar  á 
sunnudaginn,  sagði  Jón. 

—  Hver  heimtar  það? 

—  Presturinn. 

—  Hvað  á  strákurinn  að  gera  til  kirkju?  Sér  eru  nú 
hver  bölvuð  látalætin!  Hvað  ætli  hann  skilji  i  guðs  orði? 
Hvað  ætli  hann  skilji  i  liknarráðstöfunum  guðs  mönnunum 
til  sáluhjálpar?  .  .  .  Mér  þykir  gott,  ef  þ  ú  skilur  nokk- 
uð  i  þeim. 

— -  Og  það  er  nú  litið.  .  .  .  Jón  hrækti  og  saup  aftur 
á  pelanum.  .  .  .  En  hann  f  e  r  nú.  Hann  s  k  a  1  fara. 
Eg  hefi  lofað  prestinum  þvi.     Hann    s  k  a  1 . 

Jón  var  orðinn  engu  minna  drukkinn  af  hugrekki  og 
karlmensku  en  af  brennivini. 

Hann  þreif  af  mér  sleggjuna  og  fór  að  berja  fiskinn, 
rak  á  hann  rokna-högg  og  sagði  við  hvert  þeirra: 

—  Hann  skal! 

—  Hverju  á  hann  að  riða?  sagði  Þorgerður  og  var 
undanhald  i  rómnum.  Nú  ætla  svo  margir  til  kirkju  á 
sunnudaginn.  Og  eg  veit  ekki  til  þess,  að  nein  drógin  sé 
þá  eftir  handa  honum. 

—  Það  varðar  mig  ekkert  um.     Hann    s  k  a  1  ! 
Og  höggin  dundu  á  fiskinum. 

—  Og  i  hverju  á  hann  að  vera? 

—  Liklegast  i  fötunum,  sem  þú  hefir  gefið  honum. 
.  .  .  Ætli  það  hafi  .  .  .  staðið  á  .  .  .  liknar  .  .  .  ráðstör- 
unum  hjá   þ  é  r  ? 


198  Vistaskifti. 

—  Ætlarðu  að  gera  fiskinn  alveg  ónýtan,  'rtiaður? 
Molarnir  fuku  út  í  allar  áttir.     Og  roðið  var  að  verða 

að  einum  stórum  skalla. 

Þorgerður  tók  flskana  —  jafnt  þá,  sem  barðir  höfðu 
verið,  og  hina,  sem  enn  voru  óbarðir  —  og  stakk  þeim 
undir  handlegg  sér. 

—  Farðu  nú  að  smala,  Steini,  sagði  hún.  Og  þú  manst 
það,  að  vanti  þig  af  ánum,  þá  fær  þú  engan  mat,  fyr  en 
þú  ert  búinn  að  finna  þær  allar  .  .  .  þó  a,ð  það  verði 
ekki  fyr  en  að  ári  um  þetta  leyti. 

Hún  hélt  inn  í  bæinn  með  fiskana 

Jón  fór  á  eftir  henni  og  hélt  á  roðinu  og  nokkurum 
fisktætlum,  sem  við  það  héngu.  Þær  hrundu  smámsaman 
niður  .  .  .  Jón  vingsaði  roðinu  svo  hart. 

—  Hann  s  k  a  1  til  kirkjunnar.  Ekki  vist,  að  þér 
þyki  betra  að  presturinn.  .  .  . 

Meira  heyrði  eg  ekki.    Jón  var  kominn  inn  í  bæ. 

Eg  tindi  upp  fiskmolana,  svo  vel  og  lengi  sem  eg 
þorði.  Þá  ráfaði  eg  af  stað  í  smalamenskuna,  og  hugsaði 
um  kirkjuferð  næsta  sunnudag  .  .  .  og  um  að  fá  ekki  mat 
fyr  en  að  ári  um  þetta  leyti  .  .  .  og  uni  að  verða  drep- 
inn.  ... 

Og  eg  grét.  .  .  .  Og  hugsaði  um,  að  ilt  væri  að  vera 
niðursetningur  hjá  Þorgerði. 


n. 

Daginn  eftir  varð  það  bersýnilegt,  að  Jón  hafði  unn- 
ið  sigur.  Ekki  sagði  hann  samt  neitt  við  mig.  Ódrukk- 
inn  var  hann  jafnan  fámáll.  En  Þorgerður  sagði  mér,  að 
gæti  eg  útvegað  mér  hest,  og  föt  til  þess  að  vera  í,  þá 
skyldi  eg  fá  að  fara  til  kirkjunnar  með  þeim  á  morgun. 

Eg  spurði,  hver  ætti  að  smala  og  rekk  ærnar.  Eg 
vissi,  að  fólkið  fór  æfinlega  af  stað  til  kirkjunnar  meðan 
verið  var  að  mjólka,  og  kom  ekki  aftur  fyr  eií  eg  var 
farinn  að  smala  síðdegis. 


Yistaskifti.  19B 

Þorgerður  sagði,  að  auðvitað  ætti  eg  ^að  smala  að 
morgninum. 

Þá  var  eins  og  henni  fyndist  litilmótlegt  að  vera  að 
ræða  um  þetta  við  mig.  Mig  varðaði  ekkert  um  það.  Eg 
mundi  liklegast  seint  sjá  um  stjórn  þar  á  heimilinu. 

Eg  fann  þungan  og  kaldan  gust  af  henni.  Og  meðan 
hún  var  hjá  mér,  fanst  mér,  að  þetta  mundi  ekki  verða 
neitt  gaman.  En  þegar  eg  var  kominn  frá  augunum  á 
henni,  birti  yfir  sál  minni,  og  mér  fanst  þetta  mundi  verða 
óumræðilegur  fögnuður. 

Eg  var  ekkert  hræddur  um,  að  mér  yrði  skotaskuld 
úr  því  að  fá  reiðskjótann.  Eg  gekk  að  honum  vísum  hjá 
Þórði  gamla  í  Vík.  Hann  var  reyndar  ekkert  árennileg- 
ur  öðrum.  Allir  krakkar  voru  dauðhræddir  við  hann. 
Hann  varð  svo  ofsareiður,  þegar  minst  vonum  varði.  Og 
Þorgerður  hefði  ekki  átt  mikið  erindi  til  hans  um  neinn 
greiða.  Það  vissi  eg  vel.  En  mér  stóð  enginn  ótti  af 
honum.  Eg  hafði  einu  sinni  í  smalamensku  náð  þeirri 
blesóttu  hans,  þegar  hún  var  að  strjúka  fram  á  heiðar. 
Blesa  var  listaskepna,  og  Þórður  unni  henni  mikið.  Eg 
vissi  það,  að  þessu  haföi  hann  aldrei  gleymt  mér.  Hann 
gleymdi  aldrei  neinu.  Og  hann  hafði  sagt  mér,  að  lægi 
mér  á,  að  hann  gerði  einhvern  tíma  bón  mina,  þá  skyldi 
eg  láta  sig  vita.  .  .  .  En  það  var  nú  samt  hræðilegt,  ef 
hann  skyldi  verða  vondur. 

Eg  spurði,  hvort  eg  mætti  skjótast  fram  að  Vík  — 
túnin  á  Skarði  og  í  Vík  lágu  saman.  Það  var  mér  leyft. 
Eg  hljóp  mig  sprengmóðan. 

Eg  hitti  Þórð  i  smiðjunni  Hann  var  i  meira  lagi 
risalegur.  Mér  fanst  úlfgrár  hausinn  á  honum  ná  upp  i 
smiðjurjáfur,  meðan  hann  stóð  uppréttur  og  blés.  Og  kola- 
hrímið  framan  í  honum  gerði  hann  ægilegan,  einkum 
baugar  neðan  við  augun. 

Hann  tók  rauðglóandi  járnið  úr  eldinum  og  smiðaði 
hestskónagla.  Hann  sagði  ekkert  enn,  og  eg  þorði  ekkert  að 
segja.  Eg  settist  á  smiðjuþröskuldinn  og  glápti  á  hann 
með  undrun  og  aðdáun.     Naglarnir   hrundu   jafnóðum   af 


200  .  i.  Vistaskifti. 

steðjanum  niður  á  gólfið.  Og  eg  kiptist  hvað  eftir  annað 
við  af  hugsuninni  um  það,  ef  þeir  hefðu  nú  lent  á  mér 
svona  logandi  heitir  ....  En  hvað  hendurnar  á  honum 
voru  sterklegar  og  berir  handleggirnir!  Ef  eg  hefði  aðr- 
ar  eins  hendur  og  aðra  eins  handleggi,  þá  skyldi  Þor- 
gerður  ekki  skipa  mér  mikið,  né  berja  mig!  Þá  skyldi 
hún  vara  sig  á  mér!  ...  Eg  leit  framan  i  hann.  Og 
mér  fanst  nefið  á  honum  vera  eins  og  fjallgarður,  og 
kinnbeinin  eins  og  hnjúkar,  og  augabrúnirnar  eins  og 
hellisskútarnir  uppi  i  skarðinu.  Þar  inni,  hafði  Þorgerð- 
ur  sagt  mér,  að  ýmislegt  ægilegt  væri  á  ferðum,  sem 
mundi  hafa  lyst  á  mér,  ef  eg  væri  svikull  og  óþekkur 
—  eins  og  eg  væri  nú  venjulega  ....  Nei,  nei!  .  .  . 
Þórður  var  góður  maður,  og  eg  ætlaði  ekkert  að  vera 
hræddur  .  .  .  .  og  eg  ætlaði  að  biðja  hann  um  hestinn 
.  .  .  .  ef  eg  bara  vissi,  hvort  það  væri  til  nokkurs,  og 
hvort  hann  mundi  ekki  verða  vondur. 

Hann  stakk  járninu  inn  i  eldinn  og  blés. 

—  Hvað  er  þér  á  höndum.  Steini  minn? 
Mér  varð  bylt  við.     Nú  var  komið  að  þvi. 

—  Eg  á  að  fá  að  fara  til  kirkjunnar. 

Lengra  komst  eg  ekki.     Og  eg  vissi  varla  af  mér. 

—  Nú?  Þú  átt  að  fá  að  fara  til  kirkjunnar?  Það  mun- 
ar  ekki  um  það!  Mér  þykir  Þorgerður  ætla  að  fara  að 
sjá  sálarheill  þinni  borgið !  Hver  veit  nema  likamsheillin 
komi  á  eftir?  Heyrðu  .  .  .  á  hverju  ætlar  heiðursmadd- 
aman  að  láta  þig  sitja? 

—  Eg  hefi  engan  hestinn. 

—  Nú,  þú  hefir  engan  hestinn!  Atti  eg  ekki  á  von! 
Hefir  engan  hestinn,  ræfillinn?  Hestur  hefir  orðið  of  mik- 
ið  fyrir  rausnarkvendið.  Ætli  maður  láti  þig  ganga  ?  Eg 
held  ekki.  ílvernig  hzt  þér  á  þá  blesóttu?  Eg  held  þil 
eigir  fyrir  því  að  fá  að  sitja  á  henni  einu  sinni.  Hún 
sligast  ekki  undir  þér. 

Hann  leit  á  mig.  Og  eg  sá  á  augnaráðinu,  að  hann 
var  að  hugsa  um,  að  eg  væri  ekki  neinn  jötun. 


Vistaskifti.  201 

—  En  heyrðu  .  .  þú  munt  hafa  eitthvað  bærilegt  að 
vera  i?  Hvað  er  um  að  tala?  Eg  spyr  nú  ekki  að  rausnar- 
maddömunni.  Geta  má  nærri,  að  hún  ætlar  þér  ekki  að 
fara  i  skrúðanum  þeim  arna  til  kirkjunnar! 

Hann  leit  út  undan  sér  á  stóra  glompu  á  boðungn- 
um  á  úlpunni  minni. 

—  Eg  átti  lika  að  útvega  mér  föt. 
Þórður  rak  upp  stórkarlalegan  hlátur. 

—  Þú  áttir  lika  að  útvega  þér  föt?  Og  gæða-blóðið! 
Og  sér  er  nú  hver  rausnaráman  hka!  Áttir  lika  að  út- 
vega  þér  föt!  .  .  .  Ætli  þú  fáir  ekki  sparifötin  hans 
Sigga  mins?  Þú  munt  komast  i  þau,  þó  að  hann  sé 
yngri.  Ætli  eg  sendi  þér  þau  ekki  i  fyrramálið  með 
þeirri  blesóttu?  Þú  munt  eiga  að  smala  á  undan  kirkju- 
ferðinni?  ...  Já  mig  grunaði  það  .  .  .  svo  að  þú  hefir 
ekki  mikinn  tima  til  að  snúast  i  þvi  að  sækja  reiðskjót- 
ann  og  spjarirnar. 

Eg  stóð  upp  af  þröskuldinum  og  rétti  Þórði  höndina. 

—  Þakka  þér  fyrir,  sagði  eg. 

Eg  var  svo  gagntekinn  af  þakklæti,  að  eg  þorði  ekki 
að  lita  upp. 

—  Ekkert  að  þakka,  Steini  minn. 

Málrómurinn  var  alt  i  einu  orðinn  svo  góðlegur,  að 
eg  fór  að  gráta,  og  flýtti  mér  út  —  hafði  ekki  rænu  á 
að  kveðja  hann. 

Þórður  staK:k  höfðinu  út  um  dyrnar  og  kallaði  á 
eftir  mér: 

—  Heilsaðu  rausnar-gæða-sóma-kvei:dis  maddömunní 
frá  mér,  og  skilaðu  til  hennar,  að  mig  furði  á  þvi,  að 
guðhræðslan  skuli  ekki  vera  svo  þykk  og  haldgóð,  að 
búa  megi  til  úr  henni  sæmilega  leppa  utan  á  ekki  stærri 
búk  ....  Onei,  annars  .  .  .  það  er  bezt,  að  þú  skilir 
ekki  neinu.  Hún  kann  að  berja  þig.  Hver  veit,  nema 
eg  stingi  einhverju  að  henni  sjálfur  við  tækifæri?  Hún 
leikur  sér  aldrei  lengi  að  því  að  berja  m  i  g ! 

Og  Þórður  hló  við. 


202  Vistaskifti. 

III. 

Mér  varð  ekki  svefnsamt  um  nóttina. 

Að  hugsa  sér  að  eiga  að  ríða  þeirri  blesóttu  alla 
leið  að  Stað  i  fallegum  fötum!  .  .  .  Hvernig  átti  eg  að 
geta  hugsað  um  annað,  eða  soíið  ?  .  .  .  Það  var  langt  að 
Stað,  afarlangt.  Eg  vissi,  að  Skarð  var  yzti  bærinn  i 
sókninni,  og  Staður  innarlega  i  henni.  Eg  mundi  ekki 
eftir,  að  eg  hefði  heyrt  getið  um,  að  neinn  færi  lengra 
en  að  Stað.  Nema  í  göngur.  Og  það  gat  eg  ekki  farið. 
Það  gátu  engir  aðrir  en  fullorðnir  karlmenn.  Staður  var 
nærri  því  á  enda  veraldarinnar.  Og  þar  hlaut  að  vera 
ákaflega  undarlega  fallegt.  Eg  sá  á  hverjum  degi  fjallið 
fyrir  ofan  Stað.  Það  var  fagurblátt.  Eitthvað  annað  en 
fjallið  uppi  yfir  Skarði. 

Verst  var,  að  Þorgerður  ætlaði  að  vera  með  i  ferð- 
inni.  Eg  mundi  ekki  eftir  neinu,  sem  hafði  verið  gaman, 
þegar  hún  var  viðstödd.  Mér  hafði  oft  þótt  gaman  að 
koma  út  á  engjarnar,  þegar  eg  hafði  verið  sendur  þang- 
að.  En  þegar  hún  var  að  sveitast  þar,  hafði  eg  æfinlega 
orðið  fyrir  skömmum. 

En  það  g  a  t  samt  verið,  að  þetta  yrði  ósköp  mikið 
gaman  ....  Það  h  1  a  u  t  að  verða  gaman  ....  Eg 
var  ekki  i  neinum  vafa  um,  að  það  yrði  gaman. 

Eg  ætlaði  stundum  að  verða  á  eftir  einn.  Þá  ætlaði 
eg  að  ná  fólkinu  á  logandi  hörðum  spretti  og  þeytast 
fram  úr  því  eins  og  eldibrandur  ....  Hvort  það  yrði 
gaman ! 

Eg  bylti  mér  i  rúminu.  Mér  fanst  rúmið  svo  hnút- 
ótt  og  hart.  Eg  hafði  ekki  tekið  mikið  eftir  því  áður. 
Og  mér  fundust  vaðmálsrekkjóðirnar  svo  snarpar.  Eg 
hafði  ekki  heldur  fundið  mikið  til  þess.  Fólkið  hraut  alt 
i  kringum  mig.  Hvernig  gat  það  sofið  svona  eins  og 
steinar  á  undan  öðrum  eins  degi?  ...  Og  hvernig  stóð 
á  þvi,  að  sú  blesótta  var  öll  orðin  skjótt,  og  Bleikskjóni 
var  allur  orðinn  hvitur,  og  Þorgerður  var  orðin  að  skjöld- 
óttri  kú  með  stórum  hornum  .  .  .  ? 

Nei,  nú  var  eg  farinn  að  hugsa  vitleysu. 


Vistaskifti.  203 

Og  að  lokum  hugsaði  eg  ekki  meira. 

Eg  var  vakinn  stundu  fyrir  miðjan  morgiin  til  þess 
að  smala.  Mér  fanst  eg  nýsofnaður.  En  á  fætur  fór  eg. 
Og  svefninn  rjátlaðist  bráðlega  af  riíér  í  góðviðrinu.  Sól- 
in  var  nýkomin  upp  af  eystri  dalsbrúninni.  Dalalæðan 
var  farin  úr  sýnilegum  heimi,  nema  hvað  einstöku  þoku- 
hnoðrar  voru  að  þvælast  í  ráðaleysi  fram  með  ánni,  og 
vissu  ekki,  hvað  þeir  áttu  af  sér  að  gera  í  allri  þessari 
sól,  þahgað  til  þeir  leystust  héðan.  Og  hvert  strá  i  daln- 
um  glóði  af  grátfögnuði. 

Þegar  eg  kom  heim  nieð  ærnar,  stóð  sú  blesótta  á 
hlaðinu  með  reiðtygjum  innan  um  aðra  hesta.  Og  mér 
var  sagt,  að  föt  væru  komin  handa  mér,  og  að  eg  yrði 
að  flýta  mér,  þvi  að  fólkið  ætlaði  að  fara  að  fara. 

Eg  hefi  víst  aldrei  haft  fataskifti  glaðari.  Mér  höfðu 
verið  send  ný  nærföt,  auk  heldur  annað.  Eg  man  það, 
að  mest  þótti  mér  vert  um  hvíta  léreftsskyrtu,  sem  eg 
átti  að  fara  í  utan  yfir  vaðmálsskyrtuna.  Mér  fanst  eg 
vera  eins  og  konungsson,  þegar  eg  var  kominn  i  allan 
skrúðann.  Samt  þorði  eg  ekki  að  líta  framan  i  neinn. 
Eg  bjóst  við,  að  öllum  muiidi  þykja  það  hlægilegt,  að  eg 
skyldi  vera  kominn  í  falleg  föt. 

Bráðlega  var  lagt  af  stað.  Eg  varð  á  eftir  hinum  á 
hlaðinu  af  ásettu  ráði,  sló  í  þá  blesóttu  og  fór  á  flugferð 
fram   túnið,  og  komst  langt  fram  úr  hinum  á  svipstundu. 

Þorgerður  kallaði  til  mín: 

—  Veiztu  ekki,  að  þú  átt  að  taka  ofan  og  lesa  faðir- 
vor,  þegar  þú  ert  að  leggja  af  stað  til  kirkjunnar?  .  .  . 
Faðirvor  kantu,  þó  að  þú  sért  auli.  Þú  kunnir  það,  þeg- 
ar  þú  komst  hingað  ....  Og  svo  áttu  að  biðja  guð  um, 
að  kirkjuferðin  verði  þér  til  blessunar  og  sáluhjálpar.  Þó 
að  eg  geri  nú  ráð  fyrir,  að  það  verði  til  lítils. 

Og  Þorgerður  stundi  við  —  af  syndum  mínum  og 
óguðleik,  skildist  mér. 

Eg  tók  þá  eftir  því,  að  allir  karhnennirnir  voru  ber- 
höfðaðir  og  fóru  fót  fyrir  fót.     Og    eg   tók    ofan,  eins  og 


204  Vistaskifti. 

aðrir,  og  beið  þess,  að  þeir  settu  upp  höfuðfötin,  og  að» 
eg  mætti  fara  að  láta  þá  blesóttu  spretta  aftur  úr  spori. 

Eg  gerði  það  lika  svikalaust,  að  bænagerðinni  lok- 
inni.  Eg  spriklaði  öllum  öngum.  Blesa  fann,  að  nú  var 
ætlast  til  þess,  að  hún  drægi  ekki  af  sér.  Eg  kom  varla 
auga  á  þúfurnar  fram  með  götunum.  Og  samt  var  Blesa 
mjúk,  eins  og  rúmið  hjónanna.  Fram  undan  var  Staðar- 
fjallið,  himinhátt  og  fagurblátt.  Eg  gieymdi  öllu  nema 
fögnuðinum  —  Þorgerði  líka  — 

Þangað  til  hún  kallaði  til  mín  aftur. 

—  Hvað  ertu  að  glenna  þig  þetta,  strákur,  á  undam 
öllum  öðrum,  eins  og  þú  sért  vitlaus  ?  Ætlarðu  að  sprengja 
skepnuna?  .  .  .  Heyrðu,  Jón  .  .  .  hvers  vegna  læturðu 
strákinn  vera  að  darka  á  þessu  gæða-hrossi? 

—  Honum  var  lánuð  hún,  sagði  Jón. 

—  Finst  þér  ekki  nær,  að    eg    sæti  á  henni? 

—  Jú-ú-hú,  sagði  Jón. 

Og  innan  skamms  var  farið  af  baki.  Þá  voru  höfð 
margvísleg  hestaskifti.  SöðuII  Þorgerðar  var  íiuttur  á  þá 
blesóttu.  Og  hnakkurinn  minn  var  látinn  á  lakasta  áburð- 
arjálkinn  á  bænum. 

Nú  þeysti  eg  ekki  lengur  á  undan.  Mér  fanst  jálk- 
urinn  ætla  að  kljúfa  mig  við  hvert  spor,  ef  hann  fór 
nokkuð  greitt. 

Sigga  vinnukona  var  líka  illa  ríðandi,  og  við  urðum 
á  eftir. 

—  Liggur  illa  á  þér,  Steini?  .  .  .  Hvað  er  þetta? 
Ertu  að  gráta?  .  .  .  Eg  fekk  dálítið  af  sykri  í  sumar  úr 
kaupstaðnum.    Eg  er  hérna  með  mola.  .  .  ,  Hana,  veslingur  l 

—  Eg  heíi  ekki  lyst  á  því. 

—  Hvaða  fádæma  ósköp  hlýturðu  þá  að  vera  reiður,, 
sagði  Sigga. 

Eg  lagði  í  jálkinn,  til  þess  að  komast  frá  henni,  og 
grét  hátt.  Hugurinn  var  fullur  af  vonzkublandinni  magn- 
leysis  með  vitund. 

Staðarfjallið  var  ekki  blátt,  þegar  eg  kom  að  þvi  — 
ekki  annað  en  svartir   klettar   og   gráar   skriður   —   svo 


Vistaskifti.  205 

s.b  eg  varð  alveg  steinhissa.  Samt  lá  við,  að  mér  færi 
Æið  þykja  gaman. 

Messufólkið  var  svo  margt.  Eg  hafði  aldrei  séð  svo 
marga  menn.  Á  grundunum  fyrir  utan  Stað  lenti  eg  i 
þvögu  frá  mörgum  bæjum.  AUir  riðu  í  loftinu.  Unga 
fólkið  hló.  Og  hláturinn  seitlaðist  inn  i  hug  minn.  Eg 
hirti  ekki  um  það,  hvað  jálkurinn  var  illgengur,  keyrðí 
hann  áfram  með  hælunum  og  svipunni  og  rykti  í  taum- 
ana  og  skók  mig  allan.  En  eg  varaðist  að  lita  þangað, 
sem  sú  blesótta  rann  áfram  eins  og  fugl. 

Menn  fóru  af  baki  við  réttina  fyrir  neðan  túnið,  og 
létu  hestana  þar  inn.  Bændur  heilsuðust,  snýttu  sér,  tóku 
iipp  ponturnar,  tóku  úr  þeim  tappann,  slógu  honum  i 
pontuhliðina,  tóku  i  neíið,  buðu  hver  öðrum  i  neíið,  og 
iöluðu  um,  að  ekki  væri  nú  tiðin  amaleg,  en  að  það  kæmi 
•ekki  fyrir,  að  þetta  veður  héldist  lengi;  gátu  bezt  trúað 
þvi,  að  það  breyttist  núna  með  kvöldinu;  hann  væri  far- 
inn  að  verða  nokkuð  korgaður  til  hafsins.  Litlir  strákaí 
voru  á  svipstundu  komnir  saman  i  hnapp,  horfðu  fyrst 
niður  fyrir  sig  hátiðlegir  og  feimnir,  fóru  þá  að  athuga 
hnappana  og  brjósthlifarnar  hver  á  öðrum,  og  voru,  áð- 
ur  en  nokkurn  varði,  farnir  að  hrinda  hver  öðrum  og 
komnir  i  vonzku.  Mæðurnar  skildu  þá,  og  hristu  þá  um 
leið,  og  sögðu,  að  fallegt  væri  erindið,  sem  þeir  ættu  til 
kirkjunnar.  Kvenfólkið  var  i  annríki  við  að  komast  úr 
reiðfötunum  og  hrista  pilsin  úr  brotum  og  ná  sjölunum 
upp  úr  töskum  og  pinklum.  Og  áræðnir  ungir  piltar 
vildu  eitthvað  hjálpa  ungu  stúlkunum.  Og  stúlkurnar 
sögðust  ekki  þurfa  þess  og  hlógu.  Og  piltarnir  hjálpuðu 
^eim  samt. 

Eg  stóð  utan  við  og   horfði   hugfanginn   á   alt    þetta 

fjÖT. 

Þá  kom  Þorgerður  til  mín. 

—  Hvað  er  að  sjá  þig,  strákur!  Hvers  vegna  ertu 
€vona  kámugur  i  framan,  eins  og  bíldótt  kind?  Alténd 
ertu  sami  ódrátturinn!    Þú  hefir  þó  ekki  verið  að    skæla 


20G  Vistaskifti. 

rétt  einu  sinni?  .  .  .  Farðu  nú  undireins  og  skplaðu  fram- 
an  úr  þér  þarna  i  læknum. 

Eg  lagði  af  stað  til  lækjarins.  Um  leið  tók  eg  eftir 
þvi,  að  nærri  okkur,  stóð  roskin  kona,  fölleit  og  grannleit 
og  hávaxin,  með  dökt  sjal.  Eg  þóttist  sjá,  að  hún  hefði 
hlustað  á  það,  sem  Þorgerður  hafði  sagt.  Hún  gekk  á 
eftir  mér  að  læknum  og  settist  niður  á  bakkanum. 

—  Attú  heima  á  Skarði?  sagði  hún. 
Eg  játaði  því. 

—  Þú  munt  vera  tökubarn. 

—  Eg  er  á  sveitinni. 

—  Hvað  ertu  gamall? 

Eg  leysti  úr  þeirri  spurningu.  Og  hún  var  hugsi  of- 
urlitla  stund. 

—  Nú  væri  OIi  minn  á  hans  aldri,  ef  hann  væri  enn 
á  lifi,  sagði  hún  því  næst  við  sjálfa  sig. 

Eg  vissi  ekki  eftir  á,  hvernig  það  atvikaðist.  En  á 
svipstundu  hafði  hún  teygt  út  úr  mér,  hver  ætti  fötin, 
sem  eg  var  í,  og  hvernig  farið  hefði  um  þá  blesóttu,  og 
eg  man  ekki  hvað  fleira.  Mér  fanst  svo  mikil  ástúð  í 
rómnum  og  augnaráðið  svo  þýðlegt,  að  eg  var  eins  og 
heillaður. 

Þorgerður  kom  til  okkar.  Hún  heilsaði  konunni  með 
miklum  vinalátum,  faðmaði  hana  og  kysti  hana  marga 
kossa,  þakkaði  henni  fyrir  síðast  og  lék  á  als  oddi.  Hin 
konan  tók  öllu  kurteislega,  en  fremur  fálátlega,  fanst  mér. 

—  Svo  þú  hefir  fengið  eitt  af  börnum  Gríms  sáluga 
á  Grund,  sagði  hún. 

—  Jú-jú! 

—  Þetta  er  fallegur  drengur. 

—  Finst  þér  það?  .  .  .  Mig  langar  til  að  ala  hann 
upp  í  guðsótta  og  góðum  siðum.  En  eg  er  hrædd  um,  að 
það  ætli  að  ganga  örðugt. 

Konan  svaraði  því  andvarpi  engu.  Og  nú  var  farið 
að  hringja.  Konan  gekk  frá  okkur  til  bónda  sins,  og  þau 
lögðu  af  stað  heim  túnið,  upp  að  kirkjunni. 

Þorgerður  þreif  í  handlegginn  á  mér,  nokkuð  fast. 


Vistaskifti.  207 

—  Hvað  var  hún  Ragnhildur  í  Dal  að  veiða  upp 
úr  þér? 

Eg  þagði. 

—  Hvað  var  hún  Ragnhildur  að  veiða  upp  úr  þér? 
sagði  hún,  byrstari  en  áður,  og  kreisti  handlegginn. 

Eg  þagði. 

—  Ætlarðu  ekki  að  svara  mér? 

Og  hún  kreisti  handlegginn  svo  fast,  að  eg  fann  tár- 
in  i  augunum  á  mér. 

En  eg  ætlaði  ekki  að  svara  henni.  Ekki,  þó  að  hún 
dræpi  mig.  Og  ef  hún  dræpi  mig,  ætlaði  eg  að  ganga 
aftur  og  hengja  hana. 

—  Aldrei  heíir  maður  af  þér  annað  en  áhyggjur  og 
mæðu. 

Hún  slepti  handleggnum  á  mér  og  hélt  upp  til  kirk- 
junnar. 

Eg  stóð  eftir  og  fór  að  nudda  augun.  Þá  mintist  eg 
þess,  að  eg  mundi  verða  að  þvo  mér  aftur^  ef  eg  ætti 
ekki  að  verða  bildóttur  aftur.  Að  þeirri  laugun  lokinni, 
fór  eg,  eins  og  aðrir,  upp  til  kirkjunnar.  Söngurinn  kvað 
við  inni.  Eg  staðnæmdist  við  dyrnar,  þorði  ekki  að  Ijúka 
hurðinni  upp.  En  mér  vildi  það  til,  að  menn  bar  þar 
að,  sem  nú  fyrst  voru  að  fara  inn.  Eg  sigldi  i  kjölfari 
þeirra  inn  úr  dyrunum.  Eg  sá  illa  búinn  mannræíil  í 
krókbekknum.  Hjá  honum  fanst  mér  árennilegast  að 
setjast. 

Eg  horfði  fyrst  með  undrun  á  prestinn  í  messuskrúð- 
anum  og  Kristmyndina  uppi  yfir  altarinu.  .  .  .  Þá  horfði 
eg  á  þá  blesóttu  fara  á  kostum  undir  Þorgerði.  Og  innan 
skamms  var  eg  sjálfur  kominn  á  bak  fyrir  aftan  hana, 
og  fieygði  henni  langar  leiðir  úr  söðlinum.  Og  hún  lá 
á  jörðunni  og  kallaði  til  min.  En  Blesa  bar  mig  áfram, 
áfram,  áfram.  Og  hún  kom  ekki  lengur  við  jörðina,  held- 
ur  leið  hún  i  loftinu  áfram,  áfram,  áfram.  Og  eg  skildi 
ekki,  hvað  hún  gat  verið  að  fara  með  mig.  .  .  .  En  þeg- 
ar  farið  var  að  syngja  eftir  prédikun,  hrökk  eg  upp  með 
andfælum. 


208  Vistaskifti. 

IV. 

Bændur  urðu  sannspáir. 

Á  leiðinni  út  sveitina  lagði  hráslagakuldann  á  móti 
okkur.  Og  þokumekkirnir  ultu  inn  fjallabrúnirnar.  Mér 
fundust  þeir  likastir  herfylkingum  illra  anda,  sem  væru 
að  leggja  undir  sig  landið.  Eg  vissi,  hvernig  mundi  verða 
að  smala  í  skarðinu  í  íyrramálið. 

Eg  lét  jálkinn  lötra  í  hægðum  sínum  á  eftir  hinu  fólk- 
inu.  Sigga  var  stundum  að  yrða  á  mig.  En  eg  svaraðí 
henni  sem  fæstu.  Eg  var  að  hugsa  um  föUeitu  konuna 
með  ástúðlega  rórainn  og  þýðlega  augnaráðið.  Og  eg  var 
að  hugsa  um,  hvernig  á  því  mundi  standa,  að  Þorgerður 
var  guðhræddust  allra  manna,  sem  eg  þekti,  og  líka  verst. 
Og  eg  var  að  hugsa  um,  hvort  það  mundi  vera  áreiðan- 
legt,  að  guð  væri  góður,  þar  sem  hann  hafði  látið  mig 
til  Þorgerðar,  en  ekki  til  Ragnhildar. 

Þórður  stóð  á  hlaðinu  á  Skarði,  þegar  við  komum 
heim.  Hann  var  þungbrýnn  nokkuð,  en  glotti  samt  við 
tönn.    Eg  sá,  að  hann  einblíndi  á  Þorgerði  og  þá  blesóttu. 

—  Má  eg  ekki  hjálpa  heiðurshúsfreyjunni  af  baki?  sagði 
hann,  þegar  Blesa  nam  staðar,  og  breiddi  faðminn  út  á 
móti  Þorgerði.     En  raálrómurinn  var  furðu  kuldalegur. 

—  Þakka  þér  fyrir,  Þórður  minn  ....  Þú  gerir 
svo  vel  að  koraa  nú  inn  og  fá  kaffisopa. 

Þorgerður  var  einstaklega  góðlátleg. 

—  Skal  hún  vera  hrædd  við  hann?  hugsaði  eg.  Því 
fór  ekki  fjarri,  að  svo  væri  um  sjálfan  mig. 

—  Eg  kaffi?  sagði  Þórður.  Nei.  Kaffi  hefi  eg  nóg 
sjálfur. 

—  Jæja. 

Þorgerður  var  dúnmjúk  í  rómnum. 
Alt  f ólkið  stóð  graf kyrt  á  hlaðinu  og  hiustaði.     AIMr 
áttu  sýnilega  von  á  einhverju  sögulegu. 

—  Eg  er  að  hugsa  um,  út  af  hverju  presturinn  muni 
Jiafa  lagt,  sagði  Þórður. 

—  Eg  er  alveg  hissa,  sagði  Þorgerður.    Eg  hélt  ekki, 


Vistaskifti.  209 

að  þú  mundir  vera  að  hugsa  um  þess  konar  .  .  .  þú,    sem 
aldrei  fer  til  kirkju. 

—  Heldurðu,  eg  hugsí  ékki  um  það?  Jú,  eg  geri 
meira  en  hugsa  um  það.  Eg  veit  það.  Eg  held,  eg 
s  j  á  i  það.  Frá  hinum,  sem  ekJcert  hefirj  mun  jafnvel  teJcið 
verða  það,  sem  hann  hefir.  Út  af  þessu  hefir  presturinn 
auðvitað  lagt. 

Og  hann  leit  til  skiftis  á  mig  og  þá  blesóttu. 

—  Eg  skil  það,  að  þú  ætlar  að  fara  að  rífast  um 
merina,  sagði  Þorgerður,  og  var,  auðheyrt,  farið  að  síga 
i  hana.  Ef  þú  telur  það  eftir,  sem  eg  er  þyngri  en  strák- 
urinn  þarna,  þá  ætti  eg  að  geta  slett  i  þig  einhverri 
þóknun  fyrir  það.  En  ritningargreinar  ættir  þú  ekki  að 
vera  að  fara  með  og  rangfæra  hér  .  .  .  heiðinginn,  sem 
engu  trúir. 

Þórður  þeytti  söðlinum  af  þeirri  blesóttu  langar  leið- 
ir  út  af  hlaðinu. 

—  Er  eg  heiðingi?  Trúi  eg  engu?  Það  var  hart!  .  .  . 
Jú,  eg  trúi  því,  að  þeir,  sem  niðast  á  smælingjum  séu 
andstygð  guðs.  Eg  trúi  því,  að  þeim,  sem  fara  illa  með 
litil  börn,  sem  þeim  er  trúað  fyrir,  verði  fleygt  út  í  yztu 
myrkur.  Eg  trúi  því,  að  þú  farir  til  helvítis,  Þorgerður. 
Og  þ  e  1 1  a  er  alveg  eins  góð  trúarbrögð  eins  og  nokkur 
önnur. 

Og  Þórður  varpaði  hnakknum,  sem  hann  hafði  lánað 
mér,  á  þá  blesóttu  i  snatri,  og  reið  af  stað  eins  og  storm- 
bylur. 

Þorgerður  stóð  grafkyr  og  horfði  á  eftir  honum,  titr- 
andi  af  vonzku.  Fólkið  fór  að  tinast  inn  i  bæinn.  Eg 
ætlaði  inn  líka.  Þorgerður  kallaði  til  mín.  Eg  færði  mig 
nær  henni.     Samt  ekki  mjög  nærri. 

—  Þetta  hefir  maður  af  þér,  þokkapiltinum !  sagði  hún, 
og  var  hás  og  skjálfrödduð. 

Hún  þagði  við  dálitla  stund.  Mér  sýndist  hún  vera 
að  hugsa  sig  um  eitthvað.  Eg  dokaði  við.  Þá  ætlaði  eg 
aftur  inn  í  bæinn. 

Hún  kallaði  á  mig  aftur. 

14 


210  Vistaskifti. 

—  Það  er  bezt,  þú  farir  inn  og  fáir  þér  eitthvað  að 
éta.  Og  svo  verðurðu  hjá  ánum  uppi  i  skarðinu  i  nótt. 
Þær  geta  tapast  i  þessari  þoku,  ef  enginn  er  hjá  þeim. 
Og  þú  veizt,  hvað  við  liggur,  drengur  minn,  ef  þú  týnir 
einhverju  af  þeim. 

Mér  sýndist  henni  létta  fyrir  brjósti.  Og  nú  fór  hún 
inn.  En  mér  sortnaði  fyrir  augum  ...  Að  vera  aleinn 
uppi  i  skarðinu  alla  nóttina  i  þoku  og  náttmyrkri  —  það 
hafði  mér  aldrei  verið  sagt  fyr,  og  mér  hafði  aldrei  kom- 
ið  til  hugar,  að  það  yrði  mér  sagt,  fyr  en  þá  þegar  eg 
væri  orðinn  stór.  Og  eg  hafði  ekki  skilið  í  þvi,  að  eg  yrði 
nokkurn  tima  svo  stór,  að  eg  mundi  þora   þ  a  ð . 

Eg  grét  ekki,  þegar  eg  rölti  upp  hlíðarnar  á  eftir 
ánum.  Eg  hafði  grátið  svo  mikið,  áður  en  eg  fór,  og 
var  nú  hættur. 

En  þegar  eg  kom  upp  í  skarðið  og  þokan  luktist  ut- 
an  um  mig,  köld  og  grá  og  dimm,  og  náttmyrkrið  læsti 
sig  inn  i  hana,  eins  og  vatn  inn  í  voð,  þá  fanst  mér  eg 
vera  einn  í  veröldinni.  Enginn  maður  og  enginn  guð. 
Enginn  nema  eg  og  tröllin  í  hellunum  i  skarðinu  .... 
Og  liklegast  var  bezt  að  þau  ætu  mig  ....  Og  samt 
var  það  svo  voðalegt. 

Og  eg  settist  á  stein  og  tók  að  gráta  af  nýju  .... 

Niðurl. 


Triiarjátniiigarnar  og  kenningarfrelsi  presta. 


Ýmsa  menn  hér  heima  hefir  langað  til  þess,  að  kenn- 
ingarfrelsi  presta  yrði  tekið  til  umræðu  meðal  vor.  Og 
þegar  fregnin  um  afdrif  skólamáls  Vestur-íslendinga  á 
siðasta  kirkjuþingi  barst  hingað,  urðu  óskirnar  um  þetta 
enn  sterkari.  Og  af  þvi  að  eg  er  einn  i  tölu  þeirra 
manna,  er  þessa  ósk  ala  i  brjósti,  réð  eg  af  að  rita  grein 
um  þetta  mál.  Og  mér  virðist  vel  eiga  við  að  láta  um- 
ræður  Vestur-íslendinga  verða  tilefnið  til  þess,  að  málinu 
sé  hreyft  hér  heima. 

Vér  erum  svo  fáir,  íslendingar,  að  oss  er  auðvelt 
að  sjá  yfir  allan  hópinn,  og  því  eðlilegt,  að  vér 
veitum  nákvæma  eftirtekt  öllu  því,  er  gerist  með 
löndum  vorum  hinumegin  hafsins.  Líf  þeirra  er  lif  af 
voru  lifi.  Og  oss  er  það  hið  hjartfólgnasta  mál,  að  þjóð- 
erni  þeirra  varðveitist  þar.  Og  hins  vegar  er  alt  af  að 
koma  nýr  og  nýr  vottur  þess,  hve  rik  þjóðernistilfinning- 
m  er  með  löndum  vorum  vestra.  En  báðum  hlutum  þess- 
arar  litlu  þjóðar  er  það  mikilsvert,  að  þessi  samúð  sé  sem 
mest  og  að  það  sé  mönnum  Ijóst  báðumegin  hafsins. 
Kirkjumálin  eru  eigi  lítill  þáttur  i  lífi  Vestur-íslendinga, 
og  fyrir  því  hefir  það  vakið  mikla  athygli  bæði  vestra 
og  hér  á  landi,  hvernig  kirkjuþingið  siðasta  fór  með  skóla- 
málið  svo  nefnda.  En  nú  er  það  berlegt,  að  andróðurinn 
og  ímugusturinn,  sem  vakinn  hefir  verið  gegn  islenzku- 
kennaranum  við  Wesley-skólann,  síra  Friðriki  J.  Berg- 
mann,  á  eina  aðalrót  sína  að  rekja  til  þess,  að  fiokki 
manna  þar  vestra,  eða  leiðtogum  þeirra,  stendur  stuggur 
af  frjálslyndi  hans  í  kristindómsmálum,    og   að   likindum 

14* 


212  TrúarjátnÍDgarnar  og  kenningarfrelsi  presta. 

sérstaklega  af  þvi,  að  hann  virðist  aðhyllast  kenningar- 
frelsi  presta.  En  kenningarfrelsinu  hefir  hinn  mikilsvirti 
leiðtogi  kirkjufélagsins  vestra,  síra  Jón  Bjarnason,  alger- 
lega  afneitað  og  gerir  enn.  Það  sýnir  Ijóslega  fyrirlestur 
sá,  er  hann  hélt  á  kirkjuþinginu. 

En  kenningarfrelsis-hugsunin  hefir  áður  gert  vart  við 
sig  i  kristinni  kirkju,  og  hún  er  engin  séreign  sira  Frið- 
riks  J.  Bergmanns  um  þessar  mundir.  Það  mál  hefir 
verið  og  er  enn  mikið  rætt  með  mörgum  þeim  kirkju- 
fiokkum,  er  framarlega  standa  nú  á  timum.  Og  hér  á 
landi  hafa  ýmsir  prestar  verið  þeirrar  skoðunar,  að  það 
væri  eitt  af  velferðarmálum  kirkjunnar,  að  kenningar- 
frelsið  yrði  lögleitt.  í  því  efni  nægir  að  minna  á  bréf- 
kafiana  frá  síra  Zophoníasi  heitnum  Halldórssyni,  er  birt- 
ir  voru  í  janúarblaði  Nýs  Kirkjublaðs. 


Þegar  um  kenningarfrelsi  presta  er  að  ræða,  er  við 
það  átt,  hvort  þeir  eigi  í  prédikunum  sínum  að 
vera  bunduir  við  þann  skilning  á  öllum  atrið- 
um  kristinnar  trúar,  sem  haldið  er  fram  i  trú- 
arjátningum  þeim,  er  kirkjan  samkvæmt  lög- 
um  sínum  viðurkennir.  Þeir,  sem  kenningarfrelsinu 
eru  andvígir,  vilja  rigbinda  alla  kennimenn  kirkjunnar  við 
trúarjátningarnar.  Sé  það  ekki  gert,  halda  þeir,  að  kirkjunni 
sé  hætta  búin.  Kenningin  fari  þá  öll  á  ringulreið ;  kenni- 
mennirnir  villist  frá  sannleikanum  og  leiði  síðan  aðra  í 
villu.  Og  þeir  hljóta  að  vera  þeirrar  skoðunar,  að  skiln- 
ingur  trúarjátninganna  á  kristindóminum  sé  svo  fullkom- 
inn,  að  lengra  verði  ekki  komist;  hann  geti  aldrei  orðið 
fullkomnari  i  þessum  heimi;  að  minsta  kosti  geti  enginn 
fullkomnari  skilningur  farið  i  bág  við  hann. 

En  ef  kveða  á  upp  dóm  í  þessu  máli,  tjáir  ekki  að 
láta  neina  trúarskoðun  á  því  vera  dómarann.  Vér  verð- 
um  fyrst  að  athuga,  hvernig  trúarjátningarnar  eru  til 
orðnar,  og  rannsaka  það,  hvort  þeim  beri  um  aldur  og 
æfi  að  sitja  í  þeim  tignar-  og  valdasessi,  er  þær  stundum 


Trúarjátningarnar  og  kenningarfrelsi  presta.  213 

hafa  verið  settar  í,  o^  hvort  þær  eigi  að  rikja  yfir  hugs- 
unum  og  skoðunum  og  orðum  kennimanna  kirkjunnar  og 
kirkjulýðsins  allan  þann  langa  tíma,  meðan  veröld  stend- 
ur.  Því  að  vitanlega  ætla  kristnir  menn,  og  ekki  sizt 
rétttrúnaðarmennirnir,  kirkjunni  að  standa  og  leiðbeina 
mönnum  allan  þann  tima.  Og  er  því  satt  að  segja  ekki 
neitt  undarlegt  að  hugsa  sér  það,  að  einhver  framför 
kunni  að  verða  á  skilningi  manna  á  trúmálum  á  þeirri 
löngu  leið.  Flestum  mun  i  fljótu  bragði  lítast  svo  á  mál- 
ið,  að  það  sé  óhugsandi,  að  kristnir  menn  hafi  fyrir  mörg- 
um  öldum  hlotið  fullan  skilning  á  öllu  því,  sem  heilög 
ritning  hefir  að  geyma,  og  allan  þann  skilning  á  trúar- 
brögðunum,  sem  unt  sé  að  öðlast  i  þessum  heimi.  En 
ekkert  minna  en  þetta  f elur  sú  skoðun  i  sér,  að  kenni- 
mennirnir  skuli  skyldir  að  fylgja  trúarjátningunum  i  öll- 
um  atriðum  og  að  út  fyrir  þær  sé  kirkjunni  aldrei  heim- 
ilt  að  fara. 

Fyrstu  aldir  kristninnar  hafa  jafnan  þótt  tilkomu- 
mesta  tímabilið  i  sögu  kirkjunnar,  og  þó  einkum  fyrsta 
öldin,  postulatimabilið  svo  nefnt.  Þá  hefir  kristindómur- 
inn  þótt  fegurstur  og  aflmestur.  Og  allir  síðari  tíraar 
hafa  jafnan  óskað  þess  að  vera  sem  líkastir  honum. 
Allar  endurbætur  kirkjunnar  hafa  miðað  að  því,  að  kom- 
ast  aftur  sem  næst  kristindómi  postulatimabilsins.  En  á 
þessari  gullöld  kristninnar  var  engin  sú  trúarjátning 
til,  er  hlotið  hefði  almenna  viðurkenningu.  Þá  fer  kristn- 
in  sigri  hrósandi  land  úr  landi  og  á  þó  mikilli  mótspyrnu 
að  mæta,  —  svo  mikilli,  að  fjöldi  kristinna  manna  er  lif- 
látinn.  En  þvi  fleiri  sem  deyja  fyrir  trúna,  því  meir  út- 
breiðist  hún.  Þessar  ofsóknir  ganga  yfir  allar  3  fyrstu 
aldirnar  við  og  við.  Og  þeim  linnir  ekki  til  fulls  fyr  en 
í  byrjun  4.  aldar,  þá  er  Konstantínus  mikli  kemst  til 
valda  og  gerir  kristinni  trú  jafnhátt  undir  höfði  og  hinum 
heiðnu  trúarbrögðum.  En  eftir  að  jafnréttið  var  fengið, 
fóru  leikar  bráðlega  svo,  að  kristna  trúin  varö  ráðandi 
viðast  hvar  um  hinn  forna  heim,  þann  er  menningarþjóð- 
unum  fornu:  Grikkjura  og  Rómverjum,  þá  var  kunnur. 


214  Trúarjátningarnar  og  kenningarfrelsi  presta. 

Ef  sagt  verður  um  nokkurt  timabil  kirkjunnar,  að  þá 
haíi  mest  á  þvi  borið,  að  ríki  Jesú  Krists  er  ekki  af  þess- 
um  heimi,  þá  er  það  þetta  fyrsta  ofsóknartímabil  i  sögu 
kirkjunnar,  fyrstu  3  aldirnar.  Og  einmitt  þessar  3  fyrstu 
aldir  heíir  engin  trúarjátning  hlotið  almenna  viðurkenning. 

Eins  og  kunnugt  er,  urðu  3  trúarjátningar  til  i  forn- 
kirkjunni,  er  Páfakirkjan  viðurkendi  og  lúterska  kirkjan 
síðar  tók  í  arf  frá  henni.  Ogerpostullega  trúar- 
j  á  t  n  i  n  g  i  n  (apostolicum)  talin  elzt  þeirra.  Og  hún  er 
sú  eina  þeirra,  sem  allir  menn  hér  á  landi  þekkja,  því 
að  hún  er  tekin  upp  í  Fræði  Lúters.  En  ekki  mega  menn 
láta  nafnið  villa  sig  og  halda,  að  hún  sé  samin  af  post- 
ulum  Krists.  Það  er  ekkert  annað  en  miðaldasögusögn, 
að  hún  sé  þann  veg  til  orðin.  Sannleikurinn  er  sá,  að 
hún  er  lengi  að  myndast  í  kristninni  og  menn  vita  ekk- 
ert  með  vissu,  hv^  nær  hún  er  til  orðin.  í  þeirri  mynd, 
sem  vér  höfuni  læit  hana,  mun  hún  hafa  verið  til  um 
árið  500.  En  áður  (Kklega  á  4.  öld)  var  hún  til  í  styttri 
mynd  (rómverska  játningin  garala).  Sumum  liðum  trú- 
arjátningar  þessarar  vitum  vér  að  ekki  var  bætt  inu  í 
hana  fyr  en  á  4.  og  5.  öld.  Annað  mál  er  það^  að  rékja 
má  ræturnar  að  henni  lengra  aftur  í  timann  og  að  lík- 
induin  alt  til  seinni  hluta  annarrar  aldar.  Mjög  sennilegt 
er,  að  hún  hafi  i  fyrstu  verið  sett  saman  í  þeim  tilgangi, 
að  hafa  hana  að  skjólgarði  eða  varnarmúr  gegn  villu- 
kenningum,  og  að  hún  sé  þvi  trúvarnarlegs  eðlis^). 

Næsta  trúarjátningin,  sem  til  varð  í  fornkirkjunni, 
heíir  lengst  af  verið  nefnd  nicenska  trúarjátningin  (Nicæn- 
um).  Var  það  ætlun  manna,  að  hún  hefði  samþykt  ver- 
ið  á  kirkjuþinginu  í  Niceu  325,  sem  svo  frægt  er  orðið  i 
sögunni.  Nú  eru  fræðimennirnir  farnir  að  kalla  hana 
n  i  c  e  n  o-k  onstantinopolitönsku  trúarjátn- 
Inguna  (Nicæno-constantinopolitanum),  því  að  hún 
muni  ekki  hafa  hlotið  samþykki  fyr  en  á  kirkjuþinginu  í 


')  Sbr.  ritgerð  sira  Björns  B.  Jónssooar    i    Áramótum    1907:     Hin 
postullega  trúarjátning. 


Trúarjátningarnar  og  kenningarfrelsi  presta.  215 

Konstantinopel  381  og  sé  frekari  útfærsla  samþyktarinnar 
i  Niceu.  En  sögulegar  rannsóknir  siðustu  ára  virðast 
benda  til  þess,  að  hún  sé  þó  ekki  einu  sinni  svo  gömul; 
hún  sé  hvorki  samþykt  i  Niceu  né  í  Konstantínopel, 
heldur  hafi  hún  náð  viðurkenningu  nokkuru  siðar,  og  frá 
því  um  500  varð  hún  skírnarjátning  i  grisk-kaþólsku  kirk- 
junni^). 

Þriðja  trúarjátningin  er  sú,  sem  kend  er  við  Aþanas- 
ius  kirkjuföður  (Athanasianum).  Hann  var  uppi  á  4.  öld 
(t  373).  En  trúarjátning  sú  er  ranglega  við  hann  kend. 
Hún  er  nú  talin  til  orðin  i  byrjun  miðaldanna,  sérstak- 
lega  undir  áhrifum  af  kenningum  Agústinusar  kirkjuföð- 
ur,  sem  þá  voru  orðnar  svo  að  segja  alvaldar  i  kirkjunni. 
Sú  trúarjátning  öðlaðist  smátt  og  smátt  viðurkenning  i 
rómversku  kirkjunni,  en  gríska  kirkjan  hafnaði  henni 
gersamlega.  Þessi  trúarjátning  er  miklu  lengri  en  hinar 
tvær,  sem  áður  er  um  getið.  Hún  f jallar  aðallega  um 
þrenningarlærdóminn  og  persónu  Krists.  í  henni  er  lögð 
miklu  rikari  áherzla  á  rétttrúnaðinn  en  áður  hafði  gert 
verið,  og  leyfi  eg  mér  að  koma  hér  með  islenzka  þýðing 
á  henni.  Hún  mun  með  öllu  ókunn  almenningi  hér  á 
landi.  En  þar  sem  nú  er  verið  að  halda  því  svo  fast  að 
mönnum,  að  allar  trúarjátningarnar  eigi  að  vera  merki 
vort,  kirkjumannanna,  virðist  mjög  eðlilegt  að  lofa  mönn- 
um  að  lita  merkið.  Annars  kostar  geta  þeir  ekki  þekt 
það.  Hitt  væri  engin  furða,  þótt  ýmsir  fengju  þann  skiln- 
ing  við  lesturinn,  að  í  raun  og  veru  ætti  það  ekki  að 
vera  neitt  sérlegt  keppikefli,  að  rígbinda  skoðanir  og  kenn- 
ingar  presta  nú  á  tímum  við  ákvæði    þessarar   játningar. 

A  vora  tungu  er  hún  þá  á  þessa  leið: 

Sérhver  sá,  er  hólpinn  viU  vera,  verður  um  fram  alt  að  halda  fast 
við  liina  almennu  (kaþóisku)  trú.  Og  hver  sá,  sem  ekki  varðveitir  hana 
heila  og  ómengaða,  mun  vafalaust  að  eilífu  glatast. 

En  þetta  er  hin  almenna  fkaþólska)  trú,  að  vér  tignum  einn  guð 
i  þrenningunni  og  þrenninguna  i  eipingunni,  þannig,  að  vér  hvorki  rugl- 


^)  Sbr.  Prof.  theoí.  J.  Jacobseu :     Om  Symboler  og   Symbolforplig- 
telse.     Köbenhavn  1906. 


216  Trúarjátningarnar  og  kenningarfrelsi  presta. 

um  saman  persónunum  né  greinum  sundur  veruna.  Þvi  að  ein  er  per- 
sóna  föðurins,  önnur  sonarins,  önnur  heilags  anda.  En  guðdómur  föð- 
urins  og  sonarins  og  heilags  anda  er  einn  og  hinn  sami,  dýrðin  jafn 
mikil,  hátignin  jafneilif.  Slíkur  sem  faðirinn  er,  svo  er  og  sonurinn, 
svo  er  og  heilagur  andi.  Faðirinn  er  óskapaður,  sonurinn  er  óskapa;ður, 
heilagur  andi  er  óskapaðar.  Faðirinn  er  ómælanlegur,  sonurinn  ómæl- 
anlegur,  heilagur  andi  ómælanlegur.  Faðirinn  er  eilifur,  sonurinn  eilifur, 
heilagur  andi  eilifur.  Og  þó  eru  ekki  þrir  eilifir,  heldur  einn  eilifur, 
eins  og  ekki  eru  þrir  óskapaðir,  heldur  einn  óskapaður  og  einn  ómælan- 
legur.  Á  sama  hátt  er  faðirinn  almáttugur,  sonurinn  almáttugur,  heilag- 
ur  andi  almáttugur.  Og  þó  eru  ekki  þrir  almáttugir,  heldur  einn  al- 
máttugur.  Þannig  er  faðirinn  guð,  sonurinn  guð,  heilagur  andi  guð. 
Og  þó  eru  ekki  þrir  guðir,  heldur  einn  guð.  Þannig  er  faðirinn  drott- 
inn,  sonurinn  drottinn,  heilagur  andi  drottinn.  Og  þó  eru  ekki  þrír 
drotnar,  heldur  einn  drottinn.  Þvi  að  eins  og  hinn  kristilegi  sannleikur 
knýr  oss  til  að  játa  hverja  persónu  út  af  fyrir  sig  guð  og  drottin, 
þannig  hannar  hin  kristna  trú  oss  að  tala  um  þrjá  guði  og  þrjá  drotna. 

Faðirinn  er  af  engum  gerður,  né  skapaður,  né  fæddur  (getinn). 
Sonurinn  er  af  föðurnum  einum,  —  hvorki  gerður,  né  skapaður,  heldur 
fæddur  (getinn).  Heilagur  andi  er  af  föðurnum  og  syninum,  —  hvorki 
gerður  né  skapaður,  né  fæddur  (getinn),  heldur  framgangandi.  Fyrir 
þvi  er  einn  faðir,  ekki  þrir  feður;  einn  sonur,  ekki  þrír  synir ;  einn 
heilagur  andi,  ekki  þrir  heilagir  andar.  Og  i  þessari  þrenningu  er  ekk- 
ert  fyr  eða  siðar,  ekkert  meira  eða  minna;  heldur  eru  allar  þrjár  per- 
sónurnar  jafneilifar  og  jafnmiklar  sin  i  milli,  svo  að  tigna  ber  i  öllu, 
eins  og  þegar  áður  er  sagt,  bæði  þrenninguna  i  einingunni  og  eininguna 
i  þrenningunni.  Sá  sem  þvi  vill  hólpinn  vera,  verður  að  hafa  þessa 
skoðun  á  þrenningunni. 

En  það  er  nauðsynlegt  til  eilifrar  sáluhjálpar:  að  maður  trúi  og 
einlæglega  holdtekju  drottins  vors  Jesú  Krists.  Það  er  þvi  rétt  trú,  að 
vér  trúum  og  játum,  að  drottinn  vor  Jesús  Kristur,  guðs  sonur,  sé  guð 
og  maður;  guð  af  veru  föðurins,  fæddur  fyrir  allar  aldir,  og 
maður  af  veru  móðurinnar,  fæddur  i  tímanum,  fullkominn  guð, 
fullkominn  maður,  gerr  af  skynsemigæddri  sálu  og  mannlegum  likama, 
jafn  föðurnum  eftir  guðdómseðli  sinu,  en  föðurnum  minni  eftir  mannlegu 
eðli  sinu.  Og  þótt  hann  sé  bæði  guð  og  maður,  eru  samt  ekki  tveir, 
heldur  einn  Kristur.  En  hann  er  einn,  ekki  fyrir  breyting  guðdómseðl- 
isins  i  hold,  beldur  fyrir  upptekning  manneðlisins  i  guð ;  yfir  höfuð 
einn,  ekki  fyrir  samanblöndun  verunnar,  heldur  fyrir  eining  persónunnar. 
Þvi  að  eins  og  skynsemigædd  sálin  og  likaminn  eru  einn  maður,  þann- 
ig  er  guð  og  maður  einn  Kristur,  sem  pindist  oss  til  sáluhjálpar,  steig 
niður  til  dánarheima,  reis  upp  frá  dauðum  á  þriðja  degi,  steig  upp  til 
himna,  situr  við  hægri  hönd  guðs,  hins  almátka  föður ;  þaðan  mun  hann 
koma  að  dæma  lifandi  og  dauða.     Og  við  komu  hans  verða   allir   menn 


Trúarjátningarnar  og  kenningarfrelsi  presta.  2lT 

að  risa  upp  með  likami  sina  og  lúka  reikningsskap  gerða  sinna;  og 
þeir,  sem  gott  hafa  gert,  munu  ganga  inn  til  eilifs  lífs,  en  þeir,  sem  ilt 
hafa  aðhafst,  til  eilifs  elds. 

Þetta  er  hin  almenna  (kaþólska)  trú.     Og  hver  sá,  sera    ekki   trúir 
henni  einlæglega  og  staðfastlega,  getur  ekki  orðið  hólpinn. 

Trúarjátning  þessi  ber  þess  Ijós  merki,  að  miklar 
deilur  eru  á  undan  gengnar  i  kirkjunni  um  trúna,  þegar 
hún  er  samin.  Svo  var  og.  Einraitt  þær  aldirnar,  sem 
þessar  siðari  trúarjátningar  eru  að  myndast,  voru  hinar 
megnustu  deilur  um  trúna  .meðal  kristinna  manna.  Sáy 
sem  ekki  þekkir  þær  deilur,  skilur  nauraast  sum  ákvæði 
þessarar  trúarjátningar.  Og  mörg  orðatiltækin  eru  bundin 
við  hugsunarhátt  manna  á  þeim  timum  og  þvi  lítt  við 
hæíi  alþýðumanna  nú  á  dögum.  Deilurnar  voru  þegar 
orðnar  mjög  ákafar,  er  Konstantinus  keisari  stefndi  klerk- 
dóminum  saman  á  kirkjuþingið  í  Niceu  (325),  út  af  kenn- 
ingu  Ariusar.  Þá  var  ofsinn  svo  mikill  i  mönnum,  að  á 
þvi  þingi  fekk  sá  maðurinn  ekki  að  taka  þátt  i  umræð- 
unum,  er  mest  deiian  var  út  af.  Hann  og  fylgismenn 
hans  lögðu  fram  játning  sína  á  þinginu.  En  hún  var  rif- 
in  sundur,  og  Arius  rekinn  af  fundi.  Og  i  þinglok  voru 
allir  viðstaddir  biskupar  látnir  skrifa  undir  trúarreglu  þá 
eða  yíirlýsing,  sem  samþykt  var  á  þinginu.  Tveir  bisk- 
upar  neituðu  þvi,  og  voru  þeir  þegar  gerðir  útlægir,  ásamt 
Aríusi  sjálfum.  Læt  eg  þessa  getið  sem  dæmi  upp  á  hóg- 
værðar-  og  umburðarlyndisleysið.  Og  þessum  ofsa  gátu 
menn  beitt,  af  þvi  að  þeir  höfðu  keisarann  á  sinu  bandi. 
Þvi  að  nú  var  kirkjan  að  verða  ríki  af  þessum  heimi. 

Þegar  vérberum  saman  postulatimabilið  og  ofsóknartíma- 
bilið  annars  vegar,  og  hins  vegar  4.  og  5.  öldina,  og  athugum 
það,  sem  að  framan  er  sagt,  sýnist  eríitt  að  samþýða  sannleik- 
anum  þessa  setningu  i  fyrirlestri  sira  Jóns  Bjarnasonar: 

»A  þeim  tíðum,  þá  er  mest  bar  á  því,  að 
riki  Jesú  Krists  er  ekki  af  þessum  heimi  og 
það  var  áþreifanlegast,  að  opinberan  hans  stingur  í 
stúf  við  alla  mannlega  speki,  voru  trúarjátning- 
ar    kirkjunnar    í    mestum     heiðri     hafðar... 


"218  Trúarjátningarnar  og  kenningarfrelsi  presta. 

Á  slíkum  tíðum  fæddust  í  fornöld  þrjár  almennu 
trúarjátningarnar  kristnu^)  og  læstu  sig  inn  í  sálir 
kirkjulýðsins  víðsvegar  um  lönd«.  (Áramót  1908,  bls.  21). 
Eg  f æ  ekki  betur  séð  en  að  sagan  sýni  oss  hið  gagnstæða :  að 
á  þeim  tímum,  er  mest  bar  á  þvi,  að  ríki  Jesú  Krists  er  ekki 
af  þessum  heimi,  þegar  postular  og  píslarvottar  sýna  hinn 
mikla  mátt  trúar  sinnar  með  því  að  láta  lífið  fj^rir  hana 
og  ganga  fagnandi  út  í  kvalafullan  dauða,  og  þegar  fögn- 
iiður  trúarinnar  kemur  fram  í  kærleiksríku  lifi  og  óum- 
ræðilegri  löngun  til  þess  að  veita  þeim  fögnuði  og  friði 
Inn  í  sálir  annarra,  —  þá  voru  engar  trúarjátningar  til. 
Þá  nærðist  og  trúarlífiðið  ekki  við  mannlega  speki,  held- 
ur  við  þær  þekkingar  og  vizkulindir,  er  Kristur  hafði 
sjálfur  leitt  lærisveina  sina  að.  Þá  voru  náðargdfurn- 
ar  i  blóma  í  kristnum  söfnuðum.  Þá  jusu  menn  af 
andans  lindum.  En  þegar  trúarjátningarnar  urðu  aðallega 
til  og  komust  til  viðurkenningar,  þá  var  kirkjan  farin  að 
verða  riki  af  þessum  heimi.  Þá  segir  og  kirkjusagan  oss, 
að  anda-gáfurnar  (I.  Kor.  12,  1  n.)  hafi  verið  farnar  að 
J)verra  og  kærleikurinn  tekinn  að  kólna. 

Um  langan  tima  voru  þessar  þrjár  trúarjátningar  tald- 
ar  að  hafa  hlotið  algilda  viðurkenning  allrar  kristninnar 
(álitnar  »ökúmenískar«).  Nú  vita  menn  að  þetta  verður 
hvorki  með  réttu  sagt  um  Aþanasíusar-játninguna,  né 
heldur  um  hina  niceno-konstantínopolitönsku.  Þær  hafa 
aldrei  hlotið  sHka  viðurkenningu.  Hitt  er  álitamál,  hvort 
postullega  trúarjátningin  á  það  nafn  skilið.  Sumir  halda 
þvi  fram,  sumir  neita  þvi.  En  vegna  þess  að  haldið  var, 
að  þær  hefðu  hlotið  slíka  allsherjarviðurkenníng  í  allri 
kristninni,  eingöngu  þess  vegna  voru  þær  síðar  i  svo 
miklum  heiðri  hafðar. 

Þegar  siðbótin  hófst,  varð  Lúter  og  samverkamenn 
hans  að  gera  glögga  grein  fyrir  skilningi  sinum  á  kristin- 
dóminum  i  þeim  miklu  trúmáladeilum,  sem  þá  voru  háðar. 
Hann  lýsti  því  yfir,  að  hann  játaðist  undir  þessar  3   trii- 


^)  Leturbreytingin  gerð  af  mér.     H.  X. 


Trúarjátningarnar  og  kenningarfrelsi  presta.  219 

arjátningar  kaþólsku  kirkjunnar.  En  auk  þess  samdi 
hann  og  menn  hans  sérstök  rit,  er  siðan  urðu  játningar- 
rit  lútersku  kirkjudeildarinnar.  Af  þeim  hefir  danska 
kirkjan,  sem  kunnugt  er,  játað  sem  sin  játningarrit  að 
■eins :  Ágsborgarjátninguna  og  Fræði  Lút- 
«rs  hin  minni^).  Ágsborgarjátninguna,  sem  jafnan 
hefir  talin  verið  merkasta  trúarjátning  kirkjudeildar  vorr- 
ar,  samdi  Melanchton  með  saraþykki  Lúters.  Var  hún  lögð 
fram  á  rikisþinginu  í  Ágsborg  1530ogafhent  keisaranum  á 
latinu  og  þýzku.  Hún  kom  fram  sem  sáttatilboð  af 
hendi  Lúterstrúarmanna,  og  leggur  því  af  ásettu  ráði 
áherzlu  á  hina  sameiginlegu  trú,  þeirra  og  kaþólskra 
manna.  Siðbótarmenn  hafa  i  riti  þessu  farið  eins  langt 
€g  þeir  þá  frekast  gátu,  til  samkomulags  við  Páfatrúar- 
menn.  Melanchton  gaf  játninguna  út  árið  1531  og  síðar 
oftar,  og  gerði  á  henni  smávægilegar  orðabreytingar,  er 
allar  áttu  að  miða  til  þess,  að  gera  hana  sem  skiljanleg- 
asta  og  Ijósasta.  En  efnisbreyting  töluverð  var  gerð  á 
útgáfunni,  er  út  kom  1540.  Þá  breytti  Melanchthon  eink- 
um  10.  greininni,  sem  er  um  kveldmáltiðarsakramentið. 
í'ór  sú  breyting  í  þá  átt,  að  jafna  að  nokkuru  leyti  yfir 
misraun  þann,  er  var  á  skilningi  Lúters  og  þeirra  Zwingli 
og  Calvins  eða  endurbættu  kirkjunnar.  Melanchthon  var 
friðsemdarraaður  raeiri  en  Lúter  og  vildi  gjarnan  reyna 
að  koma  sem  raestu  saralyndi  á.  En  Lúter  likRði  breyt- 
ingin  illa  og  hún  vaið  siðar  raikið  deiluefni.  En  fyrst 
fraraan  af  var  enginn  raunur  gerður  á  útgáfum  játningar- 
innar.  En  þegar  ágreiningurinn  síðar  varð  enn  meiri 
meðal  lútersku  kirkjudeildarinnar  og  hinnar  endurbættu, 
þá  afneituðu  Lúterstrúarmenn    breyttu   játningunni    (Con- 


^)  Aimennast  hafa  þessi  sömu  rit  lika  verið  talin  játningarrit  is- 
lenzku  kirkjunnar.  En  nokkur  efi  leikur  á  um  það,  hver  játningarrit 
vor  kirkja  hafi  viðurkent  að  lögum.  En  með  þvi  að  hin  envangelísk- 
lúterska  kirkja  er  þjóðkirkja  á  íslandi  samkvæmt  stjórnarskránni,  mun 
sennilegt  að  lita  svo  á,  að  hún  kannist  við  Agsborgarjátningu  og  Fræði 
Lúters  hin  minni  sem  sin  játningarrit. 


220  Trúarjátningarnar  og  kenningarfrelsi  presta. 

fessio  variata).  Það  var  og  Ágsborgarjátningin  óbreytt  sem 
viðurkenningu  hlaut  i  Danmörku  með  lögum  Kristjáns  V. 


Af  þessu  stutta  yíirliti  yíir  sögu  trúarjátningannay 
geta  allir  séð,  að  þær  eru  til  orðnar  sem  vitnisburður  eða 
yfirlýsingar  frá  kirkjunni  (eða  einstökum  kirkjudeildum)  um 
það,  hverju  hún  trúi  og  hvað  hún  kenni.  En  mjög  er  það  mis- 
munandi,  hve  hátt  undir  höfði  kirkjudeildirnar  gera  þeim, 
Kaþólska  kirkjan  setur  þær  jafnhliða  heilagri  ritningu,  og 
þó  í  raun  og  veru  hærra  ritningunni,  þvi  að  ekkert  það 
má  fá  út  úr  ritningunni,  sem  kemur  i  bág  við  trúarjátn- 
ingar  þeirrar  kirkjudeildar.  Alt  öðru  máli  er  að  gegna 
um  lútersku  kirkjuna,  þvi  að  siðbótarmennirnir  afsögðu 
gersamlega  að  gera  nokkuð  að  dómara  yfir  trúarskoðun- 
um  sínum  nema  heilaga  ritningu  eina.  Þeir  neituðu  því 
fullgildi  (autoritet)  játningarritanna,  nema  að  svo  miklu 
leyti  sem  þau  væru  samkvæm  ritningunni. 

Hve  frjálslyndur  Lúter  sjálfur  var  í  þessu  efni,  sést 
bezt  á  þvi;  að  hann  hélt  því  fram,  að  sér  væri  heimilt, 
án  þess  að  vera  talinn  villutrúarmaður,  að  hafna  sjálfu 
aðalorði  niceno-konstantinopolitönsku  trúarjátningarinnar 
um  Krist:  homoimos  (þ.  e.  að  Kristur  sé  »sömu  veru« 
sem  faðirinn ),  með  því  að  það  væri  veraldlegt  og  óbiblíu- 
legt.  Og  um  orðið  þrenjiing,  sem  er  aðalorð  þriðju 
trúarjátniugarinnar,  kvað  hann  upp  þann  dóm,  að  það  (o: 
Dreifaltigkeit)  væri  eigi  að  eins  mjög  vond  þýzka,  heldur 
og  að  bæði  orðin  (þýzka  orðið  og  latneska  orðið:  trini- 
tas)  væru  óbiblíuleg,  köld,  stærðfræðisleg,  æfintýraleg,  og 
þótt  vér  neyddumst  til  að  nota  þau,  væri  þó  orðið  »guð« 
miklu  betra.* 

Og  jafnvel  þótt  Lúter  hefði  hinar  mestu  mætur  á  hinní 
postullegu  trúarjátningu,  leyfði  hann  sér  samt  að  gera  at- 
hugasemdir      um     einn     lið    hennar:      upprisu    holdsins. 


*Tekið  eftir  bók  prófessors    V.    Ammundsens :     Den    unge    Luther. 
Köbenhavn  1907. 


Trúarjátningarnar  og  kenningarfrelsi  presta.  221 

Kvað  hann  það  eiga  að  nefnast  á  vora  tungu:  upprisa 
Ukamans. 

Því  verður  nú  ekki  neitað,  að  játningarritin  hafa  á 
ýmsum  tímum  innan  lútersku  kirkjunnar  verið  hafin  til 
meiri  tignar  en  þeim  upprunalega  var  ætluð.  Til  þess 
lágu  ýmisleg  atvik,  t.  d.  um  Ágsborgarjátnlnguna.  Meðan 
siðbótarmenn  áttu  erfiðast  fyrir,  þurftu  þeir  að  hafa  ein- 
hvern  varnarmúr  sér  til  skjóls,  og  eitthvert  merki  að 
berjast  undir.  Og  Ágsborgarjátningin  varð  þeim  hvort- 
tveggja.     Hún  varð  pólitískt  og  réttarlegt  skjal. 

Þegar  lúterska  kirkjan  lagði  fram  játningarrit,  ætlað- 
ist  hún  án  efa  til  þess,  að  þau  væru  glögg  merki  um 
heilbrigðan  skilning  hennar  á  kristindóminum,  er  einkendi 
liana  út  á  við  (gagnvart  öðrum  kirkjudeildum)  og  væri 
til  leiðbeiningar  inn  á  við.  Flest  tungumál  Norðurálfunn- 
ar  hafa  haldið  latneska  nafninu  á  játningarritunum :  sym- 
bolum,  þ.  e.  tákn  eða  einkenni.  Var  það  orð  í  hernað- 
armálinu  rómverska  notað  bæði  um  fánann  og  um  orð- 
tak  liðsmannanna,  er  þeir  hafa  til  að  geta  þekt  hverir 
aðra.  Þaðan  ætla  margir  að  hið  latneska  heiti  trúarjátn- 
inganna  sé  dregið.  Játningarritin  (symbola)  áttu  að 
einkenna  þá,  er  höfðu  hina  sömu  trú,  bæði  út  á  við  og 
inn  á  við.  En  fyrir  þvi  hélt  lúterska  kirkjan  því  eigi 
iipphaflega  fram,  að  játningarrit  hennar  væru  óskeikul  i 
öllum  ákvæðum  sinum  og  orðum,  né  heldur  ætlaðist  hún 
til  þess,  að  þau  væru  bindandi  í  öllum  einstökum  atrið- 
um.  Þetta  sést  Ijóslega  á  sjálfri  Samlyndis-reglunni  (For- 
mula  Concordiae),  sem  samin  var  árið  1577  og  talin  er 
að  sumu  leyti  íhaldsömust  og  þröngsýnust  allra  játningar- 
rita  þýzku  kirkjunnar  og  aldrei  hefir  hlotið  viðurkenn- 
ingu  i  sumum  lúterskum  löndum.  í  inngangi  þess  rits 
standa  þessi  orð:  »Þau  (o:  játningarritin)  hafa  ekki 
dómara-vald;  því  að  sá  heiður  ber  heilagri  ritningu 
einni.  En  þau  eru  að  eins  vitnisburður  um  trúvoraog 
útskýring  hennar,  ersýnir  hvernighinarhelgu  bæk- 
ur  hafaveriðútlagðar  ogútlistaðarikirkju 
guðs  á  ýmsum  tímum  íþeim  atriðum,sem  á- 


222  Trúarjátningarnar   og  kenningarfrelsi    presta. 

greiningi  hafa  valdið,  af  þ  e  im  kennend- 
um,  er  þá  iifðu,  og  með  hvaða  röksemdum,  lær- 
dómum,  er  koma  i  bág  við  heilaga  ritningu,  heflr  verið 
hafnað  og  áfellisdómur  upp  yfir  þeim  kveðinn.«  Hérerþví 
beinlinis  neitað,  að  þau  eigi  að  hafa  dómaravaldið,  og  má 
þvi  nærri  geta,  hvort  upphaflega  hafi  til  J)ess  verið 
ætlast  i  lútersku  kirkjunni,  að  trúarjátningarnar  ættu  að 
vera  dómari  (og  um  leið  drotnari)  yfir  skoðunum  manna 
á  ókomnum  öldum.  Hitt  er  bersýnilegt,  að  þeim  var  ætl- 
að  að  vera  til  leiðbeiningar. 

Á  17.  öldinni  náði  ríkiskirkian  fastari  tökumáraönn- 
um  innan  lútersku  kirkjunnar  en  nokkuru  sinni  áður,  og 
þá  komst  hin  öfgakenda  »rétt-trúnaðarstefna«  til  valda  og 
um  það  timabil  hefir  sagt  verið,  að  það  hafi  dyrkað 
játningarritin.  Þá  var  þvi  haldið  fram  af  guðfræðingun- 
um,  að  þau  væru  i  öllum  atriðum  samróma  ritningunni, 
og  fyrir  þvi  ættu  þau  að  segja  fyrir  um  það,  hvernig 
skýra  ætti  ritninguna.  Sumir  héldu  þvi  fram,  að  þau  væru 
guðinnblásin,  þótt  ef  til  vill  væri  það  eigi  í  sama  mæli 
og  sjálf  ritningin.  Að  einmitt  rikiskirkjan  lenti  í  þessum 
öfgum  er  að  sumu  leyti  skiljanlegt,  því  að  henni  hætti 
við  að  gera  játningarritin  að  löghókj  og  eftir  þeirri 
lögbók  vildi  hún  einnig  skipa  fyrir  um  kenninguna.  Þessi 
rétt-trúnaðarstefna  17.  aldarinnar  afneitaði  i  raun  ogveru 
meginreglu  siðbótarinnar.  Afleiðingin  varð  lika  sú,  að 
kristindómsliflnu  hnignaði  stórlega  og  sýnileg  visnun  færð- 
ist  yflr  lútersku  kirkjuna. 

Nú  er  fastheldni  17.  aldarinnar  við  játningarritin  höfð 
að  varnaðarvíti  í  trúfræðiskenslunni  við  háskóla  mótmæl- 
enda  i  Norðurálfunni.  Svo  er  það  við  háskólann  í  Kaup- 
mannahöfn,  og  munu  allir  við  það  kannast,  þeir  er  þar 
hafa  stundað  guðfræðisnám  siðari  árin.  Og  er  þó  trú- 
fræðiskennarinn  þar,  sá  sem  nú  er,  prófessor  P.  Madsen, 
gætinn  maður  mjög  og  af  flestum  talinn  íhaldsamur. 

Hin  svonefnda  rétttrúnaðarstefna  (orthodoxismus)  mun 
nú  aldauða  í  Norðurálfunni,  en  á  enn  griðland  sumstaðar 
i  Norður-Ameiíku,  þótt  undarlegt  megi  virðast,    þar   sem 


Trúarjátningarnar  og  kenningarfrelsi  presta.  225 

fríkirkja  er  ráðandi.  Nafnkendust  er  þar  Missouri-synód- 
an,  sem  streyzt  hefir  við  að  koma  aftur  upp  römmustu 
ihaldsskoðunum  17.  aldarinnar  i  þessu  tiUiti.  Og  þótt  ó- 
trúlegt  megi  virðast,  hefir  likur  hugsunarháttur  náð  ein- 
hverri  fótfestu  meðal  íslendinga  í  Vesturheimi.  Að  minsta 
kosti  á  séra  Jón  Bjarnason  þar  helzt  heima  nú,  ef  marka 
á  honum  heimilisfang  eftir  fyrirlestrinum,  er  hann  hélt  á 
kirkjuþinginu  i  sumar  (Gildi  trúarjátninganna). 

Þegar  rétttrúnaðar-timabilið  var  liðið  hjá  innan  lút- 
ersku  kirkjunnar,  kom  heittrúarstefnan  (Pietisminn).  Hún 
gerði  fremur  litið  úr  játningarritunum,  og  skynsemistrúar- 
stefnan  (Kationalisminn)  enn  minna.  Þeirri  stefnunni  hætti 
við  að  lenda  i  mótsettum  öfgum:  að  neita  því,  að  játn- 
ingarnar  ættu  að  nokkuru  leyti  að  segja  til  vegar. 

Til  þess  að  komast  hjá  báðum  þessum  öfgum,  hafa 
menn  þegar  fyrir  löngu  sett  fram  þá  meginsetningu,  að 
játningarritin  eigi  að  vera  regla  eða  mælisnúra  fyrir 
kenninguna,  af  því  að  þau  séu  samróma  heilagri  ritn- 
ingu  i  aðalatriðunum,  og  þó  að  eins  svo  langt  út  í 
aukaatriðin  sem  unt  sé  að  sanna  samræmið  við  ritning- 
una  {quia  et  quatenus  cum  sacra  scriptura  consentiunt). 
Og  nú  á  timum  leggja  menn  aðaláherzluna  á  seinna  atr- 
iði  þessarar  setningar  (»svo  langt«).  Hitt  atriðið  sé  hver 
tími  fær  að  reyna  sjálfur,  hvort  játningarritin  í  aðalatrið- 
unum  séu  samróma  ritningunni.  Og  þar  kemur  skilning- 
urinn  á  ritningunni  sjálfri  mjög  til  greina,  og  hann  hefir 
tekið  miklum  breytingum  siðan  er  játningarritin  voru 
samin.  I  fornkirkjunni  var  hin  óeiginlega  (allegoriska) 
bibhuskýring  ráðandi,  og  þá  mátti  nú  flest  teygja  út  úr 
hinni  helgu  bók.  En  þótt  siðbótarmennirnir  afneituðu 
þeirri  skýringar-aðferð,  voru  þeir  eigi  komnir  nærri  því 
eins  langt  i  þvi,  að  geta  litið  fullkomlega  eðlilega  og  hlut- 
laust  á  gildi  ritningarinnar,  eins  og  menn  gera  nú  í  flest- 
um  kirkjudeildum  mótmælenda.  Þá  voru  biblíurannsókn- 
ir  síðari  tíma  óþektar  og  þá  var  hin  merkilega  textarann- 
sókn  nýja  testamentisins  ekki  byrjuð.  En  þetta  hvort- 
tveggja  hefir  átt  mikinn  þátt  i  þvi  að  gerbreyta  skoðunum 


!224  Trúarjátningarnar  og  kenningarfrelsi  presta. 

manna  á  innblásturs-kenningunni.  Áður  héldu  menn,  að 
biblían  sjálf  væri  guðinnblásin,  svo  að  hvert  rit  hennar 
væri  óskeikult  og  hún  öll  í  heild  sinni.  Á  þeirri  skoðun 
Ætóð  Ágsborgarjátningin.  Nú  er  sú  skoðun  gersamlega 
fallin,  og  engum,  sem  af  samvizkusemi  hefir  kynt  sér 
l3ibliurannsóknir  19.  aldarinnar,  kemur  til  hugar  að  tala 
uni  innblástur  i  öðrum  skilningi  en  þeim,  að  hinir  helgu 
rithöfundar  sjálfir  hafi  verið  innblásnir,  —  mennirnir, 
.en  elcki  ritin.  Og  þá  beri  þess  vel  að  gæta,  að  þeim 
innblæstri  þurfi  alls  ekki  að  fylgja  fullkominn  óskeik- 
ulleiki,  eins  og  áður  var  haldið  fram.  Slík  innblásturs- 
kenníng  er  lika  sú  eina,  sem  hugsandi  menn  nútímans 
geta  aðhylst.  Nú  heimta  menn  sálarfræðislega  skýring 
á  fyrirbrigðum  trúarlífsins.*  Og  í  því  efni  hafa  vorir 
timar  komist  lengra  en  nokkur  umliðin  öld.  Og  súfram- 
för  er  ómetanlegur  gróði  trúarbrögðunum  og  trúarlífinu, 
og  hlýtur  líka  að  verða  kirkjunni  til  mikillar  blessunar. 
Sálarrannsóknir  síðari  tíma  varpa  nýju  Ijósi  yfir  margt  i 
biblíunni,  sem  áður  var  mönnum  lítt  skiljanlegt  og  margir 
áttu  hvað  erfiðast  með  að  trúa. 

En  ef  bæði  biblíurannsóknirnar  og  þekkingin,  sem  nú 
er  fengin  og  sem  óðast  að  fást  á  sálarlífi  mannanna, 
hjálpar  oss  til  að  skilja  heilaga  ritningu  betur  en  kyn- 
slóðirnar  hafa  haft  tæki  á,  þær  er  voru  á  undan  oss,  er 
þá  nokkurt  vít  í  því,  að  láta  játningarrit  fyrri  alda  binda 
skilning  vorn  á  ritningunni?  Shkt  væri  að  afneita  megin- 
reglu  siðbótarinnar  og  leggja  fjötur  á  hugsunarfrelsið  og 
sannleikann.     En  hið    ógleymanlega   æfistarf   Lúters    var 

*  Þessu  til  sönnunar  skal  eg  leyfa  mér  að  benda  á  ritgerð  um  sýn 
Páls  postula  á  leiðinni  til  Damaskus  i  sænska  timaritinu  Kristendomen 
och  vkr  tid.  Timaritið  er  gefið  út  og  stutt  af  mörgum  helztu  guð- 
fræðingum  Svía.     Þar  er  meðal  annars  komist    svo  að  orði: 

»Það  er  eitt  af  einkennum  andlegs  lifs  nú  á  tímum,  að  vilja  skilja 
það,  sem  kemur  trúarbrögðunum  við,  i  samræmi  við  eðli  sálarlifsins. 
Aður  létu  menn  sér  nægja  úrskurð  trúfræðinnar,  en  nú  sætta  menn  sig 
ekki  lengur  við  bann  einan.  Menn  vilja  fá  verulegt  Ijós,  það  Ijós,  sem 
jafnframt  varpar  birtu  yfir  sálarlifið  sjálft".  (Aarg.  Ilt  1908,  háft.  5, 
bls.  148). 


Trúarjátningarnar  og  kenningarfrelsi  presta.  225 

-ekki  hvað  minst  í  því  fólgið  að  ryðja  braut  algerðu  hugs- 
unarfrelsi.  Hann  hélt  því  fram,  að  hver  einstaklingur 
yrði  að  sannfærast  um  sannleikann  fyrir  sannleikans  eig- 
in  mátt.  Sannleikurinn  yrði  aldrei  fyrirfram  ákveðinnaf 
neinu  fullveldi.  Hvorki  páfi,  né  biskup,  né  nokkur  mað- 
ur  ætti  með  að  leggja  á  kristinn  mann  svo  mikið  sem 
•eina  samstöfu  án  hans  samþykkis.  Lúter  var  berorður, 
eins  og  kunnugt  er,  og  hann  skóf  ekki  utan  af 
þvi,  karlinn.  Einu  sinni  komst  hann  svona  að 
orði:  »Sérhver  kristinn  maður  á  rétt  á  að  afla  sér 
skilnings  á  sannleikanum  og  dæma  um  hann,  já,  á  svo 
mikinn  rétt  á  því,  að  hver  sá,  er  skerðir  þann  rétt  agn- 
arögn,  hann  veri  bölvaður«.*  Hann  skildi  fullkomlega 
orð  Páls  postula:  Reynið  alt  og  haldið  því  sem  gott  er. 
Þegar  eg  var  við  háskólann  í  Kaupmannahöfn,  var 
þvi  haldið  að  oss  lærisveinunum  af  hinum  gætna  trú- 
fræðiskennara,  er  eg  að  framan  nefndi,  að  jafnvel  sumar 
kenningarnar  í  Ágsborgarjátning  sjálfri  væru  athugaverð- 
ar.  Nefndi  hann  þar  til  17.  og  9.  gr.  hennar.  En  17. 
greinin  er  um  endurkomu  Krists  til  dómsins.  Þar  er  eigi 
^ð  eins  hinni  hörðustu  útskúfunarkenningu  haldið  fram 
(að  hinir  fyrirdæmdu  eigi  að  þola  endalausar  kvalir), 
lieldur  er  og  þúsundáraríkis-kenningunni  algerlega  afneit- 
að.  Hin  greinin,  sem  prófessor  Madsen  áleit  athugaverða, 
•9.  greinin,  er  um  skírnina.  Mðurlagsorð  hennar  eru  þessi : 
»Þeir  (þ.  e.  lútersku  söfnuðirnir)  áfellast  Endurskírendur, 
fiem  neita^  barnaskírninni  og  fullyrða  að  hörn  geti 
-orðið  sáluhólpin  án  sJcirnar« .  Þessi  orð  hafa  verið 
svo  skilin  af  sumum,  að  það  sé  kenning  Ágsborgar- 
játningarinnar,  að  öll  þau  börn  glatist,  er  deyja  óskírð. 
Þeir,  sem  þann  skilning  aðhyllast,  styðja  mál  sitt  með 
því  að  vitna  í  2.  grein  sömu  játningar.  Þar  er  því  hald- 
ig  fram,  að  erfðasyndin  leiði  eilífan  dauða  yfir  þá, 
er  eigi  endurfœðist  fyrir  sJcimina  og  náðarverkanir 
heilags     anda.      Og    nú    virðast    óskírðu     börnin   hljóta 


*Sbr.  V.  A.:     Den  ange  Luther,  bls.   77—78. 

15 


226  Trúarjátningarníií  og  kenningarfrelsi  presta. 

að  lenda  i  þeim  flokki  manna.  En  hvort  sem  þetta  er 
hinn  rétti  skilningur  á  orðum  Melanehtons  eða  ekki,  þá 
er  hitt  vist,  að  lúterska  kirkjan  hefir  hafnað  slikri  kenn- 
ingu;  jafnvel  rétttrúnaðarguðfræðingar  17.  aldarinnar 
höfnuðu  henni.  Og  hafi  þetta  verið  skoðun  Melanchtons 
og  Lúters,  þá  er  Agsborgarjátningin  var  samin,  hafa  17. 
aldar  trúfræðingarnir  að  þessu  leyti  verið  vaxnir  upp  úr 
Ágsborgarjátningunni.  Melanchton  var  sjálfur  að  nokk- 
uru  leyti  vaxinn  upp  úr  henni  1540.  Fyrir  þvi  breytti 
hann  henni.  A  þvi  sést  bezt,  að  hann  áleit  hana  ekki  ó- 
skeikula  og  alfuUkomna.  Eftir  fáein  ár  hafa  skoðanir 
hans  breyzt  svo,  að  hann  breytir  henni  i  nokkurum  atr- 
iðum.  An  þeirra  breytinga  hefir  honum  ekki  lengur  fundist 
hún  rétt  játning  sinnar  trúar.  Hvað  mundihonum  þáhafa 
fundist,  ef  haiin  hefði  getað  lifað  frani  á  þennan  dag  og- 
andi  hans  haldið  áfram  að  þroskast  um  öll  þau  mörguár 
hér  i  tímanum? 

En  ef  vér  að  sjálfsögðu  verðum  að  neita  þvi,  að  láta 
Agsborgarjátninguna  binda  skilning  vorn  á  ritningunniy 
svo  meistaralega  sem  hún  þó  er  samin,  þegar  þess  er 
gætt,  hvernig  þá  horfði  við,  hversu  miklu  siður  geta  þá 
gömlu  trúarjátningarnar  gert  það?  Sá  hugsunarháttur  og 
rökfærsla  og  þekking,  sem  þær  eru  reistar  k,  liggur  oss 
enn  þá  miklu  fjær.  Af  þessu  verður  það  bersýnilegt,  að' 
það  er  að  eins  andi  játningar-ritanns^  og  aðalstefna,  sem 
getur  verið  oss  til  leiðbeiningar,  annað  ekki. 

Fróðlegt  er  að  líta  á,  hvert  gildi  játningarritin  era 
látin  hafa  í  framkvæmdinni,  t.  d.  hjá  Dönum,  þeirri  ná- 
grannaþjóð  vorri,  sem  vér  höfum  flesta  hluti  tekið  eftir 
alt  til  þessa.  Þar  er  svo  ákveðið  með  lögum,  eins  og  hjá 
oss,  að  prestarnir  eigi  i  kenning  sinni  að  fara  eftir  játn- 
ingarritum  þjóðkirkjunnar.  En  sú  venja  hefir  komist  á^ 
að  beita  þeim  lögum  örsjaldan  eða  sama  sem  alls  eigi. 

Fyrir  nokkurum  árum  kom  það  fyrir,  að  prestur  einn 
innan  dönsku  þjóðkirkjunnar  neitaði  kenningunni  um  ei- 
lifar  kvalir  útskúfaðra,  og  lagði  eigi  þá  afneitun  sína  t 
lágina,  heldur  barðist  fremur  fruntalega  fyrir  skoðun  sinni.. 


Trúarjátningarnar  og  kenningarfrelsi  presta.  227 

Var  hann  kærður  og  i-áðaneytið  skaut  málinu  undir  dóm 
kirkjuráðsins ;  en  i  þvi  sátu  allir  7  biskupar  landsins, 
ásamt  2  prófessorum  háskólans  (annar  lögfræðingur,  himi 
guðfræðingur).  Eigi  vildi  kirkjuráðið  láta  víkja  prestinum 
úr  embætti  fyrir  skoðanir  þær,  er  hann  hafði  flutt,  heldur 
veita  honum  áminning  fyrir  þá  œsingar'aðferð  (den 
agitatoriske  Form),  er  hann  hafði  beitt,  þrátt  fyrir  undan- 
gengna  viðvörun.  Hitt  áleit  kirkjuráðið  i  sjálfu  sér  ekki 
óleyfilegt  þjóðkirkjupresti,  að  hafa  þessa  skoðun  hans  á 
útskúfunarlærdómi  Agsborgarjátningarinnar  og  halda  henni 
fram  á  hóflegan  hátt. 

Kunnugt  er  og,  að  ýmsir  merkir  menn  dönsku  kirk- 
junnar  á  siðustu  öld  hafa  i  einstökum  atriðum  haft  skoð- 
anir  frábrugðnar  játningarritunum.  Má  þar  fyrst  og 
fremst  n^fna  jafnmikla  ágætismenn  og  biskupana  Mynster 
og  Martensen.  M  y  n  s  t  e  r  vildi  ekki  samþykkja  orðalag 
postullegu  trúarjátningarinnar  i  einu  atriði;  hann  neitaði 
upprisu  Jioldsinsy  en  vildi  i  stað  þess  hafa:  upprisa 
likamans  (sbr.  orð  Páls  postula:  náttúrlegum  líkama 
er  niður  sáð,  en  upp  ris  andlegur  likamij  1  Kor.  15;  44). 
Martensen  vildi  fara  miklu  vægilegar  i  útskúfun- 
arkenningunni  en  Agsborgarjátning  gerir;  áleit  að  minsta 
kosti  eigi  rétt  að  halda  slíku  fram  nema  sem  mögu- 
legleika.  (Sbr.  ummæli  ritstjóra  Kirkjublaðsins,  I.  árg. 
bls.  87 — 88:  hinn  hræðilegi  mögulegleiki). 

Yfirbiskup  dönsku  kirkjunnar,  sem  nú  er,  S  k  a  t  R  ö  r- 
d  a  m,  hefir  á  prenti  látið  þess  getið,  að  i  tveim  atriðum  sé 
hann  ósamdóma  játningarritum  dönsku  kirkjunnar,  sem  sé 
kenning  Agsborgarjátningar  um  það,  að  aflausnin  sé  sakra- 
menti,  og  þessum  orðum  i  Fræðunum:  »og  á  efsta  degi 
mun  hann  (þ.  e.  heilagur  andi)  uppvekja  mig  og  alla  dauða«. 

Hinn  nafnkunni  prestur  Vilhelm  Beck  neitaði  þvi^ 
að  syndafyrirgefning  veitist  í  kveldmáltiðarsakramentinUy 
sem  þó  er  skýlaus  kenning  Fræðanna;  og  margir  prestar 
i  Danmörku  fylgja  í  þvi  atriði,  að  sögn,  skoðunum   hans. 

Einn  þeirra  danskra  presta,  er  mestrar  virðingar  nýt- 
ur  þar  i  landi  sem  ágætisprestur,  er  Otto  MöIIer.     Hanii 

15* 


228  Trúarjátningarnar  og  kenningarfrelsi  presta. 

hefir  ritað  bók  um  endurlausnarlærdóminn  og  neitar  þar 
friðþægingarkenning  þeirri,  sem  hann  segir  að  liggi  að 
baki  3.  og  4.  grein  Agsborgarjátningarinnar. 

Einn  af  prestum  þeim,  er  skipaður  var  i  kirkjumála- 
nefndina  dönsku  f yrir  nokkurum  árum,  Morten  Larsen, 
lýsti  yfir  þvi  í  nefndarálitinu,  að  ýmislegt  sé  það  í  Fræð- 
unum,  sem  hann  geti  ekki  fallist  á,  og  það  »er  ekki  i 
aukaatriðunum  einum,  það  er  lika  i  sumu,  er  snertir  að- 
almálið,  t.  d.  sakramentin«*). 

Eg  nefni  þessa  menn  sem  dæmi.  Ekki  hefir  nokkur- 
um  manni  dottið  í  hug  að  finna  þeim  það  til  sakar,  að 
þeir  hafa  skoðanir  frábrugðnar  trúarjátningunum,  hvað  þá 
heldur  að  reynt  hafi  verið  til  að  koma  þeim  frá  embætti. 
Virðing  þeirra  hefir  að  engu  leyti  minkað  við  þetta. 
Samvizkusamir  menn  og  hugsandi  vita,  að  ekkert  er  eðli- 
legra  en  að  skiftar  skoðanir  séu  um  ýmsar  kenningar 
kirkjunnar,  og  að  enginn  sá  dómstóll  er  til  hér  í  heimi, 
er  þeim  ágreiningi  verði  skotið  undir  og  fær  sé  um  að 
fella  fuUnaðardóm  i  málinu.  Þekking  vor  er  i  molum. 
Og  það  minnir  oss  á  að  vera  hógværa  og  umburðarlynda. 

En  af  þessu  verður  oss  það  líka  Ijóst,  hve  fáránlegt 
það  er,  að  ætla  að  víkja  presti  úr  embætti  fyrir  þá  sök 
eina,  að  hann  aðhyllist  frjálsa  trúarhugsun  og  kenningar- 
frelsi,  þótt  hann  hafi  ekki  afneitað  neinu  atriði  trúarjátn- 
inganna,  eins  og  reynt  mun  hafa  verið  á  siðasta  kirkju- 
þingi  Vestur-íslendinga. 

í  fyrirlestri  sinum  um  gildi  trúarjátninganna  virðist 
síra  Jón  Bjarnason  leggja  annan  og  miklu  víðtækari  skiln- 
ing  í  hugtakið  kenningarfrelsi  presta  en  hingað  til  hefir 
tíðkast.  í  trúfræði  sinni  útskýrði  prófessor  P.  Madsen  i 
Kaupmannahöfn  það  hugtak  svo:  með  kenningarfrelsi 
presta  er  átt  við,  að  söfnuðirnir  eða  þjóðfélagið  heimti 
það  eitt  af  prestunum,  að  þeir  kenni  samkvæmt  heil- 
agri  ritningu  eftir  beztu  sannfæringu.  —  í  þessum  skiln- 
ingi  einum  hefir  kenningarfrelsinu  verið  haldið  fram  á  ís- 


0  Sbr.  J.  Jakobsen:  Om  Smyboler  og  Symbolforpligtelse,  bls.  30—31, 


Trúarjátningarnar  og  kenningarfrelsi  presta.  229 

andi,  mér  vitanlega.  Eg'  þekti  ekki  annan  skilning  á 
því  hugtaki.  Og  svo  hyjg  eg  muni  verið  hafa  um  alla 
þá  presta  og  guðfræðinga  hér  heima,  er  þeirri  kröfu  hafa 
haldið  fram.  Vér  lærisveinar  P.  Madsens  höfum  eðlilega 
haldið  skilning  hans  á  þeárri  hugmynd  og  ætlum  honum 
að  hafa  vitað,  hvað  hann  fór  með. 

Nú  skilst  mér  það  af  fyrirlestri  síra  J.  B.,  að  einmitt 
þetta  kenningarfrelsi,  sem  vér  hér  heima  höfum  æskt  eft- 
ir,  sé  lögleitt  i  söfnuðum  hins  islenzka  lúterska  kirkjufé- 
lags  þeirra  Vestur-íslendinga.  Samkvæmt  safiiaðarlaga- 
frumvarpi  kirkjufélagsins  binda  þeir  kenninguna  við  ritn- 
inguna  eina,  og  eru  i  þvi  tilliti  sannir  lærisveinar  Lúters. 
Segi  eg  það  sira  J.  B.  til  maklegs  lofs.  En  nú  i  fyrir- 
lestri  sinum  tekur  hann  að  kvarta  yflr  því,  að  ákvæði 
um  trúarjátningarnar  vanti  »Svipað  ákvæði  (o:  eins  og 
um  ritninguna)  ætti  einnig  að  vera  i  lögum  vorum  að 
þvi  er  snertir  trúarjátninguna  eða  trúarjátningarritin,  sem 
söfnuðirnir  binda  sig  við.  Og  svo  mun  það  vera  viðs- 
vegar  innan  lútersku  kirkjunnar«  o.  s.  frv.  —  segirhann. 
Þannig  verður  þá  Ijóst:  að  það  kenningarfrelsi,  sem  vér 
sumir  hér  heima  erum  að  æskja  eftir  og  sira  J.  B.  nefnir 
nú  óvit  og  öðrum  Ijótari  nöfnum,  er  lögleitt  og  hefir  lengi 
verið  i  kirkjufélaginu  íslenzka  vestan  hafs.  En  hið  minna 
frelsið,  sem  vér  höfum  búið  við  hér  heiraa  og  búum  enn 
við,  það  æskir  sira  J.  B.  nú  að  lögieiða  þar  vestra. 

Ætla  eg  nú  vandah'tið  hverjum  greindum  manni  um 
það  að  dæma,  hverir  eru  á  afturleið  og  hveiir  á  fram- 
sóknarleið  —  þeir  þar  vestra,  eða  vér  hér  heima,  síra  J. 
B.  afneitandi  hinu  fyrra  frelsi  sinu,  eða  vér  hér  heima 
biðjandi  um  það  frelsi. 

Hinu  hefir  oss  aldrei  komið  til  hugar  að  halda  fram^ 
að  prestar  ættu  ekkert  tillit  að  taka  til  þess,  hvað  stend- 
ur  i  heilagri  ritningu.  Að  saka  oss  um  það  er  jafn-stað- 
laust  og  óviturlegt  og  hitt:  að  vér  ætlumst  til  að  kirkjan 
eða  kirkjufékigið  »sé  með  öllu  stefnulaust,  hafi  i  andlegum 
efnum  alls  ekkert  markmið,  og  að  þvi  tilliti  standi  þvi  á 
sama  um  alt«.     Vér  könnumst  ekki  við    þetta    sem    rétta 


230  Trúarjátningarnar  og-  kennin^arfrelei  -presta. 

lýsing  á  oss  né  bræðrum  vorum,  þeim  »ekki  fáum  máls- 
metandi  kirkjumönnum  annarra  þjóða,  einkum  innan  rik- 
iskirknanna  i  Norðurálfulöndunum'<,  sem  halda  fram  sömu 
kröfunni  um  kenningarfrelsi  presta  og  vér. 

Vér  ætlumst  til  að  ritningin  verði  uppspretta  og  grund- 
vöUur  kenningarinnar,  eins  og  hún  hefir  verið  hingað  til. 
Oftast  mun  það  áður  hafa  verið  orðað  svo:  að  hún  ætti 
að  vera  regla  og  mælisnúra  kenningunni.  Það  orðtak  er 
eigi  sem  heppilegast,  með  því  að  slíkt  ritsafn  sem  heilög 
ritning  er,  getur  ekki  veríð  regla  og  mælisnúra.  Þetta 
ritsafn  hefir  í  ýmsum  atriðum  ólikar  skoðanir  og  trúar- 
hugsanirnar  og  trúarhugtökin  koma  þar  fram  í  breytileg- 
um  myndum.  Kitningin  sýnir  oss  sjálf  átakanlega,  hvern- 
ig  trúarhugmyndirnar  breytast  og  þroskast.  Af  þvi  eru 
ritin  ekki  öll  samróraa.  Og  fyrir  því  getum  vér  ekki 
vænst  þess,  að  biblían  öll  sé  sjálfri  sér  sarakvæm,  sé  ein 
óskeikul  heild.  En  þótt  hún  sé  það  eigi,  þá  skýrir  hún 
oss  frá  opinberun  guðs.  Hún  er  opinberunarsaga.  Og 
einmitt  af  því  að  hún  er  það,  er  hún  að  sjálfsögðu  grund- 
völlur  kenningarinnar,  með  því  að  það  er  þessi  guðlega 
opinberun,  seni  prestamir  eiga  að  konna  og  vilja  kenna. 
Og  hún  er  meira.  Hún  verður  jafnan  uppsretta  kenning- 
arinnar.  Úr  þeirri  lind  eys  ;  resturinn  meginefni  kenn- 
ingarinnar.  Við  þann  brunninn  dvelur  hann.  Þaðan 
sækir  hnnn  næring  og  styrk  trúarlífi  sínu.  Af  trúar- 
reynslu  hinna  helgu  rithöfunda  lærir  hann,  og  við  lestur- 
inn  finnur  hann  samhug  ineð  þeim,  finnur  sama  trúar- 
strenginn  óma  í  sínu  hjarta,  finnur  þar  sömu  þrána,  sömu 
löngunina  eftir  samfélagi  við  höfund  lífsins,  heyrir  þar 
saraa  hróp  sálarinnar  eftir  hinum  lifandi  guði.  I  þeim 
brunni  finnur  hann  lifandi  vatn;  í  hinum  helgu  bókum 
finnur  hanji  orð  eihfs  lifs. 

Og  ef  eg  man  rétt,  er  einmitt  komist  svo  að  orði  í 
lögum  kirkjufélagsins  vestra,  að  ritningin  sé  hin  sanna 
uppspfetta  fyrir  kenninguna  og  trúna.  Og  eg  tel  það 
ákvæði  ágætt.  En  öðru  ákvæði  er  þar  bætt  við,  að  hún 
sé  jafnframt  »hið  fullkomna  lögmál  fyrir  kenning,  trú  og 


Trúarjátningarnar  og  kenningarfrelsi  presta.  231 

liegðan  safnaðarins«.  Það  ákvseði  er  ekki  heppilegt,  þvi 
:að  heilög  ritning  er  engin  lögbók.  Og  af  því  að  hún  er 
ritsafn  eftir  ýmsa  rithöfunda  frá  ýmsum  tímum,  liggur 
^að  i  hlutarins  eðli,  að  hún  getur  sízt  af  öllu  verið  fuU- 
komíð  lögmál  fyrir  kenninguna.  Og  ekki  er  til  neins  að 
:setla  að  ráða  fram  úr  vandræðunum  með  þvi  að  segja,  að 
hún  sé  öll  »i  heild  sinni  guðinnblásin  bók  og  þar  höfum 
vér  guðs  orð  fyrir  oss  liggjandi«.  Slíku  er  hægt  að  slá 
fram  og  heimta,  að  allir  samþykki  það.  En  eríiðara 
verður  að  sanna  slikt.  Og  ekki  heimtar  ritningin  sjálf 
slika  trú.  Hún  mótmælir  þvert  á  móti  slíkri  trú  gersam- 
lega.  Eg  er  sannfærður  um,  að  enginn  maður  með  heil- 
l)rigðri  skynsemi,  sem  kynt  hefir  sér  alla  ritninguna  ræki- 
lega  og  hlotið  hefir  sæmilega  fræðslu  um  uppruna  hinna 
helgu  bóka,  fæst  til  að  trúa  öðru  eins.  Eg  er  samfærður 
rnn,  að  það  er  bæði  rangt  og  fráraunalega  óviturlegt  að 
halda  fram  þeirri  innblásturskenningu,  »að  guðs  andi  hafi 
innblásið  mál  það,  er  hinir  mannlegu  höfundar  ritningar- 
Innar  tala  á ;  hann  standi  æfinlega  á  bak  við  þann  vitnis- 
iDurð,  er  þeir  beia  fram,  hann  stýri  öllu  máli  þeirra,  ráði 
öUum  þeirra  orðatiltækjum«.  Slikri  innblásturskenning 
hefir  sira  J.  B.  haldið  fram  (sjá  5.  árg.  Sameiningarinnar, 
Ms.  177)  og  slíkri  innblásturskenning  virðist  hann  enn 
halda  fram.  Enn  ógætilegar  hefir  síra  Björn  B.  Jónsson 
talað.  I  einum  fyrirlestri  sínum,  sem  prentaður  er  i  9. 
árg.  A  1  d  a  m  ó  t  a  og  nefnist  G  u  ð  1  e  g  u  r  i  n  n  b  1  á  s  t- 
u  r  h  e  i  1  a  g  r  a  r  r  i  t  n  i  n  g  a  r,  kemst  hann  svo  að  orði, 
þar  sem  hann  lýsir  þeirri  skoðun  á  innblæstrinum,  sem 
hann  telur  hina  einu  réttu:  »0g  þetta  er  vor  kenning, 
að  guð  hafi  með  sínum  heilaga  anda  útbúið  höfunda  biblí- 
unnar,  að  alt^  sem  þeir  hafa  ritað,  sé  algerlega  satt  og  sé 
samþykt  af  guði,  svo  alt,  sem  stendur  í  biblíunni,  sé  þar 
að  hans  vilja,  eins  og  hann  sjálfur  vildi  segja  það  og  sé 
því  hans  orð,  talað  upp  á  hans  ábyrgð.  Vér  neitum  þvi, 
að  missagnir  eða  víUur  séu  í  bibhunni,  heldur  sé  hún  öll*) 
innblásin  af  guði«..  < 


*)  Leturbreytingarnar  gerðar  af  sira  Birni  B.  Júnssyni  sjálfum' 


232  Trúarjátningarnar  og  kenningarfrelsi  presta. 

Sjálfsagt  er  réttast  að  muna  eftir  því,  að  þessi  ógæti- 
le^u  orð  eru  8  ára  gömul.  Höf.  var  þá  ungur  prestur,  og 
orðin  munu  sprottin  af  rétttrúnaðar-ákafa  og  þeirri  full- 
yrðingarlöngun,  sem  oft  kemur  fram  hjá  ungum  fjörmönn- 
um,  sem  mikið  vilja  láta  til  sín  taka  og  finna  þrótt  í 
sjálfum  sér.  Það  afsakar  ógætnina.  Þvi  að  framúrskar- 
andi  ógætni  og  frámunalegt  óvit  er  það,  að  ætla  að  koma 
ábyrgðinni  fyrir  mannlega  ófullkomleika  ritningarinnar  á 
guð  sjálfan.  Eða  hvar  hefir  sira  Björn  B.  Jónsson  fengið 
heimild  til  sliks?  Hver  hefir  gefið  honum  slikt  vald? 
Og  ekki  skyldi  mig  furða  neitt  á  því,  þó  að  hann  fyndi 
nú  til  þess,  er  aldur  og  þroski  hefir  færst  yfir  hann  og^ 
hann  hefir  tekið  við  hinu  veglega  starfi,  að  vera  forseti 
kirkjufélagsins,  að  þetta  var  ógætilega  talað.  Hver  sá 
maður,  er  kynt  hefir  sér  alt  gamla  testamentið  rækilega, 
veitj  að  í  þvi  stendur  margt  það,  sem  ekki  getur  verið' 
frá  guði  og  hann  blygðast  sín  fyrir  að  eigna  guði,  hinum 
algóða  föður  drottins  vors  Jesú  Krists  og  föður  vorum. 
Hafi  sira  Björn  enn  ekki  komið  auga  á  ýmsa  slíka  staði 
i  gamla  testamentinu,  getur  hann  fengið  bróðurlega  til- 
sögn  hjá  mér  í  því  máli.  Og  eg  er  sannfærður  um,  að- 
hann  er  svo  góður  drengur  og  elskur  að  sannleikanumy 
að  hann  lætur  aldrei  oftar  út  úr  sér  önnur  eins  ógætnis- 
orð  um  guð  né  heilaga  ritningu  eftir  þá  fræðslu. 

Slik  innblásturskenning  er  hinn  versti  páfadómur. 
Með  því  er  ritningin  gerð  að  pappírspáfa,  og  sá  páfi  er 
verri  en  páfinn  í  Róm.  En  í  þessu  atriði  s^-na  þeir  sira 
J.  B.  og  sira  Björn  að  þeir  eiga  heima  meðal  rélttrúnaðar- 
guðfræðinga  17.  aldarinnar.  Þeir  gerðu  einmitt  ritning- 
una  að  slíkum  pappírspáfa. 

Á  þessari  innblásturskenningu  reisir  síra  J.  B.  síðan 
gildi  trúarjátninganna.  í  fyrirlestri  sínura  segir  hann: 
»Við  enga  aðra  en  þá,  sem  við  þann  trúarsannleik  kann- 
ast  (o:  að  biblían  i  heild  sinni  sé  guðinnblásin  bók).  er  tiL 
neins  að  niiða  gildi  trúarjátninganna  við  heilaga  ritningu, 
enda  leika  trúarjátningarnar  þá  algerlega  í  lausu  lofti  og 
verðft    i    reyndinni    sama    sem    ekki    ncitt,    þótt   ekki    sé 


Trúarjátningamar  og  kenningarfrelsi  presta.  23í> 

þær  beinlinis  i  orði  kveðnu  afnumdar«.  Með  þessum 
orðum  hefir  síra  J.  B.  kipt  grundvellinum  undan  trúar- 
játningunum.  Þær  eiga  að  hans  dómi  að  standa  á  inn- 
blásturskenning  hans,  en  sú  innblásturskenning  er  ósönn. 
Og  hætt  er  við,  að  sumum,  sem  trúað  hafa  sKkum  kenn- 
ingum,  finnist  grundvöllurinn  undir  skoðun  sinni  fara  a5 
verða  nokkuð  óstöðugur,  er  þeir  athuga  málið  vandlega, 
Sumum  finst  ef  til  vill  margt  og  mikið  hrynja.  En  þá 
ber  að  gæta  þess,  að  það  er  ekki  kristindómurinn  eða  hin 
kristilega  lífsskoðun,  sem  hrynur,  heldur  reisipallar  kring^ 
um  kristindómshöllina,  sem  ófullkomnir  menu  hafa  búið 
til.  Þeir  reisipallar  hafa  gerðir  verið  af  trúarákafa,  en 
litilli  skynsemd  á  stundum.  Og  svo  getur  farið,  að  menn 
liggi  með  limu  brotna  eftir  hrun  pallanna.  En  shk  sly& 
eru  mönnunum  að  kenna,  —  þeim  mönnum,  sem  reynt  hafa 
að  koma  röngum  mannnsetningum  og  ófullkomnum  skoð- 
unum  i  sæti  kristnu  trúarinnar  sjálfrar,  þeirrar  lifsskoð- 
unar,  er  Jesús  Kristur  boðaði.  Shkir  reisipallar  verða 
oftast  til  þess  að  veikja  kristindóminn.  Kristindómurinn 
þarf  þeirra  ekki  við;  já,  meira  að  segja:  þeir  verða  hon- 
um  áreiðanlega  tálmi.  Kristur  reit  sjcálfur  enga  trúarjátn- 
ing,  lét  ekkert  rit  eftir  sig.  Enda  mundi  slíkt  hafa  orðið^ 
málefni  hans  til  litils  gagns,  en  oft  til  ógagns.  Það  hefði 
orðið  fjötur  á  kenning  hans.  Slíka  fylling,  sem  kristin- 
dómurinn  er,  verður  aldrei  unt  að  fela  i  neinni  játning^ 
eða  neinu.  riti.  Hann  sprengir  af  sér  alla  slíka  fjötra 
með  timanum,  vex  upp  úr  öllum  fötum,  sem  mennirnir 
búa  til  á  hann,  jafnvel  þótt  þau  eigi  að  vera  við  vöxt  a5 
þeirra  dómi. 

Og  nú  vona  eg  að  mömnum  fari  að  verða  Ijóst,  hvað 
á  milli  ber.  Baráttan  er  i  insta  eðli  sinu  um  það,  hvort 
framþróun  ei,í;i  sér  stað  innan  kirkjunnar,  og  yfirleitt  í 
heimi  trúarbiagðanna,  eða  ekki. 

Þeir,  sem  binda  vilja  kenning  presta  við  játningar- 
ritin,  hljóta  að  vera  þeirrar  skoðunar,  að  kirkjan  hafi 
öðlast  fullkominn  skilning,  þurfi  engu  við  sig  að  bæta, 
ekkert    meira   að    læra.     Þvi   að    ef  kirkjunni  er  að  fara 


534  Trúarjátningarnar  og  kenningarfrelsi  presta. 

íram  í  þekkingu  sannleikans,  þá  hlýtur  ýmisleg-t  nýtt  að 
koma  upp,  sem  kirkjunni  hefir  ekki  verið  Ijóst  áður  og 
hefir  þvi  ekki  verið  tekið  upp  i  játningarrit  hennar.  í 
öðru  lagi  eru  sum  þau  atriði,  sem  eitt  sinn  voru  talin  svo 
mikils  virði,  að  þau  voru  tekin  upp  i  játningarritin,  nú 
ialin  lítiisvirði  og  litt  samþýðanleg  hugsunarhætti  nútiðar- 
manna.  Þeirra  er  þvi  alls  ekki  getið  í  kenningu  prest- 
anna.  Og  i  þriðja  lagi  er  sumt  það  i  játningarritunum, 
eins  og  að  framan  hefir  verið  bent  á,  sem  beinlinis  þarf 
að  leiðrétta. 

En  hvaða  sönnun  höfum  vér  þess,  að  sú  sannleiks- 
]þekking,  sem  kirkjan  eitt  sinn  hefir  hlotið,  sé  alfuUJcomin? 
Sé  um  framfarir  að  ræða  innan  kirkjunnar,  þá  getur  hún 
ekki  verið  alfullkomin. 

Norski  presturinn  T  h  v.  K  1  a  v  e  n  e  s  s,  sem  mörg- 
um  er  nú  kunnur  orðinn  hér  á  landi  af  kverinu,  sagði 
-einu  sinni  í  fyrirlestri  um  prestaeiðinn :  »AIfulIkomIeiki 
og  framför  útiloka  hvort  annað.  Reynslan  kennir  oss 
líka,  að  þegar  ný  sannleiksatriði  verða  mönnunum  skýr,  þá 
varpa  þau  nyju  Ijósi  yfir  gömlu  sannleiksatriðin ;  og  nýju 
sannleiksatriðin  staðfesta  að  vísu  þau  gömlu,  en  leiðrétta 
þau  jafnframt.  Að  binda  kenninguna  við  játningarritin 
er  að  lýsa  yfir  því,  að  kirkjan  eigi  að  standa  þar  kyr  i 
þekkingu  sannleikans,  sem  hún  eitt  sinn  hefir  komist,  og 
ekki  fara  lengra.  Þetta  er  verra  en  rómversk  kaþólska. 
Rómversk  kaþólska  getur  undir  stjórn  sins  óskeikula  páfa 
leiðrétt  gamla  trúarlærdóma  og  bætt  nýjum  við.  Innan 
takmarka  hins  óskeikula  páfadóms  hefir  hún  ærið  rúm 
fyrir  framþróun.  Að  skrinleggja  framþróunina  i  gömlum 
kenningarreglum  er  grísk  kaþólska,  hin  steingerðasta  kyr- 
staða  sem  til  er«. 

Þetta  segir  höfundur  þess  kversins,  sem  alment  er 
notað  við  kristindómsfræðslu  barna  bæði  í  Noregi  og  á 
Islandi*).  Og  hann  minnir  á  það,  að  yngstu  játningarrit- 
in  séu  nærþvi  400  ára  gömul  og  engum  komi  til  hugar  að 


^)  Sbr.  For  kirke  og  kultur  6.  bind  (ár  1899),  bls.  íá74— 275. 


Trúarjátfiingarnar  og  kenningarfrelsi  presta.  235 

semja  ný  játniiigarrit.  Kirkjan  hafi  þó  ekki  staðið  i  stað 
þessi  400  ár.  Kirkjan  sé  hætt  við  játningarrit.  Norskt 
safnaðarfólk  telji  gömlu  játningarnar  sér  með  öllu  óvið- 
komandi.  Alt  hjal  um  að  þær  séu  játning  þess  hljómi 
sem  kinverska  i  eyrum  þeirra. 

Það  sem  fyrir  os3  vakir,  sem  aðhyllumst  kenningar- 
frelsi  presta,  er  einmitt  þetta:  Vér  viljum  forðast  kyr- 
stöðuna  og  afturförina.  Vér  treystum  sannleika  kristin- 
dómsins  til  þess  að  þola  alt  frelsi.  Vér  teljum  honum 
bezt  borgið  þar,  sem  hugsunarfrelsið  er  einlægast.  Vér 
viljum  ekki  að  neinu  leyti  binda  hendurnar  á  sannleik- 
anum,  heldur  leysa  alla  þá  fjötra,  er  mennirnir  af  grunn- 
hygni  sinni,  en  sjálfsagt  stundum  af  góðum  hug,  hafa 
viljað  á  hann  leggja,  Og  oss  stendur  stuggur  af  því,  að 
kirkjan  á  nokkurn  hátt  reyni  að  hefta  hugsunarfrelsið. 
Skjöldur  hennar  er  orðinn  of  óhreinn  af  hluttökunni  í  þvi 
óhappaverki  á  umliðnum  öldum. 

Og  svo  er  eitt  atriði  enn:  Því  meira  sem  frelsið 
verður  innan  kirkjunnar,  þvi  minni  verður  hræsnin. 
Ofrelsið  elur  hræsnina.  Og  hræsnin  er  trúarlifinu  eitur. 
Eitthvert  heit  munu  prestar  þó  verða  að  gangast  undir. 
En  æskilegast  væri,  að  það  heit  færi  að  eins  i  þá  átt,  að 
presturinn  lofi  því,  að  kenna  samkvæmt  heilagri  ritningu 
eftir  beztu  samvizku,  og  jafnframt  væri  það  tekið  fram  i 
heitinu,  að  vér  teljum  ritninguna  grundvöll  og  uppsprettu 
kenningarinnar.  Alvara  embættisins  og  ábyrgðartilfinn- 
ingin  gagnvart  söfnuðinum  er  prestinum  nægilegt  aðhald. 

Nafnkendur  þýzkur  maður  sagði  eitt  sinn:  '>Eg  er 
barn  kirkju  minnar,  en  ekki  þræll  hennar«. 

Barnið  hlustar  á  heilræði  móður  sinnar  og  hugfestir 
sér  þau.  En  þegar  það  er  orðið  fullorðið  og  það  öðlast 
æðri  og  fullkomnari  þekkingu  en  móðir  þess  hafði  fengið, 
lætur  það  eigi  heilræði  móður  sinnar  aftra  sér.  Það 
hugsar  sem  svo:  Þú  gafst  mér,  móðir  mín,  það  bezta 
sem  þú  áttir,  þann  fullkomnasta  skilning  á  guði,  tilver- 
unni  og  lifinu,  sem  þú  hafðir  hlotið.  Þinn  timi  var  ekki 
kominn  lengra  en  þetta  i  þekkingu    sannleikans.     En    nú 


23*>  Trúarjátmngarnar  og  kenningarfrelsi  presta. 

heíir  þekking  mín  aukist.  Nú  veit  eg  meira  en  þú  vissir 
og  skil  betur  en  þú  skildir.  Og  þó  eg  nú  yíirgefi  heil- 
ræðin  þin  sum,  er  það  ekki  af  lotningarleysi  fyrir  þér, 
heldur  af  þvi  að  eg  berst  áfram  sömu  þroskaleiðina  sem 
þú  varst  á.  Alt  er  á  stöðugri  þroskaleið  til  meiri  full- 
komnunar;  og  alt  þroskast  upp  á  við  —  nær  guði. 

Svona  hugsar  og  talar  góður  sonur. 

Játningariitin  eru  nokkurs  konar  heilræði,  sem  móðir 
vor,  kirkjan  (o  :  hinar  fyrri  kynslóðir  hennar)  hefir  afhent 
oss.  Vér  tökum  þeim  heilræðum  með  lotningu  sem  góðir 
synir,  en  látum  þau  ekki  hefta  sannleiksleit  vora  né 
þekkingarþroska. 

HarALDUR   NÍELS80N. 


Taugaveikin 


€r  ævagamall  sjúkdómur.  Hún  hefir  gert  vart  við  sig  á 
öUum  öldum.  Hún  gengur  um  allan  heim.  En  læknum 
veitti  áður  mjög  erfitt  að  greina  hana  frá  ýmsum  öðrum 
sóttum.  Þessir  erfiðleikar  hafa  smám.inkað.  En  aldrei 
hefir  þó  þekking  manna  á  þessum  sjúkdómi  aukist  jafn- 
mikið  eins  og  nú  á  síðastliðnum  áratugum. 

Hér  á  landi  var  þessi  veiki  fyrrum  köUuð  1  a  n  d- 
f  a  r  s  ó  1 1,  en  þá  var  henni  oft  í-iiglað  saman  við  ýmsar 
aðrar  farsóttir.  Hún  var  þá  algengari  en  nú  á  dögum. 
Árin  1827—37  dóu  að  meðaltali  um  90  manneskjur  á  ári 
úr  taugaveiki  (eftir  dánarskýrslum  presta).  Arið  1905 
dóu  18  og  1906  dóu  11  (eftir  mánaðarskýrslum  lækna). 
Liklega  eru  fyrri  tölurnar  fullháar  og  þær  siðari  eru  efa- 
laust  of  lágar. 

Veikin  hefir  oftast  verið  fremur  væg  hér  á  landi  á 
við  það  sem  gerist  í  öðrum  löndum.  Jón  Thorstensen 
landlæknir  sá  t.  d.  1835  30  sjúklinga;  af  þeim  dó  1;  árið 
eftir  sá  hann  130  sjúklinga  með  taugaveiki;  af  þeim  dóu 
4.  Árið  1906  sáu  allir  læknar  landsins  266  sjúklinga,  en 
geta  ekki  um  nema  11,  er  dáið  hafi.  Þessi  sjúklingatala 
sannar,  að  veikin  er  enn  mjög  algeng.  Og  svo  er  óhætt 
að  fullyrða,  að  þetta  framtal  er  mikils  til  of  lágt.  Lækn- 
ar  vita  ekki  um  nær  því  alla  sjúklingana. 

Taugaveikin  bakar  þjóðinni  stórkostlegt  tjón,  vinnu- 
tjón,  heilsutjón,  manntjón,  á  hverju  ári. 

Og  taugaveikin  er  sjálfskapað  víti. 

Þvi  að  það  er  alstaðar  unt  að  útrýma  henni  að  mestu 
-eða  öllu  leyti.  Það  er  unt,  ef  alþýða  ber  skyn  á  eðli  veikinn- 


238  Taugaveiki. 

ar  og  útbreiðsluhætti  og  varnir  gegn  heuni,  og  hefir   ein- 
lægan  vilja  á  því  að  stöðva  hana. 

Orsölc  veikirmar.  Meginorsök  taugaveikinnar  er  sótt- 
kveikia,  sem  kend  er  við  lækni  þann 
er  fyrstur  fann  hana  (1880—82)  og  kölluð  Eberth's- 
gerill.  Þessi  lifsvera  er  jurtakyns  og  svo  smávaxin,  að 
hún  er  með  öllu  ósýnileg  berum  augum.  Hún  er  sívöl  í 
vexti,  en  ávöl  til  endanna,  og  ekki  nema  '^/looo — Viooo  ^r 
1  miUimeter  á  lengd. 

AUir,  sem  fá  taugaveiki,  þeir  fá  hana  af  því,  að  þess- 
ir  Eberth's  gerlar  hafa  komist  inn  i  likama  þeirra.  Gerl- 
arnir  aukast  nú  og  margfaldast  i  likama  hvers  sjúklings, 
Og  svo  koma  þeir  út  úr  líkama  sjúklingsins,  miljónum 
saman,  í  hægðum  hans,  þvagi  og  hrákum. 

Eberth's  gerlar  eru  mjög  lifseigir.  Þeir  geta  lifað  mán- 
uðum  saman  á  heimili,  þar  sem  einhver  hefir  legið  i  tauga- 
veiki;  þeir  geta  lifað  i  óhreinindum  á  gólfi  og  veggjum^ 
i  óhreinum  fötuni,  í  salerninu,  hlandforinni,  öskuhaugnuniy 
brunninum ;  i  alla  þessa  staði  getur  sóttkveikjan  komist 
úr  sjúklingnum,  ef  engrar  varúðar  er  gætt.  Hvað  marga 
mánuði  getur  sóttkveikjan  lifað  i  húsum,  fötum  o.  s.  frv.? 
Því  verður  ckki  svarað  með  fullri  vissu.  Það  er  vist,  a5 
hún  getur  lifað  á  annað  misseri,  og  það  er  hugsanlegt,  a5 
hún  lifi  stundum  mörg  misseri. 

Eberth's-gerillinn  þolir  vel  kulda.  Hann  deyr  ekki  í 
vatni,  þó  að  það  frjósi.  Hann  getur  lifað  af  öll  vetrar- 
frostin  bæði  í  haug  og  for.  Lengst  lifir  hann  i  myrkri  og 
raka  og  hlýindum.  Hann  þolir  ekki  suðuhita ;  hann  drepst 
ef  hann  er  soðinn,  þó  ekki  sé  nema  hálfa  stund.  Þá  er 
einnig  ofur-auðvelt  að  drepa  hann  á  eitri,  t.  d.  karbólvatni,. 
kresólsápuvatni  eða  súblimatvatni.  Sólarljós  þolir  hann 
illa ;  hann  örmagnast  eða  drepst,  ef  sól  skin  á  hann  marg- 
ar  klukkustundir. 

Vegir  veikinnar      Sóttkveikjan    (Elberth's-geriIIinn)    getur 
mmn  frá  manni.      borist    úr   likama    manns,    er    liggur    1 


Taugaveiki.  239» 

taugaveiki,  i  líkama  heilbiigðs  manns  og  hann  þannig  tekið 
veikina;  það  köllum  við,  að  veikin  berist  mann  frá  manni 
og  segjum  að  hún,.  sé  n  æ  m . 

Það  ber  oft  við,  að  heilbrigðui  maður  kemur  á  heim- 
ili  þar  sem  f ólk  liggur  i  taugaveiki ;  hann  þiggur  góðgerð- 
ir  og  fær  i  þeim  ofan  i  sig  taugaveikisgerla  úr  einhver- 
jum  sjúklingnum.  Heldur  svo  heimleiðis.  Legst  að  hálf^ 
um  mánuði  liðnum  i  taugaveiki.  Og  nú  fara  sóttkveik- 
jurnar  innan  skamms  að  ganga  út  úr  likama  hans  og  heim- 
sækja  hitt  fólkið  og  áður  langt  liður  legst  það  lika  i  tauga- 
veiki,  sumt  eða  alt.  Þegar  fyrsti  sjúklingurinn  er  kominn 
á  ról,  bregður  hann  sér  til  næsta  bæjar  til  að  hitta  kunn- 
ingjana  —  og  færir  þeim  sóttkveikjuna.  Og  þannig  geng- 
ur  það  koU  af  kolli;  sóttin  berst  mann  frá  manni,  bæ  af 
bæ.  Þetta  er  gömul  saga  hér  á  landi.  »Það  skeði  i  fyrra,. 
það  skeði  i  ár  og  það  skeður  víst  lika  að  ári«  —  vafa- 
laust  að  ári,  og  i  mörg  ár  enn,  þvi  að  sóttvarnir  eiga 
jafnan  örðugt  uppdráttar. 

En  þetta  skulum  við  muna: 

Ef  einhver  legst  i  taugaveiki,  þá  er  sóttkveikjan  jafn- 
an  ættuð  úr  öðrum  manni,  sem  liggur  eða  hefir  legið  1 
veikinni. 

Og  svo  skulum  við  ihuga  nánar,  hvaða  leiðir  sótt- 
kveikjan  fer  mann  frá  manni. 

Sóttkveikjan  kemur  ávalt  út  úr  likama  sjúklingsins  1 
hægðum  hanS;  mjög  oft  lika  í  þvaginu  og  hrákum,  stöku 
sinnum  í  grefti  úr  ígerðum,  sem  hann  fær;  i  litilli  ögn 
af  saurnum,  i  einum  dropa  af  þvaginu  geta  verið  þúsund- 
ir  enda  miljónir  af  sóttargerlunum.  Því  er  það  skiljan- 
legt,  að  þeir  hljóti  að  safnast  fyrir  utan  á  hörundi  sjúk- 
lingsins,  í  nærföt  hans,  í  rúmföt  hans,  og  á  rúmstæðið 
og  vegginn  og  gólfið  kring  um  rúmið.  Sá  sem  hiiðir 
sjúklinginn  hlýtur  því  að  fá  sóttargerlana  á  hendur  sinar,- 
oft  lika  i  föt  sin.  Ef  hann  svo  matast,  án  þess  að  sótt- 
hreinsa  hendurnar  (drepa  sóttkveikjurnar  sem  á  þeim  eru)^- 
þá  er  við  búið,  að  sóttargerlarnir  fari  af  höndum  hans  á 
matinn  og  með  matnum  ofan  i  hann.     Og   svo  fær  hann 


240  Taugaveiki. 

veikina.  Nú  eru  tekin  nærföt  sjúklingsins  og  rekkjuvoð- 
Ir  til  þvotta;  þvottakonan  handleikur  þennan  fatnað  sjúk- 
lingsins,  fær  sóttkveikjur  á  hendurnar,  og  fer  á  sömu  leið. 
Sjúklingurinn  kemst  á  fætur,  en  rúmið  hans  er  ekki  sótt- 
hreinsað;  gestur  er  látinn  sofa  i  þvi;  hann  fær  sóttkveik- 
jur  á  sig,  og  i  sig;  fer  á  sömu  leið.  Þannig  getur  sótt- 
kveikjan  borist  beina  leið  úr  sjúklingnum  í 
heilbrigða  menn,  ef  þeir  snerta  á  sjúk- 
lingnum  eða  s  aur  i  n  d  u  m  h  ans  eð  a  f  a  tn  að  i. 
Hún  getur  borist  bæði  i  sambýlismenn  sjúklingsins,  i  gesti 
•sem  að  garði  koma,  eða  fólk  á  öðrum  bæjum,  ef  sóttmeng- 
aðir  hlutir  eru  sendir  þangað,  eða  einhver  kemur  þangað 
af  sóttarheimilinu  og  er  með  sóttkveikjuna  i  fötum  sínum, 
■eða  nýstaðinn  upp  úr  veikinni,  svo  að  sóttkveikjur  eru 
■enn  i  hægðum  hans  og  fötin  þá  lika  sóttmenguð. 

Þetta  er  afaralgengt  og  á  þennan  hátt  læðist  veikin 
venjulega  bæ  frá  bæ  i  sveitunum. 

En  nú  munu  allir  athugulir  menn  hafa  tekið  eftir 
þvi,  að  veikin  hagar  sér  ekki  eins  á  öUum  bæjum.  Sum- 
«taðar  veikist  ein  manneskja,  sumstaðar  tvær  eða  fleiri, 
og  sumstaðar  allir  heimamenn.  Stundum  er  veikin  þá 
lengi  að  tina  upp  fólkið,  það  er  að  smáleggjast  með  viku 
^ða  hálfsmánaðar  miUibili;  en  stundum  ber  það  lika  við, 
að  fyrst  legst  einn  og  svo  nokkru  seinna  hrúgast  hinir 
^Uir  niður  i  einni  svipan.  Loks  er  það  alkunnugt,  að 
taugaveikin  getur  tekið  sér  f asta  bólf estu ;  hún  getur  kom- 
ið  upp  tvisvar  á  ári  á  sama  heimili,  eða  enda  mörg  ár  i 
röð.  En  einkum  er  það  algengt  að  veikin  verður  land- 
læg  i  þorpum  og  kaupstöðum  og  gerir  þar  vart  við  sig 
-á  hverju  ári. 

Hvernig  vikur  þvi  við? 

Þeirri  spurningu  verður  ekki  svarað  i  fljótu  bragði. 
Vegir  sóttkveikjanna  eru  jafnan  erflðir  rannsóknar,  af  þvi 
að  þær  eru  ósýnilegar  berum  augum  og  oft  afarerfitt  að 
:finna  þær  með  þeim  tækjum,  sem  til  eru. 

Fyrst  og  fremst  verður  jafnan   að   hafa   i   huga,   að 


Taugaveikin.  241 

liver  næmur  sjúkdómur  er  barátta  milli  lifandi  sóttkveikju 
■og  lifandi  mannslikama. 

Um  viðureign  Eberth's^gerlanna  við  mannslíkamann 
vitum  við  ýmislegt  af  reynslunni  með  fullum  sanni.  Við 
vitum:  —  Ij  Menn  geta  fengið  taugaveiki  á  öllum  aldri. 
Ungfullorðnu  fólki  og  stálpuðum  börnum  er  hættast  við 
veikinni.  Smábörn  fá  hana  mjög  sjaldan,  gamalt  fólk 
sjaldan.  —  2)  Þó  að  manneskja  fái  sóttkveikjuna  i  sig, 
t.  d.  i  mat  eða  drykk,  þá  er  ekki  víst  að  hún  veikist, 
það  getur  verið  að  sóttkveikjan  komist  ekki  inn  í  hold 
og  blóð,  eða  mótstöðuþróttur  likamans  svo  mikill,  að  hún 
geti  ekki  lifað  þar.  —  3)  Þessi  mótstöðuþróttur  líkamans 
er  meiri,  ef  manneskjan  hefir  einhverntíma  áður  haft  tauga- 
veiki.  Þess  vegna  er  þnð  sjaldgæft  að  sama  manneskja 
fái  veikina  tvisvar  eða  oftar  á  æfinni,  en  þó  ber  það  við. 
—  4)  Mótstöðuþrótturinn  er  minni  en  ella,  ef  líkaminn  er 
veiklaður,  af  örbirgð  og  áhyggjum,  drykkjuskap  eða  ann- 
.ari  vanheilsu  —  slikum  manneskjum  er  hættast  við  næm- 
um  sóttum.  —  5)  Að  jafnaði  liður  hálfur  mánuður  frá  þvi 
■er  Eberth's-gerlarnir  koma  i  manneskjuna  og  þar  til  er 
hún  veikist.  Þessi  meðgöngutimi  veikinnar  er  þó 
mislangur,  stundum  ekki  nema  ein  vika,  stundum  þrjár 
vikur,  en  langoftast  hér  ura  bil  hálfur  mánuður.  Það  er 
oft  sagt  að  taugaveikin  smitti  helzt  þegar  sjúklingnum  fer 
að  batna.  Það  er  rangt,  kemur  af  þvi,  að  menn  vita  ekki 
um  meðgöngutímann. 

Nú  skulum  við  bregða  okkur  með  þessa  vitneskju 
inn  á  fáein  sveitaheimili,  þar  sem  ein  manneskja  er  ný- 
lögst  í  taugaveiki  á  hverju  heimili  um  sig,  og  við  skulum 
fyrst  gera  ráð  fyrir  að  engri  varúð,  engri  sóttvörn  sé  beitt 
•og  sjá  hvernig  fer. 

1.  heimili.  Ung  hjón  (bæði  haft  veikina),  vöggubarn, 
tvævetrungur,  vinnumaður,  vinnukona,  sjötug 
kerling.  Þrifaheimili.  Vinnukona  fer  orlofsferð  á  jólun- 
lum  á  heimili  þar  sem  stúlka  liggur  í  taugaveiki,  og  legst 
sjálf  i  taugaveiki  rétt  eftir   nýárið.     Gamla  konan   hirðir 

16 


242  Taugaveikin. 

hana.  Henni  batnar.  Eldra  barnið  er  lasið  vikutíma  síð- 
ast  i  janúar.  Annars  allir  friskir.  Um  vorið  er  borið  úr 
forinni  á  túnið  einn  góðan  veðurdag.  Hálfum  mánuði  síð- 
ar  verður  vinnumaðurinn  lasinn  —  legst  —  i  taugaveiki. 
Saurindum  hins  fyrra  siúklings  hafði  verið  kastað  í  forina^ 
sóttkveikjan  lifað  þar,  vinnumaður  fengið  hana  þaðan. 
Lasleiki  barnsins  var  taugaveiki,  en  það  grunaði  engan^ 
af  þvi  að  veikin  var  svo  væg. 

2.  heimili:  Miðaldra  hjón.  4  stálpuð  börn.  2  vinnu- 
konur.  1  vinnumaður.  Sóðaheimili.  Um 
krossmessuleyti  kom  þar  stúlka.  Hún  var  föl  og  lotleg^ 
sagðist  hafa  legið  vikutíma,  en  verið  lasin  miklu  lengur, 
en  þóttist  ekki  vita,  hvað  að  sér  hefði  gengið  —  baðsfe 
gistingar,  svaf  hjá  annari  vinnukonunni. 

3  vikum  síðar  lagðist  þessi  vinnukona. 

Þegar  hún  hafði  legið  3  vikur,  lagðist  hin  vinnukonan 

Nú  var  læknir  sóttur.  Hann  kvað  þetta  taugaveiki;, 
skipaði  sóttvörn;  en  eftir  hálfan  mánuð  lagðist  alt  hitt 
fólkið  á  fám  dögum. 

Tvent  dó,  húsmóðirin  og  vinnumaðurinn. 

Svo  var  heimilið  sótthreinsað. 

En  eftir  þetta  fór  veikin  að  stinga  sér  niður  hingað 
og  þangað  i  sveitinni  og  menn  gátu  rakið,  að  þeir  sem 
veiktust  höfðu  flestir  komið  þarna  á  heimilið,  eftir  að  veik- 
in  var  afstaðin,  og  kendu  því  um,  að  ekki  hefði  veri^ 
sótthreinsað  þar  nógu  vel. 

En  i  þessu  lá  þannig: 

Lotlega  stúlkan  vissi,  að  hún  hafði  legið  í  taugaveiki 
og  ekki  verið  sótthreinsuð,  vissi  að  hún  gat  borið  veikina. 

Hún  sýkti  alt  heimilið  og  varð  tveimur  manneskjum 
að  bana. 

Þetta  komst  upp,  en  henni  var  ekkert  gert. 

Ef  hún  hefði  kveikt  í  bænum  á  næturþeli,  þá  hefði 
almenningsálitið  grýtt  hana  og  dómarinn  sett  hana  í  svart- 
holið,  þó  að  allir  hefðu  komist  óskaddir  út  úr  eldinum. 


Taugaveiki.  243 

En  þetta  var  sóttkveikja,  en  ekki  eldkveikja,  sem 
hún  bar  i  bæinn. 

Og  uni  það  var  enginn  að  fást. 

'Þetta  er  ekki  skröksaga. 

Það  er  sannleikur. 

Annað  eins  og  þetta  ber  við  upp  aftur  og  aftur,  í 
fyrra  og  í  ár  og  að  ári. 

Þetta  var  byrjunin. 

Seinni  vinnukonan  hafði  bjúkrað  þeirri  sem  fyrst 
lagðist  og  fengið  sóttkveikjuna  i  sig  beina  leið  frá  henni. 

Nú  stóð  svo  á,  að  brunnurinn  þarna  á  heimilinu  var 
skamt  frá  forinni.  I  forina  var  saurindum  fyrsta  sjúk- 
lingsins  kastað  ósótthreinsuðum.  Þaöan  sytraði  vatn  gegn- 
um  jarðveginn  inn  i  brunninn;  sóttkveikjurnar  komust  í 
brunninn.  Nú  fengu  allir  heimamenn  sóttkveikjurnar  i 
sig  i  vatninu.  Þess  vegna  lögðust  þeir  í  hrúgu,  rúmum 
hálfum  mánuði  eftir  að  brunnurinn  sóttmengaðist. 

Þetta  var  sóðaheimili  og  allir  veikir  og  forin  fyltist 
af  sóttkveikjum  og  brunnurinn  fekk  sinn  skerf. 

En  sóttkveikjurnar  i  vatninu  bitu  ekki  á  heimafólkið, 
þegar  það  hafði  staðið  af  sér  veikina. 

En  þær  bitu  á  gesti,  sem  komu  þangað  eftir  að  sótt- 
hreinsað  var,  þá  sem  ekki  höfðu  haft  taugaveiki. 

Þess  vegna  fór  veikin  að  gera  vart  við  sig  hér  og 
þar  i  sveitinni. 

3  heimili:  Gömul  hjón.  5  börn,  öll  yfir  fermingu  (3  stúlk- 
ur  og  2  piltar).  Myndarheimili,  en  heldur 
þröng  húsakynni.  Eitt  vor  fekk  eldri  dóttirin  að  skreppa 
suður  i  Reykjavík.  Þegar  hún  kom  heim  aftur,  varð  hún 
brátt  lasin,  var  þó  nokkura  daga  á  fótum,  en  einn  morg- 
un  fanst  henni  hún  ekki  geta  klætt  sig. 

Gamli  maðurinn  sendi  strax  eftir  lækni  —  það  gerði 
hann  jafnan  i  tima,  ef  einhver  varð  lasinn.  »Ekki  vert 
að  vera  að  draga  það«,  sagði  hann  ávalt,  »hver  veit 
nema  það  geti  verið  eitthvað  smittandi.« 

16* 


244  Taugaveiki. 

Læknir  kom,  sagði  að  stúlkan  væri  sóttheit,  ekki  vita 
hvað  að  henni  gengi,  það  gæti  verið  taugaveiki 'í  býrjun, 
réttast  að  hafa  alla  varúð,  og  sagði  nákvæmlega  fyrir, 
hvernig  þeirri  varúð  skyldi   háttað. 

Þarna  voru  ekki  önnur  híbýli  en  báðstofan,  svo  að 
sjúklingurinn  varð  að  liggja  »innan  um  hitt  fólkið«.  Og 
þetta  reyndist  taugaveiki.  Stúlkan  lá  8  vikur,  mjög  þungt 
haldin. 

En  mæðgurnar  gættu  nákvæmlega  allra  fyrirmæla 
læknisins  um  sóttvörnina,  enda  sýktust  engir  aðrir  á  heim- 
ilinu. 

Þegar  stúlkan  hafði  verið  sótthitalaus  í  fullan  hálfan 
mánuð,  yar  sótthreinsað  og  samgöngur  leyfðar  við  heimilið. 

Það  kom  engum  að  meini. 

Manneskjurnar  drápu  sóttkveikjurnar,  sem  komu  úr 
sjúklingnum,  og  þar  með  var  sóttin  úr  sögunni. 

Við  skulum  festa  okkur  vel  í  minni  h  v  í  1  í  k  u  r 
hí'iski  það  er,  ef  taugaveikisgerlarnir 
komast    1    vatnsból. 

Ef  það  er  brunnur  á  sveitabæ,  þá  sýkjast  allir  heima- 
menn  þeir  sem  gerlarni)'  vinna  á,  o^  þá  geta  gestir  sýkst, 
sem  að  garði  koma,  eftir  að  veikín  er  horfln  af  heimilinu 
og  sótthreinsun  lokið. 

Ef  vatnsbólið  er  í  þorpi  eða  kaupstað  og  margir  nota 
það,  þá  getur  veikin  gosið  upp  á  mörgum  heimilum  á 
skömmum  tíma.  Það  gerði  hún  hér  í  Keykjavik  i  Skugga- 
hverfinU;  haustið  1906. 

Ef  vatni  er  veitt  um  járnæðar  úr  einni  uppsprettu 
inn  í  öll  hús  í  kaupstað  og  taugaveikisgerlar  komast  alt 
1  einu  i  uppsprettuna,  þá  gýs  veikin  upp  i  öllum  kaup- 
staðnum  og  verður  að  voða  farsótt;  ef  sóttkveikjurnar 
berast  stöðugt  i  slíkt  kaupstaðarvatnsból  (illa  búið  um  það, 
mikil  bygð  nærri  því  og  þar  oft  taugaveiki),  þá  verður 
vatnið  stöðugt  sóttmengað  og  taugaveikin  landlæg,  jafnan 
mikil  brögð  að  henni  og  mest  á  aðkomnu  fólki,  sem  ekki 
hefir  haft  hana  áður. 


Taugaveiki.  245 

Sama  er  að  segja  um  kaupstaði,  er  hafa  grunna  og 
slæma  brunna  að  vatnsbólum  og  enga  eða  iUa  fráræslu. 
Þar  fyllist  jarðvegurinn  smátt  og  smátt  af  taugaveikis- 
gerlum  og  þaðan  skolast  þeir  við  og  við  inn  í  brunnana 
t.  d.  i  haustrigningunum.  Veikin  verður  landlæg.  Þetta 
á  við  Reykjavík.  Þetta  átti  við  um  ísafjörð.  Þar  hætti 
taugaveikin,  þegar  brunnarnir  voru  byrgðir  og  vatni  veitt 
inn  i  bæinn  úr  lindum  uppi  i  fjallinu.  Hér  mun  hún 
hverfa  að  mestu  þegar  vatnið  kemur  ofan  úr  Gvendar- 
brunnum.  Og  það  ætti  að  vera  ofurauðvelt  að  tryggja 
sér  það,  að  sóttkveikjur  komist  aldrei  i  þær  uppsprettur 
—  fjarri  allri  mannabygð. 

Loks  má  geta  þess,  að  sóttkveikjan  getur  borist  í 
m  j  ó  1  k.  Ef  mjólk  er  seld  af  heimili,  þar  sem  taugaveiki 
gengur,  þá  er  auðskilið  að  sóttkveikjan  getur  á  ýmsan  hátt 
borist  i  mjólkina,  ef  sóðalega  er  farið  með  hana.  Mest 
er  hættan,  ef  sóttkveikjan  er  i  neyzluvatni  heimilisins  og 
mjólkin  vatnsblönduð  (svikin)  eða  ilátin  þvegin  úr  ósoðnu 
vatninu.  Þetta  getur  átt  sér  stað.  Það  kom  fyrir  i  kaup- 
túni  hér  á  landi  eigi  alls  fyrir  löngu.  Algengt  er  það 
ekki. 

Fyrrum  var  það  hald  manna,  að  sóttkveikjan  bærist 
oft  i  loftinu,  t.  d.  sveimaði  i  andrúmsloftinu  inni  i 
sóttarherbergjum  og  bærist  þannig  niður  í  lungu  manna 
eða  með  munnvatninu  niður  i  magann.  Það  má  vera  að 
þetta  geti  átt  sér  stað.  En  það  hlýtur  að  vera  sjaldgæft. 
Annars  mundu  læknar  og  hjúkrunarkonur  sýkjast  miklu 
oftar  en  raun  er  á. 

Hvernig  veikin  Taugaveikin  er  hamhleypa.  Hún  á  mörg 
lysir  sér.  gervi  og  þau  mjög  ólík  hvert  öðru.  Og 
hún  getur  brugðið  sér  í  líki  ýmsra  ann- 
ara  sjúkdóma.  Þess  vegna  er  oft  mjög  örðugt  að  þekkja 
hana  og  greina  hana  frá  öðrum  sóttum.  Margir  alþýðu- 
menn  halda,  að  hver  sótt  hljóti  jafnan  að  vera  sjálfri  sér 
lík,  einkennin  ávalt  söm.  Ef  þeir  hafa  séð  taugaveiki 
einu  sinni,  þtá  halda  þeir,  að  öll  taugaveiki  hljóti  að  vera 


246  Taugaveiki. 

eins  og  sú,  sem  þeir  sáu,  og  vilja  ekki  kannast  við  veik- 
ina,  ef  hún  birtist  þeim  siðar  í  öðrum  ham,  þræta  þá  við 
lækninn,  þykjast  vita  betur:  »það  þurfi  enginn  að  segja 
þeim  að  þetta  sé  taugaveiki,  þeir  hafi  séð  hana  svo   oft.« 

Það  er  því  miður  óvinnandi  verk  að  lýsa  öllum  gerv- 
um  taugaveikinnar,  svo  að  alþýða  manna  geti  jafnan  bor- 
ið  kensl  á  hana.  Læknum  veitir  það  oft  fullerfitt  að 
þekkja  veikina;  og  þó  kunna  þeir  margar  rannsóknarað- 
ferðir,  sem  alþýða  manna  getur  ekki  haft  um  hönd. 

Þegar  veikin  er  mjög  svæsin,  liggja  sjúklingarnir  oft 
vikum  saman  örmagna  og  rænulausir  með  svarta  skóf  á 
vörum  og  tungu,  litla  eða  enga  matarlyst,  en  sifeldan  nið- 
urgang  og  fer  oft  alt  i  rúmið ;  þeir  fá  legusár.  Þeir  verða 
skinhoraðir.  Deyja  stundum  óðara  en  varir.  Ef  þeir 
komast  til  heilsu,  eru  þeir  afarlengi  að  ná  sér  og  margur 
nær  sér  al^rei  til  fulls. 

Þegar  veikin  er  vægust,  kennir  sjúklingurinn  lítils- 
háttar  magnleysis  eina  viku,  eða  tvær,  eða  þrjár;  hefir 
minni  matarlyst  en  vant  er  og  tregari  meltingu;  oft  er 
þá  lasleikinn  svo  lítill,  að  sjúklingurinn  fer  aldrei  í  rúmið, 
er  einlægt  á  fótum,  og  leitar  ekki  læknis. 

Eberth's-gerlarnir  komast  jafnan  inn  í  blóð  sjúklings- 
ins  og  í  því  um  allan  hkamann.  Þeir  setja  úr  sér  eitur 
og  þetta  eitur  veldur  sótthita  sjúklingsins  og  magnleys- 
inu  og  skemdum  á  ýmsum  líffærum.  En  þó  að  gerlarnir 
sveimi  í  blóðinu  um  allan  líkamann,  þá  hafa  þeir  oftast 
höfuðaðsetur  í  einhverju  einu  líffæri,  langoftast  i  þörm- 
unum.  Þess  vegna  fá  flestir  sjúklingarnir  sár  í  þarmana, 
þess  vegna  eru  Eberth's-gerlar  í  hægðunum. 

En  það  ber  við,  að  sóttkveikjan  hefir  aðalaðsetur  i 
nýrunum  og  veikin  líkist  nýrnabólgu,  eða  í  lungunum  og 
veikin  hagar  sér  sem  lungnabólga,  eða  í  heilanum  og  veik- 
in  er  sem  heilabólga  (helzt  í  börnum). 

Hvernig  sem  veikin  lýsir  sér,  þá  er  orsökin  ávalt 
hin  saraa  —  Eberth's-gerlar. 

Og  þó  að  einn  sleppi  vel,  verði  lítið  veikur,  þá  geta 


Taugaveiki.  247 

gerlarnir  borist  úr  honum  í  aðra  og  þeir  sumir  orðið  fár- 
veikir,  sumir  dálð. 

Það  eru  annars  áraskifti  að  því,  hversu  þung  veikin 
■er.  í  sumum  árum  er  hún  yíirleitt  væg;  þá  má  vera  að 
€kki  deyi  fleiri  en  4  eða  5  af  hverjum  100  sjúklingum. 
En  þegar  veikin  er  i  versta  ham,  má  búast  við  að  fimti 
liver  sjúklingur  biði  bana.  Það  er,  með  öðrum  orðum,  mis- 
jafnt  hvað  sóttkveikjan  er  mögnuð. 

Hvernig  þekkja  Það  er  því  miður  afarerfitt  fyrir  alþýðu 
má  veikina.  manna  að  glöggva  sig  á  þessari  fjöl- 
breyttu  veiki.  Ef  sjúklingurinn  verður 
mjög  þungt  haldinn,  bera  alþýðumenn  oft  kensl  á  veikina, 
enda  er  þá  oftast  læknis  vitjað.  Þvi  miður  vaknar  grun- 
urinn  oft  ekki  fyr  en  um  seinan,  ekki  fyr  en  s.]úklingnum 
fer  að  þyngja  —  og  sóttkveikjan  er  komin  úr  honum  i 
aðrar  manneskjur.  Ef  veikin  er  mjög  væg,  fer  oft  svo, 
að  læknis  er  aldrei  vitjað;  sjúklingnum  batnar  og  engan 
grunar,  að  hann  hafi  haft  taugaveiki,  fyr  en  þá  síðar,  ef 
fleiri  veikjast  á  sama  heimilinu  og  verða  ver  úti. 

Nú  varðar  það  afarmiklu,  að  veikin  þekkist  í  tíma, 
bæði  sjúklingsins  vegna,  til  þess  að  rétt  meðferð  verði 
höfð  á  honum,  og  ekki  siður  annara  vegna,  til  þess  að 
komið  verði  i  veg  fyrir,  að  sóttkveikjurnar  berist  í  þá  úr 
sjúklingnum. 

Því  er  það  rétt,  ef  einhver  tekur  sótt  og  er  óljóst 
hvað  að  honum  gengur,  að  láta  sér  þá  jafnan  koma  til 
hugar  að  það    g  e  t  i    verið  taugaveiki. 

Taugaveikin  fer  nær  þvi  ávalt  mjög  hægt  að  i  fyrstu. 
Þegar  manneskjan  hefir  gengið  með  sóttkveikjuna  í  sér 
um  hálfan  mánuð,  þá  fer  hún  að  kenna  magnleysis.  Þetta 
magnleysi  ágerist  smám  saman,  dag  frá  degi.  Ef  likams- 
jhitinn  er  mældur,  kemur  i  Ijós  að  hann  er  of  hár  og 
íhækkar  dag  frá  degi.  Þessu  fylgir  oft  höfuðverkur  og 
íbeinverkir.  Matarlystin  þver;  hægðir  eru  tregar;  þvagið 
-er  rautt  (sótthitamerki).  Oft  dreyrir  blóð  úr  nefinu  og 
fitundum  kemur  hljómur  fyrir  eyrun  eða   deyfist  heyrnin. 


248  Taugaveiki. 

Én  þó  að  læknír  rannsaki  sjúklinginn,  þá  finnur  hann. 
ekkert,  ekkert  annað  en  sótthitann,  ef  hann  sér  sjúkling- 
inn  fyrstu  dagana.  En  þegar  vikutími  er  liðinn  frá  þvi 
er  sjúklingurinn  veiktist,  þá  fara  oft  að  koma  út  á  kviðn- 
um  Ijósrauðir  smádilar,  sem  hverfa  i  svip  ef  fingri  er  stutt 
á  þá,  en  koma  óðara  aftur.  Og  komi  nú  læknir  til,  þá 
getur  hann  líka  oftast  orðið  þess  áskynja,  að  miltið  er  farið 
að  tútna.  Ef  veiki  hefir  byrjað  þannig  eða  þessu  hkt  og 
þessi  tvö  siðastnefndu  einkenni  koma  i  Ijós,  þá  er  talið 
víst  að  veikin  sé  taugaveiki. 

Ef  einhver  sýkist  og  lýsi  lasleikinn  sér  í  magnleysi 
samfara  sótthita,  sem  ágerist  dag  frá  degi,  þá  er  rétt  að 
hugsa  jafnan  fyrst  og  fremst  til  taugaveikinnar,  beita  allri 
varúð  og  vitja  læknis  ef  vika  hður  og  sjúklingurinn  er 
enn  lasinn  —  auðvitað  fyr,  ef  hægt  er  að  ná  til  læknisins. 

Fyrstu  dagana  getur  enginn  læknir  sagt  með  vissu^ 
hvort  sjúklingurinn  er  með  taugaveiki. 

En  þegar  veikin  hefir  staðið  vikutíma,  þá  geta  vel 
mentaðir  og  vel  æfðir  læknar  o  f  t  a  s  t  tekið  af  allan 
vafa,  ef  þeir  fá  að  skoða  sjúklinginn. 

Eg  sagði  oftast,  en  ekki  alt  af.  Svo  margbreytileg  er 
þessi  veiki,  að  vanir  læknar  standa  stundum  i  efa  við 
sóttarsængina,  geta  ekki  giöggvað  sig  á  þvi,  hvað  að  sjúk- 
lingnum  gengur,  hvort  það  er  taugaveiki  eða  annar  sjúk- 
dómur,  einhver  þeirra  sem  hún  getur  likst. 

En  þvi  þá  ekki  að  leita  að  sóttkveikjunni?  Ef  sjúk- 
lingurinn  hefir  tau^-aveiki,  þá  hljóta  Eberth's-gerlar  að 
vera  í  líkaraa  hans  ;  það  er  víst  og  satt.  Ef  engir  Eberth's- 
gerlar  eru  i  sjúklingnam,  þá  hefir  hann  ekki  taugaveiki, 
heldur  einhvern  annan  sjúkdóm. 

Þvi  getur  þá  ekki  læknirinn  gætt  að  því,  hvort  Eberth's- 
gerlar  eru  i  saur  sjúklingsins,  eða  i  blóði  hans  ? 

Það  er  satt.  Ef  allir  læknar  gætu  þetta,  hetðu  tæki 
til  að  finna  Eberth's-gerlana,  þá  væri  vandinn  leystur. 

Þetta  e  r  hægt.  Það  eru  til  áhöld  og  aðferðir  til  að 
finna  Eberth's-gerla  i  saur,  þvagi,  blóði  eða  hrákum  og 
greina  þá  frá  öðrum  gerlum.     En  þessi  áhöld  eru  svo  dýr 


Taugaveiki.  249^ 

og  aðferðirnar  eru  svo  vandasamar  og  seinlegar,  að  slikri 
leit  verður  ekki  komið  við  annarstaðar  en  i  gerlarannsókn- 
arstofum.  Þó  hefir  þessum  rannsóknum  fleygt  áfram  á  sið- 
asta  áratug,  aðferðirnar  verið  bættar  svo  rajög,  að  nú  geta 
læknar  lært  þær,  þó  að  þeir  séu  litt  vanir  gerlarannsókn- 
um.  Hvergi  hafa  þó  læknar  ahnent  þessar  rannsóknir 
um  hönd.     Þær  eru  enn  erfiðari  en  svo. 

Það  er  þvi  mikil  bót  i  máU,  að  þó  læknar  geti  ekki 
enn  leitað  uppi  sjálfa  Eberth's-gerlana,  þá  er  nýfundin 
fremur  auðveld  aðferð  til  að  komast  að  því,  hvort  þessir 
gerlar  eru  i  Kkama  sóttveiks  manns. 

Það  eru  rúm  10  ár  síðan  (1896)  ^ð  franskur  læknir,- 
W  i  d  a  1,  tók  eftir  þvi,  að  ef  hann  lét  ögn  af  blóðvatni 
úr  taugaveikisjúkling  saman  við  kjötseyði,  sem  var  grugg- 
að  af  lifandi,  iðandi  Eberth's  gerlum,  þá  hlupu  gerlarnir 
saman  i  smákekki  og  hættu  að  hreyfast.  Svo  reyndi  hann 
blóðvatn  úr  ýmsum  öðrum  sjúklingum,  en  það  fór  ekki 
svona  með  gerlana.  Með  þessari  aðferð  er  hægt  að  finna, 
hvort  Eberth's-gerlar  eru  i  sjúklingi;  þó  sjaldan  fyrstu 
vikuna,  en  nær  þvi  ávalt  í  2.  eða  3.  viku  sjúkdómsins. 
Og  síðan  hafa  menn  fundið,  að  Eberth's-gerlarnir  þurfa 
ekki  að  vera  lifandi.  Það  má  drepa  þá,  geyma  likin  í 
vökva,  unnvörpum,  svo  að  vökvinn  sé  gruggugur.  Gerla- 
likin  (gruggið)  hlaupa  saman  i  kekki,  ef  blóðvatn  úr  tauga- 
veikum  manni  kemur  til.  Þessi  aðferð  er  auðveld.  Ahöldin 
eru  ódýr.  Allir  læknar  geta  hngnýtt  sér  þessa  aðferð.  Og 
hún  getur  afaroft  tekið  af  allan  efa  um  það,  hvort  tauga- 
veiki  gangi  að  sjúklingi,  eða  eitthvað  annað.  Læknar 
hér  á  landi  eru  nú  hver  af  öðrum  að  fá  sér  þessi  áhöld 
og  iöka  þessa  aðferð.  Blóðmissi  þarf  enginn  að  óttast. 
Til  þessarar  rannsóknar  þarf  ekki  meira  en  hálfa  litla  te- 
skeið  af  blóði  úr  sjúklingnum;  er  stungið  i  fingur  eða  eyrna- 
snepil  .og  látið  bheða  úr  stungunni. 

Læknir  getur  svo  haft  blóðið  heim  með  sér,  þó  langt 
sé  farið,  og  gert  rannsóknina  heima. 

Þá  er  enn  i  aðsigi  ný  aðferð  til  að  finna,  hvort  Eberth's- 
gerlar  eru  i  sóttveikum  manni.     Sú  aðferð    er    allra    ein- 


"250  Taugaveiki. 

f öldust,  likust  bólusetningu ;  enn  er  þó  vanséð,  hvers  virði 
hún  er. 

Þekking  manna  á  taugaveikinni  eykst  ár  frá  ári. 
Widals  rannsóknin  hefir  meðalannars  leitt  í  Ijós,  að  til 
eru  tveir  sjúkdómar,  sem  haga  sér  að  öllu  leyti  eins  og 
fremur  væg  taugaveiki,  en  hafa  hvor  sína  sóttkveikju, 
koma  ekki  af  Eberth's-gerlum.  En  báðir  þessir  taugaveikis- 
bræður  eru  sjaldgæfir,  í  samanburði  við  sjálfa  taugaveikina. 

»Mér  datt  ekki  i  hug,  að  það  gæti  verið  taugaveiki,« 
—  þau  orð  hefi  eg  margsinnis  heyrt,  þegar  eg  hefi  komið 
á  sóttarheimili  og  sóttin  verið  taugaveiki. 

Menn  ættu  aldrei  að  láta  þessa  veiki  detta  úr  huga 
sinum. 

Ef  einhver  veikist  og  fylgir  sótthiti  og  er  óljóst  hvað 
um  er  að  vera,  þá  er  að  muna  þennan  afar  algenga  sjiik- 
dóm,  taugaveikina ;  þá  er  rétt  að  láta  sér  fyrst  og  fremst 
detta  í  hug;  að  það  geti  verið  taugaveiki,  eða  þá  »eitthvað 
smittandi,«  eins  og  gamli  maðurinn  sagði. 

Um  lcekningu      Geturðu  læknað  taugaveiki?     Eg  hefi  oft 
d  veildnni.  orðið  fyrir  þessari  spurningu.    AUir  lækn- 

ar  verða  fyrir  henni.  Og  allir  hljóta  að 
svara  á  sömu  leið:  Nei;  við  getum  ekki  læknað  tauga- 
veiki ;  við  þekkjum  emAn  lyf,  engin  ráð  til  að  drepa  sótt- 
kveikjuna,  Eberth's-gerlana,  i  líkama  sjúklings  eða  ná 
þeim  út  úr  líkamanum.  Og  við  höfum  ekki  til  örugt  mót- 
eitur  gegn  sjúkdómseitrinu,  sem  Eberth's-gerlarnir  setja 
úr  sér  i  likamann.  Það  hefir  að  vísu  verið  reynt  undan- 
farin  ár,  að  beita  við  taugaveikina  líkri  aðferð  og  nú  er 
höfð  við  barnaveiki ;  taugaveikis-eitri  (úr  Eberth's-gerlum) 
hefir  verið  spýtt  i  hold  á  hesti ,  stærri  og  stærri  skömtum ; 
þá  verður  til  móteitur  i  blóði  hestsins.  Siðan  er  blóð  tekið 
úr  hestinum,  þeytt,  og  blóðvatninu  spýtt  inn  i  taugaveikis- 
sjúklinga.  Þannig  löguð  blóðlækning  hefir,  eins  og  allir 
vita,  gefist  ágætlega  við  barnaveiki.  Hún  hefir  ekki  gefist 
€ins  vel  við  taugaveiki;  en  þar  er  hún  enn  á  tilrauna- 
skeiðinu  og  óvíst  hver  endirinn  verður. 


Tau|raveiki.  251 

En  getum  við  þá  ekkert  gert  sjúklingnum  til  hjálpar? 

Það  getum  við,  bæði  margt  og  mikið. 

Sóttin  er  strið  milli  holdsins  og  sóttkveikjunnar.  Stund- 
um  verður  sóttkveikjan  yíirsterkari  og  sjúklingurinn  læt- 
ur  lifið.  En  miklu  oftar  á  likaminnn  sigri  að  hrósa;  sótt- 
kveikjan  hörfar  af  vígvellinum,  hverfur  úr  líkamanum,  og 
sjúklingnum  batnar.  í  þessari  viðureign  likamans  við  sótt- 
kveikjuna,  meðan  á  sjúkdómnum  stendur,  tekur  blóðið  breyt- 
ingum,  í  þá  átt,  að  lifsskilyrði  sóttkveikjunnar  þverra,  og 
loks  verður  henni  ólift  i  holdi  og  blóði  sjúklingsins ;  þá 
hverfur  hún,  þá  keraur  batinn.  Og  þessi  líkamsbreyting 
getur  haldist  lengi  eftir  að  sjúkdómurinn  er  um  garð  geng- 
inn,  stundum  alla  æfi,  svo  að  líkamanum  er  ekki  fram- 
ar  hætta  búin  af  þessari  sóttkveikju.  Þess  vegna  taka  fáir 
taugaveiki  oftar  en  einu  sinni. 

Hér  er  talað  um  taugaveiki;  likt  má  segja  um  marg- 
ar  aðrar  sóttir. 

En  þetta  getum  við  gert  fyrir  sjúklinginn  :  Við  getum 
hjálpað  honum,  hjálpað  líkama  hans  i  baráttunni  við  Eberths- 
gerlana. 

Viðgetumekkitekiðsóttkveikjuna  úr  likaraa  sjúklingsins, 
ekki  læknaðtaugaveikina,  en  við  getum  hjálpað  sjúklingnura, 
létt  honum  baráttuna,  linað  þrautir  hans  og  rajög  oft  koraið  i 
veg  fyrir  að  sjúkdóraurinn  verði  honura  að  bana. 

Hvernig  fara  Hvað  þarf  að  gera  og  hvað  getura  við 
skal  með  .gert  til  að  hjálpasjúklingnura,hjálpalikaraa 
sjúMingana.  hans  í  baráttunni  við  sóttkveikjuna?  Þetta 
þarf  að  gera :  1.)  Spara  kraft  líkaraans,  láta 
sjúklinginn  ekkert  reyna  á  sig ;  2 )  halda  við  kröftunum 
með  hentugri  næringu,  og  styrkjandi  lyfjum,  ef  í  nauðir 
rekur;  3.)  draga  úr  sótthitanum,  ef  hann  er  rajög  raikiU 
eða  þjáningar  sarafara  honura ;  4.)  greiða  gerileitrinu  veg 
út  úr  líkaraanura;  5.)  vernda  veiklaðan  líkaraa  sjúklings- 
ins  fyrir  öðrura  sóttkveikjum. 

1.  Sjúklingurinn  á  að  I  i  g  g  j  a;  þó  honum  finnist  hann 
geta  verið  á  fótum,  þá  á  hann  samt  að  liggja,  frá  því  er 


252  Vistaskifti. 

veikin  byrjar  og  þar  til  er  hann  heíir  verið  sótthitalaus  í 
viku  eða  hálfan  mánuð.  Þetta  er  afaráriðandi.  Allir  vita 
hvers  virði  það  er  að  hafa  hendina  i  fatli,  i  ró,  ef  íingur 
er  bólginn.  Taugaveikin  er  eins  konar  bólguveiki.  En  hún 
er  i    ö  1 1  u  m    líkamanum.    Hann  þarf  a  1 1  u  r   ró. 

Bezt  er  að  hafa  sjúklinginn  i  lausu  rúmi,  og  sé  hægt 
að  komast  að  því  beggja  vegna.  Vatnsheldur  dúkur  ætti 
að  vera  ofan  á  undirsænginni  til  verndar  fyrir  saur  og 
þvagi.  Ullarábreiður  eru  hentugri  ofan  á  en  íiðursængy 
hægra  að  hreinsa  þær. 

2.  Ef  sjúklingnum  er  gefið  þungt  f  æ  ð  i,  t.  d.  saltket, 
rúgbrauð  og  harðfiskur,  getur  margt  ilt  af  hlotist,  bólgan 
aukist  i  þörmunum,  æðar  sprungið  og  blætt  til  ólífis,  eða 
göt  komið  á  þarmana,  þar  sem  sárin  eru  i  þeim,  og  þá 
banvæn  lifhimnubólga.  Bezta  fæði  handa  þessum  sjúkling- 
um  er  m  i  ó  1  k;  1  bolli  af  mjólk  2.  eða  3.  hvern  tima,  svO' 
að  sjúklingurinn  fái  P/b — 3  potta  á  sólarhring.  Það  verð- 
ur  að  halda  að  honum  mjólkinni,  ef  hann  er  lystarlaus. 
Mjög  margir  læknar  láta  sjúklingana  enga  aðra  næringu  fá, 
fyr  en  sóttarhitinn  er  með  öllu  horfinn.  Þunna  hafrasúpu 
eða  bygggrjónaseyði  er  þó  jafnan  óhætt  að  gefa  sjúkling- 
unum ;  þunt  kjötsoð  og  eggjarauður  koma  þar  næst  til 
greina.  Þegar  sjúklingurinn  hefir  verið  hitalaus  nokkra 
daga,  er  fæðið  smáaukið;  má  þá  gefa  honum  tvíbökur,. 
svo  velling,  svo  nýjan  fisk  eða  nýtt,  mjúkt,  magurt  kjöt. 
En  fara  varlega.  Aimars  getur  sjúklingurinn  fengið  aftur 
sótthita,  eða  þarmarnir  enda  rifnað,  því  að  sárin  i 
þeim  eru  oft  lengi  að  gróa,  oft  ekki  heil  fyr  en  viku  eða 
hálfum  mánuöi  eftir  að  sótthitinn  er  horfinn. 

3.  Sótthiti  (feber)  fylgir  jafnan  taugaveikinni.  Og: 
margir  halda  að  það  sé  sjálfsagt,  holt  og  gagnlegt  að  gefa 
sjúklingnum  »eitthvað  við  hitanum.«  Mörg  lyf 
eru  til,  sem  lækka  sótthita  og  sum  eru  þjóðkunn,  t.  d. 
antifebrin,  antipyrin  og  kínin.  En  þessi  lyf  eru  tvieggjuð 
vopn;  þau  gera  stundum  gagn,  en  lika  oft  ógagn.  Ef  sótt- 
veikur  maður  er  mjög  máttfarinn,  getur  einn  antífebrín- 
skamtur  riðið  honum  að  fullu.     Alþýða  manna  ætti  aldrei 


Tau^aveiki.  253 

að  gefa  inn  antifebrin  sjúklingum,  sem  liggja  1  taugaveiki, 
að  lækni  forspúrðum.  Kinin  á  betur  við,  er  miklu  hættu- 
minna  og  miklu  gagnlegra.  En  bezta  og  hollasta  ráðið 
til  að  lækka  sótthitánn,  það  er  vatn,  að  lauga  sjúkling- 
inn  eða  þvo  honumumallan  kroppinnuppúr  hálfköldu  vatni. 

Ef  hitinn  er  vægur,  um  39^  C.  eða  þaðan  af  minni, 
og  sjúklingurinn  með  fullri  rænu,  rólegur  og  verkjalaus, 
þá  er  langréttast  að  láta  hann  eiga  sig,  gera  ekkert  til 
þess  að  lækka  hitann.  En  ef  sótthitinn  er  mjög  mikill 
og  sjúklingurinn  órór  og  þjáður  og  máttfarinn  og  lystarlaus, 
þá  er  iköld  laug  hin  bezta  hjálp,  sem  honum  verður  veitt. 
Vatnið  kælir  likamann ;  það  róar  taugakeríið  og  linar  þján- 
ingarnar,  sem  sótthitanum  fylgja;  það  örfar  bióðrásina  og 
andardráttinn ;  það  vekur  matarlystina.  Vatnið  er  notað 
á  mjög  raargan  hátt.  Bezt  er  að  hafa  laugarker  og  láta 
sjúklinginn  liggja  i  kerinu  10 — 15  minútur  í  einu,  svo  að 
fljóti  yfir  hann  uppað  höku;  en  þá  verður  læknir  að  segja  fyr- 
ir  um  vatnshitann  og  hversu  lengi  og  hversu  oft  skuli  lauga 
siúklinginn.  Lang-einföldust  og  auðveldust  er  þessi  aðferð: 
hafa  vatnið  i  bala,  10 — 15°  heitt,  og  stóran  svamp, 
færa  sjúklinginn  úr  skyrtunni  og  strjúka  hann  frá  hvirfli 
til  ylja  með  kaldvotum  svampinum,  en  vera  ekki  að  þvi 
lengur  en  nokkrar  minútur,  þerra  hann  svo  með  þurrum 
dúk  og  núa  þétt  alstaðar  nema  á  kviðnum,  gæta  þess  að 
koma  ekki  fast  við  kviðinn  (sárin  í  þörmunum!);  er  rétt 
að  færa  ekki  sjúklinginn  aftur  í  skyrturnar  að  svo  stöddu, 
en  breiða  vel  ofan  á  hann.  Þessi  einfalda  og  hættulausa 
meðferð  gerir  oft  það  að  verkum  að  sjúklingurinn  róast 
að  mun,  æðaslögin  styrkjast,  hann  tekur  við  næringu  og 
sofnar  rólega  á  eftir.  Og  þessu  má  beita  oft  á  sólarhring, 
þriðja  hvern  tima  ef  þörf  gerist. 

4.  »Geflð  þið  mér  að  drekka  —  kalt  vatn  að 
d  r  e  k  k  a  «.  Það  er  kvöld  og  morgunbæn,  það  er  oft  sífeld 
bæn  sóttveikra  manna.  Margsinnis  heflr  það  verið  fyrsta 
verkið  mitt,  þegar  eg  hefi  komið  að  sóttarsænginni  að  verða 
við  þessari  bæn  sjúklingsins,  rétta  honum  vatn  og  segja 
honum  að  drekka  og  láta  hann  vita,  að  hann  megi  drekka, 


2ó4  Taugaveiki. 

eiiilægt  vera  aö  drekka,  eins  mikið  og  hann  lystí;  ogr  eg- 
hefi  séð  þakklætið  skína  út  úr  augum  sjúklingsins  og  horft 
á  hann  renna  hróðugu  hornauga  til  fólksins  og  lesið  út  úr 
huga  hans:  »þarna  getið  þið  séð;  eg  má  drekka«.  Fólkið 
gerir  þetta  auðvitað  i  bezta  tilgangi,  að  halda  i  vatnið^ 
meina  sjúklingi,  sem  liggur  i  taugaveiki  að  drekka  kalt 
vatn.  Og  þessi  bezti  tilgangur  er  afaralgengur,  en  öldungia 
racjmvitlaus. 

Sjúkliiigurinn  þarf  að  drekka,  áað  drekkaogdrekka mikið- 

Meira  en  helmingur  af  likama  mannsins  er  vatn.  Vatnið 
er  þvi  lifsnauðsyn.  Það  er  einn  hinn  versti  dauðdagi,  að 
deyja  úr  þorsta. 

Við  hitum  vatn  niður  i  magann  í  flestum  mat ;  og  við- 
drekkum  það,  ýmist  óblandað,  eða  blandað  ýmsum  efnum 
til  smekkbætis,  hressingar  eða  næringar;  en  beztur  svala- 
drykkur  er  hreint,  kalt  vatn. 

Vatnið  fer  úr  meltingarfærunum  inn  i  blóðið  og  um  allau 
líkamann.  Það  fer  aftur  lít  úr  blóðinu  og  út  úr  hkaman- 
um  gegnum  nýrun  (þvagið),  húðina  og  lungun.  Þegar  þa^ 
kemur  út  úr  likamanum,  eru  í  þvi  mörg  úrgangsefni,  sem 
likaminn  þarf  að  losna  við. 

Ef  sótteitur  er  i  blóðinu,  þá  fer  það  út  úr  likamanum 
með  vatninu  i  niest  i  þvaginuj. 

Þvi  meira  sem  sjúklingurinn  drekkur,  þeim  mun  meira- 
vatn  fer  inn  í  blóðið  og  út  úr  þvi  aftur,  og  þeim  mun 
meira  skolast  burtu  af  sótteitrinu  úr  hkamanum. 

Það  er  því  ein  hin  mesta  og  bezta  hjálp,  sem  veitt 
verður  þessum  sjúklingum,  að  láta  þá  drekka  sem  allra 
mest  af  hreinu  köldu  vatni,  til  þess  að  sótteitrið  (úr 
Eberth's-gerlunura)  safnist  sem  minst  fyrir,  skolist  sem 
mest  burtu  úr  Ukama  þeirra. 

Sjúklingurinn  fær  mjólk;  i  henni  er  vatn;  en  það  er 
ekki  nóg.  Segjum  hann  drekki  2  potta  af  mjólk  á  sólar- 
hring;  þá  er  bezt  að  hann  drekki  þar  að  auki  2  potta  af 
hreinu  köldu  vatni;  það  vcrða  4  pottar  i  alt.  Og  má  vera 
meira,  upp  i  6  potta. 

Það  er  óþarfi  að  blanda  drykkjarvatn  sjúklingiins; 
en  mörgum  sjúklingum    finst   vatnið    svala   sér   betur   og: 


Taugaveiki.  255 

drekka  af  enn  meiri  lyst,  ef  það  er  sýrt.  í  sveitum  má 
láta  1  það  ögn  af  gamalli  góðri  sýru  (1  eða  2  matskeiðar 
i  V2  pott  af  vatni). 

Áfenga  drykki  skal  ekki  gefa  sjúklinffunum  nema 
læknir  segi  fyrir. 

5.  Ef  maður  hruflar  sig  á  hendi  og  hirðir  ekki  um^ 
þá  er  við  búið,  að  ilt  hljótist  af.  Líkaminn  er  veikur 
fyrir  þar  sem  skeinan  er.  Ef  óhreinindi  koma  þar  að  og 
i  þeim  sóttkveikjur,  þá  er  hætt  við  þrota  eða  ígerð.  Oft 
verður  litið  úr  bólgunni.  En  stundum  verður  hún  þó  að' 
alvarlegum  sjúkdómi  og  enda  að  banameini. 

Þetta  vita  allir  og  þetta  skilja  allir.  Vita  lika  að  þessu; 
má  varna.  Og  vörnin  er  hreinlæti,  hreinsa  meiðslið  og 
halda  þvi  hreinu.  til  þess  að  sóttkveikjur  komist  ekki 
i  það. 

Nú  liggur  maður  í  taugaveiki.  Þá  er  a  II u  r  líkam- 
inn  veikur  fyrir  og  mikil  hætta  á  því,  að  ýmsar  sóttkveik- 
jur,  sem  eru  i  öllum  óhreinindum,  geti  unnið  á  honum,- 
komist  inn  í  holdið  og  hjálpað  Eberth's-gerlunum  til  að 
bana  sjúklingnum. 

Það  er  þvi  ein  hin  brýnasta  nauðsyn  að  þrífa  sjúk- 
linginn  sem  bezt  má  verða.  Þvo  andlit  hans  og  hendur  á 
hverjum  degi;  þvo  allan  líkamann  úr  volgu  vatni,  einu< 
sinni  eða  tvisvar  i  viku,  eins  þótt  hann  sé  laugaður  úr 
köldu  vatni  vegna  sótthita:  þvo  óðara  af,  ef  hörundið  saurg- 
ast  af  hægðunum  eða  þvaginu.  Þá  skal  og  skifta  um  voðir 
og  ver  og  nærföt,  þegar  óhreinkast  fer.  Enn  fremur  varð- 
ar  mjög  miklu,  að  munnurinn  sé  iðulega  hreinsaður; 
skal  reyna  að  fá  sjúklinginn  til  að  skola  munninn  vand- 
lega,  áðurenhann  etur  eða  drekkur,  og  eins  á  eftir  ihvert 
sinn  er  hann  hefir  drukkið  mjólk  eða  neytt  annarar  fæðu. 
Loks  ber  að  gæta  þess,  að  andrúmsloftið  sé  hreint;  ella 
er  lungunum  hætt.  Það  er  öldungis  óhætt  að  hafa  glugga 
opinn  eða  á  gátt.  Eg  hefi  ekki  orðið  þess  var,  að  hreinn 
súgur  skemmi  nokkra  manneskju.  En  eg  veit  fyrir  víst 
að  óhreint  andrúmsloft  verður  mörgum  að  meini.  Og  kuld- 
ann  er  ekki   að    óttast.     Sóttveikur   maður   —   hann   er' 


:56  Taugaveiki. 

nógu  heitur.  Hann  þarf  ekki  meira  en  12 — 15^  C.  Hon- 
ura  líður  ver,  ef  meira  er  hitað.  Þegar  sótthitinn  er 
horfinn,  þá  fyrst  verður  hann  kulvís  og  þarf  meiri  stofu- 
hita  (18  <^  C). 

Það  er  gamalt  latneskt  læknamáltæki :  Gættu  þess  fyrst 
að  gera  ekki  mein  (primum  non  nocere).  Þetta  alt  um  með- 
ferð  á  taugaveiki  er  ætlað  alþýðumönnum,  i  því  skyni, 
að  þeir  læri  að  gera  ekki  sjúklingunum  mein. 

Taugaveikin  er  svo  margbreytt  og  manneskjurnar 
lika,  að  engir  tveir  sjúklingar  eru  alveg  eins. 

Að  sumu  leyti  verður  þó  meðferðin  lik  á  öllum  sjúk- 
lingunum.     Og  hér  hefir  verið  rætt  um  þau  atriði. 

En  að  öðru  leyti  þarf  oft  eitt  að  gera  við  þennan 
sjúkling  og  annað  við  hinn;  sitt  á  við  hvern.  Það  er 
vandinn.  Þar  þarf  mikla  þekkingu  og  reynslu;  til  þess 
þarf  læknislist. 

Hvernig  varna  má  Eberth's-gerlarnir  eru  orsök  veik- 
þvi^  að  taugaveiJci  ber-  innar.  Ef  einhver  fær  taugaveiki, 
ist   mann  frá  manni.       þá  er  það  af  því,  að  þessir  gerlar 

hafa  komist  inn  í  hold  hans  og 
blóð.  Og  þeir  eru  ávalt  komnir  úr  annari  manneskju, 
sem  hefir  þessa  sömu  veiki^  eða  hefir  haft  hana.  Leið 
gerlanna  úr  einni  manneskja  i  aðra  er  stundum  stutt  og 
bein  og  fljótfarin,  en  stundum  löng  og  krókótt  og  langur 
tími  frá  þvi  er  einn  sýkist,  þar  til  er  annar  tekur  við. 
Þessu  er  áður  lýst. 

Hér  er  því  um  að  gera  að  drepa  sóttkveikjuna. 

Ef  maður  legst  í  taugaveiki  og  allir  Eberth's-gerlarnir 
eru  drepnir  jafnharðan  og  þeir  koma  út  úr  likama  hans, 
í  saur,  þvagi  og  hrákum,  þá  er  fyrir  girt  að  aðrir  fái 
sjúkdóminn  af  þeim  sjúkling. 

Ef  þannig  væri  farið  með  alla,  sem  fá  taugaveiki  hér 
á  landi  á  komandi  árum,  þá  mundi  veikin  óðum  þverra 
og  að  lokum  detta  úr  sögunni. 

Hver  er  sjálfum  sér  næstur. 


■.IJ 


Taugaveiki.  257 

Ef  einhver  le^st  í  taugaveiki,  þá  stendur  heima- 
mönnura  næst  að  annast  þetta,  drepa  sóttkveikjuna,  sem 
kemur  úr  sjúklingnum,  til  þess  að  hún  fari  ekki  i  þá 
sjálfa. 

Það  er  auðvitað  langbezt  bæði  fyrir  heimilið  og  fyrir 
sjúklinginn,  að  koma  honum  i  sjúkrahús. 

Þess  er  enginn  kostur  til  sveita.  Þeim  mun  meiri 
vandi  hvílir  þar  á  heimilinu.  En  þó  að  veikin  berist  í 
•einn  mann  á  sveitaheimili,  þá  má  vel  hirða  sjúklinginn 
flvo,  að  sóttkveikjan  komist  ekki  úr  honum  í  aðra  heima- 
menn,  eða  á  önnur  heimili.  Og  þó  að  sjúklingurinn  geti 
■ekki  verið  sér  í  herbergi  og  vQrði  að  liggja  í  baðstofunni 
(auðvitað  einn  i  rúmi),  þá  á  sóttvörnin  að  geta  tekist  engu 
að  síður.  í  útlendum  sjúkrahúsum  er  það  sumstaðar  siður 
enn  i  da^  að  hafa  menn  með  taugaveiki  í  sömu  stofum 
'Og  aðra  sjúklinga.  Og  það  ber  afarsjaldan  við,  að  hinir 
fljúklingarnir  taki  veikina.  En  þar  er  líka  gætt  allrar 
varúðar. 

Hér  verður  þá  um  tvent  að  ræða:  1)  Hvernig  drepa 
má  sóttkveikjur;  2)  hvernig  beita  skal  þeim  ráðum  við 
"taugaveiki. 

Um  sótt-       ÖII  sótthreinsun  er  sóttkveikjudráp.    Sóttmeng- 
hreinsun.      aður  er  hver  sá  hlutur,  sem  lifandi  sóttkveikjur 
eru  í  eða  á.    Tveim  höfuðaðferðum  er  beitt  til 
að  bana  sóttkveikjum :  hita  eða  eitri. 

Ef  sóttmengaðir  hlutir,  t.  d.  föt,  eru  soðnir  hálfa 
:stund  í  vatni,  þá  drepast  sóttkveikjurnar.  Marga  hluti, 
«em  skemmast  í  sjóðandi  vatni,  má  sótthreinsa  í  sjóðheitri 
vatnsgufu.  Sótthreinsunarofn  er  áhald  til  þess;  það  er 
gríðarstórt  járnkerald,  sem  er  sett  þvers  um  gegn  um 
:stein vegg,  og  járnhlemmur  fyrir  hvorum  enda  og  má 
loka  loftþétt.  Sóttmengaður  fatnaður  er  látinn  inn  um 
annað  endaopið,  á  járngrind,  lokað  og  síðan  hleypt  sjóð- 
heitri  vatnsgufu  (eða  enn  heitari)  inn  í  keraldið  úr  gufu- 
tatli.  Að  ^2 — 1  stundu  liðinni  er  hinn  endinn  opnaður 
•og   þar   tekinn   út   fatnaðurinn.    Því  að  sitt  herbergið  er 

17 


258  Taugaveiki. 

hvoru  megin  við  ofnvegginn,  annað  fyrir  sóttmengaða 
hlutina,  hitt  fyrir  þá  sótthreinsaða.  Slíkur  ofn  með  húsi 
yfir  kostar  3 — 4  þúsund  kr.  Einn  er  til  hér  á  landi. 
Hann  er  i  Laugarnesi  við  holdsveikraspitalann  og  hefir 
komið  Reykjavik  og  nærsveitum  að  góðu  haldi. 

Menn  þekkja  mjög  mörg  eltur,  sem  drepa  sóttkveikjur- 
Hér  skal  nefna  nokkrar  af  þeim  eiturblöndum,  sem  tiðast 
eru  notaðar. 

Karbólvatn,  57o  (dýrt);  súblímatvatn,  1^/qq  (ódýrt,  en 
mjög  eitrað  og  því  vandfarið  með  það);  klórkalkvatn^ 
40/0;  kresólsápuvatn,  ö^o  (mjög  ódýrt  og  eitt  hið  bezta. 
sótthreinsunarlyf).  .,, 

Loks  er  vert  að  muna  það,  að  flestar  eóttkveikjur 
þola  illa  birtu.  Ef  sóttmenguð  húsgögn  eru  viðruð  úti, 
helzt  8 — 4  vikur,  i  skjóli  fyrir  regni  en  i  góðum  súg  og^ 
móti  sólu,  þá  má  oftast  treysta  því,  að  sóttkveikjurnar 
drepist.  Fóðraða  stóla  og  bekki  má  t.  d.  bursta  upp  úr 
karbólvatni  og  viöra  siðan,  sem  hér  var  sagt. 

Nú  er  að  ræða  um  taugaveiki. 

Það  er  á  sveitaheimili  og  sjúlingurinn  verður  að  liggja 
i  baðstofunni  —  alt  sem  erfiðast. 

Ef  heimamenn  þurfa  að  fara  til  annarra  bæja,  t.  d. 
til  að  vitja  læknis,  þá  gæta  þeir  þess  að  koma  hvergi 
inn,  nema  brýna  nauðsyn  beri  til,  og  láta  þá  vita  af  þvi^ 
að  taugaveiki  sé  heima  hjá  þeim,  til  þess  að  fólkið  á  við- 
komustaðnum  sé  við  öllu  búið. 

Ef  gestur  kemur  á  sóttarheimilið,  er  hann  varaður 
við  veikinni,  bannað  að  koma  inn  að  óþörfu. 

Einum  kvenmanni  er  falið  að  hirða  sjúklinginn  að 
öllu  leyti.  Hún  má  ekki  eiga  við  mat,  ekki  vera  með^ 
börn.  Hún  hefir  léreftsforklæði  yzt  fata  (þvær  það  oft) 
og  uppbrettar  ermar  í  hvert  sinn  er  hún  býr  um  sjúkling- 
inn,  baðar  hann '  eða  hagræðir  honum,  og  þ vær  sér  vand- 
lega  um  hendur  og  handleggi  á  eftir,  i  hvert  skifti,  úr 
heitu  vatni  og  sápu  með  handbursta  (kostar  10  aura);  ef 
hún  hefir  sótthreinsunarlög,  burstar  hún  hendurnar  úr 
honum  á  eftir  með  öðrum  bursta. 


Taugaveiki.  2513 

Kirna  er  tekin  undir  öll  óhreinindi  sjúklingsins  og 
höfð  i  framhýsi  á  afviknum  stað.  I  næturgagn  sjúklings- 
ins  og  hrákabolla  er  látið  kresólsápuvatn  eða  karból- 
vatn  eða  annar  sótthreinsunarlögur,  jafnmikið  og  fyrir  er 
i  ílátuuum;  öiðan  er  helt  úr,  þeim  i  kirnunri.  Þegar 
sjúklingnum  er  þvegið,  er  þvottaskolpið  blandað  á  sama 
hátt  og  helt  i  kirnuna.  Þar  verður  þetta  að  standa  4 
stundir  eða  lengur,  áður  en  út  er  helt,  og  er  bezt  að 
grafa  djúpa  holu  úti  á  túni,  langt  frá  vatnsbóli,  og  hella 
i  hana.  Ef  sótthreinsunarlyf  eru  ekki  til,  eða  þrjóta,  þá 
má  safna  öUu  þessu  i  pott,  setja  hann  yíir  eld,  er  hann 
fyllist,  láta  sóda  i  (hnefafylli),  ef  til  er,  og  sjóða  hálfa 
stund,  hella  siðan  út.  Pottinn  má  vel  hreinsa  siðar,  svo 
að  ekki  saki. 

Nærföt  sjúklingsins  og  voðir  og  ver  úr  rúminu  eru 
tekin  óðara  en  á  þeim  sér,  soðin  i  vatni  V2  stund  og  siðan 
þvegin.  Fatnaðinn  má  láta  i  vel  heldan  stamp,  hella 
vatni  yfir  og  geyma,  þar  tii  sótthreinsað  verði  i  sótt- 
hreinsunarlegi  eða  suðuhita. 

Gólf  eru  þvegin  daglega,  en  aldrei  sópuð  þur.  Þess 
er  gætt  að  ekki  atist  rúmstæði  sjúklingsins  eða  veggurinn 
við  rúmið  og  óðara  þvegið,  ef  til  ber. 

Sjúklingurinn  fær  sérstök  matarílát;  aðrir  skulu  ekki 
eta  úr  þeim;  og  þau  skal  þvo  sér  úr  sjóðheitu  vatni. 

Þetta  er  þá  allur  vandinn.  Hann  er  ekki  mikill  og 
kostnaðurinn  þvi  minni. 

Hitt  er  mikið,  sem  upp  úr  þessu  hefst.  Skynsamleg 
meðferð  á  sjúklingnum  og  sifeld  sótthreinsun  á  óhreinind- 
um  hans  ber  venjulega  þann  dýrmæta  árangur,  að  sjúk- 
lingurinn  lifir,  en  sóttkveikjan  drepst,  svo  að  engir  aðrir 
taka  sóttina. 

En  hvað  á  þetta  lengi  að  ganga?  Hvenær  hættir 
útferð  sóttkveikjunnar  (Eberth's-gerlanna)  úr  likama 
sjúklingsins  ? 

Venjulega  er  sóttkveikjan  með  öllu  horfin  úr  likama 
sjúklingsins,    þegar   hálfur   mánuður   er  liðinn  frá  því  er 

17* 


260  Taugaveiki. 

sótthitinn  hvarf  til  fulls.  Þá  má  gera  fuUnaðarsótthreins- 
un  og  hefja  samgöngubann. 

En  þvi  er  ekki  að  neita,  að  einstöku  sinnum  bregður 
út  af  þessu.  Menn  hafa  fyrir  skömmu  uppgötvað,  að 
Eberth's-gerlarnir  geta  stöku  sinnum  haldið  áfram  hfi  sinu 
í  innýflum  manneskju,  sem  legið  hefir  i  taugaveiki,  og  það 
í  marga  mánuði,  óvíst  hvað  lengi,  eftir  að  taugaveikin  er 
um  garð  gengin  og  manneskjan  alfrisk.  Þessar  gerla- 
manneskjur  eru  háskagripir;  sóttkveikjan  er  i  hægðura 
þeirra;  enginn  varar  sig  á  þeim;  þær  geta  sáð  veikinni 
hingað  og  þangað.  Og  þá  veit  enginn  hvaðan  hún  er 
komin.  Þess  eru  enda  dæmi,  að  Eberth's-gerlar  hafa  fundist 
í  hægðum  heilbrigðra  manna,  sem  aldrei  hafa  haft  tauga- 
veiki;  gerlarnir  hafa  þá  komist  niður  i  þarmana,  en  ekki 
þaðan  inn  í  hold  og  blóð  manneskjunnar  og  hún  þvi 
ekki  sýkst. 

Menn  skulu  ekki  óttast  þetta  um  of.  Þetta  er  sjald- 
gæft.  Það  rýrir  ekki  gildi  sóttvarnanna.  Það  skerpir 
nauðsyn  þeirra  og  kennir  okkur  i  viðbót,  að  það  er  skylda 
hvers  manns,  sera  fengið  hefir  taugaveiki,  að  gæta  hins 
ítrasta  þrifnaðar  lengi  á  eftir. 

GUÐM.    BJÖRN880N. 


Jónas  Lie. 


Á  íslandi  eiga  allmargir  menn  og  konur  að  þakka 
Jónasi  Lie,  skáldsagnamæringnum  norska,  er  andaðist  i 
sumar,  margar  ánægjustundir;  er  þvi  skylt  að  minnast 
hans  og  æfistarfs  hans  i  islenzku  timariti,  og  það  þvi 
fremur  sem  hann  um  1870,  er  stjórnmál  vor  áttu  einna 
erviðasta  aðstöðu  hjá  Dönum,  lagði  íslandi  drengilega  lið- 
veizlu  i  norskum  blöðum,  eins  og  skáldabróðir  hans  Björn- 
stjerne  Björnson  og  ýmsir  aðrir  mætir  samlandar  þeirra. 

Jónas  Lie  átti  að  rekja  ætt  sina  til  norskra  fjalla- 
bænda  frá  Stóruhlið  norður  undir  Dofrafjöllum.  Langafi 
hans,  ötull  maður  og  vel  gefinn,  fiuttist  búferlum  til  Þránd- 
heims,  af  þvi  að  hann  þoldi  litt  stritvinnu  og  búskapar- 
umstang.  Hann  varð  þjónn  á  fógetaskrifstofu  i  Þránd- 
heimi,  en  kom  með  dugnaði  sinum  og  vitsmunum  ár  sinni 
svo  vel  fyrir  borð,  að  hann  varð  mesti  atkvæðamaður  í 
borginni,  er  stundir  liðu  fram.  En  nokkuð  þótti  hann 
einráður  um  raálefni  borgarinnar  og  mun  hann  með  fram 
af  þvi  hafa  verið  kallaður  Þrándheimskonungur. 

Faðir  Jónasar  lagði  fyrir  sig  lög  og  varð  dugandi  og 
samvizkusamur  embættismaður,  en  móðir  Jónasar  var 
kona  stórgáfuð  af  Finnakyni  í  móðurætt,  og  sagði  hann 
svo  sjálfur  frá,  að  frá  henni  væri  sér  komið  hugmynda- 
flug  og  orðgnótt. 

Jónas  var  fæddur  6.  nóv.  1833.  Þegar  hann  var  5 
vetra,  fiuttist  faðir  hans  til  Tromsö  og  varð  þar  bæjar- 
fógeti. 

Jónas  litli  ólst  upp  á  hinum  sagnauðgu  og  hrikalegu 
stöðvum,  sem  nefndust  Hálogaland  i  fornöld,  og  varð  þegar 


262  Jónas  Lie. 

í  æsku  heillaður  af  þeim.  Hefir  hann  i  skáldsögunni 
»Den  Fremsynte«  (Davíð  skygni)  lýst  æskustöðvum  sínum 
og  mörg  beztu  æfintýri  hans  eiga  rót  sina  að  rekja  til 
sagna,  er  hann  hefir  heyrt  þar  i  æsku. 

Foreldrar  Jónasar  voru  bæði  vel  að  sér  og  létu  sér 
þvi  ant  um,  að  sonur  þeirra  lærði  eitthvað.  Bn  fram  eft- 
ir  aldri  var  þvi  ekki  að  hrósa;  því  að  hann  var  mesti 
slóði  við  alt  nám.  Þegar  hann  gekk  i  barnaskóla,  þurfti 
hann  einlægt  að  staldra  við  og  »góna  og  glápa«  á  hvað 
eina  sem  fyrir  augun  bar,  að  þvi  er  honum  segist  sjálfum 
frá.  Var  hann  því  oft  1 — 2  stundir  á  leiðinni  í  skólann, 
þótt  það  væri  ekki  nema  10  mínútna  gangur.  Ekki  tók 
betra  við,  er  hann  var  settur  i  unglingaskólann.  Hann 
var  jafnlatur  og  áður^  en  var  nú  drjúgum  barinn  fyrir 
letina.  Loks  var  hann  settur  í  latínuskólann  i  Björgvin, 
en  námið  gekk  þar  og  ærið  skrykkjótt  og  bekkjabræðrum 
hans  þótti  hann  fáfróður  og  ankannalegur  um  marga 
hluti.  En  tvent  var  það  sem  aflaði  honum  álits  hjá 
skólabræðrum  sínum.  Hann  var  einhver  mesti  áfloga- 
kragi  og  kunni  að  segja  vel  og  skipulega  frá  ýmsu,  sem 
hann  hafði  séð  eða  heyrt.  Þessi  ár  fór  hann  að  bera  við 
að  yrkja;  en  Ijóð  hans  fengu  lítinn  byr  hjá  félögum  hans. 
Eftir  4  ára  skólaveru  fór  hann  úr  skóla  og  var  nú  send- 
ur  til  Kristjaniu  til  Heltbergs  gamla.  Hann  var  kennari 
með  afbrigðum  og  þótti  geta  gert  hvern  letingja  eða  lið- 
létting  að  stúdent.  Svo  fór  og  hér.  Þegar  Jónas  hafði 
dvalið  72  ^^  á  stúdentaverksmiðju  Heltbergs,  tók  hann 
stúdentspróf  með  2.  einkunn. 

Björnstjerne  Björnson  var  Jónasi  samtiða  hjá  Helt- 
berg  gamla.  Fór  Jónasi  sem  mörgum  öðrum  félögum 
Björnsons  í  þá  daga,  hann  varð  heillaður  af  snild  og 
höfðingsskap  hins  »fráneyga  og  stórhuga  leiðtoga«,  en  Björn- 
son  batt  vináttu  við  Jónas  og  glæddi  með  stakri  nærfærni 
trú  Jónasar  á  skáldskapargáfu  sína.  Hefir  Jónas  i  bréfi 
til  Björnsons  sjálfur  skýrt  frá  því,  hversu  rik  og  víðtæk 
áhrif  Björnson  hafi  haft  á  sig. 


Jónas  Lie.  263 

Þegar  Jónas  var  orðinn  stúdent,  fór  hann  að  lesa  lög. 
Laganámið  sóttist  seint,  þvi  að  fyrstu  árin  var  hugur  hans 
^rið  reikull  við  námið.  Loks  lauk  hann  þó  lögfræðis- 
prófi  með  góðum  vitnisburði  og  varð  skömmu  siðar  yfir- 
Téttarmálaílutningsmaður  i  Kongsvinger  og  gekk  að  eiga 
frændkonu  sína  Thomasine  Lie.  Löngu  síðar  hefir  Jónas 
í  upphafi  skáldsögunnar  »Et  Samliv«  að  nokkru  leyti  gert 
^ndurminningarnar  um  sæludaga  þeirra'  hjóna  að  yrkis- 
efni,  enda  var  hjúskapur  þeirra  alla  æfi  svo  ástúðlegur 
og  fagur  og  Thomasine  manni  sínum  svo  glöggur  og  hoU- 
ur  ráðunautur  við  ritstörf  hans,  að  Jónas  heíir  sjálfur  sagt, 
að  gengi  margra  skáldsagna  hans  sé  ekki  síður  að  þakka 
lienni  en  sjálfum  sér. 

Um  1860,  er  Jónas  Lie  settist  að  í  Kongsvinger,  hóf- 
iist  þar  nokkur  uppgangs-  og  gróðabrallsár.  Erlendis 
liafði  trjáviður  hækkað  mikið  í  verði  og  fyrir  því  höfðu 
skógarnir  í  nærsveitunum  við  Kongsvinger  komist  í  geipi- 
verð,  en  með  fram  af  því  að  járnbraut  var  lögð  þar  um 
þær  mundir. 

Jónas  átti  ýmsa  mikilsmegandi  menn  að  og  var 
sjálfur  hinn  Ijúfasti  í  umgengni,  fekk  hann  þvi  brátt 
marga  viðskiftamenn  og  græddist  drjúgum  fé.  Hann  var 
Tiinn  gestrisnasti  á  heimili  sinu  og  á  vetrum  gekk  ekki  á 
öðru  en  sífeldum  veizlum  og  samkvæmum  bæði  hjá  hon- 
um  og  öðrum  fyrirmönnum  í  Kongsvinger  og  stórbænd- 
unum  þar  í  nágrenninu.  Stundum  fóru  kunningjar  hans 
heim  til  hans  til  þess  að  fá  hann  með  sér  í  orlofsferðir 
eða  skemtiferðir.  Þegar  hann  svo  færðist  undan  sakir 
annríkis,  höfðu  þeir  til  að  segja:  »Þú  þorir  ekki  að  fara 
fyrir  henni  Thomasine,  konunni  þinni«.  Eftir  á  bar  það 
-einatt  við,  að  kona  hans  bar  sig  upp  úndan  þvi,  að  vinir 
hans  ætluðu,  að  hún  réði  ferðum  hans,  hafði  hann  þá  til 
að  segja:  »Sögðu  þeir  það,  Thomasine,  sögðu  þeir  það?« 
Hann  hafði  þá  alls  ekki  veitt  orðum  þeirra  eftirtekt, 
heldur  verið  annars  hugar. 

Þess  á  milli  komu  góðvinir  hans  stundum  að  heim- 
:sækja  hann,    svo  sem    Björnson    eða    Ole    BuII.     Þá    var 


264  Jónas  Lie. 

mikið  um  dýrðir  á  heimilinu,  ekki  sízt  þegar  Ole  Bull 
tók  fiðluna  sina  og  heillaði  áheyrendurna  með  tónum 
sinum. 

En  féglæfrarnir  og  gróðabrallið,  sem  fyr  var  vikið  að, 
fór  vaxandi  og  Jónas  Lie  var  engan  veginn  eins  varkár 
og  forsjáll  sem  skyldi.  Hann  flæktist  inn  i  margvíslegar 
ábyrgðir  og  viðskifti,  sem  voru  i  mesta  máta  ótraust,  og 
þegar  hrunið  reið  að,  sogaði  fjárþrota-hringiðan  hann  í 
sig.  Hann  misti  aleigu  sina  og  stóð  uppi  með  tvær  hend- 
ur  tómar,  konu  og  þrjú  börn  og  skuldir,  sem  námu  um  1 
miljón  króna. 

Á  ferð  til  Kristjaniu  vorið  1868  skýrði  Jónas  konu 
sinni  frá,  hvernig  komið  væri  fyrir  sér.  Hann  var  magn- 
þrota  á  likama  og  sál  og  honum  fundust  öll  sund  lokuð. 
Það  er  bágt  að  segja,  hvað  hann  hefði  tekið  til  bragðs, 
hefði  hann  ekki  átt  þá  konu  sem  hann  átti.  Hún  hug- 
hreysti  hann,  lagði  niður  fyrir  honum,  hvernig  þau  gætu 
dregið  fram  hf  sitt  og  barnanna  og '  hvatti  hann  til  að^ 
gefa  sig  nú  nær  einvörðungu  við  skáldskapnum. 

Með  þeim  fasta  ásetning  að  rétta  aftur  við  hag  sinn 
fiuttist  Jónas  um  haustið  til  Kristjaníu.  Þungt  var  hon- 
um  1  skapi,  er  hann  hugleiddi  framtíðarhorfurnar,  en  sár- 
ast  sveið  honum  þó  að  geta  ekki  borgað  hverjum  sitt  og 
mörg  ár  bjó  skuldasúpan  honum  angur  og  trega  og  lét 
hann  ala  aldur  sinn  fjarri  fósturjörð  sinni.  Ekki  er  hitt 
siður  merkilegt  og  eínkennir  allvel  manninn,  að  mörg  ár 
reyndi  hann  eftir  mætti  að  grynna  á  skuldum  sínum,  þar 
til  vinir  hans  leiddu  honum  fyrir  sjónir,  að  það  væri 
ókleift  verk.  En  hins  getur  sagan  ekki,  hversu  hann  tók 
sér  nærri  að  láta  af  þessari  tálvon. 

Eins  og  búast  mátti  við,  átti  hann  í  fyrstu  erfitt  upp- 
dráttar  og  varð  að  leggja  fyrir  sig  blaðamensku,  tíma- 
kenslu  og  fasteignasölu.  Auk  þess  var  hann  einkaritari 
Jóhans  Sverdrups,  stjórnmálamannsins  mikla,  og  bar  úr 
býtum  fyrir  það  25  spesíudali  á  mánuði.  En  í  tómstund- 
um  sínum  fór  hann  að  semja  skáldsögu,  sem  kom  út 
um  jól  1870  og  gerði  hann  i    skjótri    svipan    frægan    um 


Jónas  Lie.  265 

endilangan  Noreg.  Hún  nefndist  »Den  Fremsynte  eller 
BiUeder  fra  Norland*.  Að  Jónas  Lie  hefir  sjálfur  kunnað 
að  meta  sKáldsögu  þessa,  má  marka  af  því,  að  nokkrum 
vikum  áður  en  hún  kom  út  hitti  hann  á  götu  i  Kristjaniu 
góðan  vin  sinn,  sem  tók  hann  tali  og  fór  að  hughreysta 
hann.  Jónas  var  eins  og  annars  hugar,  en  sagði  loks  eftir 
langa  þögn:  »Nú  fer  eg  að  uppskera*.  Þegar  bókin  kom 
út,  skildi  vinur  hans,  við  hvað  hann  hafði  átt. 

Það  er  óþarfi  að  rekja  hér  efni  bókarinnar,  þar  sem 
hún  er  kunn  mörgum  lesendum  og  birtist  auk  þess  innan 
skamms  i  íslenzkri  þýðingu.  En  þess  má  geta,  að  sögu- 
kappinn  »Davið  skygni«  á  i  sumum  greinum  sammerkt 
við  Jónas  sjálfan.  Hugsjónalif  Davíðs  og  ást  hans  til 
bernskustöðvanna  og  æskuendurminninganna  er  bergmál 
af  Jónasi  sjálfum.  Ofreskisgáfan  hefir  snemma  gert  Davið 
veiklaðan  og  veikburða,  en  með  hvilíkri  samúð  og  nær- 
færni  hefir  Jónasi  tekist  að  lýsa  sálarlifi  þessa  sjúklings! 
Tregandi  móðir  eða  harmandi  ástmey  mundi  ekki  hafa 
gert  það  með  mýkri  hendi.  Og  hvilik  unun  er  svo  að  sjár 
og  virða  fyrir  sér  Súsönnu,  hina  þrekmiklu,  einörðu  og 
hispurslausu  vinu  Daviðs!  Lýsing  skáldsins  á  henni  er 
einhver  fegursta  kvenlýsing,  sem  til  er  i  norskum  bók- 
mentum.  Enginn,  sem  hefir  nokkur  kynni  af  æsku  og 
ástum,  mun  geta  lesið  hina  skammæju  og  hjartnæmu  ástar- 
sögu  þeirra  Súsönnu  og  Davíðs  án  þess  að  vikna.  Það 
leynir  sér  ekki,  að  hún  er  runnin  undan  dýpstu  hjarta- 
rótum  skáldsins. 

Nokkrum  mánuðum  eftir  að  bókin  kom  út,  fekk  Jónas 
ferðastyrk  nokkurn  til  þess  að  ferðast  um  »Norðurland  og 
önnur  fjarlæg  héruð«  i  Noregi  og  halda  áfram  ritstörfum 
sinum  og  nokkru  siðar  var  honum  enn  veittur  400  spesiu- 
dala  styrkur  til  þess  að  ferðast  til  útlanda  og  dvelja  þar. 
Haustið  LS71  tók  hann  sig  upp  með  fjölskyldu  sína  og 
fluttist  til  Róms  og  settist  þar  að.  Helmingur  af  styrknum 
gekk  til  ferðarinnar.  svo  að  hann  þurfti  að  halda  einkar 
spart  á  fé  sínu.  Kona  hans  lét  ekki  sitt  eftir  liggja,  hún 
bjó    til   allan    mat    og   annaðist    4  börn   án  þess  að  hafa 


966  Jónas  Lie. 

nokkra  aðstoð,  svo  teljandi  sé;  efnahagurinn  leyfði  þeim 
ekki  að  hafa  vinnukonu.  Næsta  ár  fekk  Jónas  enn  á  ný 
veitingu  fyrir  styrknum  og  Hegel  bóksali  galt  honum  svo 
riflega  borgun  fyrir  2  bækur,  er  hann  gaf  út,  að  Jónas  gat 
vel  komist  af  og  dvalið  nokkur  ár  samfleytt  i  Róm. 

Hér  er  ekki  rúm  til  að  skýra  nánara  frá  skáldsögum 
þeim,  er  Jónas  samdi  þessi  fyrstu  ár,  sem  hann  dvaldi 
erlendis,  enda  standa  þær  allar  á  baki  »Den  Fremsynte«. 
Jónas  virðist  hafa  oftekið  sig  á  honum  og  hafa  þurft 
nokkur  ár  til  þess  að  átta  sig  á  hinni  nýju  skáldskapar- 
stefnu,  er  var  einmitt  þá  að  færast  yfir  Norðurlönd.  Hann 
snerist  meira  að  segja  öndverður  gegn  henni  í  skáldsög- 
unni  »Thomas  Ross«  og  tveim  erindum  heimspekilegs  efnis, 
er  hann  gaf  út.  Má  geta  nærri,  að  það  var  ekki  til  að  auka 
vinsældir  hans  eða  álit  hjá  ungu  kynslóðinni,  er  hamaðist 
þá  sem  mest  gegn  »rómantisku«  stefnunni  og  hóf  veruleika- 
skáldskapinn  til  skýjanna.  I  suraum  ritum  Jónasar,  sem 
út  komu  milli  1870  og  1880,  eru  þó  allmikil  tilþrif,  svo 
sem  í  »FortæIIinger  og  Skildringer  fra  Norge«  og  »Lodsen 
og  hans  Hustru«.  Aftur  á  móti  kvað  lítið  að  sjónleik  ein- 
um,  »Grabovs  Kat«,  er  hann  samdi  um  þær  mundir.  Þó 
var  hann  nokkrum  sinnum  leikinn  í  Kristjaníu  og  Stokk- 
hólrai. 

I  skáldsögunum  »Rutland«  og  »Gaa  paa«  fer  að  marka 
fyrir  stefnubreytingu  í  skáldskap  Jónasar  og  hann  tekur 
að  hallast  að  veruleikastefnunni.  í  síðari  bókinni  bann- 
syngur  hann  deyfðina  og  framtaksleysið  i  norsku  afdöl- 
unum  og  kveður  fjör  og  framsókn  lykilinn  að  gæfu  ein- 
stakra  manna  og  fjöldans.  Þegar  bók  þessi  var  komin  út, 
fluttist  hann  til  Parísar  og  bjó  þar  síðan  að  staðaldri  fram 
undir  20  ár,  nema  hvað  hann  á  sumrin  dvaldi  löngum  i 
þorpinu  Berchtesgaden  í  Salzburgerölpum.  Lauk  hann  þar 
allajafna  við  bók  þá,  er  hann  hafði  ætlað  sér  að  láta  koma 
út  það  árið. 

Jónas  mun  hafa  valið  sér  sumarvist  í  Berchtesgaden, 
af  því  hinn  skrúðgræni  dalur,    sem   er  girtur  hrikalegum 


Jónas  Lie.  267 

og  risavöxnum  fjöUum,  minti  hann  á  norsku  dalina,  sem 
hann  unni  svo  heitt. 

í  Berchtesgaden  lifði  Jónas  m jög  reglubundnu  og  starf- 
sömu  lífi.  Dag  hvern  gekk  hann  bæði  kvelds  og  morgna 
langar  leiðir  með  konu  sinni  og  þá  var  nú  ekki  um  annað 
talað  en  »bókina«,  sem  hann  var  að  semja.  Gaf  hún  hon- 
um  þá  einatt  góðar  bendingar,  og  Jónasi  sjálfum  fórust 
svo  orð  um  aðstoð  þá,  er  hún  lét  honum  í  té:  »Þær 
skáldsögur  minar,  þar  sem  mikið  er  komið  undir  smekk- 
visi,  rökvísi  og  að  gæta  vel  efnissambandsins,  hefðu  varla 
orðið  til  án  fulltingis  hennar,  að  minsta  kosti  ekki  í  þeim 
búningi  sem  þær  eru  nú.  Eg  var  sem  sé  hugsjóna-maður 
—  þar  átti  eg  heima«.  Starf  hennar  var  að  rökrýna  og 
vinsa  úr,  en  hans  að  skapa  og  yrkja. 

Þegar  þau  komu  heim,  settist  hann  við  að  yrkja,  en 
hún  fór  að  hreinskrifa  handritið.  Kom  það  þá  stundum 
fyrir,  að  Jónas  hafði  alt  á  hornum  sér,  er  illa  lá  á  honum 
eða  andagiftin  var  ekki  heima.  En  kona  hans  tók  rausi 
hans  með  stakri  stillingu  og  sefaðist  hann  þá  brátt. 

Sextán  sumur  dvaldi  Jónas  i  Berchtesgaden ;  afkastaði 
hann  þar  afarmiklu,  því  fátt  var  það  sem  truflaði  eða  olli 
ónæði.  Hann  fullsamdi  þar  eða  lagði  smiðshöggið  á  16 
skáldsögur  alls,  sem  hann  hafði  undirbúið  á  veturna  í 
Paris. 

Einn  sumartima  dvaldi  Ibsen  í  Berchtesgaden.  Var 
hann  þá  að  yrkja  »En  Folkefjende«  og  fór  raikið  einför- 
um  og  átti  varla  mök  við  nokkurn  mann.  En  á  hverju 
laugardagskveldi  kom  hann  til  Jónasar  og  réð  sér  þá 
stundum  ekki  fyrir  kæti.  Hann  talaði  þá  um  alla  heima 
og  geima,  neytti  alls,  sem  fram  var  borið,  og  hélt  sjaldan 
heim  fyr  en  langt  var  liðið  á  nóttu.  En  þess  á  milli  sá- 
ust  þeir  Ibsen  varla  nokkurn  tíma,  enda  höfðu  þeir  komið 
sér  saman  um  að  trufla  ekki  hvor  annan  á  öðrum  tímum, 
þvi  að  báðir  höfðu  ærið  nóg  að  starfa.  En  oft  gekk  Ibsen 
á  kveldin  fram  hjá  húsi  Jónasar  og  skotraði  þá  forvitinn 
augunum  inn  til  hans.  — 

I  París  kyntist  Jónas   nánara   veruleikastefnunni    og 


268  lónas  Lie. 

varð  af  alhuga  henni  fylgjandi.  Fór  hann  eins  og  önnur 
skáld  um  þær  mundir  að  ræða  ráðgátur  lífsins  og  leita 
úrlausnar  á  þeim.  Verða  hér  að  eins  taldar  nokkrar  hinar 
helztu  skáldsögur  hans  frá  þeim  árum  og  drepið  ofur- 
stuttlega  á  efni  þeirra. 

I  »Familien  paa  Gilje«  lýsir  hann  lifi  embættismanna 
til  sveita  og  fjölskyldna  þeirra  og  talar  þar  drengilega 
máli  dætranna  og  húsmæðranna.  Bókinni  var  mæta  vel 
tekið,  og  Arne  Garborg  telur  í  minningarriti  sínu  um 
Jónas  Lie,  að  með  skáldsögu  þessari  hafi  Jónas  fyrst  náð 
föstum  tökum  á  almenningi  og  orðið  eftirlætisskáld  hans, 
Vera  má  þó,  að  Garborg  taki  nokkuð  djúpt  í  árinni.  I 
»Kommandörens  Dötre*  lýsir  skáldið  æfiferli  tveggja  systra. 
Þær  bera  skarðan  hlut  frá  borði  lifsins,  af  því  að  tildrið 
og  tízkan  bannar  þeim  að  njóta  manna  þeirra  sem  þær 
unna.  Niðurlag  bókarinnar  er  einkar  hjartnæmt  og  yndis- 
fagurt.  Líður  það  trauðla  þeim  úr  minni,  sem  hafa  einu 
sinni  lesið  það. 

»Et  Samliv«  greinir  frá  hjúskap  einna  hjóna.  Þau  lifa 
saman  eins  og  fólk  flest,  en  hjónaband  þeirra  er  að  eins 
líkamleg  sambúð,  en  ekkert  sáluneyti.  A  silfurbrúðkaups- 
degi  þeirra  opnast  loks  á  þeim  augun  og  þá  skiftast  þau 
á  þessum  alvöruþrungnu  orðum: 

»Hjónunum  er  eins  farið  og  dýrunum,«  segir  hús- 
freyja,  »drottinn  hefir  variiað  þeim  málsins.  Þau  geta 
orðið  til  hvort  við  annars  hlið!« 

Og  bóndi  hennar  svarar  eftir  stundarbið:  »Vera  má 
að  eg  hafi  verið  —  fión  —  sannkallað  flón  .  .  .  Þú  hefir 
ekki  átt  sjö  dagaiia  sæla  hjá  mér,  vesalingur,  það  er  öðru 
nær ;  eg  sé  það  nú  .  .  .  En,  —  eg  kom  s vo  oft  með  harm 
eða  hlátur  í  huga,  til  þess  að  halla  höfði  að  barmi  þínum 
og  gera  þig  hluttakandi  í  hrygð  minni  eða  kæti,  —  en  þú 
varst  þá  vant  við  látin  eða  áttir  ýmsum  öðrum  störfum  að 
gegna.  —  Með  því  móti  venst  maður  við  að  fara  einförum 
.  .  .  Og  þá  er  nú  úti  um  samlífið.* 

I  skáldsögunni  »Niobe«  lýsir  Jónas  Lie  hinni  uppvax- 
andi   kynslóð,    eins    og   hún   kom  honum  þá  fyrir  sjónir. 


Jónas  Lie.  269 

Kennir  þar  mikillar  bölsýni,  sem  annars  gætir  litið  i  rit- 
um  Jónasar  og  bókin  endar  á  þvi,  að  frú  Baarvig  fyrirfer 
sér  og  þremur  elztu  börnunum,  sem  hún  ætlar  að  eigi  sér 
•engrar  viðreistar  von. 

Margar  aðrar  skáldsögur  Jónasar  mætti  enn  telja,  og 
það  mjög  merkar,  en  samt  sem  áður  virðist  réttast  að 
láta  hér  staðar  numið  og  benda  heldur  með  fám  orðum  á 
nokkur  helztu  einkenni  skáldskapar  hans  og  skáldsagna. 
Hann  er  fyrst  og  fremst  skáld  heimilishfsins  og  heimil- 
anna  og  lesandanum  dylst  ekki^  að  hann  hefir  þekt  þau 
út  og  inn.  Og  rit  hans  bera  með  sér,  að  honum  hefir 
verið  hjartfólgið  að  auka  ásthlýjuna  og  bæta  andlega 
andrúmsloftið  á  heimilunum^  en  vara  menn  við  öllum 
grynningum  þeim  og  boðum,  sem  þar  geta  orðið  sjálfum 
þeim  og  ástvinum  þeirra  að  fjör-  og  giftutjóni.  í  flestum 
skáldsögum  Jónasar  gerir  þessi  háleita  og  fagra  hugsjón 
meira  eða  minna  vart  við  sig  og  samtvinnuð  henni  er 
svo  mikil  samúð  með  öUum  sem  eiga  bágt,  eða  berst  á 
eða  týnast,  að  menn  heillast  ósjálfrátt  af  skáldinu  og 
ritum  hans.  Búningur  hinna  siðari  skáldsagna  hans,  sem 
lætur  oss  sjá,  heyra  og  þreifa  á  persónunum  i  spurningum 
þeirra  og  tilsvörum  i  stað  meira  eða  minna  nákvæmra 
lýsinga,  er  maður  á  að  venjast  hjá  öðrum  skáldum,  hefir 
og  aukið  vinsældir  hans.  Þegar  hér  við  bætist  smáfyndni 
hans  og  hið  blikandi  litskrúð,  er  hann  bregður  yfir  við- 
iDurðina,  þá  skilst  mönnum,  að  hann  er  óskaskáld  heimil- 
anna,  en  ekki  sízt  þeirra  manna,  sem  þrá  meiri  hlýju, 
meira  Ijós  á  heimilunum  og  giftudrýgri  og  betri  heimilis- 
menn. 

Þ.  H.  B. 


Stikukerfið. 

(Tugamál  og  tugavog). 


Meðal  lagafrumvarpa  þeirra,  er  stjórnin  lagði  fyrir 
siðasta  þing,  og  hafa  siöan  orðið  að  lögum,  var  eitt  »um 
metramæli  og  vog«,  og  var  það,  eins  og  einn  þingmaður 
tók  fram,  einkennilegt  að  þvi,  að  það  fór  fram  á  að  »lög- 
helga  urmulinn  allan  af  útlendum  orðum«.  Meiri  hlutl 
þingsins  félst  á  tillögur  stjórnarinnar,  og  vildi  ekki  einu 
sinni  leyfa  »gömlum  og  góðum  táknum  máls  og  vogar« 
að  standa  i  svigum  aftan  við  útlendu  orðin.  Þó  náði  loks 
fram  að  ganga  tillaga  um  það,  að  veita  stjórninni  heimild 
til  að  löggilda  islenzk  heiti,  og  væntu  sumir  þess,  að  hún 
mundi  nota  þessa  heimild,  ef  það  væri  almennur  vilji,  en. 
aðrir  samþyktu  tillöguna  í  þvi  trausti,  að  stjórnin  notaði 
ekki  þessa  heimild.  Nú  er  það  undir  þjóðinni  komið,. 
hvort  islenzk  nöfn  verða  notuð  i  þessari  grein  i  stað  út- 
lendra  eða  ekki,  og  virðist  því  timi  til  að  taka  mál  þetta 
enn  til  íhugunar,  og  leitast  við  að  skoða  það  sem  bezt 
niður  i  kjölinn,  þótt  það  væri  talsvert  rætt  í  fyrra  sumar^ 
bæði  á  alþingi,  og  einkanlega  i  blöðunum  (»lngólfl«  og 
»Reykjavík«). 

T  athugasemdunum  við  stjórnarfrumvarpið  er  sagt,  að 
þegar  »metramálið«  hafi  verið  lögleitt  í  Belgíu,  hafi  þar  verið 
leitast  við  að  setja  þjóðieg  heiti  á  hinar  nýju  einingar, 
en  eftir  fá  ár  hafi  þeim  verið  alveg  slept,  og  hin  alþjóð- 
legu  heiti  tekin  upp.  En  þess  er  að  gæta,  að  Belgia  var 
í  sambandi  við  HoUand,  er  metramálið  var  lögleitt  þar, 
en  þegar  löudin  skildu,  var  eðlilegt  að  frakknesku  heitia 


■  8tikukerfið.  íí71 

væri  tekin  upp  í  Belgiu,  með  því  að  frakkneska  var    (og 
er  enn)  aðalritmál  þar  í  landi. 

Aðalástæða  stjórnarinnar  fyrir  þvi;  að  taka  upp  útlend 
heiti  á  máls-  og  vogareindum  feiningum)  stiku-(»metra<  ■> 
kerfisins  er  sú,  að  þau  veiti  hægðarauka  i  viðskiftum  við 
útlendinga.  En  þessi  ástæða  er  ekki  nærri  þvi  eins  mik- 
ils  virði  og  sýnast  kann  i  fljótu  bragði,  þvi  að  það  nær 
engri  átt  að  »metramálsheitin«  eintóm  nægi  til  þess,  að 
menn  af  ýmsum  þjóðum  geti  skilið  hver  annan  eða  við- 
skifti  þeirra  gengið  greiðlega  —  þar  þarf  sannarlega  meira 
til,  eins  og  Ijóslega  var  sýnt  íram  á  1  »Ingólfi«  um  þing- 
tímann,  og  stendur  það  alt  enn  óhrakið.  Þar  sem  vitnað 
er  sí  og  æ  til  ýmissa  orða,  er  komið  hafi  frá  útlöndum 
með  kristninni,  svo  sem  biskup,  kirkja  o.  s.  frv.,  þá  sýna 
þau  einmitt,  hversu  hæpið  það  er,  að  slík  aðkomu-orð 
verði  að  nokkru  liði  í  viðskiítum  þjóða,  því  að  hver  tunga 
hefir  breytt  þeim  eftir  sínu  eðii,  og  það  svo,  að  Frakkar 
skilja  ekki,  hvað  vér  eigum  við,  þegar  vér  segjum  biskup^ 
og  véj'  ekki,  hvað  þeir  eiga  við,  er  þeir  segja  evéque,  þótt 
alt  sé  sama  orðið  upphaflega.  Eigi  munu  Englendingar 
heldur  skilja,  hvað  vér  eigum  við  með  orðinu  Jcirkja,  og 
vér  ekki  heldur  orðið  church  hjá  þeim,  ef  vér  höfum  ekki 
numið  enska  tungu.  Sumir,  sem  taka  vilja  upp  útlendu 
»metramálsheitin«,  kannast  þó  við  það,  að  íslenzkunni 
mundi  eðlilegast,  að  breyta  »kilometer«  í  »kílmeter«, 
»kilogram«  í  »kílgramm«,  og  eins  mundi  »mílmetur«  og 
»milgramm«  vera  samkvæmara  íslenzku  tungutaki  en 
»millimeter»  (»mílimetri«)  og  »milligTam«  (»míligramm«). 
En  með  slíkum  breytingum  mundi  tapast  sá  ú  1 1  e  n  d  i 
hljómur  og  hreimur,  er  mestu  máli  þykir  skif ta  i 
þessu  efni.  Upptaka  útlendra  orða  í  íslenzku  til  að  laga 
sig  eftir  útlendingum  er  sannarlegt  neyðarúrræði,  enda 
mun  varla  nokkur  halda  því  fram,  að  vér  þurfum  endi- 
lega  að  taka  upp  í  mál  vort  útlend  nöfn  á  öllum  þeim 
vörutegundum,  sem  ganga  kaupum  og  sölum  milli  vor  og 
útlendra  þjóða,  til  hægðarauka  i  viðskiftalífinu. 


572  Stikukerfið. 

Með  því  að  orðin  breytast  þannig  með  ýmsum  hætti, 
-er  þau  ganga  frá  einni  tungu  til  annarar,  og  einstök  orð 
nægja  eigi  til  þess,  að  menn  af  ýmsum  þjóðum  geti  gjört 
rsig  skiljanlega  hver  fyrir  öðrum,  hafa  margar  tilraunir 
verið  gjörðar  til  þess  á  vorum  dögum,  að  búa  til  alþjóða- 
mál,  er  gæti  komið  að  fullum  notum  i  öllum  viðskiftum 
þjóða  á  miUi,  og  staðið  samsíða  þjóðtungunum,  er  sam- 
landar  mundu  nota  sín  á  milli  eftir  sem  áður.  Engin  af 
þjóðtungum  heimsins  hefir  þótt  eins  vel  fallin  til  að  verða 
slíkt  alheims-hjálparmál,  eins  og  hið  nýmyndaða  milli- 
þjóðamál  »Esperanto«,  sem  er  nú  farið  að  ryðja  sér  til 
rúms  víðsvegar  um  hinn  mentaða  heim.  I  slíkt  alþjóða- 
mál  eru  sjálfsagt  tekin  upp  heitin  á  eindum  frakkneska 
tugakerfisins  (stikukerfisins)  með  endingum  þeim,  sem  við 
það  mál  eiga,  og  þar  geta  þau  sómt  sér  vel  og  komið  að 
góðum  notum,  þótt  þau  láti  illa  í  eyrum  íslendinga  og  sé 
lítt  eða  ekki  skiljanleg  útlendingum  i  n  n  a  n  u  m  í  s- 
lenzk  orð  af  íslenzkum  vörum.  Þá  er  »E8- 
peranto«  er  orðið  alment  viðskiftamál  helztu  mentaþjóð- 
anna,  ætti  flestum  Islendingum  að  nægja  það  mál  eitt 
auk  móðurmáls  síns,  og  væri  þá  óþarft  að  taka  upp  í 
íslenzkuna  einstaka  bálka  af  alþjóða-orðum,  enda  mundi 
það  hvorki  geta  orðið  verulega  notadrjúgt  fyrir  sjálf  við- 
skiftin  við  útlendinga,  né  affarasælt  fyrir  vöxt  og  viðgang 
móðurmálsins. 

Það  er  ekki  heldur  rétt,  að  tuga-  eða  stikukerfið  sé 
ieitt  hér  í  lög  eingöngu  vegna  viðskiftanna  við  út- 
lönd,  því  að  aðalástæðan  hlýtur  hér  sem  annarstaðar  að 
vera  sú,  hvað  það  er  þægilegt  i  öUum  reikningi,  og  kemur 
rsá  kostur  eigi  siður  að  haldi  i  viðskiftum  innanlands,  og 
þar  er  miklu  tilhlýðilegra,  viðkunnanlegra  og  þægilegra 
að  hafa  innlend  heiti  en  útlenzk.  AUir  sjá  t.  d.,  hvort 
hentugra  er  að  nota  í  Ijóðum  »röst«  eða  »kílómetri«, 
»rastarsteinn«  eða  »kílómetersteinn« 

Dæmi  forfeðra  vorra,  sem  meðmælendur  útlendu  heit- 
anna  hafa  oft  haft  á  hraðbergi,  votta  það,  að  þótt  þeir 
ítæki  stundum  upp  útlend  heiti  á  táknunum  vogar  og  máls. 


Stikukeríia.  273 

svo  sem  lóð^  pund  og  milaj  þá  tóku  þeir  lika  sum  heitin 
af  sinni  tungu,  svo  sem  eru  mörk^  vœtt;  þumlungur,  fet^ 
Æn  (öln),  sem  haldist  hafa  til  þessa,  en  önnur  hafa  lagst 
niður  um  stund,  svo  sem  örtug,  þveiti;  lœfð  (þverhandar- 
eða  Zd/a-breidd),  stiJca  og  röst,  sem  lagt  heíir  verið  til  að 
.tekin  væri  upp  aftur. 

Eg  hefi  áður  gjört  grein  fyrir  skoðun  minni  á  þessu 
máli,  bæði  á  alþingi  1897  og  i  blöðum  (»ísaf.«  XXVI.  54.  tbl.), 
og  haldið  þvi  fram,  að  vér  ættum  að  velja  táknunum 
tugamáls  og  tugavogar  islenzk  heiti,  önnur  en  þau, 
sem  eru  nú  tíðkanlegust  vor  á  meðal,  og  þó  jafnframt 
stutt  og  laggóð  orð,  eins  og  þau,  sem  tíðkuð  hafa 
verið  hingað  til.  Sama  virðist  mér  hafa  vakað  fyrir 
mörgum  þingmönnum  neðri  deildar  1907,  jafnvel  sumum 
þeirra,  sem  mæltu  á  móti  íslenzku  heitunum.  Einhver 
helzti  andmælandinn  segir  t.  d.,  að  það  sé  »mjög  lofsverð 
viðleitni  að  reyna  að  smiða  islenzk  orð  og  festa  þau  i 
málinu  í  staðinn  fyrir  útlend  orð«  og  »hefði  verið  um 
verulega  falleg  og  smellin  nýyrði  að  ræða,  þá  hefði  verið 
sjálfsagt,  að  taka  þau  upp  i  stað  útlendu  orðanna«.  Það 
væri  lika  kynleg  fyrirbrigði,  ef  sönnum  íslendingum  væri 
eigi  kærari  islenzk  orð  en  útlend,  ef  þeir  hefði  ekki  mætur 
á  fallegum  islenzkum  orðum  og  yndi  af  þeim,  eins  og 
fallegum  islenzkum  hliðum,  grundum,  skógum,  ám  og 
vötnum.  En  misjafnar  geta  auðvitað  skoðanirnar  verið 
um  það,  hver  orð  sé  »verulega  falleg  og  smellin«,  eða 
hvort  vel  fari  á  þeim  i  málinu,  eða  þau  svari  til  þeirrar 
hugsunar,  sem  þau  eiga  að  tákna,  eða  sé  laus  við  að 
vera  villandi  að  einhverju  leyti.  Þeir  munu  alt  af  geta 
fundið  eitthvað  að  islenzkum  heitum  í  tugakeríinu,  sem 
leggja  vilja  kapp  á  það,  að  útlendu  metramálsheitin 
verði  hér  ein  um  hituna.  En  undarlega  má  þeim  íslend- 
ingum  vera  farið,  er  segja,  að  alíslenzk  orð  láti  sér  í 
-eyrum  sem  orðskripi,  ef  þau  eru  notuð  sem  máls- 
og  vogareindir,  og  þeim  finst  að  þau  geti  táknað  eitt- 
hvað  annað,  en  hafa  ekkert  að  athuga  við  það,  að  nota 
annað  eins  orð  og  »ari«,  sem  altitt  er  i  islenzku  máli  sem 

18 


274  Stikukerfið. 

fuglsheiti  og  mannsnafn,  til  að  tákna  með  ákveðna  flatar- 
málsstærð. 

Mér  flnst  hvorki  næg  ástæða  til  að  binda  sig  vi5 
frakknesku  heitin,  sem  samþýðast  illa  tungu  vorri,  né 
orðréttar  þýðingar  þeirra,  sem  geta  aldrei  orðið  liðlegar 
né  hentugar  i  daglegu  tali,  hversu  hugvitsamlegar  sem 
þær  kunna  að  vera^).  Hins  vegar  fæ  eg  eigi  skilið,  að 
neitt  geti  verið  á  móti  því,  að  taka  fram  úr  hinu  mikla 
nægtabúri  tungu  vorrar  orð,  er  táknað  hafa  fyrrum  ein- 
hverja  lengd  eða  þyngd,  og  gefa  þeim  ákveðna  merkingu 
i  tugakerflnu,  eða  festa  ákveðna  lengdar-  eða  þyngdar- 
merkingu  við  ýms  orð,  er  tákna  nú  óákveðna  lengd  eða 
þyngd.  Það  má  flnna  mýmörg  dæmi  til  samskonar  breyt- 
inga  á  merkingu  orða  í  tungu  vorri,  bæði  að  fornu  og  nýju. 
Simi  er  nú  alment  haft  i  merkingunni  fréttaþráður  (ritsimiy 
talsimi),  og  veldur  það  engum  ruglingi  né  misskilningi^ 
þótt  það  orð  flnnist  i  fornöld  í  víðtækari  merkingu  (um 
streng  eða  jafnvel  sandrif  í  Hárbarðsljóðum :  »þær  or 
sandi  |  sima  undo«).  Engan  glundroða  gjörir  það,  og  eng- 
inn  hneykslast  á  þvi,  þótt  eyrir  sé  nú  heiti  hins  minsta 
penings  hjá  oss,  en  hafl  áður  táknað  aðra  og  miklu  meiri 
fjárhæð,  enda  er  hin  forna  merking  flestum  óljós.  Breyt- 
ingar  á  merkingu  orða  eru  samkvæmar  eðlilegu  þróunar- 
lögmáli,  og  sýna  einmitt  það,  að  málið  okkar  er  ekki 
neinn  smurlingur  eða  dauður  forngripur.  Þes& 
hefir  verið  getið  á  aldarafmæli  Jónasar  Hallgrimssonar, 
að  mörg  nýyrði  úr  þýðingu  hans  á  stjörnufræði  Ursins 
væri  svo  vel  komin  inn  í  islenzkuna,  að  þau  mundu 
haldast  þar  mörg  hundruð  ára,  og  heflr  Jónas  ýmist 
sett  þau  saman  eða  tekið  orð,  sem  til  voru  í  málinu, 
og  fengið  þeim  nýja  merkingu.  Þrátt  fyrir  þetta  halda 
sumir  því  stöðugt  fram,    að    íslenzk  heiti  í  tugakerfluu  sé 


^)  Hér  er  átt  við  þýðingar  þeirra  Bjama  Jónssonar  frá  Vogi  og 
G-uðmnndar  Björnssonar  landlæknis  (sjá  Sumargjöf  1907),  sem  mér  þykja 
hvorki  vel  fallnar  til  daglegrar  notkunar  né  liklegar  til  að  ná  hylli  al- 
mennings,  þótt  eg  virði  mikils  viðleitni  höfundanna.  Sbr.  greinar  OL 
Dan.  og  Þork.  Þork.  i  „Ing."  1907. 


Stikukerfið.  275 

villandi,  með  þvi  að  þau  hafi  einhverntima  (fyr  eða  siðar) 
táknað  eitthvað  annað  en  þær  stærðir,  sem  þær  eiga  nú 
að  tákna.  En  þessi  ástæða  er  þvi  að  eins  gild,  að  orðin 
sé  höf ð  um  ákveðnar  stærðir  í  nútiðarmáli, 
annars  skiftir  það  mjög  litlu,  hvort  nokkru  eöa  engu 
munar  i  þessu  efni  frá'  því,  sem  fyrrum  var,  þvi  að  fæst- 
um  er  kunnugt  um  merkingu  þeirra  táknana  á  máls- 
og  vogar-eindum,  sem  eru  fyrir  löngu  úr  gildi  gengnar. 
Þannig  finst  mér  hreinasta  hótfyndni  að  segja,  að  stika 
sé  villandi  táknun  á  »meter«  (sem  á  að  tákna  ákveðinn 
hluta  úr  ummáli  jarðar,  er  hefir  þó  ekki  reiknast  alveg 
rétt),  af  því  að  þar  muni  einhverju  örlitlu  frá  hinu  forna 
stikumáli,  sem  er  hætt  að  hafa  i  viðskiftum  fyrir  langa- 
löngu^),  eða  að  það  taki  engu  tali  að  kalla  »kilometer« 
röstj  af  því  að  röstin  hafi  i  fornöld  verið  lengri  (hvað 
miklu  veit  enginn,  enda  er  ekki  óliklegt,  að  orðið  hafi 
táknað  misjafna  vegarlend  á  ýmsum  timum  og  stöðum*). 
Það  á  heima  um  bæði  þessi  orð  (stika  og  röst),  að 
þau  eru  falleg  og  smellin  og  vel  fer  á  þeim  i  málinu,  og 
æ/ttum  vér  ekki  að  sleppa  þeim,  til  að  koma  útlendum 
orðum  að.  Stika  er  fornt  heiti  á  kvarðanum  (mælistöng- 
inni),  sem  mælt  (eða  stikað)  er  með,  öldungis  eins  og  út- 
lenda  orðið  >meter«  ([isTpov  á  grisku^)  og  getur  kvarðinn 
verið  lengri  eða  styttri,  eftir  þvi  sem  frumeind  lengdar- 
máls  er  i  hverju  landi.  Það  má  eins  vel  miða  lengd  hans 
(og  stikunnar)  við  frakkneska  »metrið«  eins  og  hvað  annað. 
Þá  er  skifta  skal  stikunni  að  tugamáli,  horfir  beinast  við 


^)  Hafi  islenzka  alinin  i  fyrstu  verið  IS''/,  þumlungur,  eins  og  Bogi 
Th.  Melsteð  ætlar,  þá  hefir  ekki  vantað  mikið  á,  að  stikan  forna,  sem 
átti  að  vera  2  álnir  islenzkar,  væri  eins  löng  og  hin  nýja  (o :  frakkneska 
„metrið"),    Annars  hefir  álnarmálið  verið  ærið  misjafnt. 

^)  Rússneska  röstin  („verst")  er  ekki  miklu  lengri  en  „kilometer",  og 
hendir  það  helzt  til  þess,  að  hin  forna  röst  hafi  ekki  ætið  eða  alstaðar 
i  Norðurlöndum  farið  langt  fram  úr  þeirri  vegarlengd,  þvi  að  liklega 
er  rússneska  orðið  þaðan  komið  (úr  f ornsœnsku  ?).  Sibr.  mismuninn  á 
milu  i  ýmsum  löndum. 

*)  Orð  þetta  táknar  mælistiku  (upphaflega)  og  mál  eða  mæli  yfirleitt. 

18* 


276  Stikukerfið. 

að  draga  skiftinefni  af  mörkunum  á  kvarðanum;  kalla  t.  d. 
»centimeter«  skor  og  »millimeter«  strík  (sbr.  strich  á  þýzku), 
enda  var  skor  haft  i  fornmálinu  i  merkingunni  deild,  og 
minsta  lengdarmáls-eind  hefir  lengi  verið  kölluð  strik^). 
»Decimeter«  er  miklu  sjaldhafðara  skiftinefni  en  hin,  og 
mætti  kalla  það  á  íslenzku  spönn  eða  lœfð  (fornt  orð, 
dregið  af  lófi,  sbr.  palm  í  stikumáli  HoUendinga).  »Deka- 
meter«  og  »hektometer«  munu  lika  vera  sjaldhöfð  orð  í 
viðskiftalífinu,  og  sýnist  vel  mega  kalla  »dekameter«  spöl 
og  »hektometer«  skeið  (sbr.  skeiðrúm  um  CTaðtov).  »Kilo- 
meter«  eru  nú  margir  farnir  að  kalla  röstj  enda  má  telja. 
það  orð  mjög  vel  viðeigandi  og  alls  eigi  villandi,  þótt 
vera  megi,  að  það  hafi  upphaflega  táknað  áfanga  (sjá 
»Reyk3avik«  VIII  29),  en  síðan  orðið  úr  því  ákveðið 
lengdarmál  likt  og  lengdarmálsheitin  öln  eða  alin,  fet  og 
þumlungur,  sem  eru  dregin  af  handleggjum,  fótum  og 
fingrum  mannsins  og  tákna  ákveðnar  lengdir  hjá  oss  og 
fieirum  þjóðum,  en  hafa  upphaflega  táknað  framhandlegg- 
inn  og  lengd  hans,  iljar-lengdina  og  lengd  eða  breidd 
(fremra  hluta)  þumalfingursins,  af  því  að  menn  hafa  frá 
alda  öðli  haft  þessa  líkamshluta  til  að  mæla  með,  og  fest 
siðan  heiti  þeirra  við  ákveðnar  stærðir^).    Eins  eru  tákn- 


^)  Svo  kvað  HalJgrímur  Pétursson : 

„Hvorki  fyr'  hefð  né  valdi 
hopar  dauðinn  eitt  síWfc". 
2)  Framhandleggurinn  (frá  ölnboga  út  á  lengsta  fingur)  hefir 
verið  undirstaða  álnarmálsins  hjá  fornþjóðunum  {izr^fyc,  hjá  Forn- 
Grikkjum,  cubitum  og  ulna  hjá  Rómverjum),  en  skiftinefni  dregín 
af  spori  því,  er  fóturinn  stígar  (fótur,  fet,  skref,  sbr.  irouc  hjá 
Orikkjum,  pes  og  passus  hjá  Rómverjum),  eða  jmsum  hlutum 
handarinnar  (spönn,  þverhönd,  þumlungur,  sbr.  axL'ð'ajJ.Yj,  %(xKa.iaTf\, 
SaxTuXoc  hjá  Grikkjum,  palma  og  digitus  hjá  Rómverjum),  en 
allar  þessar  lengdir  hafa  verið  nokkuð  mismunandi  hjá  jmsum 
þjóðum  —  sumar  nærri  því  sín  á  hverjum  stað.  »Aaxi:uXoc«  hjá 
Grikkjum  og  »digitus<(  hjá  Rómverjum  mun  eigi  hafa  táknað  fingur- 
hæðina,  heldur  fingurbreiddina,  og  hór  á  landi  var  til  »þumalöln«, 
frábrugðin  hinni  algengu  alin. 


Stikukerfið.  277 

anir  lagarmálsins  bæði  hjá  oss  og  öðrum  þjóðum  dregnar 
af  ílátunum,  sem  mælt  er  i  (sbr.  tunna,  kútur,  pottur,  peli), 
og  höfum  vér  þar  mjög  hentugt  orð  fyrir  frumheitið  »liter«, 
þar  sem  er  mœlir,  því  að  pottur  mætti  heldur  segja  að 
væri  villandi,  eins  og  nú  stendur  á.  Engin  vandræði  eru 
heldur  að  fá  íslenzk  orð  yfir  »dekaliter«  (skjóla)^  »hekto- 
liter«  (ker)  og  »kiloliter«  (áma)^  en  »deciliter«  mætti  vel 
kalla  staup  og  »eentiliter«  skelj  eins  og  Hollendingar  kalla 
það  »vingerhoed«  (o:  fingurbjörg).  Annars  munu  þessi 
smærri  skiftinefni  vera  fremur  sjaldhöfð  í  viðskiftum. 

Flatarmálsstærðirnar^)  »are«  og  »hcktare«  hefir  verið 
lagt  til  að  fengi  íslenzku  heitin  reitur  og  teigur,  sem  virð- 
ist  að  flestu  leyti  vel  fallið.  Teigur  er  fornt  og  fallegt 
heiti  á  afmarkaðri  landspildu  (einkum  sléttlendi),  sem 
farið  er  nú  að  úreldast  um  ákveðna  flatarmálsstærð  (í  stað 
þess  komið:  dagslátta),  og  hefir  auk  þess  táknað  sitt  hvað 
i  túni  og  á  engjum  (vallarteigur,  engjateigur),  svo  að  það 
getur  varla  fremur  talist  viUandi,  að  nota  það  um  »hekt- 
are«,  heidur  en  orðið  mila  (metramíla)  um  »myriameter«, 
eins  og  gjört  var  i  stjórnarfrumvarpinu  og  stendur  nú  i 
lögunum  um  »metramæli  og  vog«,  enda  mætti  kalla 
»hektare«  til  skýringar  í  viðlögum  málteig  eða  mæliteig 
(sbr.  málband,  raálfaðmur).  Auðvitað  getur  sitt  sýnst 
hverjum  um  það,  hvort  hin  eða  þessi  íslenzk  heiti  á  ýms- 
um  máls-  og  vogareindum  stikukerfisins  sé  heppileg,  og 
má  vera  að  sumum  þeirra  sé  vandfundnar  táknanir,  en 
fyrir  þvi  þurfum  vér  ekki  að  leggja  árar  i  bát,  fremur 
en  Hollendingar,  sem  munu  hafa  valið  hverri  eind  í  stiku- 
kerfinu  hollenzkt  heiti.  Mestir  annmarkar  eru  líklega  á 
þvi,  að  finna  hentug  islenzk  nöfn  á  sumum  vogareindum, 
en    þó    má    þar   beita    saraa    ráði    og   við  lengdarmál  og 


^)  Ólafur  Daníelsson  stærðfræðingur  hefir  bent  á  það,  að  betra  væri 
í  flatarmáli  að  hafa  flatar-  en  fer-,  og  mætti  þá  t.  d.  segja:  „flatar- 
stika",  „fiatarröst",  „ilatarskor"  (o:  „fersentimetri")  o.  s.  frv.  —  Sam- 
kvæmt  þvi  væri  réttnefni  i  rúmmáli :  „rúmstika"  (o:  teningsstika)  o.s.frv. 
sem  þeir  B^arni  Jónsson  frá  Vogi  og  Guðm.  Björnsson  hafa  fundið.  Þó 
virðist  mega  vel  una  viö  heitin:  „ferstika",  „teningsstika"  o.  s.  frv. 


278  Stikukerfið. 

lagarmál,  og  draga  aðalheitin  af  áhöldum  þeim,  sem  vegið 
er  með  (sbr.  »lóð«  i  nútiðarmáli  =  met  i  fornu  máli),  en 
sum  skiftinefni  af  handhægum  hlutum,  sem  jafna  má  til 
þeirra,  er  vegnir  eru.  Höfum  vér  gott  orð  fyrir  frum- 
heitið  »gram«,  þar  sem  er  met^  og  vilji  menn  eigi  kalla 
»kilogram«  tvipund  eða  Mjá,  eins  og  lagt  hefir  verið  til 
áður,  þá  virðist  mega  kalla  það  voQj  þvi  að  stundum  er 
það  orð  haft  í  fornu  máli  um  ákveðna  þyngd,  að  likind- 
um  miklu  meiri  en  tvö  pund,  en  sú  merking  er  nú  úrelt 
fyrir  löngu.  »Hektogram«  mætti  þá  kalla  hnot  (sbr.  hnot- 
tafl^),  og  »dekagram«  örtug^  sem  fer  eigi  fjarri  hinni  fornu 
merkingu  þess  orðs.  Minstu  vogareindir  hafa  áður  verið 
kallaðar  korn  (sbr.  »gran«  =  byggkornsþungi)  og  ögn,  en 
þær  eru  fremur  sjaldhafðar  i  viðskiftalifinu,  eins  og  hinar 
minstu  rúmmáls-eindir.  Lika  mætti  nota  hina  fornu  vogar- 
eind  þveiti  (sbr.  holl.  duit,  d.  döjt),  eða  orðin  eyfi  (aust- 
firzkt  mállýzku-orð)  og  hœti,  sem  hvorttveggja  táknar  eitt- 
hvað  mjög  smávægilegt. 

Til  glöggara  yfirlits  set  eg  hér  þau  heiti  úr  frakk- 
neska  stikukerfinu,  sem  algengust  eru  i  viðskiftalífinu  og 
íslenzk  heiti  hjá  hverju  þeirra : 

Kilometer  —  ?öst.  Are  —  reitur. 

Meter  —  >itika.  Hektoliter  —  ker. 

Centimeter  —  skor.  Liter  —  mælir. 

Millimeter  —  strik.  Kilogram  —  vog. 

Hektare  —  teigur.  Gram  —  met. 

Getur  nú  hver  og  einn  skoðað  huga  sinn  um  það, 
hvort  honum  finnist  ekki  islenzku  heitin  mýkri  í  munni, 
liðlegri  og  betur  fallin  til  notkunar  i  innanlands  viðskift- 
um  en  hin  útlendu.  Að  vísu  má  ganga  vakandi  að  þvi, 
að  ýmsum  kunni  að  þykja  suni  íslenzku  skiftinefnin  óvið- 
kunnanleg  fyrst  í  stað,  hversu  vel  sem  þau  væri  valin, 
þvi  að  nýyrði  og  orð  i  nýrri  merkingu  vekja  einatt  mót- 


*)  Til  skýrin^ar  i  viðlögiím  mætti  kenna  vogareind  þessa  við  meta- 
skálirnar  og  kalla  haua  „skálalinot"  eða  skálhnot  (sbr.'  „skálapund"  i 
Atla  og  Búa-lögum). 


Stikukerfið.  279  > 

spyrnu  og  jafnvel  aðhlátur.  öðru  máli  er  að  gegna  um 
■ókunn  orð  útlend,  því  að  frummerking  þeirra  dylst  al- 
menningi,  og  margur  heldur,  að  mikið  hljóti  að  vera  i 
það  spunnið,  sem  tíðkast  úti  i  heiminum  viða  og  stóra. 
Hefir  Jón  Ólafsson  sagt  fróðlega  sögu  af  þvi,  hversu  frár 
leit  mörgum  Templurum  þóttu  fyrst  i  stað  orðin  »regla« 
■og  »stúka«  um  félag  sitt  og  deildir  þess,  en  með  timanum 
hafa  þau  rutt  sér  til  rúms  og  þykja  nú  sóma  sér  einkar 
vel.  Þótt  vel  megi  vera,  að  unt  sé  að  íinna  heppilegri 
islenzk  heiti,  en  eg  hefi  fundið,  á  máls-  og  vogareindum 
stikukerfisins,  þá  gjöri  eg  mér  fulla  von  um  það,  að  þau, 
sem  hér  eru  talin,  muni  láta  betur  i  eyrum  góðra  og 
þjóðrækinna  íslendinga  en  útlendu  heitin,  einkum  skifti- 
nefnin  samsettu,  sem  mörg  eru  nokkuð  óþjál  og  ruglings- 
leg,  enda  lengri  en  góðu  hófi  gegnir,  og  þess  vegna  miður 
fallin  til  að  koma  í  stað  hinna  stuttu  og  einföldu  heita, 
^r  tiðkast  hafa  hér  á  landi  alt  að  þessu  (svo  sem  alin, 
mila;  pottur,  tunna;  lóð,  pund,  o.  s.  frv. 

Löng  orð,  sem  eru  mjög  tíð  i  tali,  eru  oft  og  einatt 
stytt  á  mörgum  tungum.  Hið  algenga  enska  orð  »bill« 
-er  stytt  úr  latneska  orðinu  »Iibellus«.  »Cabriolet«  verður 
á  ensku  að  »cab«,  »automobiI«  að  »bil«  á  Kaupmanna- 
hafnarmáli,  og  »teIefonera«  að  »fóna«  á  Reykjavikurmáli. 
Eftir  sama  lögmáli  er  altítt  að  stytta  »kilogram«  i  »kiló«, 
en  sumir  stytta  líka  »kiIometer«  í  »kiló«  og  má  með  sanni 
segja,  að  slikt  sé  villandi  eða  að  minsta  kosti  óviðkunn- 
anlegt.  Með  svona  löguðum  breytingum  verða  orðin  ekki 
lengur  alþjóðleg,  heldur  helgar  hver  tunga  sér  s  í  n  a 
breytingu. 

Hér  skal  ekki  farið  langt  út  í  það,  hvaða  ráð  eigi  að 
hafa  til  að  láta  islenzku  heitin  ryðja  sér  til  rúms  hjá  al- 
menningi.  Hinu  nýstofnaða  eða  væntanlega  málverndar- 
félagi  ætti  að  vera  vel  treystandi  til  að  leggja  gott  til 
þessa  máls,  eins  og  til  alls,  er  að  móðurmálinu  lýtur,  og 
xmgmennafélögin  eru  likleg  til  að  geta  miklu  áorkað  i 
^essum  efnum,  þegar  fram  líða  stundir.  Iðnaðarmenn 
Jiætta    sjálfsagt    að    nefna    vasakvarðann    »tommustokk«, 


280  Stikukerfið. 

þegar  þumlungarnir  (»tommurnar«)  eru  úr  gildi  gengnir, 
og  þeir  fá  sér  kvarða  með  stiku  lengd,  (mœlistiku)  mark- 
aða  með  sJcorum  og  strikum,  Alþýða  vor  er  svo  námfúSy 
að  hún  mundi  ekki  verða  lengi  að  átta  sig  á  hinum  nýju' 
heitum  stikukerfisins  og  taka  þau  upp,  ef  eigi  skorti  for- 
gangsmenn  og  samtök.  Dæmin  sýna,  að  ýms  útlend  orð> 
hafa  á  vorum  dögum  horfið  úr  daglegu  tali,  sem  voru  þ6 
orðin  býsna  algeng,  t.  d.  »höndlun«,  er  islenzka  orðið^ 
^verzlun^  hefir  útrýmt  að  mestu,  án  þess  að  nokkrum 
samtökum  hafi  þar  verið  til  að  dreifa.  Allar  likur  eru 
þvi  til,  að  almenn  samtök  gæti  haft  mikinn  og  góðan 
árangur  í  þá  átt,  að  vernda  tungu  vora  og  bæta  hana  í 
öllum  greinum. 

Stafafelli   27.  d.  maim.  1908. 

JÓN   JÓN8S0N. 


Sigurður  L  Jónasson. 


Mér  finst  rétt  og  skylt,  að  þess  manns  sé  að  einhverjit 
minst  i  tímariti  Bókmentafélagsins.  Hann  var  um  fjölda- 
mörg*  ár  skrifari  Hafnardeildarinnar.  Og  hann  tók  við 
forsetastöðu  þeirrar  deildar  eftir  vin  sinn  Jón  Sigurðs- 
son  árið  1880.  Það  starf  þótti  hann  leysa  vel  og  sam- 
vizkusamlega  af  hendi,  eins  og  hann  var  vandvirkur  mað- 
ur  og  i  öllu  grandvar.  Heiðursfélagi  Bókmentafélagsins- 
var  hann  lika  á  efri  árum. 

Sá  sem  þetta  ritar,  kyntist  Sigurði  Jónassyni  fyrst 
haustið  1856.  Sigurður  bjó  þá  á  Garði  —  mig  minnir 
með  Arnljóti  Ólafssyni.  Eg  var  daglega  við  nám  um  vet- 
urinn  hjá  löndum  á  Garði;  veitti  eg  Sigurði  töluverða  eft- 
irtekt,  svo  eg  gleymdi  honum  ekki  siðan.  Hann  hafði  þá 
nýlega  áður  ferðast  með  vini  sinum  Dufferin  lávarði  og 
hafði  snið  af  heldri  Englendingi  (gentleman).  Hann  var 
hár  og  grannur,  svartur  á  brún  og  brá  og  skrúfhár,  snar 
í  augum  og  fljótlegur  i  fasi  og  þótti  ekki  mannblendinn ; 
sá  eg  hann  og  sjaldan  með  öðrum  löndum  þann  vetur. 
En  næsta  vetur,  sem  eg  dvaldi  í  Höfn,  það  var  1871 — 72^ 
sá  eg  hann  dagsdaglega  með  löndum  sínum,  einkum  á 
kvöldin  við  drykkju  i  Jakobsens  kjallara  i  »Skaftinu.<c 
Þar  var  þá  og  oftast  Bergslien  myndasmiður,  vinur  okk- 
ar  beggja.  Við  Snorri  kaupmaður  frá  Siglufirði  bjuggum 
saman  og  hentum  við  gaman  að  sumum  af  félögum  okk- 
ar  í  kjallaranum,  er  við  kölluðum  »K0bba-búð«  og  glödd- 
um  þá  með  nýjum  formannavísum.  Allar  voru 
þær  græskulausar  að  mestu,  enda  leirkendar,  eins  og  þess 
háttar  visur  eru  vanar  að  vera. 


282  Siíjurður  L.  Jónasson. 

Því  skal  ekki  neitað,  að  mér,  sem  þá  hafði  komið 
frá  Englandi  með  aðrar  flugur  og  fyrirmyndir  i  höfði, 
J)ótti  Sigurður,  eins  og  fleiri  landar,  er  orðið  höfðu  eftir- 
leguraenn  í  Höfn,  hafa  gefið  heldur  en  ekki  á  milli  frá 
J)ví,  er  eg  þekti  þá  áður.  Hafnarhf  ísl.  námsmanna  hefir 
lengi  verið  rótlítið  líf  fyrir  unga  menn.  Sér  í  lagi  mun 
Sigurði  hafa  svipað  til  Þorleifs  Repps  og  of  margra  ann- 
ara  gáfaðra  landa  vorra  í  því,  að  hafa  megnan  ímugust 
á  því  landi,  sem  þeir  bjuggu  í,  og  sárlítinn  samhug  við 
þá  þjóð,  sem  veitti  þeim  uppeldi.  Ef  slíkt  á  ekki  að  koma 
manni  sjálfum  í  koll,  hlýtur  hann  að  vera  meira  en  meðal- 
skörungur  eða  hugsjónamaður.  Um  drabbaramenni  tala 
eg  ekki,  heldur  um  meðalmenn  eða  þar  yfir.  Hinir  beztu 
mannkostir  koma  að  litlum  notum,  lifi  menn  lausu  stór- 
iDorgarlifi,  heldur  rýrna  menn  ár  frá  ári  og  kostirnir  hverfa. 
Eg  þekti  nokkra  menn  í  Höfn,  sem  ekki  töldust  neinir 
efnis-  eða  atkvæðamenn,  en  urðu  síðar  hér  heima  hinir 
nýtustu  og  beztu  drengir.  Að  hneppast  ungur  »upp  i  sveit,« 
vera  sviplega  sviftur  mentunum,  fjörinu,  glaðværðunum 
»Hafnarslóð  á,«  það  þykja  stundum  aumleg  auðnubrigði. 
En  íslendingurinn  er  og  verður  íslendingur ;  hann  fær  sig 
sjálfan  ei  flúið,  flýr  ekki  fortíð  sína  og  sinna,  flýr  ekki 
skyldu  sína  og  skyldusvið.  Og  kraftar  hans  kalla  og 
knýja:  heim,  heim!  Sigurður  var  engin  undantekning, 
en  vel  má  svo  að  orði  kveða,  að  hafl  jafn-vel  geflnn  mað- 
ur  sem  hann  var  lokið  sinni  löngu  Hafnarvist  eins  og 
fram  er  komið,  hvers  er  þá  von  um  visnu  kvistina? 

Eg  sé  og  les  i  þessu  eftirmæli  eftir  þennan  landa  vorn, 
i  Þjóðólfl.  Greinin  er  í  alla  staði  vel  og  drengilega  samin ; 
kann  eg  —  og  eflaust  allir  kunningjar  S.,  sem  enn  lifa  — 
dr.  J(óni)  Þ(orkelssyni)  beztu  þakkir  fyrir  greinina. 

Eg  heimsótti  Sigurð  i  fyrra  vor  eitt  fagurt  kvöld,  út 
að  Brunnshaug,  þar  sem  hann  bjó  hjá  verkfræðingi  einum 
og  konu  hans.  Þau  voru  ung  og  mjög  góðlátleg.  Sagði 
konan  mér  einslega,  að  hún  hefði  tekið  hinn  gamla  heið- 
ursmann  til  sin,  þegar  hún  fekk  húsaráð,  því  að  hann 
Jiefði  lengi  búið  hjá  foreldrum  sinum  inni  í   Myntaragötu 


Sigurður  L.  Jónasson.  288 

og  verið  fóstri  sinn,  þegar  hún  var  barn,  og  siðan  hefði 
hún  elskað  hann;  hann  væri  reyndar  ömurlegur  stundum, 
en  þó  bezti  maður;  kvaðst  hún  láta  litla  drenginn  sinn 
leiða  hann  daglega  þar  í  garðinum,  og  væri  honum  mikið 
yndi  að  barninu.  Þegar  við  (o:  eg  og  dóttir  min  Herdis) 
komum  að  garðshliðinu,  sáum  við  óðara  öldunginn,  og 
leiddi  hann  dreng,  3—4  ára,  í  garðinum. 

Sigurður  glaðnaði  við,  er  eg  sagði,  hver  eg  væri. 
Settumst  við  svo  inn  í  fremra  herbergi  hans.  Alt  var 
þar  fábreytt  inni,  en  hreint  og  viðfeldið;  rak  eg  fijótt 
augun  i  piputré  S.  og  stafa-þyrpinguna.  Hann  var  mál- 
hreifur  vel,  en  talaði  mest  um  skáldskap  og  fornvini  sína 
—  hið  sama  og  þá  fyrir  30 — 35  árum.  AUhrumur  og 
sjónlítill  var  hann  orðinn,  og  þó  sviplikari  »gentleman,« 
að  mér  sýndist,  en  þegar  við  sátum  í  Kobba-búð.«  Svo 
komu  hjónin  inn  og  buðu  gias  af  öli.  Var  litli  drengur 
inn  þá  sofnaður.  En  við  5  fórum  út  á  litla  flöt  eða  smá- 
hæð  þar  skamt  frá,  er  gatan  tók  enda,  og  horfðum  á  sól- 
arlagið  og  fegurðina  umhverfis.  Gat  mér  þá  ekki  annað 
virzt  en  æfikvöld  landa  mins  væri  vonum  fremur  friðsælt 
•og  viðunandi.  Leiddi  eg  hann  síðan  heim  að  húsi  hans 
og  kvaddi  þar  með  virktum.  Var  hann  að  sjá  heill  heilsu, 
■enda  heyrði  eg  hann  ekkert  æðruorð  tala.  Vissi  eg,  að 
hans  auglit  mundi  eg  aldrei  oftar  sjá,  en  þótt  mér  virtist 
kjör  hans  fátækleg,  leizt  mér  konan,  fóstra  hans,  vel  fall- 
in  til  að  loka  augum  hans  með  rækt  og  viðkvæmni.  Og 
•ekki  hefir  það  hún  verið  eða  hennar  maður,  sem  fyrst 
bar  út  til  óviðkomenda  atvikin  að  andláti  hans. 

Matth.  Jochumsson. 


Erlend  tíðindi. 


Frá  Danmörku  eru  höfuðtíðindi  á  þessu  sumri  það  sem 
kallað  er  Alberti-liiieyksli.  Sá  maður,  Peter  Adler  Alberti,  hafði 
verið  atkvæðamaður  á  þingi,  í  fólksdeildinni,  16  ár,  frá  því  1892, 
er  hann  bar  af  V.  Hörup  ritstjóra  á  kjörþingi  í  Köge.  Og  7  ár  hin 
síðustu  hafði  hann  verið  dómsmálaráðgjafi  og  þar  með  haft  með 
höndurri  íslandsmál  nokkur  missiri  framan  af.  Vetur  sem  leið  var 
mjög  veizt  að  honum  á  þingi,  bornar  á  hann  þungar  sakir  um 
gjörræði  og  hlutdrægni  sér  til  hagsmuna.  Nokkur  grunur  lagðist 
og  á  hann  um  leið  um  óreiðu  í  fjármálum,  eiukum  stjórn  Bænda- 
sparisjóðs  Sjálendinga,  er  hann  hafði  haft  á  hendi  18  ár,  frá  því 
er  föður  hans  misti  við,  er  stofnað  hafði  hann  nú  fyrir  50  árum  og 
staðið  fyrir  honum  til  æfiloka;  en  hann  var  valinkunnur  sæmdar- 
maður.  Yfirráðgjafinn.  J.  C.  Christensen,  bar  af  Alberti  blak,  kvað 
engar  sönniir  fyrir  |>\  í  fengnar,  að  hann  hefði  það  af  sér  gert,  er  hon- 
um  var  borið  á  bryn,  ou  þingmálaflokkur  sá,  er  honum  fylgdi, 
vísaði  frá,  við  iilaii  leik  þó,  tiUögu  jafnaðarmanna  á  þingi  um  rann- 
sóknarnefnd,  er  grafast  skyldi  eftir  um  embættisrekstur  hans.  Sá 
flokkur  studdi  hann  og  til  að  koma  fram  í  síðustu  forvöðum 
stórmerkilegu  n/mæli,  er  verið  hafði  í  smíðum  æfalengi,  um  gagn- 
gerða  breyting  á  réttarfari  í  Danmörku  og  dóniaskipun.  Þóttist 
hann  mjög  hafa  vaxið  af  því  máli  og  lét  mikið  yfir  sér. 

Þegar  leið  fram  á  sumar,  fekk  hann  lausn  frá  embætti;  bar 
fyrir  sig  heilsubrest.  Það  var  24.  júh'.  Lausninni  fylgdi  nafnbót 
hin  veglegasta,  sem  til  er  í  Danaveldi,  sú  að  vei'a  kallaður  geheime- 
konferenzráð. 

Nokkrum  vikum  síðar,  8.  sept.,  gekk  sá  hinn  mikli  maður  á 
fund  lögreglustjóra  í  Kaupmannahöfn  og  bað  hann  hirða  þar  stór- 
glæpamaníi,  sem  hann  væri,  sekan  um  fjársvik  og  skjalafals.  Svik- 
in  vissi  hann  mundu  eigi  geta  dulist  úr  því,  og  kaus  heldur  að 
framselja  sig  sjálfur  en  að  upp  kæmist  hins  vegar. 


Erlend  tiðindi.  285 

Fjársvikin  voru  fyrst  sögð  nema  9  miljónum,  en  urðu  brátt 
uppvís  að  vera  eigi  minni  en   15  milj.  kr. 

Glsépalifnáði  þeim  hafði  hann  lifað  16 — 17  ár,  Svikið  út  fó 
úr  sparisjóð  þeim,  er  hann  veitti  forstöðu,  fullar  lOmiljónir  alls,  og 
duHð  þann  stuld  með  skjalafölsun  og  annari  óreiðu.  Enn  fremur 
gert  sér  að  óheimilli  féþúfu  smjörverzlun  geysimikla,  er  hann  rak 
við  Englendinga  fyrir  hönd  flestra  smjörbúa  á  Sjálandi,  og  haft 
stórfé  af  viðskiftamönnum  sínum  þar  á  Englandi  með  jmislegura 
svikum.  Fé  þessu  hinu  mikla  hafði  hann  eytt  að  mestu  í  glæfra- 
legt  gróðabrall,  er  ólán  fylgdi  alla  tíð,  innanlands  og  utan,  meðal 
annars  keypt  hluti  í  amerískum  gullnámum  og  verið  vélaður  þar. 
Eyðslubelgur  mikill  hafði  hann  og  vecið  alla  tíð,  sælh'fnr  og  mun- 
aðargjarn.     Hann  er  nú  hátt  á  sextugs  aldri  (f.   1851). 

Það  vitnaðist  brátt,  að  meðal  annarra,  er  stórglæpamaður  þessi 
hafði  vélað,  var  kær  vinur  hans  og  sessunautur  í  ráðuneytinu,  J. 
C.  Christensen  yfirráðgjafi,  —  fengið  hjá  honum  P/^  i^ilj'  króna  lán 
á  laun  úr  ríkissjóði  til  handa  Bændasparisjóðnum,  að  kallað  var, 
en  raunar  í  sínar  þarfir.  Það  gerðist  snemma  sumars,  er  J.  C. 
Christení?en  þjónaði  fjármálaráðgjafaembætti  í  milllbili. 

Hann  fekk  ámæli  mikið  fyrir  það,  yfirráðgjafinn,  jafnframt 
hinu,  er  hann  hafði  tekið  svari  Albertis  á  þingi  og  haldið  yfir  hon- 
iim  hh'fiskildi,  og  töldu  flestir  eigi  annað  hljða  en  að  hann  færi 
-frá  erabætti.  En  það  leizt  honum  ekki  né  þeim  félögum,  sessu- 
nautum  hans,  utan  einum,  Raben  Levetzau  greifa,  utanríkisráð- 
gjafa.  Hann  fór  á  konungs  fund  og  sagði  sig  frá  embætti.  Þá  var 
yfirráðgjafanum  þangað  stefnt,  og  mun  konungur  hafa  eigi  látið 
«ór  annað  h'ka  en  að  hann  gerði  slíkt  hið  sama  og  þeii  félagar 
aðrir,  er  verið  höfðu  sessunautar  Albertis.  Fór  svo,  að  yfirráðgjaf- 
inn  baðst  lausnar  fyrir  sjálfan  sig  og  felaga  ^'na  alla  þar  í  Khöfn. 
En  sinna  skyldi  þeir  embættisstörfum  til  þingbyrjunar,  síðast  í 
septerabermáín. 

Þá  voru  liðin  7  ár  frá  því  er  J.  C.  Christensen  komst  í  ráð- 
gjafastöðu.  Hann  var  barnakennari  áður  og  hafði  verið  þingmaður 
þá  10  ár,  gerðist  snemraa  forraaður  stjórnarflokks  þess,  sem  nú  er, 
urabótaflokksins,  og  þótti  vera  atkvæðamaður.  Hann  var  þá 
kenslumálaráðgjafi  og  kirkjumála.  Nokkurum  missirura  síðar,  í 
ársbyrjun  1905,  gerðist  hann  yfirráðgjafi  og  tók  að  sér  forstöðu 
landvarnarraála. 

Saraferða  Alberti  úr  erabætti  í  suraar  varð  Ole  Hansen  land- 
búnaðarráðgjafi.     Hann  gerðist  síðan    Þjóðbankastjóri,    skipaður    af 


286  Erlend  tiðindi. 

koniingi,  með  16,000  kr.  launum,  en  hrapaði  af  stóli  þar,  er  upp- 
vís  urðu  fjársvik  Albertis,  með  því  að  hann  hafði  verið  varaformað- 
ur  í  stjórn  Bændasparisjóðsins  sjálenzka  og  þeir  Alberti  unnið  þar 
saman  margt  ár. 

Meðal  þeirra  3,  er  í  ráðuneyti  komust  þá  er  þeir  Albertí 
sleptu  völdum,  —  einu  kom  í  stað  Vilh.  Lassen,  er  dó  í  vor  — 
er  helztan  að  nefna  N.  Neergaard,  er  verið  hefir  um  hríð  fremstur 
maður  í  liöi  miðlunarmanua  á  þingi  Dana.  —  — 

Onnur  tíðindi  helzt  í  Díinmörku  þetta  skeið  er  heimkoma  norður- 
fararleiðangursins  frá  vorinu  1906  á  skipinu  Danmark  að  kanna 
og  mæla  austurströnd  Grænlands  norðan  til,  alt  frá  77.  stigi  og 
norður  fyrir  landsenda.  Þar  réð  fyrir  Mylius-Erichsen  rithöfundur 
og  Grændlandsfari  áður ;  og  urðu  það  ömurleg  forlög  hans,  að  hann 
varð  úti  í  Grænlandsóbygðum  snemma  vetrar  sem  leið,  og  fóiagar 
hans  tveir  með  honum,  annar  grœnlenzkur.  Mylius-Erichsen  var 
rúmlega  hálffertugur,  er  hann  lózt,  og  var  að  honum  mikill  mann- 
skaði.  En  vel  hafði  ferðin  tekist  að  öðru  leyti,  land  alt  mœlt  með 
sjó  um  6 — 7  mælistig,  alla  leið  norður  fyrir  landsenda,  og  gerður 
af  uppdráttur.  Þar  reyndist  mikið  öðru  vísi  lagað  land  en  áður  var 
vitað.  Og  þykir  landkönnun  sú  og  þar  með  fylgjandi  nátttúru- 
víaindalegar  rannsóknir  allmikið  afrek  og  merkilegt. 

Alment  prentaraverkfall  í  Danmörku  dagana  10. — 18.  ágúst 
olli  þvi',  að  þar  kom  varla  út  nokkurt  dagblað  þá  daga,  og  þóttu 
það  mikil  viðbrigði. 


Ein  höfuðtiðindi  á  sumrínu  þessu  eru  þau,  að  Tyrkjasoldán 
Abdul  Hamid  II.,  lagði  niður  einveldi  sitt  og  veitti  þegnum  sínum 
stjórnfrelsi.  Hann  hafði  gert  atrennu  til  þess  áður,  á  sínum 
fyrstu  stjórnarárum,  fyrir  32  árum.  Þá  var  í  aðsigi  ófriður  vi5 
Rússa,  og  vildi  hann  bæði  ávinna  sór  hylli  og  fúslegt  fylgi  hinnar 
yngri  frjálshugaðrar  kynslóðar  í  ríki  sínu,  og  afla  ríkinu  trausts 
og  gengis  meðal  menningarþjóðanna,  höfuðþjóða  álfunnar,  í  viður- 
eigninni  við  Rússa.  En  er  Tyrkir  fóru  nær  eintómar  hrakfarir  fyrir 
Rússum,  kom  afturkippur  í  frelsistilþrif  soldáns,  og  vildi*hann  ekk- 
ert  við  Ungtyrki  eiga  eftir  það,  þjóðmálaflokk  þann,  er  stjórnar- 
bótinni  kom  á  gang.  Þeir  voru  síðan  lengi  hafðir  út  undan  og 
látnir  jafnvel  sæta  ofsóknum.  En  síðari  árin  hafa  þeir  haft  sig 
upp  aftur,  tr  soldán  tók  að  eldagt  og  margt  tekið  til  að  ganga  á 
trófótum.     Og  í  sumar  varð  það  uppvíst,  að  þeir  höfðu  fengið  her- 


Erlend  tiðindi.  28T 

inn  á  band  með  sér  víða  um  ríkið,  svo  að  brjdda  tók  á  uppreist 
aróeirðum  hingað  og  þangað  meðal  tyrkneskra  hermanna,  einkum 
í  Makedoníu.  Þá  varð  soldán  skelkaður,  og  Ijsti  .hann  því  yfir 
fyrir  þegnum  sínum,  að  nú  léti  hann  fyrirnefnda  stjórnarskrá  frá. 
1876  ganga  í  gildi.  Það  var  25.  júh'.  Þá  sefuðust  óeirðirnar.  Og. 
var  þessum  tíðindum  tekið  með  miklum  fögnuði  um  alt  ríkið.  Stjórn- 
arskráin  er  sögö  allfrjálgleg.  Kristnum  möimum  og  Múhameðs- 
trúar  gert  jafnt  undir  höfði  að  lögum,  prentfrelsi  tekið  í  lög  og 
kenslufrelsi,  bannað  að  pína  sakborna  menn  til  sagna  o.  s.  fiv. 
Því  næst  tók  soldán  sér  ráðuneyti  úi  liði  Ungtyrkja,  þar  á  meðal 
tvo  kristna  menn,  og  heitir  yfirráðgjafinn  Kiamil,  mikilhæfur  mað- 
ur  og  vel  metinn. 


Tignarbróðir  Tyrkjasoldáns,  Persakonungur,  hefir  hag:. 
að  sér  næsta  ólíkt  í  sumar.  Hann  lót  ráðast  á  þingið  með  vopur. 
uðu  liði,  skjóta  á  þinghöllina  í  Teheran  með  fallbyssum  og  brjóta^ 
eftir  furðu-vasklega  en  skamma  vörn  af  þingmanna  hendi  og  þeirra 
vina.  Tvo  hina  helztu  foringja  þingsins  sér  andvíga  lót  hann. 
hengja  þegar  í  stað  og  orðalaust,  og  12  þingmenn  aðra  síðar. 
Ekki  þóttist  hann  ætla  sór  þó  að  afnema  alla  þingstjórn,  heldur 
efna  til  nyrra  kosninga  og  stefna  saman  þingi  í  haust.  En  ekkert 
hefir  úr  því  orðið  enn,  og  mun  lítið  þykja  í  varið  kjörfrelsi  frammi 
fyrir  gínandi  byssukjöftum.  —  Að  öðru  leyti  hefir  verið  töluvert 
um  óeirðir  þar  í  landi  í  sumar. 


Loftferðalög  hefir  verið  mikið  fengist  við  hin  síðustu 
missiri  víða  um  heim,  einkum  með  stórþjóðunum;  þær  hugsa  sér 
að  hafa  þeirra  mikil  not  í  hernaði  og  vilja  komast  þar  hver  fram 
úr  annari.  Með  Þjóðverjum  hefir  maður  sá,  er  Zeppelin  heitir,. 
greifi,  unnið  manna  mest  að  umbótum  og  framförum  í  loftsigling- 
um.  Hann  lauk  í  sumar  við  sitt  fjórða  tilraunaloftfar,  afarstórt  og 
vel  út  búið,  og  ætlaði  hermálastjórn  Prússa  að  kaupa  það  af  hon- 
um,  ef  honum  tækist  að  sigla  því  viðstöðulaust  heilan  sólarhring 
og  tiltekna  leið,  ekki  lægra  í  lofti  en  600  faðma.  Það  hepnaðist 
sæmilega.  Loftfarið  leiÖ  frá  Bodenvatni  í  Sviss  4.  ágúst  norður  eftir 
Þyzkalandi  alt  norður  í  Mainz,  með  Zeppelín  sjálfan  innanborðs  við. 
tólfta  mann;  þangað  var  ferðinnj  heitið.  Sneri  síðan  við  heim  á 
leið  næstu  nótt  og  staðnæmdist  daginn  eftir  stundarkorn  hjá  þorpii 


^88  Erlend  tiðindi. 

«inu  í  Bajern.  Þar  hafði  verið  gengið  óvarlegafrá  legufærum,  en 
stórviðri  var,  og  slitnaði  flugbelgurinn  upp,  laskaðist  og  kviknaði 
í,  sprakk  þá  og  ónjttist  gersamlega  á  svipstundu.  Farþegar  voru 
•hvergi  nærri  og  varð  því  ekkert  manntjón.  En  slysið  var  metið 
^jóðar-mótlæti  og  efnt  til  almennra  samskota  að  bæta  greifanum 
fikaðann.     Þau  urðu  3  miljónir  ríkismarka  á  fám  vikum. 

Upp  var  tekið  í  samar  af  nyju  málið  miUi  Maximiiian-Hardens 
-og  Eulenburgs  greifa  í  Berh'n,  og  greifanum  stefnt  um 
tneinsæri  og  að  hafa  tælt  aðra  til  meinsæris,  í  málinu  um  saurh'fis- 
glæp  þann,  er  M.-H.  hafði  að  honum  dróttað.  Vitni  gengu  í  móti 
honum.     En   þá  varð  að  fresta  málinu  vegna  veikinda  Eulenburgs. 


P  e  a  r  y  hinn  ameríski,  norðurfarinn  heimsfrægi,  er  fann  fyrir 
tiokkurum  árum  að  Grænland  er  eyja  og  komist  hefir  allra  manna 
næst  norðurheimskauti  (87^  6'),  lagði  af  stað  enn  af  nyju  í  sumar, 
17.  júh',  í  sömu  erindum  sem  áður.  Skipinu,  Roosevelt,  heldur 
hann  svo  langt  í  haust,  sem  flotið  getur,  en  hugsar  að  nota  vetiir- 
inn  til  sleðaferða  beint  norður  að  heimsskauti.  Endist  honum  það 
.ekki,  hverfur  hann  aftur  og  hefst  við  á  skipinu  næsta  sumar,  en 
leggur  á  stað  annan  vetur  á  sleðum  með  sama  hætti  og  áður. 


Nú  mun  vera  til  skarar  skriðið  í  Marokko  með  þeim 
bræðrum  Abdul  Aziz  soldáni  og  Mulay  Hafid,  er  hafa  ázt  ilt  við 
undanfarin  missiri.  Abdul  Aziz  hefir  farið  halloka  og  hröklast  af 
stóli  fyrir  bróður  sínum  og  uppreistarhðinu,  —  beið  algerðan  ósig- 
ur  í  snarpri  orustu,  þar  sem  heitir  Makaresch,  seint  í  sumar. 
Skortir  nú  eigi  annað  en  viðurkenning  stórveldanna  á  soldánstign 
Mulay  Hafids.   Heldur  hnekkir  þetta  Frökkum,  er  studdu  Abdul  Aziz. 


Framgengt  varð  á  þingi  Breta  í  sumar  ellistyrksný- 
m  æ  l  i  hinu  mikla  til  handa  fátæku  alþyðufólki  hálfsjötugu 
eða  þaðan  af  eldra.  Efri  málstofan  lá  við  að  feldi  það.  En  lávarð- 
arnir  óttuðust  svo  megnan  fjandskap  verkmannalyðsins,  að  naum- 
ast  yrði  við  vært,  og  kusu  heldur  að  samþykkja  frumvarpið. 


Jónas  L  i  e,  þjóðskáldið  norska,  andaðist  í  sumar,  7.  júh',  hálf- 
Áttræður. 


Gráfeldur. 

Eftir 
JÓN  Trausta. 


Rétt  fyrir  hvítasunnu  eitt  vor  vorum  við  þrír  á  ferð 
úr  Grundarfirði,  og  vorum  staddir  i  kaupstaðnum  i  B-firði. 
Við  ætluðum  gangandi  þaðan  yfir  fjallið  heim  til  okkar 
aðfaranótt  laugardagsins  fyrir  hvítasunnu. 

Við  Grundfirðingarnir  vorum  þessir:  Einar  gamli  póst- 
ur,  Jónas  Arnason  og  eg,  og  allir  áttum  við  heima  á  Grá- 
feldseyri. 

I  B-firði  slóst  fjórði  maðurinn  i  förina.  Hann  hét 
Baldvin  og  var  trésmiður.  Hann  hafði  komið  á  gufuskipi 
þangað  og  mæltist  til  þess  að  fá  að  verða  okkur  samferða 
yfir  fjallið. 

Þetta  kom  okkur  þvi  kynlegar  fyrir,  sem  Grundfirð- 
ingar  voru  þar  einnig  á  báti  og  ætluðu  heim  fyrir  hátíð- 
ina.  Baldvin  kom  koffortunum  sinum  á  bátinn,  en  vildi 
^kkert  annað  en  ganga  yfir  fjallið. 

Hitt  kom  okkur  sizt  til  hugar  að  meina  manninum 
að  verða  okkur  samferða. 

Um  háttatíma  á  föstudagskvöldið  ætluðum  við  að 
leggja  á  stað.  Þá  var  búið  að  loka  búðum  fyrir  löngu. 
Við  Einar  gamli  vorum  alveg  tilbúnir.  Baldvin  kvaðst 
lika  vera  tilbúinn.  Hann  hélt  til  í  húsi  hjá  ekkju,  sem 
við  könnuðumst  við,  og  bað  okkur  að  vitja  sin  þangað. 

En  Jónas  vantaði. 

19 


290  Gráfeldur. 

Og  það  var  óvanalegt,  að  Jónas  léti  standa  á  sér, 
Einar  gamli  var  farinn  að  blóta  sárt  —  eða  »syndga«y 
eins  og  hann  nefndi  það.  —  Eg  vissi  hvar  Jónas  var  og 
hvað  tafði  hann.     En  eg  mátti  ekki  geta  um  það. 

Við  biðum  og  biðum,  skulfum  af  kuldahroUi  og  vor- 
um  óþolinmóðir.  Loksins  kom  Jónas.  Þá  var  að  vitja 
Baldvins.    Hann  var  tilbúinn.     Svo  var  lagt  á  stað. 

Það  var  logn,  en  sudda-þoka  byrgði  fjöllin  alveg 
ofan  undir  bygð.  Allir  steinar  gljáðu  af  bleytu.  Allir 
lækir  ultu  fram  kol-mórauðir. 

Leiðin,  sem  við  ætluðum  að  fara,  heitir  Finnudals- 
vegur.  Það  er  styzta  leið  til  Gráfeldseyrar.  Eiginlega  er 
það  ekki  skarð.  B-fjarðar  megin  er  langur  aðdragandi  að* 
fjallinu,  en  Grundarfjarðar-megin  er  farið  ofan  í  hömrum 
girtan  dalbotn  á  bak  við  hnúkinn  Gráfeld.  Þar  liggur 
sneiðingur  ofan  hamraílugin  og  heitir  Finnukleif,  en  dal- 
urinn  Finnudalur.  Finnukleif  er  illfær  vegur  og  mjög 
hættlegur ;  en  af  þvi  að  miklu  munar  á  vegalengd  er  hún 
mjög  tiðfarin.  Flestir,  sem  farist  hafa  á  fjallinu,  hafa 
einmitt  farist  þar.  Þeir  hafa  hrapað  úr  kleifinni  ofan 
fyrir  hamrana. 

Fyrst  lá  leið  okkur  út  með  B-firði.  Þá  var  þokan 
svo  dimm,  að  varla  sá  milli  landa  á  firðinum,  og  er  hann 
þó  ekki  nema  hluti  úr  mílu.  Miklar*,  leirroknar  hjarn- 
fannir  teygðust  eins  og  tungur  úr  fjöllunum  ofan  undir 
sjó.  Þokan  byrgði  efri  hluta  þeirra;  en  undan  tungu- 
broddunum  beljuðu  lækir,  sem  við  urðum  að  vaða.  Sumir 
voru  alt  að  þvi  í  mitti. 

Við  vorum  allir  fremur  léttfærir.  Allri  þungri  vuru; 
höfðum  við  komið  á  bátinn.  Þó  höfðum  við  Grrundfirð- 
ingarnir  ofurlítið  að  bera,  en  Baldvin  alls  ekkert. 

Lengi  gengum  við  hljóðir  hver  á  eftir  öðrum  eftir 
götuslóða,  sem  lá  út  með  firðinum.  Suddinn  úr  þokunni 
gerði  okkur  hélugráa  utan  og  smátt  og  smátt  gagndrepa. 
Nóttin  var  orðin  björt  fyrir  löngu;  þó  var  skuggsýnt^ 
vegna  þokunnar.  Drungablær  var  á  öllu  —  okkur  sjálf- 
um  lika. 


Gráfeldur.  291 

Á  einum  stað  þar  sem  við  settumst  niður  til  þess  að 
blása  mæðinni,  spurði  Baldvin  upp  úr  eins  manns  hljóði 
og  eins  og  út  i  loftið: 

—  Hvernig  var  Kleifin,  þegar  þið  komuð  yfir  f jallið  ? 
Einar  gamli  varð  fyrir  svörunum: 

—  Bölvuð !     Hún    var   bölvuð,    lagsmaður,    — 

eins  og  hún  er  vön  að  vera.   Það  var  gler-harka  i  henni^ 
hel . . .  inu  því  arna. 

—  Svoo! 

Einar  sagði  satt,  þótt  Baldvin  tryði  honum  varla. 
Það  voraði  seint  og  enn  var  lítið  farið  að  taka  úr  fjöU- 
unum.  Hamrabeltin  Grundarfjarðarmegin  i  fjallinu  voru 
að  visu  orðin  auð;  enda  voru  þau  móti  sól.  En  enn  þá 
lágu  svell  i  Finnukleif. 

—  Og  þú  ert  broddalaus,  maður!  bætti  Einar  við  og 
virti  Baldvin  fyrir  sér  frá  hvirfli  til  iija,  eins  og  hann 
efaðist  um,  að  hann  væri  með  öllum  mjalla. 

Við  Jónas  tókum  eftir  því,  að  Baldvin  þyktist  við  það, 
að  Einar  gamli  þ  ú  a  ð  i  hann.  Hann  þóttist  ekki  vera 
okkar  jafningi  —  enda  lítið  kunnugur  okkur.  En  Einar 
gamli  þúaði  alla. 

—  Og  staflaus  lika,  sagði  Baldvin  hæðnislega  og  rétti 
fram  kollótt  prik,  sem  hann  hafði  1  hendinni. 

Einari  gamla  varð  orðfall. 

—  Guð  hjálpi  þér,  aumingja  maður.  Þú  veizt  ekki 
hvað  það  er,  að  fara  hérna  yfir  fjöllin,  —  var  það  eina^ 
sem  hann  gat  stunið  upp. 

Baldvin  hló  kuldalega. 

Þó  var  það  auðséð  á  honum,  að  hann  fór  að  hugsa 
um,  hvernig  þetta  mundi  enda.  Hann  leit  út  undan  sér 
til  stafanna,  sem  við  höfðum.  Þeir  voru  sterklegir,  með 
stórum,  beittum  broddum,  og  mannbroddarnir  bundnir 
utan  um  stengurnar  fyrir  ofan  hendurnar.  Hann  vissi, 
að  við  þektum  fjöllin,  og  þó  fanst  okkur  svo  mikils  við 
þurfa.  Hann  vildi  ekki  láta  bera  á  því  —  en  hann  var 
samt  að  bera  þetta  saman  við  prikið  sitt. 

19* 


S92  Gráfeldur. 

—  Jæja,  við  reynum  að  hjálpa  þér  ofan  Kleifina  — 
hvernig  sem  við  förum  að  því.  Við  höfum  þurft  á  þvi 
að  halda  áður.  —  Er  þér  svimagjarnt? 

—  Nei  —  fari  það  kvolað. 

—  Og  kantu  að  ganga  á  annara  manna  fótum? 
Baldvin    rak   upp  stór  augu,    en  við  Jónas  fórum  að 

skelli-hlæja. 

Einar  gamli  fór  að  skýra  þetta  fyrir  honum.  Þegar 
þrir  voru  á  ferð  i  hálku  og  bratta  og  einn  var  brodda- 
laus,  þá  létu  hinir  tveir  hann  standa  á  ristunum  á  sér 
og  leiddu  hann  svo  á  milli  sin.  Kunnáttan  var  í  þvi 
fólgin,  að  bera  svo  til  fæturna,  að  hinum  yrði  það  sem 
minst  til  hindrunar.  Á  þennan  hátt  hafði  broddalausum 
mönnum  oft  orðið  komið  ofan  úr  Finnukleif,  þótt  svell 
væri  í  henni. 

Þetta  samtal  vakti  okkur  til  ofurlítillar  glaðværðar. 
Baldvin  tók  þátt  i  henni,  en  var  þó  eins  og  utan  við  sig. 
Eg  er  viss  um,  að  hann  heflr  dauð  langað  til  þess  að  snúa 
aftur,  en  fundist  það  lítilmannlegt. 

Það  glæddi  heldur  glaðværðina,  þegar  við  Einar  gamli 
fórum  að  kenna  Baldvin  að  »ganga  á  annara  manna  fót- 
um«  á  fyrstu  fönn,  sem  fyrir  okkur  varð. 

Jónas  gekk  á  eftir  okkur  og  skemti  sér  dátt  við  það, 
að  horfa  á  baksvipinn  á  okkur  og  göngulagið. 

Skömmu  siðar  beygðum  við  upp  frá  fjarðarströndinni 
—  upp  i  þokuna. 


Eg  kemst  ekki  hjá  því  að  lýsa  samferðamönnunum 
litið  eitt  nánar. 

Einar  gamla  póst  þekti  hvert  mannsbarn  þar  i  fjörð- 
tmum.  Það  var  gráhærður  ferða-öldungur,  gæðamaður 
og  meinleysingi.  Hann  var  ætið  á  ferð  yfir  fjöllin,  sýknt 
og  heilagt,  oftast  gangandi.  Þvi  að  auk  póstferðanna  var 
hann  sendimaður  allra,  sem  þurftu  á  honum  að  halda. 

Baldvin  var  undarlegur  fiökkufugl.  Hann  átti  hvergi 
lieima  og  timum  saman  vissi  enginn,  hvar  hann  var  niður 


Gráfeldur.  293 

kominn.  Stundum  var  hann  eiiendis.  Oft  hafði  hann 
áður  verið  að  smiðum  í  Grundarfirði,  og  nú  var  hann  á 
leið  þangað  til  þess  að  annast  húsbyggingu. 

Hann  var  hár  maður  vexti,  en  ekki  karlmannJegur, 
gekk  oftast  snyrtimannlega  til  fara,  með  hárið  vel  greitt 
og  efrivararskeggið  vel  strokið.  Andiitið  var  magurt  með 
djúpum  dráttum  og  hörundsliturinn  öskugrár.  Augun  lágu 
innarlega  og  voru  ódjörf  upplits;  allur  var  svipurinn 
háðskur,  undirhyggjulegur  og  nokkuð  blandinn.  Flestir 
sneiddu  heldur  hjá  honum;  enda  virtist  hann  viija  vera 
öUum  kunnugur  en  einskis  vinur. 

Það  orð  fór  af  13aldvin,  að  hann  væri  fjöllyndur  i 
ástamálum,  og  aldrei  hafði  hann  staðfest  ráð  sitt.  Hvar 
sem  hann  var  að  smíðum,  var  hann  við  kvenmann  kendm> 
og  það  var  leyndarmál,  sem  allir  vissu,  að  hann  hélt  við 
þessa  ekkju  í  B-firði,  sem  hann  hafði  verið  hjá  um  kvöldið. 

Jónas  var  piltur  rúmlega  tvitugur,  Ijós  á  hár,  skegg- 
laus  meö  hálf-barnslegt  andlit.  Hann  var  brúnabeina- 
mikill  og  nefstór,  en  mjög  varaþunnur  og  stóð  hakan 
fram.  Heldur  var  hann  KtiII  fyrir  mann  að  sjá  og  væskils- 
legur;  enda  lítt  harðnaður.  Bar  hann  að  þvi  leyti  menjar 
ills  uppeldis  og  skorts  i  æskunni. 

Við  Jónas  vorum  svo  gott  sem  uppalniogar  —  höfð- 
um  alist  upp  i  kotunum  við  Gráfeldseyri  og  jafnan  verið 
mjög  samrýndir.  Eg  var  einu  ári  eldri.  Eg  held,  að  eng- 
inn  hafi  þekt  hann  eins  vel  og  eg. 

Jónas  var  einn  af  þeim  niönnum,  sem  ekki  var  auð- 
gert  að  kynnast  i  fljótu  bragði.  Hann  var  feiminn  og 
ómannblendinn  og  kom  mörgum  heldur  kjánalega  fyrir. 
Þess  vegna  var  honum  oft  strítt  og  skapraunað.  Margir 
héldu,  að  haim  væri  einfeldningur.  Að  eins  örfáir  menn 
vissu  það,  að  gáfur  leyndust  hjá  honum.  Hann  var 
draumiyndur  og  hneigður  til  einveru  —  og  það  fór  frem- 
ur  vaxandi  — ,  kviklyndur,  en  þó  hverjum  manni  trygg- 
lyndari,  geðríkur  og  barnalega  viðkvæmur.  Hann  hafði 
mikla  raun  af  því,  hve  allur  þorri  manna  misskildi  hann. 
Og  heitasta  óskin  hans  held  eg  hafi  verið  sú,  að  vekja  á 


294  Gráfeldur. 

sér  eftirtekt  alniennings,  brjóta  allan  misskilning  á  bak 
aftur  og  afla  sér  orðstirs  og  frama  —  helzt  frægðar. 

Þetta  hafði  honum  tekist  að  e  i  n  u  leyti.  Hann  hafði 
nú  þegar  fengið  það  orð  á  sig,  að  hann  væri  langbeztur 
klettamaður  þar  i  fjörðunum  og  jafnvel  þótt  víðar  væri 
leitað.  Enginn  treysti  sér  til  að  leika  það  eftir,  sem  sagt 
var  og  sannað,  að  hann  hefði  gert. 

Konsúllinn  á  Gráfeldseyri  hafði  »uppdagað«  það  einu 
sinni  —  eins  og  það  var  kallað  á  konsúls-íslenzku  — ,  að 
Jónas  mundi  vera  til  annars  betur  fallinn  en  róa.  Hann 
þótti  linur  á  árinni.  Konsúllinn  gerði  hann  að  vikapilti 
sinum,  tók  hann  i  hús  sitt  og  lét  hann  hafa  létta  vinnu. 
Hann  lánaði  honum  einnig  bækur  og  studdi  námfýsi  hans. 
Oftast  var  Jónas  í  sendifei'ðum  yíir  fjöllin  —  því  konsúll- 
inn  þurfti  mikið  á  þeim  að  halda  — ,  og  þá  einn  á  ferð 
að  jafnaði.  Því  undi  hann  bezt.  Þá  fór  hann  alt  þvert 
og  endilangt,  klifraði  eins  og  köttur  upp  og  ofan  þver- 
hnýpt  flug  og  fór  alt  annað  en  mannaleiðir.  Með  þeim 
hætti  varð  hann  brátt  öllum  mönnum  fremri  í  kletta- 
göngum. 

Margt  bafði  Jónas  haft  í  hölðinu  viðvíkjandi  framtíð 
sinni.  Stu^dum  vildi  hann  komast  í  búðina  hjá  konsúln- 
um  og  verða  verslunarmaður,  stundum  vildi  liann  sigla 
og  framast,  stundum  vildi  hann  fara  í  Möðruvallaskólann 

—  eða  jafnvel  lærða  skólann.  Eg  vissi  hvað  honum  var, 
þótt  hann  segði  mér  það  aldrei.    Hann  vildi  verða  skáld 

—  hann  vissi  ekkert  hvað  hann  vildi  verða  annað  en 
það.  Allar  aðrar  fyiirætlanir  hans  voru  I  e  i  ð  i  r  að  því 
takmarki. 

Nú  var  hann  hættur  við  það  alt  saman  og  vildi  nú 
ekkert  annað  en  fara  —  að   g  i  f  t  a  &ig. 

Stúlkan  hét  Sigurlína  og  var  á  Gráfeldseyri.  Hún 
þótti  fremur  fríð  sýnum,  —  var  dökkhærð,  hvítleit  í  and- 
liti,  en  þó  nokkuð  feitlægin,  með  smáfeldan  andlitsskapnað. 
Augun  óprýddu  hana  helzt.  Þau  voru  lítil  og  þokuleg  — 
næstum  eins  og  stöðupollar,  og  brúnasvipurinn  var  fleðu- 
legur  og  nokkuð  tvíræður.    Hún  gekk  ætíð  þokkalega  til 


Gráfeldur.  295 

fara  og  var  mjög  innundir  i  heldri  húsunum  —  oft  tíma 
og  tima  þar  við  sauma  eða  annað  þess  háttar,  einkum 
lijá  konsúlnum.     Þar  hafði  Jónas  kynst  henni. 

Trúlofun  þeirra  Jónasar  og  Línu  hafði  farið  mjög 
leynt  um  veturinn,  svo  sárfáir  vissu  hana  enn.  Og  svo 
var  Jónas  dulur,  að  ekki  sagði  hann  mér  frá  þessu  fyr 
-en  eg  var  búinn  að  komast  að  þvi  og  lagði  að  honum.  — 
Ekki  líkaði  mér  ráðahagurinn  fyrir  Jónasar  hönd,  og  reyndi 
margsinnis  að  telja  honum  hughvarf,  þótt  það  yrði  árang- 
iirslaust.  —  Nú  var  eg  hættur  þvi  fyrir  löngu.  Mér  gazt 
ekki  að  Linu.  Eg  hafði  líka  ýmislegt  um  hana  heyrt, 
:sem  ekki  mælti  með  henni.  Hún  hafði  verið  nefnd  við 
karlmenn  oftar  en  einu  sinni  —  stundum  jafnvel  við 
norska  sjómenn.  Einhverjir  þóttust  líka  hafa  komist  að 
samdrætti  Baldvins  og  hennar,  siðast  þegar  hann  var  i 
firðinum.  Alt  þetta  sagði  eg  Jónasi,  en  hann  tók  mér 
það  illa  upp.  Eg  sá  þá,  að  ástin  hafði  blindað  hann  og 
•engin  von  var  um  björg  framar.  Þess  vegna  hætti  eg  að 
-aftra  honum,  en  ásetti  mér  að  reynast  honum  eins  og 
vinur,  hvað  sem  i  skærist. 

Lakast  af  þessu  öllu  var  það,  að  eg  var  viss  um,  að 
Línu  var  engin  alvara.  Hún  hafði  tekið  ást  Jónasar  um 
veturinn  vegna  þess  að  hana  vantaði  annan,  sem  henni 
likaði  betur.  En  ætlaði  sér  að  losast  við  hann,  áður  en 
-of  langt  væri  farið.  Þetta  hafði  eg  ráðið  af  því,  að  alt 
af  hafði  það  staðið  til,  að  þau  opinberuðu  trúlofunina,  eii 
alt  af  dregist,  —  og  það  var  henni  að  kenna.  Fyrst  átti 
.að  gera  það  á  afmæli  Jónasar  snemma  á  góu,  þá  á  pásk- 
unum,  þá  á  sumardaginn  fyrsta,  og  nú  var  komið  að 
hvítasunnu.     Nú  átti  að  verða  af  því. 

Þetta  lá  þungt  á  mér  Jónasar  vegna,  þvi  að  eg  vissi, 
-að  hann  unni  henni  heitt  og  treysti  henni  að  fullu. 


Hærra,    hærra   með    hverju    spori.     öll  auð  jörð  var 
2)rotin    og    við    gengum    á   gömlum,    marg-samanlömdum 


296  aráfeldar. 

hjarnfönnum.  Sorti  í  þokunni  að  baki  okkar  benti  á,  hvar 
fjörðurinn  lá. 

Leiðin  lá  upp  marga  bratta  hjalla,  en  á  milli  þeirra 
voru  snjóþaktir  íiáar.  Gamlir  harðsporar  á  fönnunum 
sýndu  stefnuna.  Klettarnir  í  hjallabrúnunum  voru  það 
eina,  sem  stóð  upp  úr  snjónum.  Þegar  við  nálguðumst 
þá  i  þokunni,  var  eins  og  stórar,  svartar  skepnur  kæmu 
á  móti  okkur. 

Færðin  var  hálf-ill.  Þess  vegna  tókum  við  upp  þann 
hátt,  sem  algengur  er  á  ferðum  yfir  fjöllin  þegar  ófærð 
er,  að  við  gengum  á  undan  til  skiftis.  Hinir,  sem  á  eftir 
gengu,  notuðu  þá  slóðina. 

Fyrsta  áfangann  gekk  Einar  gamli  á  undan  og  Bald- 
vin  næstur  honum.  Við  Jónas  hægðum  á  okkur  og  dróg- 
umst  ofurlítið  aftur  úr.  —  Það  var  hálf-skoplegt  að  sjá  á 
eftir  þeim.  Einar  var  lágur  vexti  og  stuttstígur,  en  tritl- 
aði  áfram  ótt  og  títt;  Baldvin  langur,  klæddur  næstum. 
skósiðri  regnkápu  —  flík,  sem  við  hinir  höfðum  ekki 
mikið  af  að  segja  —  og  hefði  helzt  viljað  stíga  yfir 
annað  hvert  spor  Einars.  En  það  skoplegasta  af  öllu  var 
að  sjá,  hve  ólundarlegur  hann  var  á  baksvipinn,  einkum 
eftir  að  þeir  voru  orðnir  einir,  hann  og  Einar.  Hann 
þóttist  vansæmdur  af  föruneytinu. 

Það  lá  óvenju-vel  á  .Jónasi.  Anægjan  skein  út  úr 
andlitinu  á  honum.  Eg  sá  það  vel,  að  hann  bjó  yfir  ein- 
hverju,  sem  hann  vildi  segja  við  mig.  Við  vorum  þvi 
samtaka  i  því,  að  hægja  á  okkur  enn  meira.  Þegar  við 
vorum  orðnir  svo  langt  á  eftir,  að  hinir  gátu  ekki  heyrt 
tii  okkar,  mælti  hann: 

—  Nú  kemur  fyrsta  kvæðið  mitt  á  prent  i  dag. 

—  Eg  óska  til  hamingju!  —  Er  þaö  »Grráfeldur«  ? 

—  Já,  það  er  »Gráfeldur«.  Hann  á  að  koma  út  í 
»Mjölni«. 

»Mjölnir«  var  blað  Grundfirðinga,  gefið  út  á  Gráfelds- 
eyri. 

—  Er  langt  síðan  þú  sýndir  ritstjóranum  hann? 

—  Nei  —  nokkrir  dagar. 


Gráfeldur.  297 

—  Og  hann  lét  vel  yfir  — ? 

—  Já.  Hann  kvartaði  að  vísu  um  rúmleysi  i  blaðinu. 
Annars   held  eg  að  hann  hefði  tekið  hann  i  síðasta  blað 

—  Sjáum  til. 

—  Svo  hitti  eg  hann  aftur,  og  bað  hann  endilega  að 
taka  hann  i  blaðið,  sem  kæmi  út  um  hvitasunnuna. 

—  Og  hann  ætlar  að  gera  það? 

—  Já,  það  er  eg  viss  um. 

—  Spurði  hann  ekki  um  ástæöuna?  spurði  eg  og  leit 
brosandi  framan  i  Jónas. 

—  Nei.  —  En  hann  var  skolli  kendur. 

Jónas  var  svo  barnalega  giaður  yfir  þessu,  að  eg  gat 
ekki  annað  en  samglaðst  honum.  En  sú  hamingja,  sem 
morgundagurinn  átti  að  færa  honum!  Fyrst  trúlofunina, 
og  svo  kvæðið  i  ofanálag! 

Eg  kannaðist  við  kvæ.ðið  »GráfeId«,  þvi  Jónas  hafði 
oftar  en  einu  sinni  þulið  það  yfir  mér.  Það  var  um  tind- 
inn  upp  af  Gráfeldseyri,  æskuvin  okkar  beggja.  Það  var 
liðlega  rímað  og  stórlýtalaust ;  en  raunar  var  það  ekki 
annað  en  kvæði  Kristjáns  Jónssonar  um  Dettifoss  snúið 
upp  á  Gráfeld.  Bragarhátturinn  var  sá  sami  og  hugsunin 
nauða  lik.  Efnið  var  ástar-  og  aðdáunargæla  til  f jallsins. 
En  niðurlag  kvæðisins  var  brennandi  bæn  til  vætta  þeirra^ 
sem  Gráfeld  bygðu,  að  þær  gæfu  honum  að  kvæðislaun- 
um  það,  sem  þær    sæju    honum    fyrir    beztu. 

—  En  hvernig  gekk  þér  hjá  gullsmiðinum?  spurði 
eg  eftir  dálitla  þögn. 

—  Vel.  Eg  stóð  yfir  karl-skrattanura  þangað  til  Iiann 
var  búinn.     Var  ykkur  ekki  farið  að  leiðast? 

—  Oo,  nokkuð  svo.  Einar  gamli  var  farinn  að 
»syndga«.  —  En  Baldvin  var  á  vísum  stað,  þar  sem  vel 
fór  um  hann!  —  Þú  hefir  þá  fengið  hringana. 

—  Já,  þeir  er^  hérna.  —  Hann  seildist  ofan  i  vestis- 
vasa  sinn  og  tók  þar  upp  ofurlítinn  silkipappírs-böggul 
og  sýndi  mér.     Þar  mótaði  skýrt  fyrir  tveim  hringura. 

—  Er  grafið  innan  i  þá? 


298  Gráfeldur. 

—  Já.  —  »Jónas  þinn«  í  öðrum,  en  »Lína  þín«  í 
iinum..  —  Það  var  einmitt  þ  a  ð,  sem  tafði. 

—  Svo  nú  er  það  alvara? 
Jónas  brosti  drýgindalega. 

—  Já,  n  ú  er  það  alvara. 

Eftir  örlitla  þögn  sagði  eg  ofurlítið  kiminn: 

—  En  hvað  heldurðu  að  Baldvin  sé  að  fara? 

Þetta  glappaðist  fram  úr  mér,  og  eg  dauð-sá  eftir 
að  hafa  sagt  það,  einkum  þegar  eg  sá,  hver  áhrif  það 
hafði. 

—  Baldvin  —  ha,  —  sagði  Jónas  og  góndi  framan 
i  mig,  eins  og  hann  skildi  ekki,  hvað  Baldvin  kæmi 
þessu  við. 

—  Jú,  hann  ætlar  víst  að  fara  að  smiða  þarna  í  firð- 
inum  einhverstaðar,  núna  upp  úr  hátíðinni,  sagði  eg 
eins  og  til  þess  að  leiða  athygii  hans  afvega. 

En  það  stoðaði  ekkert.  Jónas  heyrði  það  ekki.  Hann 
var  orðinn  dapur  í  bragði  og  hugsandi. 

Eftir  þetta  var  eins  og  þyrmdi  yfir  hann.  Eg  gat 
varla  togað  orð  úr  honum. 

Eg  fór  að  verða  hálf-smeykur  um,  að  hann  hefði 
ratað  á  sömu  grunsemdir,  eins  og  þær,  er  mér  höfðu  gert 
órótt  i  skapi,  síðan  Baldvin  vildi  fá  að  verða  okkur  sam- 
ferða. 

Eg  þóttist  þá  sem  sé  skilja,  hvernig  i  öllu  þessu  lægi. 
Lina  mundi  hafa  staðið  i  bréfasambandi  við  Baldvin  um 
veturinn,  þótt  litið  bæri  á.  Þess  vegna  hetði  hún  dregið 
það  á  langinn,  að  þau  Jónas  opinbcruðu  trúlofunina.  Nú 
loksins,  þegar  hún  átti  von  á  honum,  hefði  hún  gefið  eftir 
en  ætlaði  honum  að  verða  komnum  áður  en  þetta  kæmist 
i  framkvæmd.  Hún  treysti  sér  tæplega  til  þess,  að  standa 
ein  á  meðan  hún  væri  að  losa  sig  við  Jónas;  ef  til  vill 
yrði  það  ekki  svo  næsta  auðvelt.  Þá  ætlaði  hún  að  standa 
i  skjóli  Baldvins  á  meðan.  Þess  vegna  þurfti  hann  að  ná 
þangað  fyrir  hvítasunnuna.  Ef  til  vill  hefir  hann  vitað 
um  erindi  Jónasar  hjá  gullsmiðinum,  og  þess  vegna  ekki 
viljað  hleypa  honum  á  undan  sér  til  Grundarfjarðar. 


Gráfeldur.  299 

Auðvitað  var  þetta  alt  saman  heilaspuni  úr  mér,  og 
varla  gat  eg  annað  veifið  trúað  Linu  til  annars  eins  svik- 
ræðis.  En  þetta  styrktist  þó  fremur  við  það  kapp,  sem 
Ealdvin  lagði  á  það,  að  verða  okkur  —  einmitt  o  k  k  u  r 
—  samferða. 

Á  einni    iijallabrúninni    settumst  við  niður   til 

þess  að  hvíla  okkur.  Fyrst  voru  að  eins  töluð  orð  og 
orð  á  stangii.  Svo  fór  að  lifna  yfir  samtalinu  og  hneigð- 
ist  það  að  háum  og  fögrum  fjöllura. 

Við  Grundfirðingarnir  vorum  allir  sammála  um  það, 
að  Gráfeldur  væri  hæsti  og  fegursti  tindurinn  þar  nærlendis 
'Og  ætti  fáa  lika  sina,  jafnvel  á  öllu  landinu. 

Jónas  hélt  þessari  skoðun  fast  fram.  Einar  studdi 
liana  rækilega. 

Baldvin  hafði  víða  farið  og  margt  séð.  Þar  á  meðal 
Herðibreið.  Hann  taldi  hana  bera  langt  af  íslenzkum 
fjöUum  að  fegurð  cg  tign,  en  gerði  lítið  úr  fjöllunum 
okkar  —  Gráfeldi  lika. 

—  Enda  hefir  enginn  komist  upp  á  Herðibreið,  bætti 
hann  við. 

—  Menn  leika  sér  nú  ekki  að  þvi  heldur,  að  fara 
upp  á  Gráfeld  þar  sem  hann  er  hæstur  og  brattastur  — 
beint  upp  af  Eyrinni,  mælti  Einar. 

—  Ekki  kannske  beint  upp  af  Eyrinni,  mælti  Bald- 
vin.  —  En  af  hinum  fjöllunum 

—  Þ  a  ð  vita  allir.     Það  er  engin  frægð. 

Nú  fóru  þeir  að  þrátta  um  það,  hvort  Gráfeldur  mundi 
vera  kleifur  beint  upp  af  Eyrinni.  Einar  og  Baldvin  voru 
nú  orðnir  sammála  um  það,  að  það  mundi  alls  ekki  vera. 

Eg  lagði  fátt  til  málanna.  Eg  vissi,  að  það  hafði 
lengi  vakað  fyrir  Jónasi  að  reyna  slíka  þraut.  Og  fyrir 
honum  var  það  hámark  allra  klettaþrauta,  sem  hægt  væri 
að  finna  í  þessum  landshluta,  að  fara  beint  upp  Gráfeld 
að  framan,  þar  sem  hann  var  brattastur. 

Þeir  voru  farnir  að  verða  dálítið  ákafir. 

—  Eg  hefði  gaman  af  að  reyna  þetta  einhverntima, 
sagði  Jónas. 


300  Gráfeldur. 

—  Jkj  Jónas  litli  er  sleipur,  sagði  Einar.  Eg  heíí 
séð  hann  fara  það,  sem  eg  hélt  aö  hverri  skepnu  væri 
ófært  nema  fuglinum  fljúgandi.  Ef  h  a  n  n  getur  ekki 
klifrað  upp  Gráfeld,  þá  getur  enginn  það. 

—  Eg  hefði  gaman  af  að  reyna  það  einhverntima. 
mælti  Jónas  aftur  dálitið  drýgindalega. 

—  Þér  eruð  kannske  ekki  frá  þvi^  að  þér  gætuð  það^ 
sagði  Baldvin  ísmeygilega  og  deplaði  augunum  til  okkar 
hinna. 

Jónas  leit  ekki  upp. 

—  Upp  skyldi  eg!  —  Hvernig  sem  raér  gengi  að 
komast  ofan  aftur. 

Baldvin  rak  upp  háan  hæðnishlátur,  svo  það  berg- 
málaði  úti  i  þokunni. 

—  Ha-ha-hæ !  Heyr  á  endemi !  —  Nei,  heyrið  þér  nú. 
Hvað  mikið  sem  þér  gortið,  þá  skal  eg  veðja  hausnum  á 
mér  að  þér  farið  ekki  upp  Gráfeld  beint  upp  af  Eyrinniy 
og    þaðan    af    siður    ofan. 

Jónas  leit  hvast  á  hann  og  það  var  eins  og  leiftri 
brygði  fyrir  í  augunum.     Svo  sótroðnaði  hann  í  framan. 

Astfangnir  menn  eru  næmir  fyrir,  þegar  snert  er  við 
sæmd  þeiira.  Einhverntíma  hefði  Jónas  ekki  tékið  sér 
annað  eins  og  þetta  nærri.  En  nú  sá  eg  vel,  að  hann 
beit  á  jaxlinn  til  þess  að  gráta  ekki.  Sæmdin  var  ekki 
hans  eins,  heldur  lika  stúlku  þeirrar  sem  hann  unni. 
Hver  niðrun,  sem  honum  var  gerð,  var  h  e  n  n  i  gerð 
óbeinhnis.  Átti  li  ú  n  að  lifa  við  þá  skapraun,  að  manns- 
efnið  hennar  væri  talinn  gortari  og  ekki  neitt  i  neinu  — 
jafnvel  sneiddur  þeim  heiðri,  sem  hann  þó  hefði  hlotið 
almenna  viðurkenningu  fyrir?  —  Ollum  átti  hann  að  vera 
lélegri.  Ekkert  átti  hanii  að  geta  —  ekki  einu  sinni  það 
sem  hann  þ  ó  1 1  i  s  t  geta  öðrum  fremur.  —  í  e  n  g  u 
hafði  hún  sóma  af  honum.  Og  s  a  m  t  gerði  hann  kröfu 
til  ástar  frá  hennar  hálfu. 

Samtalið  féll  niður  með  öllu.  Við  Einar  sögðum  ekk- 
ert  heldur.  Þar  sem  mönnum  hefir  sinnast,  finst  hinum^ 
sem    hjá    eru    staddir,    eldfim   efni   liggja   falin,   sem  lítið 


Gráfeldur.  301 

ógætnisorð  getur  hleypt  í  bál  og  brand.  Þess  vegna  er 
hættuminst  að  þegja. 

Þetta  hvitgráa  myrkur  umhverfis  okkur  hafði  lika 
einhver  sljóvandi  áhrif  á  okkur  alla,  gerði  okkur  við- 
kvæma  og  eins  og  hálf-hrædda  og  hikandi.  Ekkert  veður 
er  jafn-þreytandi  eins  og  þokan. 

Rétt  á  eftir  fengum  við  annað  til  að  hugsa  um. 

Á  meðan  við  þögðum,  heyrðum  við  undarlega  suðu 
út  í  þokunni,  eins  og  rokkur  væri  þeyttur. 

—  Hvað  er  þetta?  spurði  eg. 

—  Þei-þei  —  sagði  Einar  gamli  lágt  og  bandaði  með 
hendinni. 

Við  héldum  niðri  í  okkur  andanum  og  hlustuðum. 
Rokkþyturinn  heyrðist  aftur  og  var  nú  skýrari  en  áður. 
Þó  gátum  við  ekki  heyrt  úr  hvaða  átt  hann  kom.  Líkast 
var  þvi;  að  þetta  kæmi  úr  öllum  áttum  í  einu. 

Svo  þagnaði  það  í  einni  svipan.  Byrjaði  aftur,  heyrð- 
ist  litla  stund  og  þagnaði  svo  að  fullu. 

—  0,  fari  hún  bölvuð !  sagði  Einar  gamli  og  varpaði 
mæðilega  öndinni. 

—  Hver  þá? 

—  H  ú  n  er  þá  á  ferðinni  núna. 

—  Hverþá? 

Við  lögðum  að  Einari  að  segja  okkur,  hvað  hann  ætti 
við.  Hann  var  tregur,  en  lét  þó  til  leiðast.  En  það  var 
auðséð,  að  þetta  hafði  mikil  áhrif  á  hann. 

—  Það  er  sagt,  mælti  hann,  að  hér  hafi  einu  sinni 
kvenmaður  orðið  úti  með  rokk  á  bakinu.  Hún  kvað 
stundum  vera  hér  á  sveimi  með  rokkinn  sinn,  og  þeytir 
hann  hart.  Sumir  þykjast  jafnvel  hafa  séð  hana.  —  En 
æfinlega,  þegar  hún  gerir  vart  við  sig,  er  einhver  feigur 
i  förinni. 

Það  varð  dauðaþögn. 

—  Eg  hefi  einu  sinni  heyrt  til  hennar  áður.  Það  var 
i  dimmviðri  eins  og  núna. 

—  Og  bar  þá  nokkuð  til  tiðinda?  spurði  eg. 


302  Grráfeldur. 

—  Já,  —  það  var  þegar  Sigraundur  sálugi  hrapaði  i 
Fiimukleif. 

—  Hvernig  atvikaðist  það? 

—  Það  var  svell  i  KJeifinni,  eins  og  oftar.  Hann 
hafði  bæði  staf  og  brodda,  en  kunni  hvorugu  að  beita. 
En  ekki  var  við  það  komandi,  að  við  mættum  leiða  hann,. 
heldur  gekk  hann  á  eftir  okkur.  Svo  svimaði  hann,  ein- 
mitt  þar  sem  verst  gegndi.  Við  sáum  hann  hendast  fram 
af  hverjum  stallinum  eftir  annan  og  taka  löng  loftköst  á 
milli.  Loks  hvarf  hann  i  sandskrið  og  grjótreyk.  — 
Undir  eins  á  eftir  fanst  hann  þar  neðan  undir. 

—  Dauður ? 

—  Dauður  —  !  Biddu  fyrir  þér !  —  AUur  höggvinn 
sundur. 

Það  sló  óhug  á  okkur  við  þessa  sögu.  Líklega  höfum 
við  Grundfirðingarnir  hugsað  allir  það  sama,  þvi  við  lit- 
um  allir  samtímis  á  Baldvin. 

Eg  verð  að  játa  það,  að  þótt  mér  geðjaðist  ekki  að^ 
Baldvin,  þá  langaði  mig  þó  ekki  til  þess  að  sjá  á  eftir 
honum  fram  af  Finnukleif,  fyrst  hann  var  i  för  meb 
okkur. 

Baldvin  leit  ekki  upp,  en  var  orðinn  nábleikur  í 
framan. 


Næsta  áfanga  átti  Jónas  að  »troða  fyrir«.  Eg  gekk 
næstur  honum  i  slóðinni. 

Þá  gekk  Jónas  svo  hart,  að  eg  átti  fult  í  fangi  að 
fylgja  honum  eftir.  Þeir  Einar  og  Baldvin  drógust 
aftur  úr. 

Við  töluðum  ekki  orð  saman. 

Eg  var  að  hugsa  um  það,  hvað  úr  aumingja  Jónasi 
mundi  verða,  ef  grunur  minn  reyndist  réttur  og  Lina 
ætlaði  að  svikja  hann.  Eg  sár-kveið  fyrir  þvi.  Eg  vissi,. 
að  hann  mundi  verða  hamstola  af  harmi.  Ef  til  vill 
mundi  hann  leita  á  að  fyrirfara  sér.  Ef  til  vill  mundi 
hann   missa   vitið,    svo  það  þyrfti  að  halda  honum,  eða 


Gráfeldur.  303 

hann  fengi  taugateygjur.  Að  minsta  kosti  mundi  hann  ekki 
geta  sofið.  —  Eg  ásetti  mér  að  skiija  ekki  við  hann  i 
slikum  raunum,  vaka  yfir  honum  og  vera  hjá  honum, 
passa  hann  eins  og  barn  og  reyna  að  hughreysta  hann. 
En  eg  kveið  fyrir  þvi. 

Á  næstu  hjallabrún  fieygði  Jónas  sér  niður.  Hana 
var  fölur  i  framan  og  þungbúinn,  en  sagði  ekkert. 

—  Er  þér  ilt,  Jónas? 
Hann  svaraði  dræmt: 

—  Já,  hálf-ilt  i  höfðinu. 

Af  þeirri  þekkingu,  sem  eg  hafði  af  Jónasi,  þóttist 
eg  vita,  að  honum  væri  meira  en  »hálfilt»,  fyrst  hann 
kvartaði. 

Þegar  hinir  náðu  okkur,  sagði  eg  þeim  frá  þvi,  að 
Jónas  væri  orðinn  veikur.  Hann  bar  ekki  á  móti  þvi  og 
okkur  leizt  öllum  svo  á  hann,  að  hann  h  1  y  t  i  að  vera 
veikur. 

Nú  var  farið  að  ráðgast  um,  hvað  gera  skyldi.  Þa6 
var  óráðlegt  að  leggja  á  fjallið  með  veikan  mann,  en 
enn  þá  skamt  ofan  í  B-fjörð. 

Okkur  kom  þvi  saman  um  það,  að  bezt  væri  að  Jónas- 
sneri  aftur  og  reyndi  að  ná  i  bátinn.  Hann  hlaut  að  sjá 
til  hans  út  með  ströndinni  og  geta  kallað  til  hana  —  ef 
hann  yrði  þá  lagður  á  stað. 

Svo  var  þetta  borið  undir  Jónas. 

Það  furðaði  mig  þ  á,  hve  fyrirhafnarlítið  hann  félst 
á  það.  Eg  bauðst  til  að  fylgja  honum,  en  nærri  þvi  var 
ekki  komandi. 

Svo  stóð  hann  upp  hægt  og  seint,  strauk  ennið^ 
kvaddi  okkur  og  lagði  á  stað  ofan  eftir. 

En  þegar  hann  var  kominn  fáein  skref  frá  okkur 
kallaði  Baldvin  til  hans: 

—  Góði  Jónas  —  lánið  þér  mér  stafinn  yðar  og 
broddana ! 

Eg  get  ekki  gleymt  fyrirlitningarsvipnum  á  Jónasiy 
þegar  hann  sneri  aftur  og  rétti  Baldvin  stafinn  og  brodd- 
ana,  en  tók  við  prikinu  hans  í  staðinn. 


^  Gráfeldur. 

Svo    hvarf    hann    út   í   þokuna    —    en    við    héldum 
áfram. 


Fögur  eru  fjöllin. 

Fögur  þykja  þau  farmönnum,  þegar  þau  gnæfa  »geisl- 
um  merluð«  upp  úr  hafþokunni  og  lýsa  leið  til  stranda. 

Fögur  eru  þau  heiman  úr  héraði,  þegar  þau  skifta 
blæ  og  bláma  eftir  því  sem  eyktir  líða;  og  sýna  mönnum 
hvað  sól  er  gengin. 

Fögur  eru  þau  i  fyrstu  snjóum,  þegar  þau  standa  i 
öklasíðum  »hvítaváðum«,  eins  og  ný-skirðir  víkingar.  — 
Og  fögur  eru  þau  i  fyrstu  leysingum,  þegar  mjallstakkur- 
inn  rifnar  utan  af  þeim  og  þau  birtast  aftur,  heiðblá  og 
forneskjuleg.  —  — 

En  fegurst  og  kærust  eru  þau  öllum  þeim,  sem  alist 
hafa  upp  við  rætur  þeirra. 

Hvert  gil;  hver  hnúkur,  hvert  hamrabelti,  hver 
skuggi  og  dráttur  í  hinum  mikla  svip^  brennir  sig  fastan 
í  meðvitund  þeirra  og  máist  þar  aldrei. 

Ottaslegnir  horfa  þeir  á  þau,  meðan  þeir  eru  á  barns- 
aldri.  Þeim  ógnar  hrikasvipurinn.  En  þeir  læra  snemma 
að  horfa  hátt  og  hugsa  hátt.  Fjallið  þeirra  stendur  þeim 
ögrandi  fyrir  augum  með  erfiðleika,  sem  sýnast  óvinnandi. 

En  smátt  og  smátt  vaxa  þeir  yfir  ófærurnar.  Mikil 
er  gleðin,  þegar  þeir  komast  upp  á  lægsta  hamrahjallann. 
Ári  seinna  komast  þeir  upp  á  þann  næsta  þar  fyrir  ofan. 
Hugrekkið  vex  með  hverjum  nýjum  sigri.  Óttinn  minkar, 
en  að  sama  skapi  verður  þeim  fjallið  hjartfólgnara.  Loks 
hafa  þeir  ekki  ró  í  beinum  sínum,  fyr  en  þeir  komast 
upp  á  tindinn. 

Margir  ná  tindinum  —  áður  en  þeir  vaxa  frá  æsku- 
þrá  sinni  og  hugsjónum,    eða   trénast  upp  í  brauðstritinu. 

En  þau  áhrif!     Þau  eru  ógleymanleg. 

Alt  það,  sem  þeir  höfðu  hugsað  sér,  að  fyrir  þá  mundi 
bera  þar  uppi,  verður  fánýtt  í  samanburði  við  það  sem 
;ber  fyrir  þá.    Aldrei  höfðu  þeir  haft  grun  um  slíkt  víð- 


Gráfeldur.  ^O^. 

sýDÍ,  aldrei  um  jafn  bláan  og  hreinan  himin,  aldrei  um 
jafn  víðáttumikinn  hafflöt,  aldrei  um  það,  hvernig  skýia 
voru  á  bakið.  Loftið  er  léttara  og  tærara,  en  þeir  höfðu 
nokkurn  tima  áður  þekt.  Allir  fjarlægir  tindar  sýnast 
komnir  miklu  nær.  Hvert  sem  litið  er,  blasir  við  nýr 
heimur.  —  Sálin  verður  sem  magnþrota  af  undrun.  Með- 
vitundin  þarf  að  þenjast  út  til  þess  að  rúma  hina  nýju 
mynd  —  likt  og  lungu  barnsins  þenjast  út  við  hinn  fyrsta 
andardrátt  og  tæmast  aldrei  framar.  —  Slíkur  vöxtur 
veldur  sælublöndnum  sársauka.  Menn  þurfa  að  bera 
myndina  i  brjósti  sér  heim  til  sin,  vaka  yíir  henni, 
dreyma  um  hana,  njóta  hennar  i  endurminningunni  —  og 
koma  svo  aftur.  Þá  sannfærast  þeir  um,  að  þeir  hafa 
ekki  séð  alt  —  langt  frá.  Það  stærsta  hafa  þeir  séð,  en 
ekki  það  smæsta,  heildina  en  ekki  hið  einstaka.  Hinn 
mikli  sjóndeildarhringur  á  nóg  eftir  til  næsta  dags. 

Þannig  hafði  það  gengið  okkur  Jónasi.  En  sá  var 
munurinn,  að  eg  lét  staðar  numið  en  hann  hélt  áfram. 
Hann  vildi  kanna  fjöllin  til  fuUs,  njóta  alls,  sem  þau  ættu 
og  yfirstíga  þau  með  öllu.  Hann  var  ekki  i  rónni  með- 
an  n  0  k  k  u  ö  var  eftir  óséð  eða  n  o  k  k  u  r  þraut  eftir 
óunnin. 

Þess  vegna  hugsaði  hann  nú  varla  um  annað  en 
Gráfeld. 

Aldrei  gleymi  eg  þeim  morgni,  þegar  við  stóðum  á 
^gginni  uppi  yíir  Finnukleif  i  þetta  skifti.  Þá  vorum  við 
komnir  upp  úr  þokunni.  Við  stóðum  allir  hljóðir  stundar- 
korn  og  nutum  náttúrufegurðarinnar. 

Sólin  var  komin  all-hátt  á  loft.  Himininn  var  dimm- 
lílár  með  þunnum,  hvítum  klósigum  til  og  frá.  Veðrið 
var  kyrt. 

Til  beggja  handa  lá  þokan  eins  og  mjallhvítur  baðm- 
iillarsjór.  og  klauf  sig  um  tindana.  Hún  ólgaði  upp  með 
hægð  og  seig  aftur  niður  eins  og  eitthvað  hreyfðist  undir 
henni.  Yfir  miðjum  Grundarfirði  kom  módökk  rák  upp  á 
yfirborð    hennar   og   skifti   henni  i  tvent  á  löngum  kafla. 


806  (xráfeldTir. 

Það  var  reykur  upp  úr  gufuskipi,  sem  var  að  fálma  sig" 
út  úr  íirðinum. 

Gráfeldur  var  rétt  hjá  okkur  og  sneri  að  okkur  hnakk- 
anum.  Finnudalsbotninn  var  á  milli,  kolsvartur  og  hrika- 
legur.  Hnakkinn  á  Gráfeldi  var  breiður  og  tröllslegur; 
sólin  glampaði  á  spegilskygðar  fannirnar.  Ennið  horfði 
fram  að  íirðinum.  Það  var  hátt  og  hvast  og  svipurinn 
úfinn.  Fjallið  liktist  afskaplegu  finngálkni,  sem  stæði  hálft 
fram  úr  fjallgarðinum.  Asýndin  horfði  beint  við  sólu,  en 
hrammarnir  teygðust  út  i  þokukafið. 

Hamrabeltin  í  Gráfeldi  voru  öll  auð,  en  fannir  í  skrið- 
unum  fyrir  neðan  þau  alt  í  kring. 

I  slíkum  himinljóma,  sem  þarna  var  uppi,  dofnar 
hræðslan  og  hjátrúin.  Mér  er  sem  eg  sjái  framan  í  okk- 
ur,  hefðum  við  þá  verið  mintir  á  »rokkþytinn«  niðri  í 
þokunni  og  það  sem  við  hugsuðum  þar! 

Svo  lögðum  við  ofan  i  Finnukleif.  Við  Einar  létum 
Baldvin  ganga  á  niilli  okkar.  Einar  átti  að  sýna  honum 
hvar  fara  skyldi;  eg  átti  að  gripa  i  hann,  ef  hann  ætlaði 
að  hrapa.  Baldvin  skalf  á  beinunum  þegar  hann  lagði 
ofan  i  Kleifina,  en  reyndi  þó  að  harka  af  sér  hræðsluna. 
Eftir  nokkur  skref  var  hann  orðinn  öruggur  og  ófeilinn,- 
og  lék  þá  við  hvern  sinn  fingur.  —  Alt  gekk  slysalaust 
ofan  Kleifina,  og  þá  vorum  við  úr  allri  hættu. 

Um  venjulegan  fótaferðartima  komum  við  ofan  á 
Gráfeldseyri. 

—  —  Grunur  minn  reyndist  réttur.  Baldvin  var 
varla  fyr  komin  á  Eyrina,  en  Lina  var  komin  i  fangið  á 
honum. 

Eg  gekk^upp  í  loftherbergi  Jónasar  í  húsi  konsúlsins. 
Það  stóð  heima  —  þar  lá  uppsagnarbréfið  á  borðinu. 

»M3olnir«  kom  út  um  daginn,  en  kvæði  Jónasar  var 
ekki  í  honum.     Þar  biðu  hans  önnur  vonbrigði. 

Eg  beið  með  óþreyju  eftir  því  að  báturinn  kæmi,  sem 
von  var  á  Jónasi  á.  Hann  kom  ekki  fyr  en  eftir  hátta- 
tíma  um  kvöldið  —  en  Jónas  var  ekki  á  honum. 

Skipverjar  vissu  ekkert  um  hann. 


Gráfeldur.  307 

Menn  komu  yfir  fjallið  um  kvöldið.  Þeir  vissu  ekk- 
ert  um  Jónas  heldur. 

Hátiðin  leið  og  Jónas  kom  ekki. 

Þá  sendi  konsúUinn  yfir  fjallið  til  þess  að  spyrja  um 
hann.  Það  varð  árangurslaust.  Jónas  hafði  hvergi  komið 
til  bæja  i  B-firði. 

Mönnum  var  safnað  til  að  leita  að  honum. 

Við  Einar  gamli  póstur  vorum  báðir  i  leitinni.  Eg 
stakk  þá  upp  á  þvi  við  Einar,  að  við  skyldura  ganga 
upp  að  Gráfeldi.  Þá  voru  farnar  að  vakna  hjá  mér  grun- 
semdir.  Við  urðum  hvort  sem  var  að  leita  jafnt  óliklega 
sem  liklega. 

Við  gerðum  þetta. 

Þegar  við  komum  upp  á  hólahjallana  fyrir  ofan  Eyr- 
ina  og  fjallið  blasti  alt  við  okkur,  tókum  við  eftir  ein- 
kennilegum  rákum  ofan  fönnina  á  einum  stað,  sem  þó 
enduðu  á  henni  miðri. 

Þessar  rákir  gátu  varla  verið  eftir  grjóthrun. 

Þangað  fórum  við.  Þar  fundum  við  Jónas  i  urðinni 
fyrir  neðan  fönnina.  Gat  var  á  höfðinu,  en  likið  annars 
litið  skaddað.  — 

Það  var  eins  og  sagan  væri  skrifuð  á  fönnina. 

Hann  hafði  komist  heilu  og  höldnu  ofan  alla  hamr- 
ana.  En  fönnin  neðan  undir  þeim  var  hörð  og  snarbrött. 
Þá  vantaði  hann  bæ-ði  staf  og  brodda  til  þess  að  komast 
hana  ofan. 

Hann  hafði  þá  tekið  það  ráð,  sem  algengt  er  þar  k 
ferðum  um  fjöUin.  Prikið  hafði  hann  sett  i  handarkrika 
sinn,  lagst  á  það  með  líkamsþunganum  og  látið  það  rista 
snjóinn.  Jafnframt  hafði  hann  veitt  viðnám  með  hælun- 
um  eftir  megni.  Þannig  hafði  hann  rent  sér  á  stað  ofan 
fönnina. 

Af  þessu  komu  rákirnar  á  fönninni. 

En  á  miðri  fönninni  hafði  hvöss  stein-nybba,  sem 
stóð  upp  úr  snjónum,  orðið  fyrir  honum.  Hún  hafði 
krækst  i  aðra  buxnaskálmina  og  svift  henni  sundur. 

20* 


30b  .Gráfeldur. 

Við  þetta  hafði  hann  mist  jafnvægið  og  steypst  á 
höfuðið.  —  — 

Hefði  þetta  ferðalag  tekist,  þá  hefði  Jónas  liklega 
komist  góðri   stundu  á  undan  okkur  ofan  á  Gráfeldseyri. 

Nú  lá  hann  þarna.  En  Gráfeldur  stóð  yfir  honum 
sem  þqgult  vitni,  er  ekki  varð  á  móti  mælt.  Hann  var 
jafn-tígulegur  og  svipmikill  þótt  hann  játaði  sig  nú  yfir- 
unninn.  Hin  brostnu  augu  störðu  upp  á  hann  og  Jónas 
hafði  dáið  með  bros  á  vörum. 

Eg  mintist  niðurlagsins  á  kvæði  hans  um  Gráfeld, 
þar  sem  hann  baö  vættir  hans  að  gefa  sér  það,  sem  þær 
sæju  honum  fyrir  beztu. 

Höfðu  þær  heyrt  bænina? 

Eg  vissi,  frá  hve  beiskum  vonbrigðum  hann  var  nú 
leystur.  —  —  Og  hver  veit  hve  mörg  önnur  vonbrigði 
af  líku  tægi  hefðu  mætt  honum  siðar  í  lífinu?  Menn  með 
hans  lundarfari  mæta  tíðum  vonbrigðum  og  þola  þau  illa. 

A  meðan  eg  var  að  hugsa  um  þetta,  horfði  eg  framan 
i  líkið,  þangað  til  eg  sá  ekkert  fyrir  tárura. 

Hinir  leitarmennirnir  fundu  slóð  Jónasar  uppi 

á  eggjunum  og  röktu  hana  fram  á  hæstu  brúnina  á  Grá- 
feldi. 


Nú  snerist  athygli  alls  fjarðarins  að  Jónasi.  Það, 
sem  hann  gat  ekki  áunnið  sér  i  lífinu,  hafði  hann  nú 
hlotið  með  dauðanum. 

»Mjölnir«  mintist  hans  hlýlega.  Hann  kvað  meiri 
mannskaða  að  þessum  ipilti  en  flestir  hygðu,  þvi  eflaust 
hefði  margt  leynst  i  honum,  sem  ekki  hefði  fengið  að 
njóta  sín.  Fyrir  skömmu  hefði  hann  komið  til  sín  me& 
kvæði.  Það  hefði  verið  barnalegt  að  visu,  en  þó  lýst 
nokkurri  eðlisgáfu.  Svo  tók  hann  upp  síðasta  erindið  af 
kvæðinu. 

Nú  var  eins  og  augun  opnuðust  á  öllum.  Nú  var 
eins  og  þeir  fyndu  til  þess,  að  i  raun  og  veru  hefði  þeim 
verið  V  e  1  við  Jónas.    Nú  vildi  enginn  kannast  við  það, 


Gráfeldur.  809 

að  hafa  strítt  honum  og  hætt  hann,  gert  hann  dulan  í 
skapi  og  einrænan,  hræddan  við  mennina  —  enginn, 
ekki  einu  sinni  Baldvin.  — 

Hringarnir  fundust  i  vestisvasa  líksins. 

Þá  varð  það  þegar  hljóðbært,  að  Jónas  og  Lina  hefðu 
verið  trúlofuð  —  komin  að  þvi  að  opinbera. 

Alla  dagana,  sem  Jónas  vantaði,  hafði  Lina  enga  dul 
dregið  á  vináttu  sina  og  Baldvins.  Eftir  þetta  fór  hún  að 
klæða  sig  alsvarta  og  ganga  með  sorgarsvip.  Þannig  kom 
hún  fram  við  jarðarförina. 

Þetta  athæfi  vakti  svo  almenna  gremju  og  fyrirlitn- 
ingu,  að  Linu  var  hvergi  vært  á  eftir.  Baldvin  vildi  þá 
ekki  líta  við  henni  heldur  og  hún  sá  þann  vænstan,  ab 
hröklast  burt  úr  firðinum.  — 

En  langt  fram  eftir  sumrinu  fóru  ungir  menn  á 
Gráfeldseyri  eins  konar  pilagrimsferðir  upp  að  fjallinu 
til  þess  að  sjá  staðinn,  þar  sem  Jónas  hafði  klifrað  ofan. 

Sú  klettaþraut  biður  lengi  eftir  þeim  næsta. 


Ofát. 

Kenningar  Hindhede. 


Það  mun  flestum  vera  kunnugt,  að  óvíða  í  heiminum 
kennir  jafnmikillar  örbirgðar  og  alls  konar  volæðis  og  i 
mestu  menningarlöndunum,  eins  og  t.  d.  á  Englandi  og  i 
Ameriku.  I  Lundúnaborg  er  meiri  auður  og  velmegun 
saman  komin  en  nokkurstaðar  annars  á  jafn-stóru  svæði, 
og  þar  lifir  mesti  f  jöldi  manna  við  stöðugan  sult  og  seyru 
og  verður  jafnvel  hungurmorða  vió  hliðina  á  kjötkötlum 
efnamannanna.  Það  er  hryllilegt  að  hugsa  til  þess,  að 
menskir  menn  skuli  á  slíkum  stöðum  þurfa  að  falla  úr 
hor  eins  og  skepnur  i  heyleysi  og  harðindum.  En  þó  er 
enn  ömurlegra  til  þess  arna  að  vita,  þegar  manni  um  leið 
er  sögð  sú  saga,  að  i  þessum  sömu  löndum  og  borgum 
doyi  langtum  fleiri  af  ofáti  en  af  sulti.  Þetta  fullyrða 
ýmsir  frægir  enskir  læknar,  eins  og  t.  d.  Dr.  R.  Wallace 
og  Bell;  Robertson  og  Henry  Thomson  eru  á  svipaðri 
skoðun  og  halda  því  fram,  að  alt  að  helmingi  allra  sjúk- 
dóma  orsakist  af  ofáti.  Eyðslusemi  auðuga  fólksins  í  mat 
og  drykk  keyrir  fram  úr  öllu  hófl  á  Englandi,  eins  og 
viða  annarstaðar.  Gamall  merkur  Englendingur,  sem  i 
elli  sinni,  þegar  gigtin  var  farin  að  heimsækja  hann,  rendi 
augunum  aftur  á  við  yflr  líf  sitt,  reiknaði  saman,  hve 
mikið  hann  hefði  hér  um  bil  látið  í  magann  af  mat  og 
drykk,  frá  þvi  er  hann  var  10  ára  og  þar  til  er  hann  varð 
sjötugur.  Og  honum  ofbuðu  þau  ósköp.  Hann  sá  í  anda 
langa  lest  af  tvihjóluðum  eineykisvögnum  fleytifullum  af 
mat  og  alls  konar  drykkjum.  Hægt  og  hægt  rann  lestin 
fram   hjá   honum    og  honum  fanst  sem  hún  ætlaði  aldrei 


Ofát.  311 

að  taka  enda.  Loksins  kom  síðasta  kerran  og  var  hún 
fiú  107.  —  hundraðasta  og  sjöunda  —  í  röðinni.  Þegar  hann 
fór  svo  betur  að  athuga  reikninginn,  varð  hann  að  viður- 
kenna,  að  i  44  kerrunum  hefði  verið  alls  konar  matvæli 
•og  áfengisdrykkír,  sem  hann  þurfti  ekki  á  að  halda  i  raun 
og  veru.  Það  var  alt  um  of  og  honum  til  heilsuspiUis 
fremur  en  bóta,  og  honum  taldisfc  svo  til,  að  öU  þessi 
vagnhlöss  með  öUum  óþarfanum  mundi  hafa  kostað  sig 
um  sjö  þúsund  pund  sterUng  eða  127,000  krónur.  Þessi 
Englendingur  er  ekki  eins  dæmi,  sumir  menn  Ijúka  enn 
meiru^). 

Þegar  talað  er  um  að  menn  deyi  af  ofáti,  og  það 
■fívo  dags-daglega  eins  og  ensku  læknarnir,  sem  eg  áður 
gat  um,  halda  fram,  þá  má  ekki  skilja  það  bókstaflega  svo, 
sem  menn  éti  sig  i  spreng.  Sem  betur  fer,  mun  það  vera 
fáheyrt;  en  sannleikurinn  er  sá,  að  i  daglegu  taU  er  það 
^kki  kaUað  svo,  að  menn  deyi  af  ofáti,  þó  að  svo  sé  i 
raun  réttri,  heldur  er  sagt,  að  dauðameinið  sé  magaveiki, 
lifrarveiki,  nýrnaveiki,  hjartveiki  o.  s.  fr.  Það  þykir 
bæði  »finna«  að  kalla  það  svo,  og  sumpart  er  mönnum 
€kki  kunnugt  um  aðalástæðuna. 

Ofdrykkjan  bakar  heiminum  ómetanlegt  tjón,  en  ofát 
-engu  siður,  og  margir  eru  þeir  læknar  og  vísindamenn, 
sem  vilja  halda  þvi  fram,  að  ofátið  eigi  engu  minni  sök 
en  ofdrykkjan  á  heilsutjóni  mýmargra  manna.  Ofdrykk- 
junni  er  sem  sé  ofátið  oft  og  einatt  samfara,  eða  réttara 
:sagt,  ofátið  skapar  oft  ofdrykkju;  en  hún  fær  siðan  ein 
sök  á  þvi,  sem  i  raun  réttri  er  eigi  síður  ofátinu  að  kenna. 
Hér  við  bætist,  að  ofátið  er  algengara  en  ofdrykkjan,  og 
væri  þvi  reyndar  ástæða  til  að  berjast  gegn  þvi  með 
hófsemdarfélögum,  eins  og  reynt  er  áð  útrýma  ofdrykkju 
með  bindindisfélagsskap. 

Ofátið  er  svo  algengt,  að  lítið  orð  er  á  þvi  haft  og 
það  hneykslar  að  eins  fáa,  nema  þegar  það  keyrir  fram 
úr  öllu  hófi.  Flestum  mun  ofbjóða,  þegar  þeir  lesa  um 
sællifið    i   Rómaborg   á    keisaratímunum,    um    þau  firn  af 


^)  Russel:     Strength  and  diet.    London  1905. 


3l2  Ofát. 

fjölbreyttum  réttum  og  hugvitsömum  krásum,  sem  ríkir 
Kómverjar  lögðu  sér  til  munns  1  stórveizlum,  sem  þá  tiðk- 
uðust,  og  um  það,  hvernig  þeir  i  miðri  máltíðinni  gengu 
fram  til  þess  að  kitla  kokið  með  páfuglafjöður  og  ældu 
matnum,  til  þess  að  geta  byrjað  aftur  að  éta  á  fastandi 
maga.  Flestir  munu  hafa  heyrt  eða  lesið  um  það  óhóf, 
sem  enn  fer  fram  i  meiri  háttar  veizlum  víða  í  útlönd- 
um,  þar  sem  ef  til  vill  20  eða  fleiri  réttir  eru  hafðir  til  matar 
með  litlu  millibili.  Og  við  þurfum  varla  að  fara  út  fyrir 
landsteinana,  því  að  hér  á  landi  hafa  frá  fornu  fari  ætíð 
þekst  annálsverðir  matmenn,  og  flestum  munu  vera  í  fersku 
barnsminni  karlar,  sem  gátu  torgað  svo  og  svo  mörgum 
baunaskálum,  með  svo  og  svo  mörgum  spaðbitum,  brauði 
og  smjöri,  og  ef  til  vill  margra  marka  skál  af  skyri  þar 
á  eftir  0.  s.  frv.  Það  þarf  ekki  annað  en  að  minna  á 
Þorstein  matgogg  i  »PiIti  og  stúlku*^)  til  þess  að  nefna 
gott  dæmi  íslenzkra  matmanna  með  afbrigðum.  En  eins- 
og  eg  áður  gat  um,  er  ofátið  svo  algengt,  að  vér  veitum 
því  litla  sem  enga  eftirtekt,  og  sannleikurinn  er  sá,  að 
allflestir  gjöra  sig  að  meiru  eða  minna  leyti  seka  í  þvi,. 
þó  að  það  nái  sjaldan  öðru  eins  hámarki  og  hjá  hinum 
ríku  Rómverjum  og  Þorsteini  matgogg. 

Vér  munum  flestir  játa,  að  vér  borðum  töluvert  meira 
en  vér  þurfum  og  jafnvel  meira  en  oss  verður  ætíð  gott  af. 
I  flestum  máltíðum  borðum  vér  meira  en  nauðsynlegt  er, 
og  stundum  meira  en  maginn  þolir,  sem  mjög  er  misjafnt. 
En  auk  máltíðanna  neytum  vér  ýmislegs  góðgætis  okkur 
til  hressingar,  en  í  rauninni  fremur  til  veiklunar.  Því  að 
alt  það  kat'fl,  sem  drukkið  er,  svarar  fjarii  því  kostnaðin- 
um,  sem  af  því  leiðir,  þvi  að  næringin  er  engin  nema  i 
rjómanum  og  sykrinum,  sem  fylgir  með.  En  svo  algeng 
er  kaffldrykkjan  hjá  oss  íslendingum,  að  sá  þykir  gikkur, 
sem  ekki  getur  þegið  kafflbolla  á  hvaða  tíma  dags  sem 
er;  og  ekki  nægir  einn  bolli,  heldur  er  svo  sem  sjálfsagt 
að  þiggja  enn  þá  »hálfan  boIla«,  sem  auðvitað  er  fleyti- 
fullur.     Það  þykir  sumstaðar  ókurteisi  og  jafnvel  einhver 


')  bls.  253-258. 


Ofát.  313 

ómenska,  að  geta  ekki  drukkið  að  minsta  kosti  tvo  stóra 
boJla  af  kaffi  og  bragðað  á  öllum  kökutegundum,  sem  á 
borð  eru  bornar.  Og  þó  veit  margur,  sem  þiggur  í 
boUann  aftur,  að  honum  er  óholt  að  drekka  meira. 

Húsmæðurnar  eiga  ekki  sjaldan  sök  á  því,  að  gestir 
þeirra  borða  langtum  meira  en  þeim  verður  gott  af.  Þær 
ota  réttunum  að  aðkomumönnum  og  mælast  til  þess  með 
mestu  bhðuiátum,  að  þeir  éti  yfir  sig.  Þetta  er  þjóðar- 
ósiður  jafn-algengur  hér  og  í  Danmörku,  að  líkindum 
æfar  gamall,  og  hans  vegna  heíir  margur  ósvinnur  maður 
etið  sér  aldurtrega,  likt  og  stendur  i  Hávamálum. 

Það  sakar  ekki  sem  betur  fer,  þó  að  menn  stöku 
sinnum  við  hátiðleg  tækifæri  borði  meira  en  góðu  hóíi 
gegnir;  likaminn  jafnar  sig  fljótt  aftur,  ef  hófs  er  gætt  að 
staðaldri.  Svo  var  t.  d.  um  ýmsa  mikla  matmenn  í  gamla 
daga,  líka  Þorstein  gogg.  Það  voru  oft  flækingar,  sem 
sultu  marga  daga  á  milli,  enda  voru  þeir  oft  og  einatt 
hinir  hraustustu  að  heilsufari.  En  öðru  máli  er  að  gegna, 
þegar  mataróhófið  endurtekst  dag  eftir  dag;  þá  veldur 
það  alls  konar  lasleika  og  veiklun.  Maðurinn  er  lang- 
óhófsamasta  skepna  jarðarinnar,  segir  einn  þýzkur  spek- 
ingur,  og  munu  víst  margir  skrifa  undir  það.  Fornmenn 
munu  hafa  komið  auga  á  hið  sama,  þvi  að  skrifað 
stendur: 

Hjarðir  þat  vitu, 

nær  heim  skulu 

ok  ganga  þá  af  grasi. 

En  ósvionr  maðr 

kann  ævagi 

sins  of  mál  maga. 

Sagan  er  margbúin  að  sýna  það,  að  eftir  því  sem 
mentunin  eykst  og  velmegun  vex  hjá  þjóðunum,  eftir  því 
aukast  allar  þarfir;  og  þegar  velmegunin  er  orðin  svo 
mikil,  að  þær  þurfa  lítið  að  hafa  fyrir  lifinu,  leggjast  þær  í 
sællifi;  og  sællífið  steypir  þeim  1  glötun.  Einn  aðalþátturinn  í 


«14  Ofát. 

öUu  sællííi  er  ofát.  Menn  fara  að  sækjast  eftir  marg- 
breyttri  fæðu,  krydda  hana  alls  konar  óhoUum  efnum  og 
borða  meira  en  þeim  er  holt.  Og  ofátið  verður  þeim  enn 
óhoUara,  sem  lítið  hafa  fyrir  lííinu,  heldur  en  þeim,  sem 
erfiða  i  sveita  sins  andlitis.  Það  er  kunnugra  en  frá  þurfi 
að  segja,  hvernig  hver  stórþjóðin  á  fætur  annarri  hefir 
skemt  sig  og  úrættast  út  úr  sællifi  og  orðið  undirokuð  af 
hraustum  og  harðfengum  þjoðum,  sem  voru  aldar  upp  við 
skort  og  nægjusemi  og  hertar  i  erfiðri  lifsbaráttu.  Persar, 
Babýlóniumenn,  Rómverjar,  Spánverjar  o.  fl.  hafa  þannig 
orðið  að  lúta  i  lægra  haldi,  og  nú  nýlega  höfum  vér  séð, 
hvernig  Rússar  fóru  halloka  fyrir  Japönum.  Það  er  álit 
flestra,  að  sigur  Japana  hafi  nær  því  eingöngu  verið  þvi 
að  þakka,  að  þeir  voru  óspiltari  af  alls  konar  óhófi  en 
Rússar,  og  ekki  sizt  hinu  óbreytta  mataræði  þeirra.  »The 
yellow  peril«  eða  guli  háskinn,  sem  svo  mikið  er  talað 
um  á  seinni  árum  meðal  hvítra  manna,  er  i  rauninni  ekki 
annað  en  vond  samvizka  út  af  því,  hve  óhófsamir  vér 
erum  i  samanburði  við  gula  menn,  og  reynslan  hefir  sýnt, 
að  nægjusemi  er  ein  af  höfuðdygðunum. 

Þýzkt  raáltæki  segir:  Der  Mensch  ist  was  er  isst,  en 
það  þýðir:  Maðurinn  er  það  sem  hann  étur,  og  er  mikið 
satt  i  þvi.  Efnin  í  líkamanum  eru  fengin  úr  matnum, 
sem  étinn  er.  Til  þess  að  viðhalda  likamanum  o^  bæta 
honum  upp  þau  efni,  sem  stöðugt  slitna  og  ganga  úr  sér 
við  lifsstarfið,  verðum  vér  að  borða,  og  með  matnum  bæt 
um  vér  líkamanum  upp  þau  efni,  sem  eyðast.  En  þar 
að  auki  borðum  vér  til  þess  að  gefa  likamsvélinni  hita, 
öldungis  eins  og  vér  kyndum  undir  gufukatlinum  til  þess 
að  gufa  myndist,  sem  geti  hreyft  gufuvélina.  Maturinn 
er  þvi  sumpart  eldiviður,  sem  brennur  i  likamanum,  og 
hitinn,  sem  myndast  við  þann  bruna,  er  blóðhiti  vor,  um 
37°  C. ;  en  sá  hiti  er  nauðsynlegur  til  þess  að  efnabreyt- 
ingar  þær  geti  orðið  i  frumlum  likamans,  sem  viðhalda 
lifi  þeirra  og  allrar  heildarinnar. 

Fæðan  þarf  nú  ekki  að  vera  margbrotin  til  þess  að 
likaminn  fái  þau  efni,  sem  hann  þarfnast  sér  til  viðhalds 
^g  vaxtar,  og  nægilegt  eldsneyti  til  viðhalds  hitanum,  því 


Ofát.  315 

.að  reynslan  hefir  margsýnt,  að  likamanum  er  hoUast  að 
fæðan  sé  óbrotin  og  fremur  af  skornum  skamti  en  um  of. 

Kongarnir  drekka  kryddað  vin, 
krásir  drotningar  taka  til  sin, 
biskupar  súpu  sæta  —  o.  s.  frv. 

Ætendur  i  gömlu  kvæði.  En  það  er  áreiðanlegt,  að  drotn- 
ingarnar  verða  ekki  heilsubetri  og  hraustari  af  krásunum, 
og  sætsúpa  gjörir  ekki  biskupa  að  betri  mönnum. 

Sulturinn  er  bezta  kryddið,  þvi  að  hann  gjörir  allan 
mat  Ijúffengan,  þó  að  annars  þyki  bragðvondur,  og  hann 
örvar  betur  meltingarstarfið  en  nokkurt  krydd;  en  auð- 
vitað  má  sulturinn  ekki  ná  því  marki,  að  likaminn  veik- 
ist  og  verði  lémagna.  Bezt  er  hverjum  manni  að  finna 
vel  til  svengdar  á  undan  hverri  máltið;  það  er  ekki  ein- 
ungis  holt  fyrir  meltinguna  og  líkamann  í  heild  sinni, 
heldur  virðist  það  verka  göfgandi  á  sálarlif  mannsins. 
^á,  sem  oft  liður  sult,  lærir  að  bæla  niður  þá  ástríðu,  sem  ef 
til  vill  er  sterkust  af  öllum  mannlegum  ástríðura,  o:  sú,  að 
-seðja  svangan  maga,  en  um  leið  stælast  kraftarnir  ósjáU'rátt  i 
þvi,  að  yfirbuga  aðrar  ástríður  og  fýsnir.  Það  er  eftirtektar- 
vert,  að  gáfuðustu  og  beztu  menn  þjóðanna  eru  oft  af 
refilstigum  komnir,  af  fátækum  foreldrum  og  yfirleitt  oftar 
aldir  upp  af  litlum  efnum  og  fremur  vandir  á  hóf  i  öllu 
en  »praktuglegar  vellystingar«.  Þetta  er  auðvitað  eðli- 
legt.  Sá,  sem  lifir  við  allsnægtir  í  æsku,  hefir  bardaga- 
laust  náð  því  marki,  sem  hinn,  er  skortinn  líður,  sér  í 
hyllingum  langt  fram  undan  sér,  heillandi  til  aukinnar 
baráttu.  I  öllum  skólum  er  það  gömul  reynsla,  að  bezt  gefnu 
nemendurnir  eru  að  jafnaði  af  fátæku  fólki  komnir,  en  eigi 
af  auðugum  foreldrum,  sem  aldrei  þekkja  til  svengdar 
en  eta  margréttaðar  máltíðir  á  degi  hverjum.  Að  ýmsar 
höfðingjaættir,  konunga  og  annarra  stórmenna,  úrættast 
fremur  en  lítilsmetnar  almúgaættir  er  að  kenna  hóglífi  og 
fiællífi,  sem  ekki  sizt  er  fólgið  i  óhófsömu  mataræði. 

Vér  skulum  nú  ihuga  stuttlega,  hvaða  afleiðingar  of- 
átið  er  vant  að  hafa,  þegar  það  keyrir  fram  úr  hófi. 

Þegar   mikið    er   í   magann  látið,  þenst  hann  út  eins 


816  Ofát 

og  úttroðin  skjóða.  Vöðvarnir  i  veggjum  hans,  sem  eiga; 
að  ýta  matnum  áleiðis  niður  í  garnirnar,  linast  við  þessa 
þenslu  og  ofreyna  krafta  sína  á  þeim  ósköpum,  sem  þeim 
er  skyndilega  fengið  að  starfa.  Kirtlar  magí*ns,  sem  eiga 
að  mynda  safa  til  þess  að  uppleysa  fæðuna  og  gera  hana 
auðmeltari,  hrökkva  heldur  ekki  til  við  slikt  ofureíii.  Af- 
leiðingin  verður  sú,  að  maturinn  dvelur  lengur  en  eðli- 
legt  er  i  maganum,  ef  tii  vill  sólarhring  eða  lengur,  i 
stað  þess,  sem  vanalegt  er,  3 — 6  tima.  Með  löngum  tiroa 
kemst  maturinn  sina  réttu  leið,  án  þess  að  ilt  hljótist  af;. 
en  stundum  neitar  maginn  þeirri  ofraun,  sem  á  hann  er 
lögð,  og  selur  matnum  upp.  Með  þessu  móti  læknar  hann 
bæði  sjálfan  sig  og  kemur  i  veg  fyrir  að  líkaminn  veik- 
ist.  Uppsalan  er  lækningaraðferð,  sem  náttúi*an  notar  oft 
til  þess  að  losa  likamann  við  ýmislegt  óheilnæmi,  og 
reynuni  vér  læknar  að  likja  eftir  þessu  með  þvi  að  skola 
magann  eða  pumpa  upp  úr  honum.  Það  er  i  rauninni 
dásamlegt,  hve  maginn  er  næmur  að  finna,  hvað  sé  óholt 
likamanum.  Stundum  fer  smekkurinn  með  oss  í  ^önur 
og  kemur  oss  til  að  neyta  þess,  sem  er  óholt,  þrátt  fyrir 
það  þótt  bragðið  sé  gott;  pá  hefir  maginn  vit  fyrir  oss 
og  segir  tii  með  velgju  og  magaverkjum  og  kastar  því 
næst  öllu  upp.  Að  þvi  búnu  batnar  alt,  ef  maginn  hefir 
ekki  skemst  að  neinum  mun.  En  þessi  næmleiki  magan& 
er  mjög  misjafn,  þvi  að  eins  og  kunnugt  er,  kemur  það 
varla  fyrii',  að  sumir  menn  selji  nokkurn  tima  upp,  hvað 
sem  þeir  hafa  í  sig  látið;  en  sennilegt  er,  að  þeim  mönn- 
um  sé  miklu  hættara  við  að  verða  magaveikir,  ef  þeir 
gæta  eigi  hófs  í  mat  og  drykk. 

Ef  ofát  endurtekst  dag  eftir  dag  um  langan  tíma,  fer 
sjaldan  hjá  því,  að  maginn  veikist;  magaverkir  og  velgja 
verða  dagleg  plága;  i  fyrstunni  fylgja  einnig  uppköst^ 
sem  lækna  til  bráðabirgða  í  hvert  skifti,  en  smám  saman 
linast  maginn  svo,  að  hann  verður  ekki  lengur  fær  um 
að  lækna  sig  með  uppsölunni  eins  og  áður.  Vöðvarnir 
linast  meira  og  meira  við  þensluna,  þynnast  og  veiklast  svo^ 
að  kraft  vantar  til  að  geta  komið  fæðunni  upp.  Me5 
matnum,    sem    vér  borðum,  fylgja  oft  ótal  bakteriur,  sem 


cOfát.  bl7 

vanalega  drepast  í  magasýrunni  í  hraustum  maga;  en  það  er 
■öðru  nær  en  S7o  sé,  þegar  maginn  er  orðinn  þannig  á  sig 
kominn.  Maturinn,  sem  dvelur  timunum  saman  i  maganum, 
úldnar  fyrir  áhrif  bakteríanna.  Það  kemur  ólga  í  hann, 
ýms  loftefni  myndast,  sem  leita  upp  og  framleiða  ropa, 
og  roparnir  verða  mjög  daunillir  (fýluropar),  ef  mikil 
brögð  eru  að  bakteríunum.  Komi  daglega  fyrir  að  mat- 
urinn  úldni  þannig  i  maganum,  verður  slírahúðin  fyrir 
fikemdum,  kirtlarnir  og  vöðvarnir  veikjast,  líkaminn  fær 
ekki  þá  næringu,  sem  hann  þarfnast;  en  af  þvi  leiðir,  að 
maður  megrast  og  verður  gugginn  útlits.  —  Veikindi  í 
maganum  draga  margan  dilk  á  eftir  sér,  ef  þau  ná  nokk- 
.urri  rótfestu  um  lengri  tíma.  Eins  og  eðlilegt  er,  breiðist 
veikin  úr  maganum  niður  i  garnirnar,  frá  görnum  til 
nýrnanna,  lifrarinnar  og  út  í  blóðið.  Þeir  sjúkdómar  eru 
óteljandi,  sem  rekja  má  til  óreglu  i  meltingarfærunum, 
sem  aftur  stafar  af  ofáti. 

Maginn  i  fullorðnum,  heilbrigðum  manni  rúmar  vana- 
lega  2—3  potta;  en  magi  þeirra,  sem  daglega  kýla  vöml) 
sína  langt  fram  úr  hófi,  verður  mörgum  sinnum  stærri  — 
alt  að  4—5  sinnum  stærri.  I  stað  þess  að  ná  að  eins 
lítið  eitt  niður  fyrir  bringspalirnar  vinstra  megin,  nær 
ínagi  þessara  vambmiklu  manna  góðan  spöl  niður  fyrir 
nafla.  Hér  á  landi  þekkjast  ekki  aðrir  eins  kúluvambar 
og  sjá  má  erlendis,  enda  er  lika  annað  eins  ofát  og  þar 
tíðkast  óþekt  hér  um  slóðir. 

Margir  eru  nú  hins  vegar  svo  magahraustir,  að  þeir 
^ola  að  éta  langt  fram  yfir  það,  sem  öðrum  er  unt,  og 
magi  þeirra  tekur  ekki  þeim  breytingum,  sem  eg  gat  um; 
en  þá  kemur  það  vanalega  niður  á  öðrum  meltingarfær- 
um  eða  liffærum  annarstaðar  i  líkamanum,  ekki  sízt 
blóðinu. 

Þegar  líkaminn  fær  að  staðaldri  meiri  fæðu  en  hann 
hefir  þörf  á,  verður  hún  eingöngu  til  trafala,  öldungis 
eins  og  ef  of  miklum  eldivið  er  troðið  í  ofn;  eldurinn 
kafnar  eða  ofninn  óhreinkast  svo  af  sóti  og  illa  brunnu 
eldsneyti,  að  bruninn  getur  ekki  lengur  haldist  eðlilegur. 
Blóðið  ofhleðst  af  næringu  og  það  verður  likamanum   of- 


318  Ofát. 

raun  að  losna  við  það,  sem  honum  er  óþarft  og  óholt. 
Af  þessu  kemur  gigtveiki,  nýrnaveiki,  lifrarveiki  o.  m.  fl. 

Nú  munu  margir  segja,  að  þeir  borði  ekki  of  mikið,, 
þeir  borði  ekki  meira  en  eðlileg  matarlyst  hvetji  þá  til^ 
og  þá  sé  boði  náttúrunnar  nógu  rækilega  fylgt.  En  mat- 
arlystin  leiðir  marga  á  glapstigu  og  kemur  þeim  til  að- 
t  y  g  g  j  a  i  1 1  a ;  það  er  algengur  ósiður,  sem  hjá  sumura 
er  afsakanlegur  vegna  tannleysis;  en  þeir  menn  eiga  að 
fá  sér  tilbúnar  tennur,  þvi  að  tyggingin  er  nauðsynleg. 
Sá,  sem  tyggur  matinn  iUa,  þarf  miklu  meira  að  borða 
til  þess  að  seðjast  en  sá,  sem  tyggur  vel,  og  margur  étur 
meira  en  holt  er  einungis  vegna  vanrækslu  i  þessu    efni. 

Flestir  læknar  munu  vera  sammála  um,  að  mikiU 
hluti  allra  magaveikisjúklinga  hafi  orðið  veikir  í  magan- 
um  af  óvandaðri  tyggingu,  og  það  er  áreiðanlegt,  að  mörg- 
um  getur  batnað  magaveikin  af  þvi  einu  að  tyggja  mat- 
inn  vel. 

»Hálfnað  er  verk  þá  hafið  er« ;  það  máltæki  má  heim- 
færa  upp  á  meltinguna.  Vel  tugginn  matur  má  heita 
hálfmeltur.  Munnvatnið  bleytir  upp  matinn,  leysir  hann 
í  sundur  og  breytir  honum  þannig,  að  garnirnar  eiga 
hægra  með  að  sjúga  hann  i  sig.  Stivelsið  i  mjölmatnum 
breytist  þannig  fyrir  áhrif  munnvatnsins,  að  það  verður 
að  sykri,  en  sykurinn  er  mjög  auðmeltur,  þ.  e.  kemst 
hæglega  út  í  blóðið. 

Þvi  betur  sem  vér  tyggjum,  þess  meira  kemur  af 
munnvatni  til  aö  þynna  og  uppleysa  matinn.  Tennurnar 
herðast  við  brúkunina,  en  veikjast,  þegar  þær  eru  litt 
notaðar.  Margir  vilja  halda  þvi  fram,  að  tannpina  fari  í 
vöxt  að  miklu  leyti  vegna  þess,  að  fólk  notar  tennurnar 
langtura  rainna  nú  en  áður  tíðkaðist.  T.  d.  var  hér  á 
landi  etið  áður  raikið  af  harðfiski,  sera  nú  er  orðinn  sjald- 
séður  réttur.  Surair  kenna  því  ura,  að  raeira  sé  etið  af 
heitum  mat  en  áður  tiðkaðist,  en  hitinn  sprengi  glerung- 
inn  utan  af  tannbeininu.  Aðrir  halda  hins  vegar,  að 
tannpínan  sé  að  eins  einn  vottur  ásamt  öðrura  ura  að 
»heiraur  versnandi  fer«,  þ.  e.  a.  s.  að  nútíðarkynslóðin 
sé  að  úrættast.  —  Hvað  sera  þessu  liður,    þá  er  það  víst,, 


Ofát.  31» 

að  illa  tugginn  matur  er  oss  óhollur,  og  aldrei  verður 
nógu  vel  brýnt  fyrir  fólki  að  tyggja  sem  allra  bezt  allan 
mat.  —  Danskur  tannlæknir,  A.  Bramsen,  hefir  öðrum 
fremur  reynt  að  sýna  fram  á,  hve  nauðsynlegt  sé  að 
tyggja  vel,  í  bæklingi,  sem  hann  kallar  »Kunsten  at  spise« 
(Listin  að  eta),  og  hefir  sá  bæklingur  hans  náð  mikilli 
útbreiðslu  og  vakið  töluverða  eftirtekt  víðs  vegar  um 
lönd.  Vil  ég  i  stuttu  máli  skýra  frá  kenningu  Bramsens, 
þó  að  eg  sé  honum  ekki  að  öllu  samdóma.  Bramsen 
segir  listina  i  þvi  fólgna  að  tyggja  nógu  rækilega,  og  það 
ekki  einungis  alt  þurmeti,  heldur  einnig  alla  fljótandi 
fæðu.  Þetta  kveðst  hann  sjálfur  gera  og  tyggja  þangað' 
til  að  alls  ekkert  bragð  finst  af  matnum,  eða  þangað  til 
alt  er  orðið  vatnsþunt.  Þá  segir  hann,  að  maturinn  renn- 
ist  ósjálfrátt  niður.  Með  þessu  móti  segist  hann  ekki 
þurfa  að  borða  nema  þriðjunginn  af  því,  sem  hann  þurfti 
áður.  En  þetta  tekur  langan  tímíi  i  hvert  skifti,  þvi  að 
hann  situr  vanalega  þrjá  fjórðunga  stundar  við  hverja 
máltið.  Afleiðingin  verður  sú,  að  hann  sparar  töluvert 
fé;  enn  fremur  liður  honum  betur,  því  að  hann  finnur 
aldrei  til  neinnar  óþægilegrar  fylii  á  eftir  máltíð;  og  i 
þriðja  lagi  kveðst  hann  losna  við  það  ómak,  að  ganga 
þarfinda  sinna  á  hverjum  degi,  eins  og  menn  annars  eru 
vanir.  Þegar  maturinn  er  svo  ýtarlega  tugginn,  geta 
meltingarfærin  sogið  hann  þvi  nær  allan  i  sig,  án  þess 
að  nokkuð  fari  til  spiUis.  Með  öðrum  orðum,  hann  þarf 
ekki  að  hafa  hægðir  oftar  en  í  mesta  lagi  einu  sinni  á 
viku.  Og  þar  við  bætist,  að  hægðirnar  eru  ekki  að  eins 
ofurlitlar,  heldur  öldungis  lausar  við  allan  óþef.  Hann 
lýsir  þessum  litlu  hægðum  sínum  svo,  að  þær  séu  ámóta 
geðslegar  og  rjúkandi  brauð,  nýtekið  út  úr  bakaraofni.  — 

Þetta  mun  vera  nokkuð  orðum  aukið;  en  ekki  sakar 
að  tyggja  eins  og  Bramsen,  og  má  þá  sannfærast  um,- 
hvort  hann  hefir  rétt  að  mæla. 

Það  er  annar  danskur  maður  og  merkari  en  Bramsen,- 
sem  á  seinni  árum  hefir  skrifað  mikið  um  mat,  og  hversu 
það  sé  holt  manni  að  gæta  hófs,  ekki  síður  i  mat  en 
drykk     Þessi   maður   er   Hindhede  læknir  i  Skanderborg^ 


sm  ofát. 

á  Jótlandi.  Kenningar  hans  hafa  vakið  mikla  eftirtekt 
viðs  vegar,  og  að  maklegleikum  hefir  hann  fengið  mikla 
viðurkenningu  fyrir  þær  bæði  í  Danmörku  og  annarstað- 
ar;  vil  eg  því  leitast  við  að  gefa  islenzkri  alþýðu  dálitinn 
smekk  af  aðalatriðum  í  bókum  þeim,  sem  hann  hefir 
skrifað  þessu  aðlútandi^). 

Fyrst  ber  þó  að  geta  þess,  að  amerískur  læknir,  pró- 
fessor  Chittender  við  Yale  háskólann,  varð  fyrri  til  en 
Hindhede  að  vekja  máls  á  sömu  kenningum  og  hann  i 
bók  sinni:    Fysiological  economy  in  nutrition,    New  York 

1905.  En  tildrögin  til  þess  að  hann  fór  að  gefa  sig  við 
þeim  voru  þau,  er  nú  skal  greina: 

Maður  er  nefndur  Horace  Fletscher,  ameriskur  miljóna- 
eigandi.  Hann  hafði  frá  unga  aldri  lifað  i  »vellystingum 
praktuglega«,  eins  og  mörgum  auðmönnum  er  tamt;  eink- 
um  hafði  hann  verið  matmaður  mikill  og  matvandur 
og  vanið  sig  á  alls  konar  kræsingar.  Afleiðingin  af 
þessu  varð  sú,  að  þegar  hann  var  rúmlega  fertugur,  var 
hann  orðinn  mesti  istrumagi  og  heilsan  farin  að  bila,  svo  að 
lifsábyrgðarfélög  neituðu  að  vátryggja  líf  hans.  Hann  sá 
sér  nú  þann  kost  vænstan  að  breyta  lifnaðarháttum  sin- 
um  til  batnaðar.  Hann  fór  því  að  lifa  sparlega  og  borð- 
aði  ekki  annað  en  fábreyttan  mat,  sem  kostaði  ekki  meira 
en  um  40  aura  á  dag.  Hann  hafnaði  að  mestu  leyti  kjöti 
og  annarri  kjarnfæðu,  sem  svo  er  köUuð,  en  lifði  þvi 
nær  eingöngu  á  jurtafæðu.  Hann  vandi  sig  á  að  tyggja 
matinn  einstaklega  vel,  miklu  betur  en  hann  hafði  áður 
verið  vanur.  Hann  megraðist  reyndar  á  stuttum  tima, 
svo  að  hann  léttist  um  36  pund ;  en  hann  hrestist  daglega 
og  varð  ungur  i  annað  sinn,  þvi  að  kraftarnir  jukust  svo, 
að  hann  gat  boðið  tvítugum  aflraunamönnum  byrginn. 
Hann  lét  nú  prófessor  Chittender  skoða  sig  og  sannfærast 
um  þá  breytingu,  sem  á  sér  hefði  orðið,  og  ári  seinna 
skrifaði  hann  honum:  »Mér  fer  stöðugt  fram  bæði  að 
likamlegu    og  andlegu  atgervi.     Eg   finn    langtum    minna 

^)  M,  Hindhede:    En    Reform   af  vor  Ernæríng.      3.  Udg.    Kbh. 

1906.  —  Sami:    Ernæringsforsög.    3.  Udg.    Kbh.  1907. 


Ofát.  321 

til  þreytu  en  áður,  starfsþróttur  minn  hefir  vaxið  stórlega  og 
um  leið  öll  starfslöngun.  Þetta  er  að  minni  hyggju  þvi  að  þakka, 
að  eg  borða  miklu  minna  af  eggjahvituefnum  nú  en  áður-« 

Prófessor  Chittenden  þótti  þetta  merkilegt  og  ásetti 
«ér  að  rannsaka  það  betur.  Alt  til  þessa  höfðu  vísindin 
haldið  þvi  fram,  að  eggjahvítuefnin  væru  mesta  kraft- 
fæðan  og  þær  fæðutegundir,  sem  hafa  mest  af  þeim,  eins 
og  kjöt,  fiskur,  egg,  mjólk,  ostur  o.  fl.,  væru  nauðsynlegar 
til  þess  að  gjöra  menn  holduga  og  sterka.  Chittenden 
fekk  nú  yfirherforingja  Bandaríkjanna  til  þess  að  leyfa  sér 
að  gera  tilraun  með  hóp  af  hermönnum,  sem  vildu  ganga 
sjálfviljugir  undir  þær.  Mataræði  þeirra  breytti  hann 
svo,  að  þeir  fengu  hér  um  bil  þrisvar  sinnum  minna  af 
eggjahvítuefnum  en  áður.  í  stað  þess  að  kjöt  hafði  áður 
verið  dagleg  fæða  þeirra,  fengu  þeir  þvi  nær  ekkert  af 
þvi,  en  nóg  af  brauði  og  smjöri,  grautum,  kartöflum, 
ávöxtum  og  jurtafæðu  alls  konar.  Dátunum  þótti  þetta 
iU  skifti  i  byrjuninni,  en  vöndust  brátt  matnum  og  likaði 
hann  svo  vel,  að  þeir  héldu  þessu  mataræði  áfram,  eftir 
að  tilraununum  var  lokið,  því  að  þeir  fundu,  að  þeim  leið 
l)etur  en  áður;  þolgæðið  var  meira  i  öllu  erfiði  og  þeir 
urðu  léttari  á  sér  og  liðugri.  Chittenden  fekk  enn  fremur 
nokkra  af  hinum  aUra  beztu  fimleika-  og  aflraunamönn- 
um  við  Harvardháskólann  til  þess  að  gera  svipaðar  til- 
raunir.  Mðurstaðan  hjá  þeim  varð  sú  sama.  Þeir  urðu 
þolbetri  og  sterkari  við  að  lifa  á  fábreyttri  fæðu,  sem 
hafði  að  eins  htið  af  eggjahvítuefnum.  Þeim  varð  léttara 
um  að  vinna  sigur  í  kapphlaupum,  kappglimum,  kappróðri 
o.  s.  frv.  Fleiri  og  fleiri  urðu  nú  til  þess  að  reyna  þetta 
sama,  og  Chittenden  sannfærðist  betur  og  betur  um  það, 
að  Fletscher  hefði  haft  rétt  að  mæla. 

Of  miJcið  af  Jcjöti  og  annarri  eggjahvituríJcri  fœðu  er 
eJclci  einungis  óþarft  líJcamanum^  Jieldur  óJiolt^  og  miðar  ein- 
ungis  til  þess  að  draga  úr  þrótt  og  þolgœði  liJcamans. 

Þetta  er  niðurstaða  sú,  sem  Chittenden  komst  að,  og 
Hindhede  læknir  hefir  eftir  margra  ára  ítarlegar  rann- 
Æóknir   og   tilraunir  komist  á  alveg  sömu  skoðun.    Hind- 

21 


322  Ofát. 

hede  ólst  upp  hjá  fátækum  foreldrum,  þar  til  er  hann  var 
16  ára  gamall.  Hann  fekk  sjaldan  kjöt,  en  nærðist  mest- 
megnis  á  smurðu  brauði,  grautum  og  mjólk,  kartöflum  og: 
kálmeti.  Hann  þreifst  vel  á  þessu  og  honum  leið  ágæt- 
lega.  Seinna,  þegar  hann  var  orðinn  stúdent  og  siðar 
læknir,  fór  hann  að  borða  fjölbreyttari  fæðu,  betri  mat 
sem  kallað  er,  og  langtum  meira  af  kjöti  en  áður.  Á  því 
þreifst  hann  ver  og  leið  að  ýmsu  leyti  lakara  en  fyr. 
Hann  tók  sig  þvi  til  og  breytti  aftur  um  mataræði  og  fór 
aftur  að  lifa  á  smurðu  brauði,  litlu  af  kjöti,  en  kartöflum,. 
grautum  og  ávöxtum.  Þá  fór  honum  að  liða  betur,  starfs- 
þolið  óx,  kraftarnir  jukust  og  hann  varð  ánægðari  með^ 
degi  hverjum.  Sömu  athugun  gjörði  hann  á  böinum  sín- 
um.  Hann  á  t.  d.  tvær  dætur  um  fermingu.  Hvorug 
þeirra  hefir  bragðað  kjöt  eða  fisk,  svo  teljandi  sé,  en> 
þrifist  ágætlega  á  sams  konar  fæðu  og  faðir  þeirra. 

Fjöldamargir  menn  i  Danmörku  hafa  á  seinni  árum 
farið  að  lifa  að  dæmi  Hindhede  og  hafa  sannfærst  um, 
að  hann  hefir  á  réttu  að  standa.  Flestir  hafa  byrjað  á 
þvi  í  þeim  tilgangi  að  spara  með  þvi  fé,  með  þvi  að 
mataræði  eins  og  Hindhede  kennir  er  ólikt  ódýrara  en 
það,  sem  viðast  tíðkast.  Þannig  hefir  nú  Hindhede  fengið 
flokk  mikinn,  sem  betur  og  betur  hefir  styrkt  hann  í 
trúnni,  og  reynsla  þessara  mörgu  manna  hefir  farið  samaa 
við  reynslu  hans  sjálfs. 

Hindhede  fullyrðir,  að  hver  meðalmaður  þurfi  eigi 
nema  helminginn  og  ef  til  vill  nægi  þriðjungur  af  þeim 
eggjahvituefnum,  sem  hingað  til  hefir  verið  álitið  nauð- 
synlegt  til  manneldis. 

Læknavísindin  og  sérstaklega  lífeðlisfræðingarnir  hafa 
fyrir  mörgum  árum  þózt  fá  fulla  vissu  um  það  með  rann- 
sóknum  á  fæði  manna,  að  hver  meðalmáður,  er  ynni 
skaplega  vinnu,  þyrfti  daglega  120  grömm  af  eggjáhvitu- 
efnum  i  fæðunni  til  þess  að  þrifast  vel  og  halda  kröftum.- 
Til  þess  að  fá  alla  þessa  eggjahvitu  (albúmin),  yrði  því 
kjarninn  í  fæðunni  að  vera  kjöt,  fiskur,  egg,  ostur  eða 
jurtafæða  með  miklum  albúminefnum,  eins  og  t.  d.  baunir. 


Ofát.  323 

.  Þessu  hafa  allir  trúað  og  eftir  þessura  grundvelli  hefir 
Yerið  farið,  þegar  matarhæfi  hefir  verið  ákveðið  handa 
hermönnum,  vinnufólki  o.  s.  frv. 

Hindhede  hefir  með  mikilli  skarpskygni  og  viðlesnum 
fróðleik  sýnt  fram  á,  að  tilraunir  þær,  sem  þessi  grund- 
völlur  byggist  á,  séu  ónákvæmar  og  villandi,  og  að 
sannleikurinn  sé  sá,  að  hver  meðalmaður  geti  Idtið  sér 
nœgja  60  grömm  af  eggjahvituefnum,  og  ef  til  vill  séu  40 
grömm  nœgileg  til  þess  að  halda  fullum  þrosha. 

Enn  fremur  heldur  hann  þvi  fram,  að  egg jahvituefnin 
í  jurtafæðu  séu  fyllilega  eins  auðmelt  og  dýraeggjahvita. 
En  þetta  atriði  riður  einnig  bág  við  skoðanir,  er  hingað 
til  hafa  drotnað  með  vísindamönnum. 

Allar  þær  matartegundir,  sem  eru  auðugar  af  eggja- 
hvítuefnum,  hafa  hingað  til  verið  álitnar  undirstöðubeztar 
og  mesta  kraftfóðrið,  sem  hægt  sé  að  fá,  eins  og  t.  d. 
kjöt,  fiskur,  Q^^j  mjólk,  ostur  o.  fl.  Þess  vegna  hefir 
þessi  matur  orðið  allra  dýrastur. 

Odýrasti  maturinn,  eins  og  t.  d.  brauð,  grautur,  kart- 
öflur  o.  fl.,  segir  Hindhede,  að  sé  bezti  maturinn,  því  að 
í  honum  séu  fólgin  nægileg  eggjahvítuefni  handa  oss,  og 
hafi  það  einmitt  sér  til  ágætis,  að  í  honum  sé  ekki  of 
mikið  af  þessum  efnum. 

Einhver  bezta  sönnunin,  sem  Hindhede  færir  máli  sínu 
til  stuðnings,  er  sú,  að  bæði  Kínverjar  og  Japanar  hafi  öld 
eftir  öld  þrifist  ágætlega  á  mjög  tilbreytingariausri  fæðu, 
aðallega  hrísgrjónum.  Nú  nýlega  hafa  Japanar  sýnt  í  viður- 
eign  sinni  við  Rússa,  að  þeir  eru  karlar  i  krapinu,  þó  að 
þeir  bragði  sjaldan  kjöt  eða  aðra  kraftfæðu,  sem  vér  köllum. 

Japanar  hafa  reyndar  á  seinni  árum  farið  að  semja 
sig  að  siðum  Evrópumanna  i  því  sem  öðru,  að  neyta  kjöts 
í  þvi  skyni  að  verða  ef  til  vill  stærri  og  sterkari;  en 
þeim  hefir  gefist  það  illa  og  fiestir  hætt  við  það  aftur. 

Það  er  algengt  í  Japan,  eins  og  víðar  í  Austurlönd- 
um,  að  menn  eru  látnir  beita  sér  fyrir  tvíhjólaðar  kerrur, 
sem  kallaðar  eru  »Rickscha«,  og  er  aðdáunarvert  að  sjá, 
hversu  þolgóðir  þeir  eru  að  hlaupa  upp  og  niður  fjöll  og 

21* 


324  Ofát. 

hálsa  liðlangan  daginn  með  þunga  menn  eða  byrðar  í 
eftirdragi.  Fæðan^  sem  þessir  menn  lifa  á,  er  oftast  nær 
eingöngu  jurtafæða;  mestmegnis  hrisgrjón  soðin  i  vatni  og 
krydduð  ýmsum  kryddum.  Dærni  eru  til  þess,  að  svona 
karlar  geta  dregið  fullorðiim  mann  17  danskar  milur  á 
14  klukkustundum.  Læknir  einn,  Baeltz  að  nafni,  gerði 
þá  tilraun  á  ökumanni  sínum,  að  láta  hann  fá  töluvert  af 
kjöti  til  eldis  i  stað  hrisgrjóna  og  bjóst  við,  að  hann  yrði 
enn  þolbetri  að  hlaupa  fyrir  bragðið.  En  raunin  varð 
öll  önnur.  Hann  melti  reyndar  kjötið  vel,  en  hann  varð 
fyr  lúinn  en  áðar  og  honum  fanst  kraftarnir  linast. 
Svipaðar  tilraunir  gerði  hann  á  fleiri  ökumönnum  og  urðu 
úrslitin  hin  sömu. 

Hindhede  tilfærir  nú  mjög  mörg  dæmi  lík  þessum. 
I  öllum  löndum  Evrópu  er  lika  mikill  flokkur  manna,  sem 
lifir  eingöngu  á  jurtafæðu  (Vegetarianere),  og  ber  þeim 
flestum  saman  um,  að  öll  líðan  sín  hafl  breyzt  til  batnað- 
ar,  þegar  þeir  hættu  við  kjötátið.  Þetta  kemur  nú  ekki 
til  af  þvi,  að  kjötið  sé  neitt  eitur,  heldur  einungis  af  því, 
að  í  kjötinu  er  meira  af  eggjahvituefni  en  í  nokkurum 
öðrum  matvælum;  og  sá,  sem  etur  saðning  sinn  í  kjöti, 
fær  langtum  meira  af  eggjahvituefnum  i  einu  en  líkaminn 
hefir  þörf  fyrir.  Sá,  sem  neytir  jurtafæðu,  fær  hins  vegar 
eggjahvítuefnin  af  skornari  skamti,  en  nægilega  mikið  til 
þess  að  líkaminn  fái  sitt. 

Svo  sem  flestum  mun  kunnugt,  er  mannleg  fæða  hvort 
sem  hún  stafar  frá  dýraríkinu  eða  jurtarikinu,  eða  frá 
báðum^  samsett  af:  egg jahvítuefnum,  fitu  og 
k  0  1  V  e  t  n  i  (þ.  e.  sykri  og  stívelsi). 

Að  líkamanum  veiti  örðugra  að  hagnýta  sér  eggja- 
hvítuefnin  heldur  en  fituna  og  kolvetnin,  virðist  mjög 
eðlilegt.  Þvi  að  bæði  fita,  stívelsi  og  sykur  brenna  í  lik- 
amanum  nær  því  eins  vel  og  þegar  vér  kveikjum  1 
þeim  utan  likamans,  og  verða  að  kolsýru,  sem  vér  önd- 
um  frá  oss,  og  vatni,  sem  fer  burt  með  þvagi  og  útgufun. 
Eggjahvítuefnin  brenna  hins  vegar  illa  og  láta  eftir  sig 
mikla  ösku,  sem  ekki  getur  brunnið,  og  likaminn  verður 
að  losna  við  þau,    einkum  gegnum  lifrina  og  nýrun,  með 


Ofát.  325 

gallinu  og  efnum  í  þvaginu,  sem  köUuð  eru  þvagefni, 
þvagsýra,  kreatínía,  púrinefni  o.  fl.  Þegar  líkaminn  of- 
hleðst  af  þessum  efnum,  setjast  þau  að  í  blóðinu,  i  vöðv- 
unum  og  liðamótum.  og  geta  valdið  ýmsum  lasleika. 
Einkum  viröiat  gigtin,  bæði  fótaveikin  (podagra),  sem  er 
tiö  í  útlöndum,  og  fjöldinn  allur  af,  þeim  ónotakvillum, 
sem  ásækja  roskið  fólk  og  vant  er  að  nefna  gigt,  eiga 
upptök  sin  að  rekja  til  þessara  efna.  Steinsótt  i  nýrum 
og  blöðru,  taugagigt,  liöfuðverkur,  þungiyndi,  margs 
konar  hörundskvillar  o.  m.  fl.  sjúkdómar  eru  af  sama  toga 
spunnir. 

Það  er  gömul  reynsla  allra  lækna,  að  allflestum  sjúk- 
lingum  sé  óholt  að  borða  mikið  af  kjöti  og  annarri  eggja- 
hvíturíkri  fæðu.  Sjúklingar  með  hitaveiki  þola  ekki  kröft- 
uga  fæðu  og  flestir  læknar  banna  þeim  kjöt,  og  sama  er 
gert  við  ótal  aðra  sjúkdóma,  af  þvi  að  reynslan  hefir 
kent  oss  að  það  sé  hollast. 

»Er  það  nú  ekki  sennilegt«,  spyr  Hindhede,  »að  það 
mataræði,  sem  getur  læknað  sjúkdóma,  sé  jafnvel  enn 
þá    hæfara  til  þess  að  geta  afstýrt  sömu  sjúkdómunum?« 

Flestir  munu  hafa  veitt  þvi  eftirtekt,  að  þeim  veitir 
örðugra  að  melta  kjöt  en  annan  mat.  Oss  hættir  við  að 
leggjast  á  meltuna,  eins  og  rándýrum,  þegar  vér  höfum 
neytt  mikils  kjöts.  Margir  hafa  tilhneigingu  til  að  fá  sér 
dúr  eftir  miðdegisverð,  einmitt  þá  máltiðina,  þegar  kjöt 
og  fiskur  eru  aðalréttirnir.  Eftir  morgunverð  og  kvöld- 
verð,  þegar  jurtafæða  er  aðahnaturinn,  eru  flestir  léttir  á 
sér  og  finna  enga  löngun  til  að  leggja  sig  út  af.  Kjötið 
virðist  gera  oss  linari.  Það  dvelur  lengur  í  maganum  en 
flest  önnur  matvæli,  af  því  að  meltiugarvökvarnir  eru 
svo  lengi  að  vinna  á  þvi,  og  eins  og  áður  er  getið,  brenna 
eggjahvítuefnin  seinna  og  ver  en  önnur  efni  fæðunnar. 
Til  þess  að  melta  kjötið  eyðir  þvi  h'kaminn  meiri  kröft- 
um  en  til  þess  að  melta  aðra  fæðu,  og  þess  vegna  linast 
likaminn  fremur.  —  Dýrafræðingar  eru  vanir  að  lesa  af 
tannbyggingu  dýranna,  á  hverju  þau  nærast.  Tannbygg- 
ing  mannsins  bendir  á,  að  honum  sé  ætlað  að  lifa  á  jurta- 


326  Ofát. 

fæðu,  þvi  að  hún  er  líkust  tannbyggingu  þeirra  dýra,  sem 
oss  eru  skyldust,  apanna. 

Vísindin  hafa  fært  rök  að  því,  að  vagga  mannkyns- 
ins  muni  hafa  staðið  í  heitu  löndunum 

„þar  gul  sítrónan  grær 

og  guUeplið  í  dökku  laufi  hlær", 

en  þar  eru  ávextir  og  ætijurtir  alstaðar  við  hendina  og 
engin  ástæða  til  að  seilast  eftir  öðru.  Það  var  þá  fyrst, 
er  þjóðirnar  fóru  að  tvístrast  út  um  heiminn  og  lenda  út 
1  köldu  löndunum,  að  »neyðin  kendi  naktri  konu  að 
spinna«,  og  sulturinn  svarf  svo  að,  þegar  ávextir  og  jurta- 
fæða  fór  að  þverra,  að  menn  fóru  að  leggja  sér  til  munas  /' 
kjöt  dýranna.  Og  líklegt  er,  að  menn  hafi  gjört  svo  i 
fyrstu  út  úr  öldungis  sömu  neyð  eins  og  þegar  skipbróts- 
menn  fara  að  leggjast  á  náinn  til  þess  að  verða  ekki 
hungurmorða.  Smátt  og  smátt  hefir  svo  mannkynið  van- 
ist  kjötinu  og  þótt  það  gott,  þvi  að  »svo  má  iUu  venjast  að 
gott  þyki«.  Meltingarfærin  hafa  smám  saman  mann  fram 
af  manni  og  kynslóð  eftir  kynslóð  vanist  kjötinu,  en  þó 
erum  vér  ekki  enn  búnir  að  venjast  því  betur  en  svo, 
að  oss  verður  bumbult  eftir  saðning  af  kjöti 

Hindhcde  áhtur  ekki  kjöt  vera  skaðlegt  neiuum,  ef 
þess  er  neytt  i  hófi,  og  hann  áhtur  óþarft  að  hafna  þvi 
öldungis,  eins  gróðurneytendiir  gera.  En  allir  ættu  að  sjá 
hag  sinn  i  þvi  að  takmarka  kjötátið  sem  mest,  ef  ekki  af 
öðrum  ástæðum,  þá  vegna  þess,  að  það  er  svo  dýrt.  Kjöt 
er  sem  sé  leykilega  dýi't  viðast  hvar  i  útlöndum  og  kostar 
pundið  af  kinda  og  nautakjöti  frá  50  aurum  og  upp  yfir 
1  krónu;  sumstaðar  enn  meira.  í  stórborgunum  verður 
fátæklingum  með  þessu  móti  ókleilt  að  kaupa  sér  annað 
kjöt  í  soðið  en  magurt  hrossakjöt,  og  sumstaðar,  eins  og 
t.  d.  í  Bciiin,  ei'  algengt  meðal  fátækra  manna  að  borða 
hundakjöt. 

Kenningum  Hindhede  hefir  verið  vel  fagnað  viðs 
vegar,  einkum  af  öllum  hiismæðrum,  sem  vilja  spara,  án 
þcss  þó  að  heilsu  og  holdafari  heimilisfólksins  hnigni  við 
það.     Það    cr    algcngt  i  Danmörku^  að  menn  keppast  um 


Ofát.  327 

að  lifa  sem  ódýrast.  Sjálfur  segist  Hindhede  lifa  fyrir 
35  aura  á  dag  eða  rúmar  10  krónur  á  mánuði,  og  sum- 
um  hefir  tekist  að  lifa  enn  sparlegar  og  láta  vel  yfir. 
Til  eru  þeir,  sem  hafa  komist  af  með  langtum  minna, 
t.  d.  tómt  brauð  og  smjör;  ekkert  annað,  nema  vatn  að 
^rekka^). 

Fyrir  alla  efnalitla  menn  eru  kenningar  Hindhede 
mesti  gleðiboðskapur ;  en  engu  síður  fyrir  efnaða.  Þvi  að 
þeir  eiga  einnig  von  á  heilsubetra  lifi  með  sparlegri  lifn- 
aðarháttum. 

í  Kaupmannahöfn  og  viðar  hafa  verið  stofnaðir  mat- 
sölustaðir,  þar  sem  fólki  gefst  færi  á  að  venjast  mataræði 
eftir  fyrirsögn  Hindhede,  og  eru  þessir  staðir  mjög  fjöl- 
sóttir.  Hindhede  hefir  sjálfur  samið  matreiðslubók  og 
upphugsað  samsetning  á  fjöldamörgum  bragðgóðum  og 
einföldum,  ódýrum  réttum.  Eg  vil  ráða  öUum  húsmæðr- 
um,  sem  skilja  dönsku,  til  að  útvega  sér  þessa  bók^),  sem 
t)æði  er  fróðleg  og  skemtileg.  A  heimili  minu  hefir  öll- 
um  likað  vel  við  þá  rétti,  sem  kona  min  hefir  matreitt 
eftir  bókinni,  og  býst  eg  við  að  svo  fari  fieirum,  sem 
reyna.  Eg  hefi  þegar  fengið  þá  reynslu  á  sjálfum  raér, 
að  mér  liður  að  öllu  leyti  betur,  þegar  eg  gæti  hófs  um 
kjöt  og  fisk,  en  neyti  mestmegnis  jurtafæðu  með  viðmeti. 


Hér  á  íslandi  er  kjöt  og  fiskur  viðast  hvar  langtum 
ódýrara  en  i  útlöndum,  og  eigi  óvíða  í  sjávarplássum 
mun  fiskur  vera  ódýrari  og  auðfengnari  en  nokkur  annar 
matur.     Á   slikum    stöðum    verður    erfitt  að  prédika  fyrir 


^)  Á  Englandi  hafa  margir  vanið  sig  á  mjög  óbrotna  lifnaðarhátta 
löngu  á  undan  Hindhede.  Læknir  nokkur,  Dr.  Cheyne,  hefir  nú  um  16 
ár  lifað  eingöngu  á  kexi  og  mjólk  —  35  kvintum  af  kexi  og  3  pottum 
af  mjólk  á  dag  —  og  er  hann  vel  ánægður  með  sitt  hlutskifti.  Sbr. 
líussel:     Strength  and  diet.     London  1905. 

2)  M.  Hindhede:     0konomisk  Kogebog.     Kbh.  190V. 


.328  Ofát. 

fólki  lífsreglur  Hindhede.  I  höfuðstaðnum  og  stærri  kaup- 
stöðum  landsins  er  hins  vegar  kjöt  og  íiskur  stöðugt  að- 
stíga  i  verði,  svo  að  vér  förum  þar  að  nálgast  útlöndin. 

Að  minsta  kosti  íinst  mér,  að  vér  íslendingar  getum 
margt  gott  lært  af  Hindhede. 

Matarhófið,  sem  hann  kennir,  er  öUum  holt  og  eftir- 
breytnisvert ;  og  um  eggjahvituóhóf  þykist  eg  viss  um,  að 
það  á  engu  siður  við  okkur  en  aðrar  mentaðar  þjóðir. 
Mér  er  nær  að  halda,  að  mikill  lasleiki  hjá  okkur  stafi 
af  of  miklu  kjöt-  og  fiskáti.  Eg  tala  ekki  um  skyrbjúg, 
sem  er  ekki  óalgengur  við  sjóinn  sumstaðar;  of  mikilL 
sjómatur  virðist  eiga  aðalsök  á  honuni.  Skyrbjúgurinn. 
batnar  fijótt,  þegar  sjúklingarnir  eru  látnir  fá  eingöngu 
mjólk  og  jurtafæðu.  Annan  sjúkdóm,  eða  réttara  kvilla- 
semi,  sem  er  ef  til  vill  algengari  hér  en  víða  annar- 
staðar,  nefnir  fólkið  einu  nafni  gigt ;  það  er  hugmynd  mín^ 
að  mikill  hluti  sjúklinga  þeirra,  sem  þjást  af  henni,  fái 
hana  af  of  eggjahvíturíkri  fæðu.  Að  minsta  kosti  hefir 
mér  gefist  vel  að  ráða  fólki  til  hófsemi  og  jafnvel  hafna 
algerlega  kjöti  og  fiski  um  tíma. 

Menn  leggja  enn  of  litla  stund  á  kartöfiu-  og  rófna- 
rækt  i  landinu.  Báðir  þessir  jarðávextir  eru  bæði  nær- 
andi  og  sérstaklega  hollir.  Það  er  enn  fremur  trú  mín, 
að  oss  íslendingum  sé  holt  að  borða  mikið  feitmeti,  og 
að  vér  ættum  að  bera  með  rentu  nafnið  »mör]andar«. 
Þegar  kalt  er  i  veðri,  ættu  okkar  húsmæður  að  kapp- 
kosta  að  geta  skamtað  rífiega  feitmeti  handa  fólkinu, 
Fitan  er  bezta  eldsneytið  af  öllum  mat,  sem  vér  borðum. 
Af  engu  hitnar  manni  jafn-vel  og  feitura  Liiat  í  vetrar- 
kuldunum.  Þverhandarþykkar  siður,  feitir  bringukollar, 
magálar  og  hnakkaspik  —  þetta  eru  réttir,  sem  frá  fornu 
fari  hafa  verið  i  miklum  metum  hér  á  landi,  og  þeir 
mega  sannarlega  ekki  falla  úr  sögunni,  þvi  að  engar 
kræsingar  eru  hollari  hraustum  íslending,  sem  leggur  út 
i  hriðarveður  og  á  við  óblíða  náttúru  að  berjast.  Það  er 
einungis  kjötið  sjálft,  magurt  kjötið,  sem  vér  verðum  að- 
gjalda  varhuga  við  og  borða  ekki  um  of;   því  að  i  sjálfu 


Ofát.  329^ 

kjötinu  er  eggjahvítan,  og  því  nær  ekkert  annað  en  eggja- 
hvíta.  Og  sama  er  um  magran  íisk.  Fiskur  og  kjöt  er 
að  efnasamsetningi  nær  þvi  eins. 

Brauð  og  kornmatur  með  góðu  viðmeti,  smjöri,  floti 
eða  tólg,  mjólk  og  mjólkurmatur,  skyr  og  grautar,  þetta 
eru  alt  hinir  hollustu  réttir,  og  eiga  að  vera  aðalfæða  vor 
íslendinga.  Kjötið  og  fiskurinn  eiga  að  vera  oss  til  smekk- 
bætis  og  búdrýginda,  en  ekki  aðal-undirstöðumaturinny 
eins  og  margir  hafa  viljað  halda. 

Annars  væri  á  margt  að  minnast,  ef  fara  ætti  út  i 
að  tala  um  mataræði  vort  Islendinga  og  verður  það  að 
biða  annars  tækifæris.  Það  er  margt  óholt,  sem  vér 
borðum,  of  mikið  af  súr-  og  saltmeti  o.  s.  frv.,  en  það 
heyrir  ekki  til  efni  þessarar  greinar  að  fara  frekar  út 
í  það. 

Eg  vildi  óska,  að  þessi  grein  mætti  vekja  forvitni 
manna  eftir  að  kynna  sér  nánara  þær  bækur,  sem  eg  heft 
minst  á.  Þau  málefni,  sem  þær  ræða  um  og  eg  hefi  lítil- 
lega  drepið  á,  eru  ofarlega  á  dagskrá  um  allan  mentaðan 
heim.  Staðhættir  lands  vors  hafa  það  i  för  með  sér,  að^ 
oss  verður  aldrei  unt  að  fylgja  Hindhede  út  í  æsar,  en 
eigi  að  siður  getum  vér  hagnýtt  oss  margt  af  kenningum 
hans. 

Steingrímue  Matthíasson. 


Ágrip 

af 

upptökum  og  sögu  kvenréttindahreyfingarinnar 

í  Ameriku. 


I. 

Ameríkumenn  hafa  verið  forvígismenn  flestra  fram- 
fara  á  nitjándu  öldinni.  Hvergi  hafa  mannréttindin  átt 
sér  heitari  talsmenn  en  með  þeim.  Það  var  þvi  eðlilegt, 
að  einmitt  þeir,  yrðu  fyrstir  til  að  hefja  kvenréttindabar- 
áttuna.  Vesturheims  konur  hafa  ekki  heldur  beðið  eftir 
því,  að  karlmennirnir  réttu  þeim  réttindi  þeirra  alveg 
fyrirhafnarlaust  upp  í  hendurnar.  Þær  hafa  sjálfar  barist 
fyrir  þeim.  Jafnvel  á  18.  öldinni,  þegar  Bandaríkin  brut- 
ust  undan  Engiandi  og  sjálfstæðisyfirlýsing  Bandaríkjanna 
var  samin,  voru  ýmsar  konur  uppi  í  Ameríku,  sem  kröfð- 
ust  þess,  að  i  nýju  stjórnarskránni  væru  konur  teknar  til 
greina.  Enda  héldu  margir  því  fram,  að  orðið  »borgari« 
^tti  jafnt  við  karla  og  konur,  og  því  væru  konur  líka 
kjósendur.  Sömuleiðis  tóku  ýmsar  konur  þá  fram,  að 
nýju  lögin  ættu  að  bæta  hagi  giftra  kvenna  og  veita 
þeim  jafnrétti  við  karhiienn. 

Ýmsir  karlmenn  voru  því  og  fylgjandi  á  fyrstu  þjóð- 
veldisárunum.  I  stjórnarskránni  i  New  Jersey-rikinu,  sem 
samþykt  var  2.  júlí  1776,  tveimur  dögum  fyrir  sjálfstæðis- 
yfirlýsinguna,  eru  kjósendurnir  kallaðir  »ibúar«,  og  var 
fyrst  skilið  svo,  sem  það  næði  jafnt  til  karla  og  kvenna. 
Sagt  er  hka,   að  i  rikjunum  á  Nýja  Englandi  og  Virginiu 


Kvenréttindahreyfingin  i  Ameríku.  331 

liafi  konur  kosið  á  fyrstu  lýðveldisárunum.  I  New-Jersey 
fekk  kvekari  nokkur  sett  orðin  »hann«  og  »hún«  inn  i 
rstjórnarskrána,  þar  sem  talað  var  um  kosningarnar,  um 
1790.  Og  við  forsetakosninguna  1800  kusu  márgar  konur. 
En  1807  mistu  þær  þessi  réttindi,  og  þessi  hreyfing  dó  út 
'um  sinn. 

Á  árunum  1820 — 1830  voru  þó  stöku  konur,  sem 
hreyfðu  þessu  máli  i  Ameríku.  Má  þar  einkum  til  nefna 
auðuga  og  ættstóra  skozka  konu  Frances  Wright,  sem 
fluttist  til  Ameriku  og  settist  þar  að.  Hún  ferðaðist  með 
landa  sínum  Robert  Dale  Owen,  sem  var  jafnaðarmaður, 
og  flutti  fyrirlestra  um  jafnaðarmensku  og  kvenréttindi. 
Hún  var  fyrsta  konan  i  Ameríku,  sem  bæði  í  riti  og  ræðu 
barðist  fyrir  þessum  málum.  Þau  Owen  gáfu  út  blaðið 
TTie  Free  hiquirer]  það  barðist  fyrir  jafnaðarkenningunni 
og  réttindum  og  jafnrétti  kvenna  á  við  karhnenn  i  öllum 
greinum. 

önnur  kona,  Ernestine  Rose,  dóttir  pólsks  Gyðingaprests, 
iluttist  til  Ameriku  um  1830.  Hún  kyntist  þeim  Frances 
Wright  og  Owen  og  fylgdi  fram  kenningum  þeirra.  Arið 
1836  sendi  hún  áskorun  til  löggjafarþingsins  i  New  York- 
rikinu  um  að  giftar  konnr  skyldu  hafa  sérstök  fjárráð. 
Uudir  áskorunina  tókst  henni  með  miklum  erfiðismunum 
að  fá  5  —  f  i  m  m  k  v  e  n  n  a  —  undirskriftir.  Hún  ferð- 
aðist  um  landið  nokkur  ár  og  hélt  fyrirlestra  um  réttindi 
kvenna,  þrælafrelsismálið  og  kenningar  jafnaðarmanna. 

Þriðja  konan,  sem  um  þessar  raundir  braut  bág  við 
T"enjuna  og  flutti  ahnenningi  fyrirlestra,  var  hin  alkunna 
kvekarakona  Lukretia  Mott.  Hún  var  fædd  1794  og  var 
náskyld  Benjamín  Frankhn.  Hún  giftist  kornung  ötulum 
kvekarakaupmanni.  Frá  barnæsku  hafði  hún  heyrt  for- 
€ldra  sína,  og  ýmsa  kunningja,  sakfella  þrælaverzlunina 
og  ekki  vilja  hafa  nein  verziunarviðskifti  við  þrælaeig- 
«ndur.  Lukretia  var  að  öllu  hin  mesta  ágætiskona,  bæði 
að  gáfum,  mannkostum  og  allri  framkomu.  Svo  mikils 
metin  var  hún,  að  hún  var  prestur  kvekara  i  Philadelphiu. 
J>ar   átti    hún    heima.     Hún  hafði   á  ferðum   sínum   milli 


332  Kvenréttindahreyfipgin  i  Ameriku. 

kvekarasafnaðamna.frá  Massachusetts  til  Virginíu,  tækifærí 
tii  þess  að  kynnast  þrælamálinu.  Og  hún  segir  sjálf,  a^ 
sér  haíi  fun(;list  skylda  sin  að  tala  móti  þræJahaldinu^ 
bæöi  i  tima  og  ótíma,  hvar  og  hvenær  sem  færi  gafst^ 
ekki  einungis  innan  safnaöa  sinna,  heldur  einnig  á  fund- 
um  i  þrælafrelsisfélögunum.  Hún  var  ein  af  fyrstu  kon- 
unum,  sem  hafði  kjark  til  þess.  Þetta  líkaði  söfnuðunum 
illa.  Það  þótti  ósvinna  og  var  óvenjulegt,  að  konur  töl- 
uðu  á  mannfundum  utan  safnaðanna.  Og  þetta  reið  auk 
þess  bag  við  hagsmuni  margra  þeirra,  sem  verzluðu  með 
ýmsar  vörur  frá  þrælaeigendum,  t.  d.  baðmull.  Kvekar- 
ar  voru  jafnan  mjög  frjálslyndir  i  mörgum  greinum ;  samt 
gerðu  þeir  viða  ýmsa  menn  og  konur  safnaðarræka  fyrir 
þessar  sakir. 

En  svo  var  Lukretia  Mott  mikiis  metin,  og  öll  fram- 
koma  hennar  prúð  og  óaðfinnanleg,  að  henni  gátu  þeir 
ekki  vikið  úr  embætti  eða  úr  söfnuðinum. 

Ýmsar  íleiri  ágætiskonur  voru  uppi  um  þessar  mund- 
ir,  sem  tekið  hafa  njestan  og  beztan  þátt  i  að  hrinda  kven- 
réttindamálinu  af  stað,  t.  d.  Lydia  Maria  Child,  Maria 
Chapman,  Harriet  Martineau  og  þó  einkum  hin  fræga  skáld- 
kona  Harriet  Becher  Stove,  höfundurinn  að  hinni  heims- 
frægu  sögu  »Koíi  Tómasar  frænda«,  sem  í  rauninni  voru 
alveg  sannsögulegir  viðburðir,  er  hún  hafði  sjálf  þekt. 
Sú  bók  vann  þrælaniálinu  meira  gagn  en  nokkuð    annað.. 

En  það  var  ekki  kvenréttindamálið,  heldur  þræla- 
málið  og  síðar  bindindismálið,  sem  fyist  kom  þessum  kon- 
um  til  þess  að  fara  að  fást  við  almenn  mál  Um 
þessar  mundir  hafði  öílug  hreyíing  myndast  gegn  þræla- 
sölunni  og  mátti  heita  að  fyrir  henni  stæðu  fiestir  mestu 
andans  menn  og  stjórnmálaskörungar  Norður-Ameriku,  t. 
d.  þeir  Emerson,  Longfellow,  Channing,  Whittier,  Garrison,. 
Wendell  PhiIIips  og  Horace  Greeley. 

Þeir  Garrison  og  Horace  Greeley  voru  blaðamenn  og 
beittu  öllum  þeim  áhrifum  sem  þeir  gátu  haft,  móti  þræla- 
sölunni.  Hún  jókst  með  hverju  ári.  Árið  1776  var  tala 
þrælanna   i   Bandarikjunum    675,000,    en    árið    18o0   2^^ 


'Kvenréttindahreyfiiigiii  i  Ameriku.  333 

iniljón,  og  1860,  árið  sem  þrælastríðið  hófst,  voru  þræl- 
arnir  um  4  miljónir,  enda  voru  settar  á  fót  þrælaræktun- 
arstofnauir,  eins  og  gert  er  með  skepnur. 

Móti  þessari  svivirðingu  19.  aldarinnar  tóku  allir 
beztu  mennirnir  ao  berjast.  Skáldin  orktu  kvæði,  sem 
sýndu  átakanlega  þá  eymd  og  ranglæti,  sem  þrælarnir 
urðu  að  þola,  og  sorg  mæðranna,  þegar  börn  þeirra  voru 
tekin  frá  þeim,  eða  þær  sjálfar  seldar.  Stjórnmálamenn- 
irnirnir  og  blaðamennirnir  stofnuðu  blöð  til  þess  að  ber- 
jast  móti  þessu,  og  félög,  sem  bæði  karlar  og  konur  gengu 
í.  Fyrsta  félagið  móti  þrælasölunni  var  stofnað  1774  af 
Benjamin  Franklin.  Árið  1830  voru  þessi  félög  orðin  um 
150,  i  norðurrikjunum.  En  eftir  það  fjölgaði  þeim  svo 
mjög,  að  um  1838  voru  þau  orðin  um  1000,  og  tóku  kon- 
ur  eins  mikinn  þátt  i  þeini  og  karlmenn. 

Sá  maður  sem  stóð  fremstur  í  þessu  máli  og  blés  í 
lúðurinn,  sem  safnaði  ö]Ium  beztu  mönnum  og  konum 
þjóðarinnar  saman  til  að  vinna  raóti  þessu,  var  William 
Garrison,  ritstjóri  dagblaðsins  Liberator  í  Boston.  Til  þess 
að  gefa  mönnum  litla  hugmynd  um  þau  áhrif,  sem  blað 
hans  og  ræður  muni  hafa  haft,  og  áhugann  og  hitann  í 
þeim,  sem  börðust  með  honum  gegn  þessu  máli,  vil  eg 
setja  hér  lítið  ágrip  úr  stefnuskrá  hans  i  fyrsta  tölublaði 
Liberators. 

»Eg  ætla  að  vera  beiskur  eins  og  sannleikurinn,  og 
ósveigjanlegur  eins  og  réttlætið  ...  Eg  vil  ekki  tala  með 
hógværð  um  þetta  mál.  Segið  þeim,  sem  sér  hús  sitt 
brenna,  að  hann  skuli  blása  hægt  í  brunalúðurinn.  Segið 
eiginmanninum,  að  hann  skuli  rífa  konuna  sína  með  hægð 
úr  höndum  niðingsins,  sem  svívirðir  hana.  Segið  móður- 
inni,  að  hún  skuli  draga  barnið  sitt  með  hægð  út  úr  eld- 
inum.  En  talið  ekki  við  mig  um  hógværð  í  þessu  máli. 
Eg  skal  ekki  vikja  um  hársbreidd,  og  þjóðin  skal 
verða  að  hlusta  á  mig.  Mér  er  borið  á  brýn,  að 
eg  skaði  þetta  mál  með  ákafa  mínum,  og  vægðarlausri 
baráttu.  Þessi  ásökun  er  ósönn.  Þótt  áhrif  mín  séu  lítil, 
þá  ná  þau  þó,  um  þessar  mundir,  langt,  og   menn   skulu 


334  Kvenréttindahreyfingin  i  Ameriku. 

framvegis  finna  til  þeirra,  ekki  til  tjóns  eða  bölvunar^ 
heldur  til  blessunar,  o  g  k  o  m  a  n  d  i  k  y  n  s  1  ó  ð  i  r 
skulu  votta  að  eg  hafi  haft  á  réttu  máli 
að  standa.  Eg  þakka  guði,  sem  hefir  kent  mér  a5 
fyrirhta  ótta  við  menn,  og  að  bera  sannleikanum  einum 
vitni«.     Og  hann  endar  greinina  með  þessum  orðum: 

»Eg  sver  það,  að  eg  skal  ætið  berjast  gegn  ofbeldi 
og  ranglæti,  meðan  blóðið  bærist  í  æðum  minum,  þangað 
til  fjötrar  þrælanna  eru  brotnir  og  frelsið  og  réttlætið  sett 
i  hásætið,  ofbeldismönnunum  hrundið  af  stóli,  og  veldis- 
sproti  þeirra  brotinn  í  sundur.  Þessu  heiti  eg ;  svo  sann- 
arlega  hjálpi  mér  guð«. 

Menn  geta  getið  nærri,  að  rit  og  ræður,  sem  era 
fluttar  af  slikum  sannfæringar  og  áhugans  eldi,  muni  hafa 
áhrif.  Og  það  voru  einmitt  þessi  áhrif,  sem  amerískar 
konur  urðu  fyrir.  Þær  gengu  i  lið  með  þessum  mönnum 
og  i  þeirra  skóla.  Undir  þetta  merki  safnaðist  fjöldi 
kvenna.  Helstar  þeirra,  sem  héldu  fyrirlestra  og  ferðuð- 
ust  til  þess  að  vinna  málinu  áhangendur  voru  þær  syst- 
ur  Angehna  og  Sarah  Grimke.  Þær  voru  dætur  auðugs^ 
þrælaeiganda  í  Charlestan.  Hann  var  mikilsvirtur  lög- 
fræðingur  og  rithöfundur,  og  hafði  um  mörg  ár  verið  for- 
maður  yfirréttarins  i  Charlestan.  Þegar  hann  dó,  gáfu 
þær  systur  þrælunum  frelsi.  En  minningin  um  harm- 
kvæli  þrælanna  á  heimili  þeirra  gerði  þær  að  heitustu 
talsmönnum  þeirra. 

Angelína  var  orðlögð  fyrir  gáfur,  yndisleik  og  prúða 
framkomu.  Hún  var  svo  mikil  mælskukona  að  samtiðar- 
menn  hennar  segja  fáa  hafa  jafnast  á  við  hana,  ©g  enga 
tekið  henni  fram  i  þeirri  grein. 

Garrison  heyrði  talað  um  hæfileika  Angelinu,  og  fekk 
þær  systur  til  að  fara  fyrirlestraferð  um  alt  Massachusetts 
rikið  og  tala  gegn  þrælahaldinu.  Hún  talaði  þar  hver- 
vetna,  á  kvennafundum  og  i  heimahúsum,  i  kirkjum  og  i 
skólum.  Alstaðar  var  húsfyllir,  og  alstaðar  hreif  hún  sva 
hjörtu  áheyrendanna,  að  þeir  urðu  siðar  heitir  fylgismenn 
málsins.     Sarah  ritaði  i  blöð,  sendi  út  flugrit  og  áskoranir^ 


Kvenréttindahreyfingin  i  Ameriku.  B35' 

sem  voru;  lesin  svo  skifti  tugum  þúsunda.  Foringjarnir 
segja  sjálfir  að  ekkert  hafi  gert  málinu  annað  eins  gagn 
og    þessi  ferð  Grimkesystranna. 

Þannig  drógust  Vesturheimskonur  ósjálfrátt  inn  i  af- 
skiftin  af  almennings  málum.  Og  i  allri  þessari  samvinnu 
við  karlmennina  tóku  þær  fuUkomlega  sinn  skerf  af  erf- 
iðinu.  Engum  gat  heldur  verið  slikt  mál  viðkvæmara  en 
einmitt  konum.  Enginn  skildi  betur  hjartasorg  mæðranna 
þegar  þær  voru  teknar  frá  maani  og  börnum  og  seldar 
á  uppboði,  eða  þegar  dætur  þeirra,  —  sem  stundum  voru 
lika  dætur  eða  systur  húsbóndans,  —  voru  seldar  auðug- 
um  ólifnaðar  seggjum  til  stundargamans.  En  alstaðar 
ráku  þær  sig  á  það  að  kynferðið  meinaði  konum  að  ná 
sömu  mannréttindum  sem  karlmennirnir  höfðu.  Það  virð- 
ist  ótrúlegt,  en  er  þó  satt,  að  oft  voru  karlar  og  konur 
ger  safnaðarræk  fyrir  að  hlusta  á  fyrirlestra  kvenna. 
Prestarnir  prédikuðu  móti  þeim,  og  væru  þær  kosnar  i  nefnd- 
ir  með  karlmönnum  neituðu  þeir  oft  að  vinna  með  þeim. 
Þetta  opnaði  smámsaman  augu  kvenna,  sýndi  þeim  nauð- 
syn  þess  að  fá  stöðu  sinni  breytt,  bæði  réttarfarslega  og 
stjórnarfarslega. 

Arið  1840  boðuðu  Englendingar  til  alheimsfundar  i 
Lundúnum.  Þar  áttu  að  mæta  fulltrúar  frá  öllum  þræla- 
frelsisfélögum.  Amerikumönnum  var  auðvitað  boðið  að 
V3ra  með.  Massachusetts  og  Pensylvaníurikin  sendu 
margar  konur  sem  fulltrúa,  og  þar  á  meðal  Lukretiu 
Mott  og  Elizabeth  Cady  Stanton,  sem  þá  kom  fyrata  sinn 
fram  á  sjónarsviðið  enda  varð  þessi  fundur  henni  mik- 
ilsverður. 

Enskum  þrælavinum  varð  bylt  við,  þegar  þeir  fengu 
að  vita,  að  konur  voru  sendar  sem  fulltrúar  á  fundinn. 
Og  prestarnir  frá  Ameriku  létu  ekkert  ógert,  til  þess  að 
æsa  menn  upp  á  móti  þeim.  Það  bsétti  heldur  ekki  úr 
skák,  að  allar  konurnar,  nema  Elizabeth  Cady  Stanton, 
var  úr  frjálslynda  kvekaraflokkinum. 

Menn  vildu  fá  þær  til  að  hætta  þegjandi  við  að 
koma  á  fundinn.    Lukretia  Mott,   sem   var   alkunn   fyrir 


386  Kvenréttindahreyfingin  i  Ameriku. 

prúða  framkomu,  sagði  að  þær  gætu  ekki  brugðist  svo 
trausti  félaga  sinna,  sem  hefðu  sent  þær.  Wendell 
Phillips  hélt  svörum  uppi  fyrir  þær,  og  kvað  menn  ekki 
geta  strikað  þær  út  af  félagsskránum.  Til  þess  hefðu 
þær  of  mikið  hjálpað  þeim.  Þær  hefðu  borið  fánann; 
■þeir  hefðu  fylgst  á  eftir.  Svo  mikið  gætu  þeir  ekki  tekið 
ensk  háðblöð  til  greina. 

En  engin  vörn  dugði.  Konurnar,  sem  ferðast  höfðu 
um  þvera  Ameriku  til  að  vekja  áhuga  manna  á  þræla- 
málinu,  voru  nú  gerðar  fundarrækar,  og  fengu  að  eins  að 
hlusta  á  frá  rimlaðri  áheyrandastúku. 

Þegar  þær  Elizabeth  Stanton  og  Lukretia  Mott  gengu 
'heim  í  gistihúsið,  sem  þær  höfðust  við  i,  um  kvöldið  eft- 
ir  þenna  eftirminnilega  fund,  þá  má  geta  nærri,  að  þeim  hafi 
verið  allþungt  i  skapi.  Þeim  kom  þá  ásamt  um,  að  þeg- 
ar  þær  kæmu  heim  til  Ameríku  skyldu  þær  setja  K  v  e  n- 
réttíndafélag    á  fót. 

Elizabeth  Stanton  hafði  oft  furðað  sig  á  því  í  upp- 
vexti  sinuni;  að  raenn  teldu  það  meiri  hamingju  að  eign- 
ast  son  en  dóttur.  Þegar  hún  var  4.  ára,  eignaðist  hún 
systur  og  heyrði  kunningjafólkið  aumka  foreldra  sína  fyr- 
ir  það.  Þegar  hún  var  11  ára,  dó  einkabróðir  hennar, 
og  hún  ásetti  sér  nú  að  bæta  föður  sínum  upp  sonarmiss- 
inn  með  því  að  læra  það  sama  sem  hann  mundi  hafa  lært. 
En  hversu  vel  sem  henni  gekk,  hrósaði  faðir  hennar 
henni  aldrei,  heldur  sagði  andvarpandi:  »Eg  vildi  óska 
að  þú  værir  drengur«. 

Faðir  hennar  var  dómari.  Oft  sá  hún  og  heyrði  fá- 
tækar  skozkar  konur  koma  þangað  og  leita  lagaverndar 
hjá  honum  gegn  því,  að  menn  þeirra  gæfu  sonum  sínum 
allar  eigurnar  eftir  sinn  dag,  en  skyldu  þær  eftir  blá- 
snauðar.  Einu  sinni  þegar  hún  var  barn,  ætlaði  hún  að 
rifa  þessi  ákvæði  úr  lögbókum  föður  síns,  en  þá  sýndi 
hann  henni  fram  á,  að  það  væri  gagnslaust.  Hún  skyldi 
heldur,  þegar  hún  yrði  fullorðin,  fá  að  tala  máli  þessara 
kvenna  fyrir  þinginu,  og  fá  það  til  að  breyta  þessum 
lögum.    Hún  segir  sjálf  siðar,  að  það  hafi  verið  undarlegt, 


Kvenréttindahreyfingin  i  Ameríku.  337 

íið  einmitt  sá  maður  (faðir  hennar),  sem  óánægðastur  hafi 
verið  með  framkomu  hennar  í  kvennamálinu,  hafi  orðið 
fyrstur  til  að  benda  henni  á  réttustu  leiðina. 

Af  ýmsura  ástæðum  varð  þó  ekki  af  því  að  þær 
Elizabet  og  Lukretia  stofnuðu  kvenréttindafélag  þegar  er 
J)ær  komu  heim.  Elisabet  var  þá  nýlega  gift  Henry 
Stanton,  lögfræðingi,  sem  tók  mikinn  þátt  i  þrælamálinu. 
Þau  áttu  heima  i  Boston  og  heimili  þeirra  varð  samkomu- 
rstaður  margra  af  helztu  stjórnmálamönnum  og  rithöfund- 
um  Bandarikjanna,  sem  búsettir  voru  i  Baston.  Hún 
kyntist  þvi  ýmsum  almennings  málum,  einkum  þræla- 
málinu.  1847  fluttust  þau  til  smábæjarins  Sencea  Falls; 
þar  vantaði  hana  öll  þægindi  stórborgarinnar,  og  alla  um- 
gengni  við  andlega  jafningja  sína.  Hún  varð  að  berjast 
við  óholt  loftslag,  lélegri  húsakynni,  og  þar  af  leiðandi 
sjúkdóma,  vinnukoeuleysi  og  ýmsa  örðugleika.  Alt  þetta 
varð  til  þess,  að  hún  fór  að  bera  hagi  kvenna  saman  við 
hagi  karlmanna.  Auk  þess  voru  í  nágrenni  við  hana 
margir  fátæklingar;  þeír  höfðu  fengið  svo  mikið  traust  á 
henni,  að  hún  var  oft  sótt  um  nætur,  þegar  börnin  voru 
veik,  eða  konu  og  börnum  var  ekki  vært  fyrir  drykkju- 
skap  húsbóndans.  Hún  sá,  að  konurnar  voru  daglega  al- 
veg  ósjálfbjarga,  ef  menn  þeirra  notuðu  rétt  sinn.  Fyrir 
því  byrjaði  hún  að  berjast  fyrir  lögum  um  séreign  giftra 
kvenna  með  Ernestina  Rooce.  Komust  þau  loks  á  í  þing- 
inu  í  Massachusells  1848. 

En  erfiðar  heimixsástæður  og  bágindi  ýmsra  kvenna 
sem  hún  kyntist  i  Seneca  Falls,  sýndu  henni  fyrst,  hvaða 
ráð  væru  til  að  bæta  úr  þessu.  Og  þegar  hún  svo  14. 
júli  1848  hitti  Lakretiu  Mott  og  fleiri  kunningjakonur 
sínar  með  henni,  þá  jós  hún  út  í  áheyrn  þeirra  allri 
gremi'u  sinni  út  af  kjörum  kvenna.  Það  varð  til  þess  að 
sama  kveldið  sendu  þær  út  fundarboð  í  Seneca  Falls. 
Á  fundinum  átti  að  ræða  um  kvenréttindamálið.  Undir 
fundarboðinu  stóðu  þær  Elizabelh  Stanton,  Lukretia  Mott, 
Maria  Wrigth,  Mary  Ann,  M.  Clintack  og  Jane  Hunt. 
Allar  voru  þær   kvekarar   nema  Elizabet.    Fundinn   átti 

92 


338  KvenréttindahreyfÍTigin  í  Ameriku. 

að  halda  19,  og  20.  júli.  Ekki  var  ætlast  til,  að  hann. 
sæktu  nema  konur. 

Þær  Lukretia  og  Elizabet  höfðu  ekki  minst  á  þenna 
fund  siðan  i  Lundúnum,  fyrir  8  árum,  og  voru  því  all&- 
ekkert  við  honum  búnar.  Nú  varð  að  raða  öllu  niður  á 
4  dögum.  Engin  fundarsköp  voru  eða  lagafrumvörp 
eða  fundarályktanir  til  hliösjónar.  Þá  las  ein  þeirra  upp 
frelsisyfirlýsingu  Bandarikjanna.  Hana  tóku  þær  til  fyr- 
irmyndar,  og  sömdu  nú  yfirlýsingu,  sem  lesa  skyldi  upp 
á  fundinum,  i  jafnmörgum  greinum.  Öllum  18  sakargift- 
unum  móti  Georg  Englakonungi,  sneru  þær  upp  á  karl- 
mennina,  og  kröfðust  allra  þeirra  réttiuda  sem  ameriskum 
borgurum  bæri.     Yfirlýsingin  endaði  þannig: 

»Nú  þegar  vér  hefjum  þessa  baráttu,  þá  göngum  vér 
að  því  visu,  að  vér  ávinnum  oss  með  þvi  óvild,  misskiln* 
ing,  og  alls  konar  rangfærslur.  En  vér  ætlum  að  nota 
öU  þau  meðul,  sem  i  voru  valdi  standa,  til  að  ná  tak- 
marki  voru.  Vér  ætlum  að  senda  út  málsflytjendur, 
bænaskrár  og  áskoranir  til  löggjafarvaldsins  i  ríkinu,  og 
sjálfs  sambandsþings  Bandarikjanna.  Vér  ætlum  að  fá 
presta,  stjórnraálamenn  og  blaðamenn  i  lið  með  oss,  strá 
út  flugritum  og  áskorunum  og  ferðast  um  landið  þvert 
og  endilangt  til  að  halda  fyrirlestra  og  umræðufundi  um 
þetta  mál. 

Fundurinn  var  haldinn  i  Methodistakirkjunni,  og  var 
hún  troðfull  báða  dagana  bæði  af  konum  og  körlum.- 
Þótt  konur  einar  ættu  i  fyrstu  að  vera  með,  varð  karl- 
mönnum  þegar  i  fundarbyrjum  leyft  með  fundarsamþykt 
að  taka  þátt  i  honum.  Ýms  mál  voru  þar  á  dagsskrá. 
En  aðalfundarefnið  var  þó  yfirlýsingin;  i  henni  fólust 
öll  sérmál  kvenna.  Undir  hana  rituðu  100  konur  nöfn 
sín.  Á  þessum  fundi  var  kvenréttindafélagið  stofnað,  hið 
fyrsta  i  sinni  röð  i  heiminum.  Aðalmálin  á  þessum  fundi 
voru,  auk  yfirlýsingarinnar,  kröfurnar  um,  að  konur  fengju 
aðgang  að  öUum  æðri  mentastofnunum,  embættum  og 
iðnaðargreinum  sem  karlmenn,  með  sömu  launum  og  þeir 
og  jafnrétti  i  hjónabandinu:  að  konur  ráði  yfi  sjálfum  sér^ 


Kvenréttindahreyfingin  i  Ameriku.  339 

börnum  sinum,  eignum  og  atvinnu.  Loks  kröfðust  þær 
fullra  stjórnmálaréttinda,  og  var  það  eina  atriðið,  sem 
ekki  var  samþykt  í  einu  hljóði.  En  Mrs.  Stanton  hélt 
þvi  fast  fram,  að  atkvæðisréttur  um  stjórnmál  væri  hyrn- 
ingarsteinninn  undir  öllum  öðrum  réttindum  kvenna. 
Málið  marðist  i  gegn  raeð  litlum  atkvæðamun.  Ekki 
höfðu  þær  árætt  að  stjórna  þessum  fundi  sjálfar;  JarQes 
Mott  maður  Lukretiu  gerði  það  fyrir  þær. 

Bríet  Bjarnhéðinsdóttir 


w 


22^ 


Tolstoj  áttræður! 


Enginn  spámaður,  og  ekki  sjált'ur  Múhamed,  heíir 
hlotið  meiri  frægð  og  orðstír  á  æfi  sinni  en  Tolstoj,  þessi 
Messías  vorra  daga,  þessi  mikla  hrópandans  rödd  hins 
Yoðalega  Rússaveldis,  sem,  á  likan  hátt  og  Búdda  hinn 
góði,  varpaði  frá  sér  völdum  og  virðingum,  auði  og  alls- 
nægtum,  tign  og  tímanlegum  gæðum,  »gerðist  fátækur 
þótt  ríkur  væri«  og  batt  félag  sitt  við  ánauðuga  alþýðu- 
menn,  en  kendi  jafnframt  i  ritum  og  ræðum  með  þeim 
andans  og  snildarinnar  krafti  að  allur  heimurinn  hlýddi 
til  með  undrun  og  lotningu. 

Hafi  nokkur  kent  »eins  og  sá  er  vald  hefir«  síðan 
Kristur  talaði,  er  það  hann.  Og  þó  hefir  aldrei  i  frá 
Krists  dögum,  eða  þeirra  Esaíasar  og  Jeremíasar,  einrænni 
og  öfgameiri  spámaður  uppi  verið  en  hann. 

I  timaritinu  Open  Oourt  stendur  merkileg  grein  um 
þetta  áttræ^a  stórmenni.  Þar  segir  meðal  annars,  að  i 
öfgum  Tolstojs  felist  afl  hans  mest  og  áhrif;  guðmóður 
hans  falli  fram  sem  óstöðvandi  móða,  sú  er  hvergi  kvisl- 
ast  út,  svo  alt  aflið  lendir  á  einum  stað.  Hins  vegar  spyr 
höf.,  hvort  liklegt  sé,  að  Búdda  hefði  gerst  betlimunkur, 
hefði  hann  verið  i  örbirgð  borinn,  eða  Tolstoj  slíkur  skó- 
smiður,  hefði  hann  verið  i  ánauð  alinn.  En  slikar  spurn- 
ingar  eru  ekki  veigamiklar.  Slika  menn  má  aldrei  meta 
eða  mæla  eftir  hversdags  mælikvarða.  En  rétt  er,  að 
reyna  til  að  gera  sér  grein  fyrir  öfgunum. 

Tolstoj  vex  upp  i  landi  hinna  mestu  öfga  og  lifir  hjá 
þjóð,  sem  sumpart  er  ánauðugur  villilýður  með  hálfvegis 
Austurlanda  brag,  en  sumpart  er  ofnautnarfólk  og  harð- 
stjórnarherrar,    gjörspiltir,    ofan  frá  og  neðan  frá  skoðað. 


Tolstoj  áttræður!  341 

Kirkjan  full  af  harðstjórn  og  hégiljum  —  gjörvöll  þjóðin 
i  dróma  dæmalausra  vanþrifa,  og  þó  ægileg  og  ógnandi. 
Þannig  var,  þannig  er  þessi  Jötunheimur,  þessi  hin  Kalda- 
Svíþjóð,  sem  vesturþjóðunum  hefir  æ  staðið  stuggur  af. 
Og  þetta  varð  Tolstois  fósturland,  enda  ótal  annara  ágætra 
manna,  gæddra  guðlegum  eldmóði,  þótt  minni  orðstir  næði, 
og  margir  léti  fyr  frelsið  eða  vitið  eða  lífið,  en  að  þeim 
entist  auðna  til  aó  sýna  til  fulls  hvað  i  þeim  bjó.  Á 
Rússlandi  einu  verða  ódæðin  að  afreksverkum,  og  er  þá 
langt  komið  öfgunum  —  og  örvinglaninni. 

Sé  Tolstoj  athugaður  i  þvi  Ijósi,  verður  hann  —  ekki 
minni,  heldur  skiljanlegri,  hann  sjálfur  og  allar  hans  öfgar. 
Það  er  hin  siðferðislega  hlið  hinnar  rússnesku 
stjórnar  og  siðmenningar,  sem  Tolstoj  hefir  eingöngu  ein- 
blínt  á.  Og  það,  að  hann  hefir  séð  þá  hlið  eina,  er  lyk- 
illinn  að  einræni  hans  og  miskunarlausa  æði  gegn  öllu, 
sem  siðmenning  er  annars  kallað.  Enginn  neitar  því,  að 
hver  þáttur,  hver  stétt  og  stofnun  vorra  tíma  siðmenn- 
ingar  —  og  Rússlands  sérstaklega  —  sé  blendið  og  isjár- 
vert  og  að  þjóðirnar  þurfi  yfirleitt  að  endurfæðast;  en 
saga  þjóðanna,  og  einkum  þróunarsaga  allrar  menningar, 
sýnir,  að  það  er  ekki  siðafræðin  ein,  sem  mannkynið  þarf 
að  nema  —  þótt  guðstrú  og  réttvísi  verði  ávalt  efst  á 
blaði  —  heldur  raargt  fieira,  svo  sem  þekking,  listir, 
kunnátta,  vísindi,  stjórnspeki,  lögskil,  læknislist  og 
ótölulegar  sérgreinar  þekkingar,  kunnáttu  og  listar. 

Tolstoj  afneitar  öllu  þessu  og  situr  við  sinn  skó!  Og 
þó  er  enginn  keisari  voldugri,  enginn  snillingur  meiri  og 
enginn  frumherji  eða  forvígismaður  aldar  vorrar  æðri  né 
afkastameiri  en  hann. 

í  hverju  er  sú  gáta  fólgin? 

Hún  er  fólgin  í  því,  að  hér  birtist  Kristur  i  mann- 
inum,  Kristur  með  Fjallræðuna  og  guðdóm  hins  góða, 
hins  miskunnsama,  hins  réttvísa,  Kristur,  sem  opinberaði 
alveldi   guðs   föðurkærleika! 

Matth.  Jochumsson. 


íslenzk  heimspeki. 


Icli  wunderte  mich  daruber,  dass  das  so 
hochbegahte  islándische  Volk  noch  nicht  einen 
einzigen  Philosophen  hervorgebracht  habe. 
Granz  richtig  bemerkte  er  [Matthías  Jochums- 
son]  dass  die  islandische  Sprache  dazu  nicht 
geeignet  sei,  weil  sie  uberángstlich  alle  Fremd- 
wörter  fern  hielte,  und  zum  Philosophieren 
gehöre  einmal  ein  ganz  bestimmt  ausgeprágter 
Wort-  und  Begriffschatz. 

P,  Herrmann,   Island, 
1907,  2.  bd.  bls.  253. 

I. 

I  fljótu  bragði  fer  ef  til  viU  mörgum  eins  og  Paul 
Herrmann,  vísindamanninum  þýzka,  sem  hér  ferðaðist  um 
fyrir  nokkrum  árum,  og  ritað  hefir  tveggja  binda  bók  um 
ferð  sina,  landið  og  þjóðina;  þeir  furða  sig  á  því;  að  hin 
»hágáfaða  íslenzka  þjóð«  skuli  ekki  hafa  eignast  neinn 
heimspeking  enn  þá.  En  líklega  verður  fáum  að  kenna 
islenzkri  tungu  um  þetta,  eins  og  óðsnillingurinn  Matthias 
Jochumsson  hefir  gert,  þótt  undarlegt  megi  virðast. 

Þvert  á  móti. 

íhugun  málsins  mundi  líklega  koma  mönnum  til  að 
undrast  heimspekingsleysið  enn  þá  fremur.  Þvi  að  is- 
lenzkan  virði^t  einmitt  frábærlega  vel  fallin  til  heim- 
spekilegra,  eða  blátt  áfram  spaklegra,  hugleiðinga  Eigi 
aðeins  er  hún  ótæmandi  jarðvegur  nýrra  orða,  ef  vér 
kynnum  þar  rækt  viö  að  leggja,  heldur  einnig  full  af 
fornri  vizku   og  þó  einkum  einstök  orð,  fremur  en  málið, 


íslenzk  heimspeki.  843 

«f  gera  má  þar  á  greinarmun  án  þess  að  valda  misskiln- 
ingi.  Við  sum  orð  verður  íhugandanum  likt  og  að  horfa 
i  djúpspakt  auga;  þar  er  svo  mikil  hugleidd  lífsreynsla 
Jbak  við. 

En  hins  vegar  ber  þó  að  hugleiða,  að  svo  ómetanlega 
sem  orðin  og  málið  hafa  hjálpað  hugsuninni,  þá  er  öll 
•djúp  hugsun  —  og  raunar  mörg  grunn  lika  —  orðlaus  i 
fyrstu;  það  er  eins  og  leiftri  bregði  fyrir  i  huga  mannsins 
-og  honum  veitist  sú  innsýn,  sem  ef  til  vill  þarf  langan 
tíma  til  að  koma  i  orð,  og  er  aldrei  auðið  tíl  fuUs.  Þvi 
.að  hvert  orð,  jafnvel  hið  viturlegasta,  er  þó  að  einhverju 
leyti  villa,  nokkurs  konar  erfðaviUa.  Það  er  því  stund- 
um,  að  hugsanir  eru  viturlegri  en  orðun  þeirra  eða  orða- 
geríi,  en  lika  eigi  ósjaldan  þvert  á  móti,  erfðavitið  i  orð- 
unum  kemur  fram,  og  það  er  eins  og  máUð  hugsi  að 
Bokkru  leyti  fyrir  þann  sem  notar  það. 


II. 

Ekki  er  nú  óUklegt,  að  í  öUum  málum  muni  menn 
iinna,  ef  þeir  gá  vel  að,  meira  eða  minna  af  fornri  speki ; 
því  að  góð  orð  munu  vanalega  vera  uppgötvanir  hinna 
vitrustu,  og  þeir  óvitrari,  sem  síðan  nota  þau,  geta  ekki 
aUaf  slökt  þann  hugvitsnéista,  sem  í  þeim  var  að  upp- 
hafi. 

En  fá  mál  hyggjum  vér  að  taki  i  þessu  efni  fram 
islenzkunni.  Ýras  orð  og  málshættir  koma  oss  til  að  minn- 
ast  þesft,  að  áður  voru  hér  menn  er  áttu  sér  kenningar- 
nafnið  hinn  spaki;  raálið  sjáU't  sýnir  að  hér  hljóta  að 
hafa  Ufað  menn,  sem  með  réttu  áttu  þetta  heiðursnafn. 
•Og  þó  að  ekki  séu  aðrir  nefndir  djúpúðgir  en  einn  kven- 
maður,  þá  mundi  það  þó  hafa  verið  réttnefni  um  fleiri. 
Annars  er  það  einkennilegt,  að  eini  maðurinn  sem  sög- 
urnar  geta  um  með  því  kenningarnafni,  skuli  vera  kven- 
maður.  Weininger  raundi  vist  hafa  sagt,  að  Unnur  muni 
i  raun  réttri  ekki  hafa  verið  kvenmaður;    telur    djúpýðgi 


344  íslenzk  heimspeki. 

svo  ókvenlegan  eiginleika.  En  kyn  Unnar  heíir  þó,  eftir 
sögunni,  mátt  sanna  með  svipuðum  rökum  og  Skarphéð- 
inn  færði  fram,  þegar  Flosi  ætlaði  að  kvenkenna  Njál. 

Það  er  eitt  —  sem  nefna  mætti  í  gamni  og  þó  ekki 
alvörulaust  —  til  marks  um  ágæti  islenzkunnar,  að  hún 
gerir  ekki  eins  upp  á  milli  karla  og  kvenna  eins  og 
önnur  höfuðmál,  griska,  latína  og  þýzka,  heldur  lætur 
vera  tvenns  konar  menn,  karlmenn  og  kvenmenn.  Það- 
er  eins  og  einhver  kvenréttindahugmynd  komi  þar  bein- 
linis  fram  i  málinu;  þar  er  eins  og  lýst  yör,  að  ekki  sé 
til  æðra  mannkyn  og  óæðra  kvenkyn,  heldur  að  eins 
tvenns  konar  mannkyn.  Og  auðvitað  er  kvenmannkynið^ 
nokkrum  rangindum  beitt  þar  sem  »maður«  er  nú  undan- 
tekningarlaust  látið  þýða  »karlmaður«;  það  er  svoIítiU 
keimur  af  »kúgun  kvenna*  í  þvi;  tekið  aftur  það  sem 
áður  hafði  veitt  verið  í  málinu.  Eg  minnist  þess  hér,. 
hvað  mér  lét  undarlega  i  eyrum,  þegar  gömul  og  gáfu^ 
sveitakona  (sem  nú  er  þvi  miður  dáin)  tók  svo  til  orða 
um  alkunnan  kvenskörung,  að  hún  væri  »mesti  reglu- 
maður«.  En  Aldis  gamla  hafði  alveg  rétt  að  mæla,  þá> 
eins  og  oftar. 


III. 
íhugun  islenzkrar  tungu'kemur  oss  á  þá  skoðun,  að- 
íslendingar  haíi  átt  ekki  einn,  heldur  marga  heimspek- 
inga,  eða  réttara  sagt  menn  sem  voru  spaklega  huga 
farnir  og  að  ýmsum  ytri  ástæðum  breyttum,  hefðu  getað- 
verið  það  sem  menn  i  þrengri  merkingu  orðsins  nefna 
heimspekinga.  Viturleg  orð  og  djúpúðgir  málshættir  eru 
sá  arfur,  sem  þessir  spekingar  hafa  eftirlátið  oss,  tungan 
sjálf  er  mótuð  af  vizku  þeirra  og  við  meiru  getum  vér  ekki 
búist;  eins  og  betur  mun  verða  Ijóst  af  ýmsu  sem  síðar 
segir.  Raunar  mætti  hér  ef  til  vill  líka  nefna  löggjöfina  fornU;. 
sem  kvað  vera  svo  framúrskarandi.  Því  að  lögvitringur- 
inn  og  heimspekingurinn  eru  um  sumt  svipaðir  að  hugar- 
fari,  og  hinir  mestu  spekingar  hafa  einmitt  verið  að  leitast 


íslenzk  heimspeki.  8I& 

við  að  finna  eitthvert  allsherjar  lögmál  fyrir  breytni 
manna. 

Enn  eitt  mætti  nefna,  sem  bendir  til  þess  að  heim- 
spekilegt  hugarfar  muni  jafnvel  vera  ríkt  i  islenzku  eðli, 
en  það  er  fjöldinn  af  sérvitringum,  sem  hér  virðist  hafa 
verið  fyr  og  siðar.  Þvi  að  eigi  einungis  hafa  spekingar 
oft  verið  nefndir  sérvitringar,  og  þá  stundum  eigi  rang- 
nefndir,  heldur  má  einnig  skoða  sérvitringinn  eins  og 
nokkurs  konar  skrípamynd  spekings;  hann  hugsar  og 
hagar  sér  öðru  visi  en  almenningur,  i  efnum  þar  sem  er 
einskisvert  eða  hlægilegt  að  eyða  sér  i  að  vera  frumlegur. 
En  i  lífinu  er  algengt  að  sjá  menn,  sem  vegna  óheppi- 
legra  lífskjara  eru  eins  og  skrípamyndir  af  þvi  sem  þeir 
hefðu  getað  orðið.  Og  ekki  er  ólíklegt,  að  þvi  fámennari 
sem  einhver  þjóð  er  og  fátækari,  þeim  mun  meira  sé  um 
þess  háttar  skrípamyndir  að  tiltölu. 

En  sá  sem  fæðist  heimspekingsefni,  á  líklega  fremur 
á  hættu  en  allfiestir  aðrir  að  hann  fari  svo  að  einhverju 
leyti.  Og  liklega  er  það  meðfram  af  þeirri  ástæðu,  sem 
vikið  var  á,  að  einungis  stórþjóðirnar  hafa  —  þegar  Forn- 
Grikkir  eru  frátaldir  —  eignast  heimspekinga  í  fyrstu  röð. 
Það  er  óséð  hvað  mörg  efni  i  slíka  menn  smáþjóðirnar 
hafa  eignast,  þó  að  minna  yrði  úr  þeim  er  þeir  uxu  upp, 
sakir  óheppilegra  lífskjara. 

Dæmi  Schopenhauers  og  Herberts  Spencers,  eiuhverra 
mestu  spekinga  sem  verið  hafa  á  síðari  timum,  sýna  vel 
hversu  margt  þarf  að  fara  saman,  til  þess  að  slikir  geti 
náð  sinni  hæð.  Feður  beggja  voru  sérvitringar  og  nokk- 
urs  konar  heimspekingar,  þó  að  annar  væri  kaupmaður 
en  hinn  kennari  (Spencer).  Báðir  voru  svo  efnum  búnir, 
að  þeir  þurftu  aldrei  að  takast  neitt  embætti  á  hendur, 
ekki  einu  sinni  við  háskóla,  heldur  gátu  varið  sér  öllum 
til  að  hugsa  og  semja  þau  rit,  sem  eru  einhverjar  merki- 
legustu  vörðurnar  á  leið  mannsandans;  og  hinn  andlegi 
jarðvegur  var  svo  undirbúinn,  að  sá  kynlegi  kvistur,  sem 
er  heimspeki  þeirra  hvors  um  sig,  gat  vaxið  þar  upp. 

Þvi   að   það    er   vist  óhætt  að  fullyrða,  að  hvorugur 


346  Islenzk  heimSpeki. 

hefði  komið  upp  með  heimspeki  sina,  þó  með  sömu  gáf- 
um  hefðu  fæðst,  ef  á  steinöld  hefðu  uppi  verið,  eða  jafn- 
Tel  á  járnöld  á  íslandi  á  dögum  Njáls  (eða  þó  á  vorum 
dögum  hefði  verið,  eins  og  siðar  skal  drepið  á).  Einnig 
i  andans  heimi  risa  hæstu  tindarnir  upp  af  þvi  hálendi, 
sem  timarnir  hafa  skapað,  og  góðar  nýjar  hugsanir  eru 
ávalt  áframhald  —  þó  að  stökk  kunni  að  vera  á  milli  — 
af  þvi  sem  vel  hefir  verið  hugsað  áður,  hversu  frumlegar 
sem  þær  eru.  Ófrumlegt  er  einmitt  það,  sem  ekki  er 
áframhald. 

En  ekki  þykir  mér  óhklegt  um  Schopenhauer  eða 
Spencer,  hefðu  þeir  verið  samlandar  og  samtiðarmenn 
Egils,  eða  Njáls  eða  Ara,  að  einhvern  spaklegan  málshátt 
mundi  þangað  að.  rekja,  eitthvert  djúpúðugt  orð  hefðu 
fihkir  mótað,  af  þeim  er  oss  virðast  svo  einkennilega 
viturleg. 

Og  svo  hefðu  þessir  menn  sjálfsagt  verið  skáld,  hefðu 
þeir  fæðst  íslendingar;  eða  réttara  sagt  ort.  Þ^i  að  hvergi 
eru  víst  jafn  margir  að  tiltölu,  sem  yr'kja  þótt  ekki  séu 
skáld,  en  á  Islandi.  Enda  er  við  þvi  að  búast.  Þetta  mál 
hefir  verið  rímaö,  og  oft  af  mikilli  snild,  i  meira  eii  1000 
ár,  eins  og  kunnugt  er,  og  sönglandinn  er  orðinn  svo 
magnaður,  að  það  er  varla  furða  þó  að  einnig  þeir,  sem 
ófimir  eru  á  bragarfótum,  reyni  til  að  stíga  eftir  hljóð- 
faliinu  Svo  er  t.  a.  m.  um  Bjarna  Thórarensen,  sem  víst 
einna  mestur  spekingur  hefir  verið  af  skáldum  vorum  og 
i  sínu  mergjaöa  líkingamáli  minnir  stundum  á  Schopen- 
hauer.  Mér  er  tii  efs  að  Bjarni  hefði  fengist  við  að  rima, 
hefði  hann  ekki  verið  íslendingur.  Njóla  Björns  Gunn- 
laugssonar  ber  lika  vott  um  hvernig  íslenzkur  heim- 
spekingur  hugsar  undir  kvæðalögum;  og  svo  er  enn 
fremur  að  nokkru  leyti  um  þann  heimspeking,  sem 
síðar  ræöir  um  nánar  i  grein  þessari,  Brynjúlf  frá  Minna- 
iiúpi. 


Islenzk  heimspeki.  347 

IV. 

Heinispekisgáfa  íslendinga  hefir  þá  mest  komið  fram 
í  viturlega  hugsuðum  einstökum  orðum,  í  kvæðum  hór  og 
livar,  1  málsháttum  (og  i  sérvizku).  íslenzkan  er,  eins  og 
menn  vita,  mjög  auðug  af  ýmis  konar  orðskviðum,  og  er 
skaði  mikill  að  ekki  hefir  verið  haldið  áfram  sams  konar 
málsháttasafni  og  bókraentafélagið  byrjaði  að  gefa  út  1830, 
eftir  heiðurskarlinn  sira  Guðmund  Jónsson  á  Staðarstað. 
Fyrir  islenzka  ritlist  væri  slikt  safn  ómetanlegt.  Fróðlegt 
væri,  ef  einhver  sem  nógu  vel  er  að  sér  í  þeim  efnum, 
ritaði  sögu  málsháttanna,  sýndi,  eða  leiddi  likur  að,  hve 
gamlir  þeir  eru,  hvenær  flest  spakmæli  koma  upp  og  hve- 
nær  fæst;  hvernig  saga  þjóðarinnar  á  ýmsum  tímum 
Ikemur  fram  í  þeim.  Málshættirnir,  þannig  ihugaðir,  gætu 
orðið  til  að  skýra  skilning  á  andlegu  Hfi  þjóðarinnar  á 
ýmsum  tlmum,  likt  og  lífrænar  leifar  í  jarðlögum  geta 
gefið  mikilsvarðandi  bendingar  um  loftslag  og  fleira  á 
umliðnum  öldum. 

Málshættina  hafa  menn  oft  nefnt  heimspeki  alþýð- 
unnar.  En  varla  er  það  rótt  álitið.  Það  er  ekki  alþýðleg 
speki,  sem  þá  hefir  skapað,  speki  sem  komin  er  upp  hjá 
allri  alpýðu,  þó  að  þar  sé  að  ræða  um  efiii  sem  alþýðu 
'eða  réttara  sagt  alla  þjóð  varða,  þó  að  ýinsir  af  þessum 
málsháttum  lifi  á  vöruni  alþýðunnar  og  þó  að  vér  eigum 
þar  vafalaust  mikið  að  þakka  ýmsum  einstökum  alþýðu- 
mönnum.  En  slikir  menn  voru  víst  einmitt  ekki  alþýð- 
legir  að  öðru  en  þeirri  fátækt  og  þeim  þrönga  kosti,  sem 
kyrkti  gáfur  þeirra.  Kemur  oss  hér  í  hug  hversu  furð- 
anlega  þær  hafa  verið  lífseigar  i  suinum  þeirra.  Hugs- 
um  oss  menn  einsog  t.  a.  m.  Hallgrim  Pétursson  og  Bólu- 
Hiáhnar.  Hallgrimur  var  sárfátækur  ahnúgamaður  þangað 
til  hann  varð  prestur  seint  og  síðar  meir.  Segir  sagan 
—  ef  eg  man  rétt  —  að  hann  liafi '  stundum  verið  svo 
tötralega  búinn  á  ferðalagi,  að  hann  þótti  ekki  i  húsum 
hæfur  og  var  úthýst;  vantaði  Hallgrim  þá  illa  eitthvað 
af  þvi  sem  goldist  hefir  síðan  fyrir  40  (og  nokkrar)  út- 
gáfur  af  Passíusáhnunum. 


348  íslenzk  heimspeki 


Varla  þarf  mörgum  blöðum  að  fletta  um  það,  hvar  í 
mannfélaginu  vorir  beztu  málshættir  muni  upprunnir^. 
það  er  sennilega  á  sama  stað  og  sögurnar,  þar  sem  svo 
margir  þeirra  eru  skráðir,  hjá  bændahöfðingjunum  is- 
lenzku,  þeim  er  gerðu  sér  svo  mikið  far  um  að  tala  sem 
snjallast  á  alþingi,  og  höfðu  svo  gaman  af  að  hlusta  á 
vel  sagðar  sögur,  eða  segja  sjálfir  sem  bezt  frá.  Vér  vit- 
um  að  Heimskringla  er  ekki  klaustraverk  og  Njála  er 
það  sennilega  ekki  heldur.  Og  þó  að  vér  eigum  kirkjunni 
sjálfsagt  nokkuð  að  þakka,  þá  megum  vér  ekki  eigna 
henni  of  mikið  af  heiðrinum  fyrir  fornbókmentir  vorar. 
Aðalheiðurinn  eiga  bændahöfðingjarnir  islenzku,  i  raun 
réttri  islenzkur  aðall,  sem  matti  meir  tungu  forfeðra  sinna 
heldur  en  latinuna,  og  hafði,  eins  og  Jón  Loftsson,  meiri 
virðingu  fyrir  »sinu  foreldri«  heldnr  en  páfanum.  Það  var 
lán  islenzkra  bókmenta,  að  kaþólskan  var  hér  svo  mátt- 
laus  framan  af.  I  meir  en  100  ár  eftir  kristnitökuna  er 
líklegt  að  andlegt  frelsi  hér  á  landi  hafi  verið  meira  en 
nokkurn  tíma  síðar. 

Eg  hefi  áður  i  þessu  tímariti^)  bent  á  hvernig  Böðvar 
Asbjarnarson^  sem  var  í  liði  með  Hafiiða  Mássyni  á  al- 
þingi  1118,  játar  það  hreinskilnislega  að  hann  sé  trúlaus, 
það  er  að  segja  að  kenningar  kirkjunnar  hafi  ekkert  vald 
yfir  huga  hans.  Og  það  er  gegn  öllum  likindum  að  slikt 
trúleysi  hafi  verið  eins  dæmi. 

Eg  hygg,  að  tæpast  verði  of  mikið  gert  úr  þýðingu 
þess  andlega  frelsis  sem  lýsir  sér  á  alþingi  1118,  fyrir 
íslenzka  speki.  Afbragðs  vit  hefir  víst  varla  nokkurn 
tima  getað  fundið  fyrir  betri  skilyrði  til  að  þrífast  hér  4 
landi  en  þá.  En  því  miður,  tíminn  var  svo  stuttur,. 
ókunnugleikinn  á  því  sem  grískir  og  rómverskir  forn- 
menn  höfðu  áunnið  i  þekkingu  svo  mikill ;  þó  að  hér  væru 
til  menn  með  heimspekingseinkennum,  þá  gat  hér  ekkí 
komið  upp  neitt  heimspekiskerfi ;    spekin  gat  að  eins  ná6 


*)  Úr  trúarsögu  Forn-íslendinga.     Skírnir  1906. 


íslenzk  heimspeki.  349 

íið  lýsa  sér  í  viturleguin  orðum  og  málsháttum,  sögusnild 
og  löggjöf,  eins  olí;  áður  er  á  vikið.  Kaþólskan  magnaðist 
of  fljótt,  en  með  þeirri  trú  var  loku  skotið  fyrir  allar 
heilbrigðar  heimspekilegar  hugleiðingar,  og  kirkjan  eyði- 
lagði  meginstoð  íslenzkrar  vizku,  aðalinn  islenzka.  Staða- 
Arna  og  eftirmönnum  hans  tókst  það  sem  Þorlákur  hinn 
helgi  hafði  orði^^  að  gefast  upp  við.  (Um  þetta  efni  þyrfti 
sérstaka  ritgerð). 


VI. 

Hér  á  eigi  illa  við  að  minnast  fám  orðum  á  beztu 
spekingslýsinguna  sem  vér  eigum  í  bókmentum  vorum. 
Eg  á  auðvitað  við  lýsinguna  á  Ni'áli.  Lýsingin  á  Njáli 
á  við  eigi  að  eins  um  þann  eina  speking,  heldur,  i  mörgu, 
um  alla  spekinga  og  yfirleitt  er  mjög  eftirtektarvert  hversu 
oft  þetta  víðsýni  kemur  fram  i  skaplýsingum  Njálu;  það 
■er  eigi  að  eins  einn  maður  sem  er  lýst,  heldur  sérstök 
manntegund.  Svo  er  t.  a.  m.  um  lýsinguna  á  Hallgerði, 
á  Gunnari,  og  jafnvel  á  Hrappi.  (Alkibiades  hinn  gríski 
hefir  iiklega  verið  stórskornasta  eintak  þeirrar  tegundar 
sem  sagan  segir  frá,  ef  ekki  verður  að  telja  þar  til  Napó- 
leon  mikla).  Margt  sem  sagt  er  um  Njál  minnir  á  tvö- 
földu  merkinguna  í  orðinu  spakur,  sem  nú  orðið  er  notað 
mest  um  hesta;  það  er  sams  konar  breyting  og  orðið 
heflr  i  dönsku,  því  máli  sem  annars  að  ýmsu  leyti  er 
ólikast  íslenzku;  í  orðinu  »spag«  er  ekkert  nema  hæglætis 
og  þróttleysis  hugmynd.  Danskan  hefir  engan  grun  um 
neina  veglegri  merkingu  í  orðinu. 

Á  þessa  tvöföldu  merkingu  orðsins  spakur  minnir 
það  þegar  farandkonurnar  segja  um  Njál  —  nærri  því 
eins  illgirnislega  og  það  stæði  i  blaðagrein  frá  þessum 
síðustu  timum  —  stritaðist  hann  við  að  sitja.  Það  virðist 
hafa  verið  vandi  hans  að  sitja  og  hafast  ekki  að.  Og 
sjálfsagt  hefir  það  verið  álit  flestra  er  til  sáu,  að  vitring- 
urinn  væri  iðjulaus,  þegar  hugur  hans  var  raunar  önnum 
kafinn.    Sjálfur  segist  hann  löngum  hafa  verið  værugjarn. 


350  íslenzk  heimspeki. 

Og  enn  er  sagt  um  Njál  að  hann  haíi  farið  einförum  og- 
þulið;  má  getaþess  til,  að  um  sum  efni  hafi  hann  ekki 
getað  talað  við  aðra  en  sjálfan  sig. 

En'''*"mjög  líkt  þessu  sem  sagan  segir  um  Njál,  hefir 
verið  sagt  um  ýmsa  heimsfræga  spekinga  á  siðari  tímum ; 
þeir  hafa  farið  einförum,  talað  við  sjálfa  sig,  setið  og^ 
horft  í  gaupnír  sér  og  tekið  illa  þegar  á  þá  var  yrt;  þózt 
trufiaðir  i  iðju  sinni  og  hklega  fundist  hún  ekki  ómerkilegri 
en  flest  önnur,  þareð  íhugun  liggur  til  alls  fyrst.  Og  Kk- 
legt  er  að  maður  eins  og  Njáli  er  lýst,  hafi  haft  huga 
líkan  þeim  mönnum  sem  vér  nefnum  heimspekinga,  og^ 
varla  er  annað  trúlegt  en  að  einhvern  tíma  hafi  slíkur 
maður  rent  huga  sínum  í  áttina  að  einhverju  þvi  er  vér 
nefnum  heimspeki,  eitthvert  skiftið  er  hann  stritaðist  við 
að  sitja,  förukerlingum  og  fávitringum  til  undrunar  og 
frásagnar.  En  varla  er  neitt  sem  af  speki  hans  segir  i 
sögunni  1  þá  átt;  nema  ef  vera  skyldi  að  eitthvað  slikt 
hafi  búið  undir  er  hann  varar  Gunnar  við  að  vega  aldrei 
»meir  i  hinn  sama  knérunn  enn  um  sinn«.  Eins  raætti 
geta  þess  til,  að  frá  slikum  vitringum  eins  og  Njáli  sé  runnin 
forlagatrú  forfeðra  vorra,  þvi  að  komið  gæti  manni  til  hugar 
að  sú  skaðlega  og  lamandi  trú  væri  ávöxtur  nokkurs  konar 
heimspekilegs  skilnings  á  orsakarsambandinu,  þótt  óljós  sé 
og  óttablandinn.  En  þetta  er  auðvitað  lítilsvert.  Hitt  er 
vist,  að  fiest  sem  í  sögunni  segir  af  speki  Njáls  minnir  á, 
að  vitur  er  vist  upphaflega  sá  sem  veit  krók  á  móti 
bragði,  en  ekki  sá  sem  eitthvað  veit  um  uppruna  tegund- 
anna,  eða  tilgang  mannlífsins,  eða  þó  að  minna  sé  tiltekið ; 
og  spakur  er  sá  sem  spáir  hvað  fram  muni  koma  við 
sig  eða  vini  sína.  Gráfnafarið  hefir  verið  likt  og  hjá 
heimspekingnum,  en  hugurinn  ekki  frjáls  að  sveima, 
heldur  bundinn  við  þá  nauðsyn  að  verjast  hættum  á 
ófriðarsömum  timum,  likt  og  slíkir  hugir  hafa  oft  verið 
fjötraðir  af  þörfinni  til  að  hafa  ofan  af  fyrir  sér. 

Eftirtektarvert  er  annars,  hvernig  Njála  gerir  þá  menn 
ýmsa  sem  hún  segir  frá  að  vitringum,  eða  líklega,  réttara 
sagt,  skilur  betur  en  aðrar  sögur  hverjir  hafa  verið  vitrir^ 


Islenzk  heimspeki.  351 

Menn  beri  saraan  frásögn  Njálu  og  Laxdælu  um  Hrút 
Herjólfoson.  Minnir  þetta  dálitiö  á  hvernig  Shakespeare 
lætur  jafnvel  suma  þá  sem  fiíl  eru  taldir  i  leiknum  lýsa 
djúpri  speki  i  orðum  sinum.  Ef  til  viU  hefir  Shakespeare 
þar  viljað-  lýsa  yíir  þeirri  skoðun,  að  i  augum  hinna 
heimsku  séu  vítringar  oft  fííl.  En  þó  getur  þessi  skýring 
vel  verið  röng;  enda  munu  heimskingjarnir  ekki  ávalt 
hafa  rangt  fyrir  sér. 


vn. 

Það  sem  komið  hefir  þessum  hugleiðingum,  að  visu 
ekki  af  stað,  en  á  pappirinn  er,  auk  þýzku  greinarinnar 
hér  að  framan,  íslenzkt  heimspekisrit,  sem  mér  hefir  bor- 
ist  i  hendur,  eftir  Brynjúlf  Jónsson  frá  Minna-Núpi.  Heitir 
það  »Saga  hugsunar  minnar  um  sjálfan  mig  og  tilveruna«. 

Ritið  er  fróðlegt,  bæði  það  sem  í  því  er  skráð,  og^ 
eins  hitt,  sem  lesa  má  milli  linanna.  En  það  eru,  eins  og^ 
kunnugt  er,  oft  fróðlegustu  kafiar  bóka  fyrir  roskna 
lesendur. 

Það  er  heimspekingur  sem  þetta  ofangreinda  rit  lýsir;. 
á  þvi  er  enginn  vafi.  Ástríðan  til  að  hugsa  virðist  hon- 
um  meðfædd.  Hann  er  undrandi,  síspurult  og  óvanalega 
íhugult  barn,  og  safnar  sér  fróðleik  með  spurningum  og 
athugunum.  Kemur  ýmislegt  sem  hann  segir  i  ritinu  af 
barnsæfi  sinni  lesandanum  til  að  hugleiða,  hvernig  sveita- 
börn  standa  að  ýmsu  leyti  betur  að  vigi  til  náms  i  skóla 
lifsins  heldur  en  kaupstaðarbörnin.  Hann  er  orðinn  dá- 
litill  náttúrufræðingur  og  heimspekingur,  en  svo  fer  eins- 
vant  er,  hann  er  of  snemma  gerður  að  guðfræðing.  Þetta 
barn,  sem  hungraði  i  þekkingu,  fær  í  staðinn  guðfræði-^ 
hann  fer  að  gera  sér  hugmyndir  um  guð,  hugsa  út  í  blá- 
inn,  bókötaflega. 

Nú  er  að  vísu  þetta  tvent,  heimspeki  og  guðfræði^ 
ekki  alveg  óskylt,  og  í  guðfræðinni  er  jafnan  mikið  af  heim- 
speki  fyrri  tíma,  líkt  og  læknisfræði  alþýðunnar,  —  eg  á  vi^ 


352  Islenzk  heimspeki. 

:sumt  það  sem  nefnt  er  kerlingabækur — heflr  að  geyma  ýmis- 
legt  af  læknavísdómi  horfinna  kynslóða.  Einnig  mun  það 
«kki  fjarri  sanni,  að  hið  trúaða  hugarfar  sé  að  sumu  leyti 
^kki  fjæTskylt  hugarfari  heimspekingsins.  Trúin  er  aðal- 
lega  runnin  frá  óttanum,  en  heiraspekin  frá  undruninni. 
3En  i  þessum  hættulega  heimi  eru  ótti  og  undrun,  furða, 
náskyldar  tilfinningar.  Geigblandin  undrun  hlýtur  að 
vakna  hjá  hverjum  manni,  sem  hugleiðir  hvilíkum  ráð- 
gátum  og  hættum  sjálfs  hans  lif  býr  yfir  og  öll  tilveran; 
en  trúmaðurinn,  að  minsta  kosti  í  eldri  merkingu  þess 
orðs,  hyggur  að  þegar  sé  svarað  þeim  spurningum  sem 
hann  varða  mestu,  þar  sem  heimspekingurinn  er  á  öðru 
máli  og  leitar  úrlausnar. 

Vikjum  aftur  að  heimspeking  vorum  á  barnsaldri. 
Hann  gjörist  nú  svo  trúaður,  að  þegar  hann  er  eitthvað 
lasinn,  liggur  við  að  hann  langi  til  að  deyja.  En  heim- 
spekingseðlið  verður  of  ríkt,  og  einn  þáttur  þess  er  að 
efast,  leita  að  sönnunum  eða  hkindum.  Án  þess  að  Brynj- 
úlfur  lesi  eða  heyri  nokkuð  í  þá  átt,  kvikna  hjá  honum 
€fasemdir  um  trúna.  Hann  verður  órólegur  og  hugsjúkur, 
og  leitar  loks  til  móður  sinnar  i  vandræðum  sinum.  Móðir 
hans,  sem  hefir  verið  góð  kona,  og  eins  og  flestar  gáfaðra 
manna  mæður,  sjálf  gáfuð  vel,  leggur  honum  ýms  heil- 
ræði,  og  það  ekki  sízt,  að  hugsa  sem  minst  um  þessi  efni. 
Og  betra  ráð  gat  hún  varla  geflð  honum,  eftir  sinu  viti. 
Þvi  það  mun  vera  bezta  ráðið  til  að  vera  alt  af  rétttrú- 
aður,  að  hugsa  ekki  um  trúna,  og  ef  til  vill  er  það  með- 
fram  þess  vegna  sem  ýmsir  miklir  framkvæmdamenn  eru 
og  hafa  jafnframt  verið  trúmenn ;  þeir  haf a  aldrei  hugsað 
um  annað  en  framkvæmdir.  Efagjarn  hugur  mun  einnig 
vera  siður  liklegur  til  framkvæmda.  En  þó  mundu  án 
^funarmannanna  fáar  viUur  leiðréttar  og  litið  um  fram- 
farir. 

Nú  fór  Brynjúlfur  líka  að  stálpast  og  vinna,  og  studdi 
það  að  því  að  bæla  niður  efasemdir  hans.  Þvi  líkamleg 
áreynsla  er  góð  til  að  kæfa  niður  hugsanir,  eins  og  hins 
vegar   mikil   hugleiðingasemi   virðist  gera  menn  frábitna 


Islenzk  heimspeki.  353 

likamlegri  vinnu.  Af  því  er  liklega  að  nokkru  leyti 
fiprottin  þessi  leti,  sem  stundum  er  kvartað  um  á  gáfu- 
mönnum;  þess  vegna  er  Njáll  værugjarn  og  situr  oft  auð- 
nm  höndum. 

En  á  Brynjúlíi  sannaðist  hið  fornkveðna:  Þótt  nátt- 
úran  sé  laniin  með  lurk,  o.  s.  frv.  Nýjar  efasemdir  vakna 
hjá  honum  og  hann  fer  nú  að  glíma  við  þær  voða  mót- 
sagnir,  sem  hans  rökvísa  skynsemi  íinnur  i  trú  þeirri, 
sem  hann  hafði  verið  alinn  upp  i.  Og  það  ber  vott  um 
hversu  Ijóst  þessi  ungi  útróðrarmaður  hugsar,  að  hann 
verður  tvígyðistrúar.  Þvi  þegar  að  er  gáð,  sést  að  það 
sem  hann  hafði  lært  var  í  rauninni  þetta,  að  stjórnend- 
ur  himins  og  jarðar  séu  tveir;  heitir  annar  guð  en  hinn 
djöfull  og  hvorugur  almáttugur,  en  eiga  með  sér  nokkurs 
konar  skinnleik  um  forlög  mannanna  og  veitir  ýmsum 
betur. 

Nú  kyntist  Brynjúlfur  (og  lærði  utanbókar  spjalda  á 
miUi),  Njólu,  hinu  heimspekisborna  guðfræðiskvæði  Björns 
Ounnlaugssonar.  Þetta  var  boðskapur  frá  skyldum  anda, 
og  þarna  fekk  hugur  hans  hvild  að  mestu  leyti  frá  efa- 
semdum  sínum.  Það  er  að  segja  um  stund.  Brynjúlfur 
hefði  ekki  verið  heimspekingur  að  eðli,  hefði  Njóla  ekki 
einmitt  knúið  hann  til  að  hugsa  áfram. 

En  guðfræðin  ber,  eins  og  búast  mátti  við  eftir  ment- 
un  hans,  heimspekina  hjá  honum  alveg  ofurliði.  Heim- 
spekin  var  þarna  hjá  honum  einmitt  það  sem  fornu  guð- 
fræðingarnir  vildu  að  hún  væri,  ambátt  guðfræðinnar. 
Sannleiksleitin  var  ófrjáls,  og  þvi  búið  að  færi  líkt  og 
»skyli  haltur  henda  hrein  í  þáfjallí«. 


VIII. 

Þegar  Brynjúlfur  er  á  32.  ári  verður  hann  undarlega 

veikur.    Eitthvert  heilsuleysi  virðist  því  miður  ekki   óal- 

gengt   á   miklum   vitmönnum   og   mætti   nefna  þess  ýms 

dæmi   frá   Pascal   (og  þó  fyr  væri)  og  til  Nietzsche.    En 

m 


354  Islenzk  heimspeki. 

eg  ætla  að  eins  að  minna  á,  að  Herbert  Speneer  varð> 
undarlega  veikur  um  likt  leyti  æfi  sinnar  og  Brynjúlfury 
eða  þegar  hann  var  hálffertugur.  Fer  það  nú  ekki  all- 
sjaldan  saman,  að  menn  telja  hugsanir  heimspekinganna 
hégóma,  en  heilsuleysi  þeirra  uppgerð,  og  skilja  hvorugt. 

En  Brynjúlfi  urðu  þessi  veikindi  sá  aðalstuðningury 
sem  lifið  heflr  veitt  heimspekisgáfu  hans.  Þvi  að  nú  varð* 
hann  ófær  til  likamlegrar  vinnu,  en  þoldi,  að  minsta  kosti 
þegar  fram  i  sótti,  að  lesa  og  reyna  á  sig  andlega.  Varð* 
þessi  harðleikna  hjálp,  sem  vikið  var  á,  til  þess  að  styrkja 
trú  Brynjúlfs  á  guðlegan  kærleika  og  forsjón.  Það  er  a,b 
þessu  eins  og  svolitill  keimur  af  trú  rómverska  spek- 
ingsins  Seneca,  að  vitrum  manni  geti  i  rauninni  ekkert 
ilt  viljað  til;  er  það  undarleg  trú  og  væri  góð  ef  hún 
gæti  breytt  illu  i  gott. 

Það  má  nærri  þvi  geta,  að  lífið  horfði  fremur  örðugt 
við  Brynjúlfi  þegar  svona  var  komið,  og  ekki  virtist 
auðvelt  að  vinna  fyrir  sér;  og  ekki  síst  þar  eð  mönnúm 
hefir  af  auðskildum  ástæðum  hætt  mjög  við  að  tengja  hug- 
myndina  »vinna«  eingöngu  við  likamlega  áreynslu.  Og 
þó  að  Brynjúlfur  hafi  alt  af  verið  vinsæll  maður  vegna 
framkomu  sinnar,  þá  hefir  velvildin  sjálfsagt  verið  blandin 
litilsvirðingu  að  rainsta  kosti  framan  af,  og  ef  til  vill  alt 
þangað  til  honum  var  sýnd  opinber  viðurkenning  með  þvi 
að  veita  honum  riddarakross  dannebrogsorðunnar,  —  nei, 
dannebrogsmannanna  heiðursteikn  var  það.  Þvi  að  allur 
fjöldinn  sér  ekki  með  eigin  augum,  heldur  annara;  það  sem- 
hann  metur  við  menn,  er  eiginlega  ekki  hvað  þeir  eru 
af  sjálfum  sér,  heldur  sú  viðurkenning,  sem  þeim  hefir- 
hlotnast. 

En  heiðursteikn  Brynjúlfs  sýnir,  að  ,orður'  geta  komið^ 
vel  niður  og  gert  gagn. 

Að  það  lægi  í  rauninni  nokkur  vinna  i  hans  mörgu 
blaðagreinum  t.  a.  m.  eða  í  því  að  vera  annar  eins  fræð- 
ari  fyrir  þá  sem  í  kringum  hann  voru,  eins  og  Brynjúlfur 
mun  jafnan  hafa  verið,  hefir  vist  verið  færrum  Ijóst  en* 
skyldi,    þegar   frátaldir  eru  einkum  nokkrir  prestar.    Þvi 


Islenzk  heimspeki.  355 

að  ekki  er  nema  skylt  að  geta  þess  hér,  að  svo  mikinn 
hnekki  sem  guðfræðin  gerði  heimspeki  Brynjúlfs,  þá  var 
alt  öðru  máli  að  gegna  um  prestana.  Atti  hann  þar  eitt- 
hvert  sitt  mesta  athvarf  sem  prestarnir  voru  (einkum 
nokkrir  alkunnir  menn  i  þeirri  stétt),  og  er  það  ])eim  til 
mikils  sóma  hvernig  þeir  hafa  reynst  heimspeking  vorum. 

Þá  segir  Brynjúlfur  frá  því,  hvernig  rit  Magnúsar 
Eiríkssonar  vöktu  hjá  honum  trúvarnarhvöt,  og  hver  voru 
tildrög  kvæðisins  »Skuggi  og  ráðgáta«.  En  þó  að  Brynj- 
úlfur  hafi  ort  talsvert  mikið,  þá  er  hann  víst,  eins  og 
hann  sjálfur  hefir  fundið,  naumast  skáld.  Og  þó  að  hann 
riti  skýrt  og  glögt  og  á  allgóðu  máli  yfirleitt,  þá  getur 
hann  líka  naumast  kallast  málsnillingur ;  glæsilegar  og 
hljómandi  likingar  t.  a.  m.  rekur  lesandinn  sig  ekki  á 
hjá  honum  og  svipar  honum  í  þessu  til  sumra  merkra 
heimspekinga.  Hugur  hans  hefir  umfram  alt  beinst  að 
því,  að  fá  sem  bezt  samræmi  i  hugmyndakerfið.  En  þar 
sem  engu  sliku  kerfi  var  til  að  dreifa,  eins  og  hjá  spek- 
ingum  fornaldar  vorrar,  beindist  hugvitið,  þegar  fristund 
gafst  frá  uppeldis-  og  ófriðaráhyggjum,  að  því  að  móta 
einstök  orð  og  orðskviði. 

Þegar  hér  er  komið  sögunni  reynir  Brynjúlfur  til  að 
hverfa  frá  þessum  hugleiðingum  sinum.  Liggur  nærri  að 
geta  þess  til,  að  hann  hafi  fundið  til  þess  þótt  óljóst  væri, 
að  hann  væri  á  afvegum  sem  heimspekingur,  með  trú- 
vörn  sina  og  kveðskap.  Fer  hann  nú  að  hugsa  um  lands- 
ins  gagn  og  nauðsynjar  og  ritar  fjölda  af  blaðagreinum. 
Og  líða  svo  nokkur  ár. 

En  svo  fer  þó  að  lokum,  að  heimspekin  laðar  hann 
tíl  sín  enn  að  nýju,  og  um  fimtugt  hefst  sú  hugsun  hans 
sem  bezt  er  og  sízt  til  baga  guðfræðiblandin.  Það  lýsir 
sönnu  heimspekingseðli  hvað  það  er,  sem  nú  vekur  hugs- 
un  hans.  Hann  undrast  hina  sterku  og  margbreyttu  eftir- 
sókn  eftir  því  að  lifa,  frekjuna  til  fjörsins,  er  mætti  svo 
nefna;  og  hins  vegar,  að  lifandi  verum  er  lifsskilyrði  að 
eyða  lifandi  verum.  Lifið  er  óvinur  lifsins.  Þar  risa  upp 
geigvænlegar   spurningar.    En   andinn  er  enn  ekki  nógu 

23* 


356  Islenzk  heiraspeki. 

frjáls.  Hann  er  fyrirfram  sannfærður  um,  að  þarna  sé 
mótsögn  sem  hverfur  ef  hann  nær  að  sjá  »hvernig  i  öUu 
liggur  i  raun  og  veru«. 

Ekki  er  það  raunar  að  furða.  AUir  heimspekingar 
höfðu  víst  kent  eitthvað  líkt  þessu,  og  Leibniz  hefir  sagt, 
að  þetta  væri  sá  heimur,  sem  beztan  væri  unt  að  hugsa 
sér.  Schopenhauer  einn  hafði  verið  á  öðru  máli;  hann 
sneri  setningu  Leibniz  við  og  kvað  réttara  að  segja,  að 
bölvaðri  mætti  heimurinn  ekki  vera,  ef  ekki  ætti  alt  að 
koUsteypast.  Og  líklegt  virðist  mér,  að  Schopenhauer 
hafi  rétt  fyrir  sér  frá  sínu  sjónarmiði.  Hann  fylgdi  Plató 
og  Kant  í  sumum  undirstöðuatriðum  kenningar  sinnar,  en 
ein  hin  mesta  sigurvinning  mannkynsins  i  andlegum  efn- 
um,  framsóknarkenningin,  sem  hinn  mikli  Lamarck  lagði 
grundvöllinn  að,  einmitt  á  dögum  Schopenhauers,  var  þá 
litt  komin  til  sögunnar,  og  hafði  eðlilega  engin  áhrif  á 
Schopenhauer.  Skal  eg  þó  ekki  lengja  þetta  mál  með 
þvi  að  skýra  þetta  efni  nánar  hér. 

Skaði  hefir  það  sjálfsagt  verið,  að  heimspekíngur  vor 
hefir  ekki  kynst  framsóknarkenningunni  er  hann  var  að 
búa  i  hugsanavef  sinn;  en  þó  er  nokkurs  konar  dulvís 
framsóknartrú  einmitt  aðaJatriði  i  hugsanavef  Brynjúlfs. 


IX. 

Ekki  treysti  eg  mér  til  að  gera,  syo  vel  sé,  i  stuttu  máli 
grein  fyrir  heimspekiskerfi  Brynjúlfs,  þvi  sem  hann  byggir 
á  »einda«-hugmyndinni.  Ekki  heldur  með  því  að  nota 
það  ágrip  af  aðalatriðum  kenningarinnar  sem  stend- 
ur  í  niðurlagi  bókar  hans.  Að  koma  með  einhverja  þess- 
háttar  beinagrind,  yrði  auðveldlega  til  þess  að  vekja 
rangar  hugmyndir  um  heimspeki  hans;  það  mundi  iUa 
sýna  hversu  mikið  er  i  hana  spunnið  af  hugviti  og  vitur- 
legum  hugleiðingum. 

Sjálfsagt  hefði  ýmislegt  orðið  öðru  vísi  hjá  Brynjúlfi 
hefði   hann   átt  kost  á  meiri  þekkingu,  og  eftirtektarvert 


Islenzk  heimspeki.  357 

er  hvernig  hann  af  gaumgæfni  notar  hvern  mikilsvarðandi 
þekkingarþátt,  sem  hann  hefir  getað  náð  til,  i  hugsana- 
vef  sinn.  En  guðfræðin  er  það,  sem  einkum  hefir  frjófgað 
hugsun  hans,  og  fær  hún  aftur  yfirhönd  hjá  honum  eftir 
þetta  tímabil,  sem  áður  er  getið  um;  leitast  hann  mjög 
við  að  samþýða  hugsanir  sinar  við  trúna  —  eða  réttara 
sagt  guðfræðina  —  og  minnir  dálitið  á  hina  fyrri  jarð- 
fræðinga,  sem  voru  alt  af  að  berjast  við  að  láta  hug- 
myndum  sínum  og  athugunum  bera  saman  við  Nóaflóðs- 
söguna. 

Eins  og  við  er  að  búast,  virðist  hugsun  Brynjúlfs 
skörpust  i  guðfræðisefnum,  eins  og  t.  a.  m.  27.  kafiinn  sýnir 
vel.  En  ýmislegt  gæti  einnig  bent  á  mjög  góða  eðlisfræð- 
ingshæfileika  hjá  honum  og  koma  sumar  »einda«-hring- 
ferðar  hugmyndir  hans  lesandanum  til  að  minnast  þess, 
að  ýmsir  hinna  »nýju«  eðlisfræðinga  vilja  telja  nokkurs 
konar  aflhringiður  undirstöðu  allrar  efniveru  (materia);  og 
hugmyndir  hans  um  eindir  i  geimnum,  minna  á  hvernig  Ijós- 
vakinn  á,  að  sumra  hyggju,  að  vera  nokkurs  konar  al- 
heimsmysa,  sem  sólkerfin  með  öllum  sinum  efnum  hafa 
skilist  úr. 

Til  dæmis  um  hve  óholl  áhrif  guðfræðin  hefir  á  hugs- 
unarhátt  þessa  heimspekings,  sem  hér  ræðir  um,  má  nefna 
þetta.  »Mér  var  bæði  ógeðfelt«,  segir  hann,  »og  enda 
ómögulegt,  að  fallast  á  það,  að  triiin  á  guðlega  forsjón 
væri  hugarburður.     Eg  þurfti  hennar  með«. 

Minnir  þetta  mig  á  spakmæli  eitt  sem  stendur  i  minn- 
ingarriti  Cæsars  ura  hernað  hans  í  Gallíu  (eina  spakmælið 
sem  þar  er),  en  það  er  á  þá  leið,  að  menn  séu  jafnan 
trúgjarnir  á  það  sem  þeim  þykir  æskilegt.  En  slíkt  er 
ekki  heimspeking  samboðið;  á  þvi  svæði  er  ekki  sannana 
að  leita.  Það  er  t.  a.  m.  ekkí  vitund  óliklegra  að  vér 
séum  komnir  af  öpum,  þó  að  oss  sé  sú  hugmynd  næsta 
ógeðfeld. 


358  IsleDzk  beimspeki. 

X. 

Hugsunarsaga  Brynjúlfs  frá  Minnanúpi  er  merkilegt 
rit.  Það  er  óhætt  að  segja  það.  En  þó  mundum  vér 
óefað  gera  honum  rangt  til,  ef  vér  dæmdum  heimspek- 
ingsgáfu  hans  eingöngu  eftir  þessu  riti;  teldum  að  þar 
kæmi  fram  hið  bezta  og  viturlegasta,  sem  i  honum  hefir 
búið.  Vér  verðum  vel  að  íhuga,  hversu  afarilla  þessi 
íslenzki  heimspekingur  hefir  staðið  að  vígi. 

Goethe  talar  einhversstaðar  um  hverju  hann  átti  að 
þakka  að  hann  gat  orðið  það  sem  í  honum  bjó: 

Euch  verdanke'  ich  was  ich  bin 
Meines  Wesens  VoUgewinn. 

í  siðustu  orðunum  kemur  fram  nokkuð  af  þvi  sem  lyftir 
Goethe  himinhátt  yfir  flest  önnur  skáld,  hann  dregur  þar 
»arnsúg  í  flugnum« ;  það  sem  hann  drepur  á,  er  einmitt  hið 
æðsta  takmark  mannsins,  að  öðlast  og  giæða  alt  hið  góða 
sem  í  honum  býr,  verða  eins  og  hann  getur  orðið  beztur  i 
orðsins  fylstu  merkingu.  Þetta  er  líklega  að  ýmsu  leyti 
þvi  örðugra,  sem  þjóðin  er  smærri,  og  mér  þykir  ekki 
óhklegt,  að  það  sé  meðfram  þess  vegna,  sem  smáþjóðirnar 
eiga  svo  sjaldan  þá  ágætustu  menn,  sem  uppi  hafa  verið. 
Grikkir  eru  þar  raunar  undantekning  um  margt,  og  ef  til 
vill  íslendingar  um  söguritun  og  óðsnild.  Og  einmitt  á 
þvi  og  á  sjálfu  málinu  byggjum  vér  þá  von,  að  það 
kunni  fyrir  íslendingum  að  liggja  að  verða  enn  i  ein- 
hverjum  greinum  fremsta  bókmentaþjóðin  á  Norðurlönd- 
um,  þó  að  þeir  hafi  þar  verið  fiengdust,  og  séu  þar  enn  þá 
flegnust  þjóð.  Hér  rísa  nú  raunar  stundum  upp  alvarlegar  efa- 
semdir,  sem  eg  verð  þó  að  láta  Skirni  sleppa  við  að  sinni. 

En  svo  eg  víki  aftur  að  heimspekingunum,  þá  er  hk- 
lega  með  smáþjóðunum  engum  eins  erfitt  að  verða  það 
sem  í  þeim  býr  eins  og  þeim. 

Engin  manntegund  er  eins  vönd  að  andlegum  jarð- 
vegi  eins  og  heimspekingurinn.  Engum  ríður  eins  mikið 
á  að  vera  bráðþroska,  vera  fijótt  búinn  að  átta  sig  á 
því,    sem    þegar   hefir   áunnist   i   visindum  og  heimspeki, 


Islenzk  heimspeki.  359 

svo  að  hann  geti  farið  sina  rannsóknarferð  meðan  hann 
er  i  fylstu  fjöri.  Engum  riður  eins  mikið  á  að  hafa 
••snemma  komið  þar  sem  viðsýnast  er  á  svæðum  andans. 
líú  hefir  á  þeim  svæðum  enginn  sjónarturn  verið  reist- 
ur  annar  eins  og  verðandi-heimspekin  (evólútionar-), 
og  þaðan  þykir  mönnum  mi  fróðlegast  umhorfs.  Hafa 
liklega  engir  skýrt  eins  vel  og  Nietzsche  og  H.  G.  Wells 
hvilikar  f urðusýnir  blasa  þaðan  við. 

En  einmitt  sú  útsjón  hlotnaðist  ekki  heimspeking 
vorum  þegar  honum  reið  mest  á. 

Betur  en  af  ahnennum  hugleiðingum  skilst  hvað  eg 
:á  við,  ef  vér  hugsum  oss  einhvern  af  höfuðskörungum 
heimspekinnar  islenzkan.  Gerum  t.  a.  m.  ráð  fyrir  að 
Herbert  Spencer  hefði  fæðst  uppi  i  sveit  á  íslandi;  að 
hann  hefði  ekki  getað  farið  að  hugsa  um  að  menta  sig  — 
og  það  alt  á  eigin  spýtur  —  fyr  en  hann  var  kominn  á 
fertugs  aldur;  að  hann  hefði  aldrei  kynst  dýrafræðis- 
lieimspeki  Lamarcks,  jarðfræði  Lyells,  fósturþroskunar- 
«ögu  K.  E.  V.  Baers,  þeim  ritum,  sem  mest  urðu  til  þess 
•að  beina  honum  leið  að  sínu  takmarki;  að  hann  hefði 
verið  bókalítill  og  bláfátækur,  og  langt  fram  eftir  æfi  ekki 
ikynst  neinni  heimspeki  nema  mjög  guðfræðiblandinni. 
Það  virðist  óhætt  að  gera  ráð  fyrir,  að  Spencer  hefði  þá 
•ekki  skapað  verðandi-heimspeki  sína  og  orðið  heimsfrægur 
i  elli  sinni,  en  hugsanir  hans  afl  i  flestum  andlegum  fram- 
förum,  og  eigi  að  eins  andlegum,  sem  nú  raunar  varla 
þarf  að  taka  fram,  þvi  að  andlegar  framfarir  búa  undir 
framförum  á  öllum  öðrum  svæðura.  Hitt  er  liklegra,  að 
hann  hefði  orðið  sérvitringur,  alræmdur  i  nokkrum  hrepp- 
um,  þvi  að  lundin  var  ekki  sem  bezt  og  mundi  ekki  hafa 
batnað  við  þau  kjör,  sem  vér  hugsum  honum  hér.  En 
lir  þvi  að  ástriðan  til  að  hugsa  var  svo  rik,  er  ekki  ólik- 
legt,  að  hann  hefði  komið  sér  upp  einhverju  heimspeki- 
kerfi  og  spunnið  þar  i  hvern  þekkingarþátt,  sem  hann 
hafði  getað  öðlast,  en  skráð  svo  alt  með  vandvirkni  og 
samvizkusemi  á  bók,  sem  enn*bið7  prentunar. 


360  Islenzk  heimspekí. 

Eins  og  heimspekisrit  Brynjúlfs  frá  Minnanúpi  hefir 
nú  gert  i  nokkur  ár.  En  svo  ætti  nú  ekki  þurfa  að  vera 
lengi  úr  þessu.  Ritið  er  merkileg  viðbót  við  islenzkar 
bókmentir.  Þegar  það  er  komið  út,  munu  þýzkir  fræði- 
menn  ekki  framar  segja  heiminum  að  íslendingar  eigi 
engan  heimspeking.  Það  er  talandi  vottur  um  djúpa 
fróðleikslöngun  og  að  visu  einnig  þá  örðugleika,  sem  hún 
hefir  átt  við  að  striða.  Það  er  sómi  íslenzkri  alþýðu.  En 
það  er  oss  sem  bókmentaþjóð  til  litils  sóma,  ef  ekki  veit- 
ist  þessum  heiðvirða  öldungi  bráðlega  sú  ánægja,  að  sjá 
á  prenti  þetta  rit  sitt,  sem,  þótt  stutt  sé,  er  ávöxtur  svo 
langvinnra  hugleiðinga.  Hefði  annað  varla  verið  betur 
fallið  til  að  minnast  sjötugsafmælis  heimspekings  vors,  þá 
að  seint  sé  tekið  nokkuð,  en  það  að  koma  á  prent 
liugsunarsögu  hans. 

Helgi  Pjetur8s» 


Ritdómar. 


JÓHANN  SIGURJÓNSSON:  BÓNDINN  Á  HRAUNI.    Leíkrit  í  fjórum  þáttum. 
1908.    115  bls.    (Sigurður  Krlstjánsson). 

íslendingar  hafa  tvöfalda  ástæðu  til  þess  að  taka  þessu  leik- 
riti  vel.  Þdð  er  gróði  íslenzkum  bókmentum.  Og  því  hlotnast, 
fyrstu  íslenzkra  leikrita,  sú  sæmd  að  vera  leikið  í  erlendum  leik- 
húsum. 

Leikurinn  gerist  í  landskjálftum.  Alt  er  á  tjá  og  tundri. 
Húsin  eru  að  hrynja.  Enginn  þorir  að  vera  í  bænum,  nema  bóndi 
og  húsfreyja.  Hún  þorir  það,  af  því  að  hún  vill  láta  eitt  yfir  þau 
bæði  ganga.  Hann  þorir  það,  af  því  að  hann  elskar  ekki  að  ein& 
jörðina  sína,  sem  hann  hefir  sjálfur  ræktað,  heldur  og  bæinn  sinn, 
sem  hann  hefir  sjálfur  reist.  Þar  hefir  alt  gerst,  sem  hann  hugsar 
til  með  Ijúfustu  geði.  Jafnvel  myrkrið  í  bænum  hefir  honum 
fundist  taka  utan  um  sig  með  ástúð.  Engin  manneskja  hefir 
nokkurn  tíma  tekið  eins  vel  á  móti  honum,  ekki  einu  sinni  dóttir 
hans,  þegar  hún  var  barn  —  eins  og  myrkrið  í  bænum,  þegar 
hann  kom  inn  úr  stórhríð,  og  menu  höfðu  talið  hann  af. 

Að  lokum  hrapar  bærinn;  aftasti  hluti  baðstofunnar  stendur 
einn  eftir;  þakið  hangir  ekki  á  öðru  en  einni  stoð. 

A  þetta  uppnám  alt  er  aukið  því  vandamáli  bónda  að  ráða 
fram  úr  gjaforði  einkadóttur  sinnar.  Hann  vill  gefa  hana  efni- 
legum  bóndasyni,  Dóttirin  ann  honum  ekki;  en  hún  lætur  um 
stund  undan  fortölum  móður  sinnar.  Móðir  hennar  hefir  ekki 
unnað  föður  henuar,  þegar  hún  var  honum  gefin;  hún  hefir  unnað 
öðrum  manni.  En  hún  hefir  talið  skyldu  sína  að  láta  að  vilja 
foreldra  sinna.  Og  h'fið  hefir  alt  orðið  ein  skyldukvöð.  Hún 
hyggur,  að  svo  eigi  hfinu  að  vera  háttað.  Og  um  stund  fær  hún 
hún  dóttur  sína  á  sitt  mál. 

En  ekki  nema  um  stund.  Astin  nær  valdi  á  henni.  Hún  og 
grasafræðingur,   sem  er  í  rannsóknardvöl  þar  í  sveitinni,  fella  hugi 


Ritdómar. 

saman.  Bóndi  trúir  þeim  manni  fráleitt  fyrir  dóttur  sinni.  A  hinu 
ber  samt  raeira,  að  hann  trúir  honum  ekki  fyrir  jörðinni.  Kona 
«hans  gengur  í  lið  með  dóttur  sinni,  þegar  á  herðir.  Bóndi  sór,  að 
hann  fær  ekki  sínu  máli  framgengt.  Hann  hefir  aldrei  látið  undan 
^  æfinni.  Og  hann  getur  það  ekki  nú.  Hann  fer  inn  í  rústirnar, 
•kippir  stoðinni  undan  baðstofuþakinu,  verður  undir  því  og  tjnir 
.h'finu. 

Þetta  er  í  stuttu  máli   s  a  g  a  n   í  ritinu. 

Ekki  leynir  það  sér,  að  höf.  er  ungur  og  hefir  enn  ekki  náð 
^ullu  valdi  á  efni  sínu.  Hann  sjnir  alt  vinnufólkið  á  bænum.  Þeir 
imenn  eru  h'tið  einkendir.  En  þeir  eru  látnir  segja  sumt  af  því, 
«em  allra  skáldlegast  er  í  ritinu,     Hér  fara  á  eftir  fáein  dæmi : 

—  Það  var  eins  og  eg  væri  að  rista  í  lifandi  skepnu  —  það  var 
■eins  og  e^  væri  að  flá  lifandi  hold.  —  —  Og  risturnar  frá  því  í 
fyrra  voru  eins  og  Ijót  ör,  segir  einn  vinnumaðurinn  um  torfristu 
i  landskjálfta. 

—  Og  eins  og  jörðin  skalf  —  hún  hafði  ekka  —  gráturinn  er 
•erfiður  gömlum.  segir  annar  vinnumaðurinn. 

—  Við  seinustu  stóru  landskjálftana  kom  sprunga,  sem  var 
tmargar  mílur  á  lengd ;    eg  sá  hana  sjálf;    það    lagði  upp  úr  henni 

heita    gufuna.     Jörðin    dró    andann   með  opnum  munninum. 

Vitið  þið  hvers  vegna  vetrarsnjórinn  fyllir  ekki  gjóturnar?  Hafið 
þið  nokkurn  tíma  séð  svo  stórar  snjóflyksur,  að  þær  festist  í  munn- 
unum;  það  er  jörðin,  sem  blæs  á  móti  snjónum ;  hún  b/r  til  gildrur 
fyrir  mennina.     Jörðin  er  mannæta,  segir  kerlingin  á  bænum. 

Þetta  er  afburða-vel  að  orði  kveðið.  En  af  því  að  lesandi  veit 
svo  h'tið  um  þessa  menn,  annað  en  að  þeir  geta  talað  svona,  þá 
komast  ummælin  ekki  í  samband  við  neitt  hugsanah'f,  sem  honum 
€r  kunnugt  um.  Þau  verða  h'kust  gimsteinum,  sera  vantar  um- 
gjörðina. 

Aðalgalli  ritsins  er  samt  í  raínura  augura  sá,  að  lesandi  fær 
svo  lítið  að  kynnast  grasafræðingnura.  Er  nokkuð  réttraætt  í  þeirri 
óbeit,  sera  bóndi  hefir  á  honura?  Eru  tvær  raenningarstefnur  þar 
að  reka  sig  hvor  á  aðra?  Eða  gagnstæðar  h'fsskoðanir?  Þeim 
spurningum  er  engu  svarað.  Leaandi  er  jafn-ókunnugur  manninum, 
þegar  leiknura  er  lokið,    eins  og  þegar  raaðurinn  er  fyrst  nefndur. 

Og  sararæðurnar  eru  ekki  hvarvetna  sera  eðlilegastar.  Hugsana- 
sarabandið  er  surastaðar  furðu  laust.     Eg  bendi  t.  d.  á  bls.  64. 

Sveinungi  (bóndinn)  spyr  Jórunni  (konu  sína),  hvort  hún  geti 
«kki  sofið.  —  Nei,    eg    get    ekki    sofið,    segir  Jórunn.  —  Þá  segir 


Ritdómar.  36S 

Sveinungi:  I»að  var  þá  nótt,  sem  þú  hólzt,  að  eg  hefði  orðið  úti 
i  stórhríðinni,  o.  s.  frv.,  löng  klausa  um  atvikin,  þegar  hann  kom 
lieim.  Hór  er  alls  ekki  sjáanlegt  sambandið  við  það,  sem  talað 
.hefir  verið  um.  Svona  tala  menn  ekki.  Og  sams  kouar  hugsana- 
los  kemur  fyrir  hvað  eftir  annað. 

En  að  hinu  leytinu  leynir  það  sér  ekki,  að  íslenzk  þjóð  hefir 
•eignast  n/tt  skáld,  þar  sem  Jóhann  Sigurjónsson  er  —  afbragðs- 
skáld  vafalaust,  þegar  lífsrsynslan  hefir  fengið  meiri  þroska,  og 
listamaðurinn  hefir  átt  kost  á  að  temja  sór  betur  gh'muna  við 
jrkisefni  sitt.  Hjónin  eru  synd  með  skyrum  dráttum  listarinnar. 
Ritið  er  fult  af  yndislega  vel  orðuðum  ummælum.  Og  yfir  alt  er 
lagður  einkennilegur  og  hugnæmur  þunglyndis-blær,  sem  samboð- 
inn  er  heimilinu  þar  sem  skyldan  hefir  gengið  í  gleðinnar  stað, 
•og  samboðiun  þeim  stundum,  er  verk  mannanna  eru  að  verða  að 
rústum  —  þeim  stundum,  er  vilji  mannanna  brotnar,  af  því  að 
hann  getur  ekki  bognað,  sá  viljinn,  er  engan  tekur  til  greina 
annan  en  sjálfan  sig  —  þeim  stundum,  er  æskan  fær  ekki  notið 
tíín,  nema  ellin  farist  í  rústunum.  Slíkan  blæ  leggja  góðskáldin 
■ein  á  hugsanir  sínar. 

BJÖRN  BJARNASON  dr.  phil.:  ÍÞRÓTTIR  FORNMANNA  á  Norðurlöndum. 
Reykjavík  1908  [Sigurður  Kristjánsson]. 

Ritið  er  upphaflega  samið  á  dönsku.  Höf.  hlaut  doktors- 
•nafnbót  fyrir  það.  Hann  er  sennilega  fróðastur  allra  núlifandi 
manna  um  þetta  efni.  Nyumast  getur  hjá  þvi'  farið,  að  þessi  bók 
verði  eftirlætisbók  i'slenzkra  ungmenna,  enda  væri  það  og  vel  farið. 
Nú  er  stórum  að  h'fua  áhugi  æskulyðsins  hór  á  landi  á  i'þróttum, 
og  það  svo,  að  gagngerð  breyting  hefir  orðið  á  2 — 3  árum.  Vafa- 
laust  eflir  þessi  bók  þann  áhuga.  Þekkinc;  á  fornritum  vorum  og 
lífi  forfeðra  vorra  hefir  að  undanförnu  verið  einna  sterkasta  hvatn- 
ingaraflið  til  allrar  manndáðar  hér  á  landi.  Svo  mun  verða  hér 
eftir.     Og  bók  dr.   B.  B.  eykur  þá  þekking  að  miklum  mun. 

^  *  ^ 

ÞJÓÐTRÚ  OG  ÞJÓÐSAGNIR.  Safnað  hefir  ODDUR  BJÖRNSSON.  JÓNAS 
JÓNASSON  bjó  undir  prentun.  I.  bindi  I.— II.  hefti.  Akureyri  1908 
[Oddur  Björnsson]. 

Þetta  er  upphaf  að  miklu  safni,  sem  Oddur  Björnsson  hefir  í 
•^yggj^  að  koma  út.  Fyrsta  bindið,  sem  þetta  er  partur  af,  virðist 
iiann  fuUráðinn  að  prenta,    Um  síðari  bindin  fer  eftir  þeim  viðtökum, 


364  Ritdómar. 

sem  þetta  bindi  fær.  Vér  efumat  ekki  um,  að  þær  verði  gfóðarr 
í  safninu  verður  vafalaust  mikill  fróðleikur;  og  þá  skemtun  ekki 
síður. 

Síra  Jónas  Jónasson  hefir  ritað  formála,  og  gerir  þar  greitt 
n/rrar  efnisskiftingar  á  þjóðlegum  fræðum,  sem  hann  ætlar  að- 
fara  eftir :  1.  Manneðlissögur.  2.  Náttúrusögur.  3.  Viðburðasög- 
ur  eða  sögusagnir.  4.  Venjur,  þjóðsiðir  og  þjóðtrú.  5.  Þjóðkvæði^ 
ýmis  konar. 

Allar  þær  sögur,  sem  út  eru  komnar,  eru  M  a  n  n  e  ð  1  i  s- 
sögur.     Þær  skifiast  í  eftirfarandi  kafla: 

I.    Draumar:    berdreymi,    draumspár,    viðvarana-    og    bendinga- 

draumar,  samdreymi,  draumgöngur. 
II.    Vökuvitranir :  sjónir,  heyrnir. 

III.  Dalargáfur:  skygni,  heyrn,  forspár. 

IV.  Dularkraftar :  áhrínsorð,  kyngi  og  forneskja. 
V.    Aðrar  mannverur :  huldufólk,  tröll,  sæbúar. 

VI.    Ahrif  frá  öðru  h'fi :  svipir,  afturgöngur,  sendingar. 
VII.    Frá   trúarsvæðinu :    dómar  guðs,  ásóknir  hins  vonda,  himna- 
ríki  og  helvíti. 

Skírnir  viU  mæla  hið  bezta  með  þessum  sögum.  En  hin^ 
virðist  oss  rétt  að  láta  getið,  að  vór  fáum  ekki  séð,  að  mikill  hluti 
þessa  tvíheftis,  sera  út  er  komið,  sé  í  raun  og  veru  neinar  þ  j  ó  ð- 
8  a  g  n  i  r,  né  komi  þ  j  ó  ð  t  r  ú  n  n  i  neitt  verulega  við.  Ef  mani> 
dreymir  draum,  sem  með  einhverjum  hætti  reynist  merkilegur, 
skrifar  hann  og  sendir  hann  til  prentunar,  þá  er  frásögnin  una 
hann  engin  þjóðsaga.  Ekki  heldur,  þó  að  hann  segi  hann  öðrum 
manni,  og  sá  maður  skrifi  drauminn  og  láti  prenta  hann.  Ekki 
getur  það  heldur  talist  með  réttu  nein  þjóðsaga,  þó  að  vakandi 
maður  verði  var  einhverrar  hvikskynjunar,  sjái  svip,  sjái  eða  heyri 
það  sem  gerist  í  fjarlægð  o.  s.  frv.,  og  láti  þess  getið.  Sh'kar  frá- 
sagnir  geta  verið  mjög  merkilegar.  Þær  eru  rannsóknarefni  sálar- 
fræðinga  nú  á  tímum.  En  þær  eru  ekki  fremur  þjóðsógur,  en 
sérhvað  annað,  sem  fyrir  einstaka  menn  ber.  Sæti  þeirra  á  þjóð- 
sagnabekknum  er  ekki  annað  en  leifar  þeirrar  fáfræði-ímyndunar^ 
að  frásagnir  um  dularheims-skynjanir  sóu  eingöngu  hjátrúar-hjal 
fávísrar  alþjðu. 

Þær  geta  vitaskuld  orðið  e  f  n  i  í  þjóðsögur.  Þjóðsögur  verða. 
þær,  þegar  þær  hafa  gengið  mann  frá  manni  og  skáldskapur  þjóð- 
arinnar  hefir  ummyndað  þær.     En  ekki  heldur  fyr. 


Ílitdómar.  365 

9>0RSTEINN  BJÖRNSSON:  SKUGGAMYNDIR.  Alþýðlegar  frásagnir  ur 
sögu  pávadómsins.    1908.    200  bls. 

Marga  skynsania  menn  mun  furða  á  þessari  bók  ;  en  einkum 
Á  því,  að  höf.  hennar  skuli  vera  guðfræðingur.  Hún  er  svo  ein- 
tiliða,  að  sórþekkingarinnar  verður  h'tið  vart.  Af  þessari  bók  verð- 
ur  ekki  annað  séð,  en  að  höf.  liti  svo  á  elztu  og  raannflestu  deild 
íkristninnar,  sem  ekkert  sé  af  henni  að  segja  um  allar  þær  mörgu 
aldir,  sem  hún  hefir  staðið,  annað  eti  hneykslissögur,  méira  og 
minna  skringileg^r.  Svo  römm  er  hlutdrægnin,  að  jafnvel  um 
Fransiscus  af  Assisi,  einn  af  mestu  guðsmönnum  mannkynssög- 
"unnar,  er  ekkert  annað  sagt  en  það,  sem  ætlast  er  til  að  verði 
honum  til  sniánar.  A  öðrum  eins  fróðleik  er  ekki  mikið  að  græða, 
og  ritið  hvorki  sæmd  íslenzkum  bókmentum  nó  íslenzkum  guðfrætJ- 
ingum.  Höf.  ætlasb  til  þess  að  rit  hans  fæli  menn  frá  því  aÖ 
aðhyllast  kaþólska  trú.  Vér  erum  honum  sammála  um  það,  að 
«kki  só  það  æskilegasta  stefnan,  sem  hugir  íslendinga  geta  tekið. 
En  vór  hyggjum  betra  að  vera  einlæglega  kaþólskur  maður,  en  að 
svívirða  kaþólska  kirkju  í  algerðu  skilnihgsleysi  og  óvirðulegri 
lineykslisfi'kn. 

íslenzka  höf.  er  ekki  gallalaus,  8n";að  jafnaði  lipur  og  fjörug, 
Oskandi,  að  hann  beiti  henni  næst  á  betra  efni. 

^TURLUNGA  SAGA.  Búið  hefir  til  prentunar  BJÖRN  BJARNASON  dr.  phíl. 
Fyrsta  bindi.    Reykjavík  1908  [Sigurðir  Kristjánsson]. 

Sigurður  Kristjánsson  gerir  ekki  endaslept  við  fornrit  vor. 
Eftir  að  hafa  komið  út  Fornaldarsögum  Norðurlanda,  íslendinga- 
sögum,  íslendingaþáttum,  Sæmundar  Eddu  og  Snorra-Eddu,  er  hann 
nú  korainn  af  stað  með  Sturlungu.  Bindin  eiga  að  vera  fjögur. 
1  þessu  bindi  eru :  Geirmundar  þáttur  heljarskinns,  Þorgils  saga 
og  Hafliða,  Ættartölur,  Sturlusaga,  Prestssaga  Guðmundar  góðá, 
"Guðmundar  saga  dyra  og  Hrafns  saga  Sveinbjarnarsonar.  Þess  þarf 
naumasc  að  geta,  að  útgáfa  Sturlungu  er  hið  raesta  nauðsynjaverk, 
jafnókunnug  sera  þjóðin  er  þessu  raerkilega  söguriti  sínu. 

E.  H. 

'SKOTLANOS  RÍMUR,  lcelandic  Ballads  on  the  Gowrie  Conspiracy.  Edited 
by  W.  A.  CRAIGIE.  Oxford.  At  the  Clarendon  Press,  1908.  IV,  144, 
8vo.    Með  rlthandar  sýnishoriti.  ' 

Þetta  raun  vera  í  fyrsta  sinn,  sem  Englendingur  hefir  gefið  ut 

islenzkar    rímur,    og    byrjunin    er    góð,    útgáfan  sórlega  vönduð  að 


366  Eitdómar. 

öllum  frágangi  og  sannkallað  augnayndi.  Útgefandinn  synir  sjálfur^ 
að  hann  skilur  það,  sem  hann  er  að  fara  með.  Fyrir  framan  bók- 
ina  er  synishorn  af  einni  blaðsíðu  handrits  þess,  sem  rímurnar  eru 
skrifaðar  eftir  undir  prentun,  en  það  er  handritlð  No.  146,  8to  í 
Árnasafni  í  Kaupmannahöfn.  Rímurnar  eru  ortar  fyrir  miðja  17. 
öld,  því  að  höfundur  rímnanna,  síra  Einar  Guðmundsson,  var  á  h'f» 
síðast  1640,  það  menn  vita  til.  Utgefandinn  hefir  ritað  fróðlegan> 
o^  skemtilegan  formála  (Introduction)  fyrir  framan  (bls.  1 — 16). 
Því  næst  er  ágrip  af  æfi  höfundarins  á  íslenzku  (bls.  17 — 25).  Þar 
eftir  koma  límurnar  (bls.  27 — 103).  Þær  eru  6  að  tölu,  en  þar 
fyrir  aftan  er  fróðlegt  orðasafn  úr  rímunum  og  y'msar  kenningar, 
með  enskum  skyringum,  sem  bera  Ijóst  vitni  um  yfirburða  fróðleik 
og  nákvæma  þekkingu  á  mörgum  íslenzkum  fræðum,  sem  þessum. 
enska  útgefanda  er  svo  gagnkunnug  að  undravert  er.  Þar  fyrir 
aftan  (bls.  120 — 142)  er  sagan,  sem  rímuri)ar  hljóða  um,  rituð  á 
miðaldadönsku,  eða  frá  þeim  tíma,  sem  sagan  gerist,  sumarið  1600. 
Vér  íslendingar  raegum  vera  þakklátir  þeim  útlendu  ágætis- 
mönnum,  sem  á  einhvern  hátt  stuðla  að  því,  að  leiða  í  Ijós  bók- 
mentir  okkar,  og  ekki  sízt  þann  hluti  þeirra,  sem  vér  höfun> 
sjálfir  ekki  mannrænu  á  að  verja  töpun  og  tjóni,  svo  sem  rímur 
og  kveðskap  frá  miðöldunum,  en  gleypum  allan  útlendan  sora  og 
saur,  hversu  óhollur  sem  er.  Hinn  heiðraði  útgefandi,  prófessor 
Dr.  W.  A.  Craigie  í  Oxford,  á  sannarlega  þakkir  skilið  fyrir  þessa 
útgáfu  sína  af  rímunum,  því  þær  verða  þó  lesnar  meðal  ensku- 
mælandi  vísindamanna,  þótt  íslendingar  hafi  lært  það  af  Jónasi 
Hallgrímssyni  að  fyrirlíta  sína  eigin  fjársjóði,  rímurnar. 

S.  Gr.  Borgfírðingur, 


JÓN  TRAUSTI :   HEIÐARBÝLIÐ.    Framhald  sögunnar  Höllu.    Fyrsti  þáttur, 
Barnlð.    Reykjavík  [Arinbj.  Sveinbjarnarson  og  Þorst.  Gíslason]  1908. 

Eins  og  nafn  skáldsögu  þessarar  ber  nreð  sér,  er  hún  framhald 
sögunnar  HöUu,  er  korn  út  fyrir  rúmum  tveimur  árum.  Hér 
greinir  frá  samvistum  Höllu  og  Ólafs  sauðamanns,  sem  hún  hefir 
gifzt  til  þess  að  bjarga  sæmd  sinni  og  mannorði  prestsins.  Hún 
elur  barn  það,  er  síra  Halldór  var  faðir  að,  á  bæ  einum  í  sókn 
síra  Halldórs.  En  af  kvíða  fyrir  og  ótta  við,  að  barnið  muni  h'k- 
jast  föður  sínum  og  koma  þannig  öUu  upp,  fær  hún  Ólaf  mann 
sinn  til  þess  að  flytja  sig  búferlum  í  aðra  sveit  á  eyðikot  eitt  upp 
til   [fjalla.     Segir    svo  frá    ferð    þeirra    til   Heiðarhvamms  og  hinni 


Kitdómar.  86T 

köldu  og  óvistlegu  aðkomu  þar.  Halla  hefir  látið  dragast  að  skíra 
barnið,  til  þess  að  þurfa  ekki  að  láta  síra  Halldór  skíra  það,  er 
enginn  mun  lá  henni.  Þegar  þau  eru  sezt  að  í  Heiðarhvammi 
sjkist  barnið,  en  samt  fer  Halla  raeð  það  til  kirkju  til  að  láta. 
skíra  það.  Við  það  elnar  barninu  sóttin  og  deyr  svo  nokkru  síðar.. 
Halla  verður  í  fyrstu  úrvinda  af  harmi  við  missi  barnsins  síns,  og 
það  því  fremur  sem  Ólafur  maður  hennar  reynist  henni  hluttekn- 
ingarlaust  h'tilmenni  í  raunum  hennar,  en  með  tímjinum  grær  yfir 
sárasta  harminn,  Halla  finnur  aftur  sjálfa  sig  og  verður  betri  og 
göfugri  kona,  sem  fastræður  að  láta  gott  af  sér  leiða  og  rótta  þeim. 
hjálparhönd,  sem  bera  skarðan  hlut  frá  borði  í  h'finu. 

Innan  í  sögu-umgjörð  þessa,  sem  stuttlega  hefir  verið  drepið  á,. 
flóttar  höf.  Ijsingar  á  íslenzku  vordjrðinni  á  heiðam  uppi  og  1/s-^ 
ingar  og  frásagnir  af  nágrönnum  þeirra  Höllu,  bæði  körlum  og 
konum.  Ber  jafnvel  svo  mikið  á  þeim,  að  manni  leikur  efi  á,  hvort 
Heiðarb/lisnafnið  á  bókinni  sé  rétt  vaHð  og  hvort  höf.  hefði  ekki 
heldur  átt  að  velja  henni  eitthvert  annað  heiti. 

Ekki  er  því  að  synja,  að  víða  koma  fyrir  skáldleg  tilþrif  í 
bók  þessari  og  höf.  ann  landi  sínu  og  þjóð  og  leikur  hugur  á  a5 
tala  máli  h'tilmagnanna  og  olnbogabarnanna,  sbr.  lysingu  hans  á 
Sölku  niðursetning  og  Finni,  ráðsmanni  Settu  í  Bollagörðum.  I 
náttúrulysingum  hans  bregður  allvíða  fyrir  næmum  skilningi  á  ís- 
lenzkri  náttúru,  meira  að  segja  næmari  og  gleggri  en  vér  eigum 
að  venjast. 

En  á  hinn  bóginn  eru  ymsir  agnúar  á  bókinni,  sem  eru  sum- 
part  sprotnir  af  fljótvirkni  höf.,  sumpart  af  því,  að  frásögn  hans. 
og  lýsingar  eru  víða  helzt  til  mærðarfullar  og  ekki  ósjaldan  nokkuð 
barnalegar.  Skal  síðar  bent  á  nokkur  dæmi  því  til  sönnunar.  Höf. 
hættir  stundum  við  að  láta  lysingar  sínar  og  hugleiðingar  bera  orð- 
og  athafnir  sögupersónanna  ofurliði,  og  athugar  ekki,  að  ágæti 
skáldsagna  er  oftsinnis  ekki  síður  í  því  fólgið,  sem  skyrir  lesendur 
gera  sór  í  hugarlund  af  orðum  og  athöfnum  sögumannanna,  en  því 
sem  þar  er  sagt  með  berum  orðum.  Orðfæri  höf.  er  allvíða  ábóta- 
vant;  en  það  virðist  alloft  stafa  af  skorti  á  vandvirkni  og 
yfirlegu. 

Skal  nú  að  lokum  gera  stuttlega  grein  fyrir  nokkrum  aðfinsl- 
um  þeim,  sem  hór  eru  taldar.  Inngangur  sögunnar  virðist  alls- 
endis  óþarfur,  enda  kemur  hann  ekkert  við  söguna.  Og  vart  mun 
þeim,  sem  vita  deili  á  högum  lands  og  þjóðar,  þegaf  »Ieiðir  al- 
mennings    Iágu«    eingöngu   »um   landið«,   dyljast,  að  dómur  höf.  á 


368  Ritdómar. 

landinu,    eins    og    það    var    þá,    er  ærið  einstrengingslegur,  að  vér 
Ækki  segjum  hlutdrægur. 

Ljsingin  á  Höllu  á  18.  bls.  virðist  engan  veginn  sjálfri  sér 
•samkvæm  og  óviðkunnanlegt  er  orðatiltækið :  »En  raunar  hélt  hún 
-öllum  jafn  langt  frá  8ér«.  Hugleiðingar  höf.  á  23.-24.  bls.  hefðu 
vel  raátt  missa  sig,  og  óþarfi  var  áð  geta  þess,  að  »augnalokin  á 
'Ólafi  voru  þau  s  ö  m  u,  en  svefnsvipurinn  minni^,  Sama  er  að 
segja  um  speki  höf.  á  29.  bls.:  »Það  getur  tekist  að  glepja  mönn- 
um  sjn,  en  það  getur  h'ka  mistekist«. 

Á  sömu  blaðsíðu  er  »sagði  Ijósmóðirin  s  k  i  p  a  n  d  i«,  meinleg 
-dönskusletta.  Sama  er  að  segja  um  :  »Hvíslið  dó  n  i  ð  u  r«,  á  32. 
bls.  Á  44.  bls.  virðast  lysingarorðin  í  m«lsgreininni :  »Svipurinn 
hiun  sami,  harðlegi,  en  þó  góðmannlegi«,  ekki  koma  vel  heim  hvort 
•við  annað. 

Hugleiðingin  á  46.  bls.  »Hyrt  og  hraust  barnsandlit«  o  s.  frv. 
■er  óþörf.  En  ef  endilega  hefði  þurft  að  koma  þeirri  hugleiðing  að, 
færi  betur  á  að  lesandinn  læsi  hana  milli  línanna,  ef  svo  má  að 
orði  komast,  af  tilburðum  gömlu  prestsekkjunnar. 

Á  49.  bls  er  gömlu  prestsekkjunni  Ijst  svo,  að  hún  hafi  verið 
»höfðingleg  og  einarðleg  þrátt  fyrir  ellina.  En  höfðingleg 
.ásynd  er  oft  og  tíðum  einkenni  ellinnar. 

Ekki  er  ólíklegt,  að  mönnum,  sem  eru  vanir  vötnum,  stökkvi 
bros,  er  þeir  lesa  frásögn  höf.  um  förina  yfir  Heiðarkvisl  og  sund- 
þrot  rakkans. 

Höf.  farast  á  74.  bls.  svo  orð:  »Þessi  gæluyrði  voru  henni  þó 
rað  eins  á  vörunum.  Angurblíðar  móðurtilfinningar  gagn- 
tóku  hana  svo  að  hún  viknaði«.  Mundi  ekki  eins  eðlilegt  að  ætla, 
að  gæluyrðin  væri  sprottin  af  angiirblíðum  móðurtilfinningum,  og 
því  ekki  »að  eins  á  vörunum«? 

Lysingin  á  trúarhræsninni  á  123. — 124.  bls.  er  víst  allmiklum 
<)fgum  blandin. 

A  136.  bls.  er  greinin:  »Halla  gaf  sór  ekkert  tóm  til  þess  að 
líta  yfir  í  huganum,  hversu  mikið  hún  væri  búin  að  leggja  á  sig 
sakir  veikinda  barnsins«,  óþörf  og  smekklaus.  Móður,  sem  ann 
barni  sínu  eins  heitt  og  Halla,  kemur  slíkt  sízt  til  hugar. 

Bréfið  prestsekkjunnar  gömlu  hefði  vel  mátt  missa  sig.  Það  er 
.ónærgætið  mjög  og  kemur  heldur  ekki  vel  heim  við  skaplyndi 
gömlu  konunnar  að  því  er  virðist.  Vegur  Höllu  hefði  og  orðið 
^nn  meiri,  ef  hún  hefði  fundið  sjálfa  sig  án  bréfa  þessara. 

Vitaskuld  er  sumt  af  þessu,  sem  hór  er  til  tínt,  smámunir, 
-€n  miklu  fleira  er  þó  slept,  sem  fetta  mætti  fingur  út  í.  Það  er 
innileg  ósk  mín,  að  höf.  temji  sér  meiri  vandvirkni  og  hafi  það 
hugfast,  að  án  þess  kemst  skáldið  aldrei  upp  í  öndvegissesainn, 
jhversu  góðum  gáf um  sem  hann  kann  að  vera  gæddur. 

porleifur  H.  Bjamason. 


Ritdómar.  369 

Skirni  hafa  enn  fremur  verið  sendar  þessar  bækur  og  verður  sumra 
^eirra  getið  siðar  nákvæmara: 

Lewis  Wallace :  Ben  Húr.  Saga  frá  dögum  Krists.  Þytt  liefir  á  is- 
lenzku  Bjarni  Símonarson  prófastur.    Rvik  (Guðm.  Gamalielsson)  1908 

Jónas  Jónasson:  Reikningsbók.  Fyrri  Muti.  Akureyri  (Oddur 
Björnsson)  1906. 

Smásögur  handa  börnum  og  unglingum.    Akureyri  (0.  B.)  1907. 

Jónas  Jónasson:  Stafrófskver  2.  útg.  endurbætt.  Með  50  myndum. 
Akureyri  (0.  B.)  1907. 

Fedor  v.  Zobelitz:  Hringar  Serkjakonungs.  Saga  frá  18.  öld. 
Akureyri  (0.  B.)  1907. 

Laufey  Vilhjálmsdóttir :  Nýja  stafrófskverið.  Siðari  hluti.  Myndir 
eftir  Asgrím  Jónsson  o.  fl.     Rvik  1908. 

Timarit  fyrir  kaupfélög  og  samvinnufélög.  Ritstj.:  Sig.  Jónsson. 
II.  ár.     Akureyri.     (Útgef.:  Samvinnukaupfélag  Islands)  1908. 

Finnur  Jónsson:  Málfræði  islenzkrar  tungu  og  helztu  atriði  sögu 
hennar  i  ágripi.     Khöfn  (Sigurður  Kristjánsson)  1908. 

Þorvaldur  Thoroddsen:  1808 — 1908.  Æfisaga  Péturs  Pétnrssonar 
-dr.  theol.  biskups  yfir  Islandi.  Evik  (kostnaðarmenn :  Þorvaldur  Thor- 
oddsen  og  Sigurður  Kristjánsson)  1908. 

Theódór  Friðriksson :  Utan  frá  sjó.  Smásögur.  Akureyri  (0.  B.) 
1908). 

Bjarni  Sœmundsson :  Fiskirannsóknir  1907.  Skýrsla  til  stjórnar- 
ráðsins.     Sérprentun  úr  Andvara. 

Maria  Jóhannsdóttir :  Systarnar  frá  Grrænadal.  Rvík  (Sigurður 
Kristjánsson)  1908. 

Aramót  hins  evangelisk-lúterska  kirkjufélags  íslendinga  i  Vestur- 
heimi.     1908.     Fjórða  ár.     Ritstjóri:  Björn  B.  Jónsson.  Winnipeg. 

Islandica.  An  Annual  relating  to  Iceland  and  the  Fiske  Icelandic 
Collection  in  Cornell  TJniversity  Library.  Edited  by  George  William 
Harris  Librarian.  Volume  I.  Bibliography  of  the  Icelandic  Sagas  and 
Minor  Tales.  By  Halldór  Hermannsson.  Ithaca,  New  York  (Issued  by 
Cornell  University  Library)  1908. 

Foreningen  til  norske  Fortidsmindesmærkers  Bevaring,  Aarsheret' 
ning  62  og  63.    Aargang  1906—1907.     Kristjania  1907—1908. 

Orkney  and  Shetland  Old-lore,  Series  of  The  Viking  Club  1—7. 
London  1907—1908. 

Bjarni  Sœmundsson:  Zoologiske  Meddelelser  fra  Island.  Sérpr. 
úr  Vidensk.  Meddel.  fra  den  naturh.  Foren.  i  Kbhvn  1907 

Dr.  Helgi  Péturss.:  Einige  Hauptziige  der  Geologie  und  Morpho- 
logie  Islands.  Sérprentun  úr  Zeitschrift  der  Gesellschaft  fiir  Erdkunde 
Æu  Berlin  1908. 

24 


Dömur  Galileis. 


Árið  1633,  22.  dag  júnimánaðar,  var  kveðinn  upp  einn  af  illræmd- 
nstu  dómum  mannkynssögunnar. 

Sökudólgurinn  var  Gralileo  Gralilei,  raestur  náttúrufræðingur 
ítaliu  og  einn  þeirra  manna,  sem  lagt  hafa  undirstöðuna  að  náttúruvis- 
indum  nútimans.  Dómararnir  voru  rannsóknarréttur  kaþólsku  kirkjunn- 
ar  i  Rómaborg.  Sakarefnið  var  bók,  Samtöl,  sem  hann  hafði  rita^ 
um  alheimskerfið.  Hann  hélt  þvi  fram,  að  þvi  væri  svo  háttað,  sem 
hinn  siðaði  heimur  hefir  nú  kannast  við  um  langt  skeið.  Bókin  er  enn 
talin  eitt  af  mestu  snildarritum  visindanna. 

Bókin  var  lögð  fyrir  páfa  árið  1630.  Hann  virðist  ekki  hafa  fund- 
ið  neina  hættu  stafa  af  henni,  og  1632  fekst  leyfi  til  að  prenta  hana^ 
En  þegar  hún  var  komin  út,  komst  alt  i  svo  mikið  uppnám,  að  fuUyrt 
er,  að  annað  eins  hafi  aldrei  komið  fyrir  út  af  neinu  visindariti.  Yinir 
höfundarins  tóku  bókinni  með  miklum  fögnuði.  En  mótstöðumenn  han& 
reyndu  að  sannfæra  páfa  um  það,  að  hér  væri  um  mikla  hættu  að  tefia 
fyrir  kirkjuna,  og  að  auk  þess  væri  páfi  sjálfur  óvirtur  i  bókinni.  Hann. 
setti  þá  kardinálanefnd  til  þess  að  yfirfare  bókina  af  nýju.  Og  kardin- 
álarnir  visuðu  málinu  til  rannsóknarréttarins. 

Gralilei  átti  heima  i  Flórens,  en  var  stefnt  til  Rómaborgar,  til  þess 
að  mæta  þar  fyrir  rannsóknarréttinum.  Hann  var  þá  69  ára  og  farinn 
að  heilsu.  Rannsókninni  lyktaði  með  þeim  hætti,  að  farið  var  með  hann 
inn  i  piningarsalinn  og  honum  sýnd  pislarfærin.  Þá  virðist  hann  hafa 
látið  bugast  að  fullu. 

Ágrip  það  af  dómnum,  sem  hér  fer  á  eftir,  er  eftir  enskri  þýð- 
ing.  Hún  var  gerð  eftir  Ijósmynd  af  dómnum,  er  tekin  hefir  verið  i 
páfahöllinni. 

Dómurinn  byrjar  á  þvi,  að  Gralilei  sé  kærður  fyrir,  „að  þú  hefir  hald- 
ið  þvi  fram,  að  rétt  sé  sú  viUiakenning,  sem  margir  breiða  út,  að  sólin 
sé  hreyfingarlaus  i  miðju  veraldar  og  jörðin  hreyfist  daglega;  að  þú 
kennir  lærisveinum  þinum  þetta;  að  þú  hefir  haft  bréfaskifti  um  þetta 
efni  við  stærðfræðinga  Þýzkalands;  að  þú  hefir  gefið  út  bréf  um  sól- 
blettina,  og  haldið  þvi  fram  þar,  að  þessi  kenning  sé  rétt;  að  þú  hefir 
svarað  þeim  mótbárum,  sem  fram  hafa  komið  gegn  þér,  með  þeim  hætti 
að  skýra  heilaga  ritningu  eftir  þinam  eigin  hugmyndum.  .  .  . 

„Rétturinn  hefir  viljað  afstýra  þeim  óþægindum  og  hættum,  sem  af 
þessu  stafa,  og  fara  vaxandi,  trúarbrögðunum  til  tjóns. 

„Eftir  skipan  páfans  og  kardinálanna  hafa  guðfræðingar  þeir,  sem 
mál  þetta  er  falið,  orðað  tvö  kenningar-atriði  þin  á  þessa  leið: 

„Hið  fyrra  er  þetta :  Sólin  er  miðjaveraldaroghreyf- 
ist  ekki.  Sú  kennÍMg  er  fráleit,  vísindalega  röng,  og  villitrúar-kennr 
ing,  af  þvi  að  hún  er  gagnstæð  heilögum  ritningum. 

„Siðara  atriðið  er  þetta :  Jörðinerekkimiðjaveraldar, 
og   er   ekki   óhreyfanleg,    heldur    hreyfist    hún    dag- 


Dómur  Galileis.  371 

le^a.     Sú  kennincr  er  jafn-fráleit  og  visindalega  röng,  og  h'x  sjjn.»rmiði 
guðfræðinnar  villitrúar-kenning.  .  . 

„Vér  lýsum  yfir  þvi,  að  þú  hefir  komið  á  sjálfan  þig  sterkum  grun 
um  villutrú, 

„af  því  að  þú  hefir  trúað  og  haldið  fram  kenningu,  sem  er  röng  og 
gagnstæð  heilagri  og  guðdómlegri  ritningu,  þeirri  kenning,  að  sólin  sé 
miðja  alheimsins  og  hreyfist  ekli  frá  austri  til  vesturs,  en  uö  jörðin 
breyfist  og  sé  ekki  miðja  veraldar,  og 

„af  þvi  að  þú  hefir  gert  þér  i  hugarlund,  að  þú  gætir  haldið  fram, 
sem  líklegri,  skoðun,  sem  lýst  hefir  verið  gagnstæð  heilögum  ritningum. 

„Fyrir  þvi  lýsum  vér  yfir  þvi,  að  þú  hefirunnið  til  allra  þeirra  að- 
finsla  og  refsinga,  sem  ákveðnar  eru  af  heilögum  kirkjurétti  og  öðrum 
almennum  og  sérstökum  lagafyrirmælum  gegn  þeim  mönnum,  sera  óhlýðn- 
ast  lögunum  og  öðrum  auglýstum  fyrirmælum. 

„Frá  slíkum  refsingum  þóknast  oss  að  leysa  þig,  með  því  skilyrði 
i  fyrsta  lagi,  að  þú,  af  einlægu  hjarta  og  sannri  trú,  samkvæmt  formála, 
er  vér  munum  leggja  fyrir  þig,  afneitir  með  eiði  frarami  fyrir  oss,  for- 
mælir  og  lýsir  andstygð  þinni  á  téðum  villukenningum,  og  allri  annari 
villu  gagnstæðri  kaþólskri,  postuUegri  og  rómverskri  kirkju.  Og  til  þess 
að  hin  mikilvæga  og  skaðvæna  villa  þin  og  óhlýðni  verði  ekki  látin 
óhegnd,  og  til  þess  að  þú  verðir  eftirleiðis  gætnari,  og  til  þess  að  þú 
verðir  öðrum  tii  fyrirmyndar  og  þeir  megi  sneiða  hjá  syndum  þinum— ■ 
lýsum  vér  yfir  þvi,  i  alraennri  tilskipun,  að  bókin  „Samtöl"  eftir  Galilei 
er  bönnuð 

„Vér  dæraum  þig  til  almenns  fangelsis  hins  heilaga  rannsóknarrétt- 
ar,  svo  langan  tima,  sem  oss  kann  að  þóknast.  Til  gagnlegrar  yfirbót- 
ar  skipum  vér  þér  að  lesa  hátt  einu  sinni  á  viku  um  þrjú  ár  sjö  iðrun- 
arsálma. 

„Vér  áskiljum  oss  vald  til  þess  að  takmarka  allar  téðar  refsingar 
og  yfirbætur  eða  nokkuð  af  þeim,  og  til  þess  að  breyta  þeim  eða  gefa 
þær  upp." 

Páfinn  breytti  dómnum  á  þá  leið,  að  Galilei  var  leyft  að  dveljast  k 
tilteknum  stað  utan  fangelsisins.  Hann  hélt  áfram  visinda-athugunum  sin- 
nm,  þar  til  er  hann  var  orðinn  blindur.  En  erlendis  varð  hann  að  gefa 
út  rit  sín.  Eftir  dóminn  mátti  ekkert  prenta  eftir  hann.  Og  jafnvel  eft- 
ir  andlát  hans,  hélt  kirkjan  áfram  að  ofsækja  hann.  Hann  hafði  valið 
sér  leg  á  tilteknum  stað.  En  bannað  var  að  fara  eftir  þeirri  ósk  hans, 
þangað  til  nærri  þvi  100  árum  eftir  andlát  hans. 

Ekki  er  það  að  sinu  leyti  síður  merkilegt  en  dómur  Galileis,  hve 
langvint  bannið  gegn  bók  hans  varð  i  kaþólskri  kirkju.  Það  entist  rúm 
200  ár,  var  ekki  numið  úr  gildi  fyr  en  1835.  Tveir  páfar  höfðu  samt 
úrskurðað,  að  það  skyldi  úr  gildi  falla,  Benedikt  14.  1754  og  Pius  7. 
1822,  En  svona  varð  mótspyrnan  endingargóð  hjá  hinum  kaþólsku 
klerkahöfðingjum. 

Og  ekki  sæti  það  vel  á  mótmælendum  að  núa  kaþólskum  mönnum 
þessari  Ijósfælni  mjög  um  nasir.  Siðbótarforingjarnir  og  mikils  metnir 
guðfræðingar  eftir  þeirra  daga  fóru  háðungarorðum  um  hugmyndir 
Koperniks  um  alheimskerfið.  Og  á  19.  öld  hafa  merkir  kennimenn  á 
Þýzkalandi  og  í  Danmörk  haldið  fram  stjörnnfræði  ritningarinnar  gegn 
niðurstöön  visindanna. 


24* 


Erlend  tíðindi. 


Höfuðtíðindin  síðustu  mánuði  ársins,  önnur  en  iandskjálftarnir 
á  ítalíu,  hafa  gerst  suður  á  Balkansskaga  og  koma  mjög 
við  hinn  sjúka  mann,  er  svo  hefir  verið  nefndur  langa  hríð,  en  það 
er  Tyrkjaveldi,  —  frá  því  geigur  sá  hinn  mikli,  er  öðrum  Norður- 
álfuþjóðum  stóð  af  Tyrkjum,  snerist  í  meðaumkun  yfir  bágbornum 
högum  þeirra,  er  úr  varð  greinileg  uppdráttarsjki,  sem  bakaði 
stórveldunum  miklar  áhyggjur  og  varð  að  vandræðamáli  þeirra  í 
miHi  og  nefnt  löngum  austræna  málið.  Þær  áhyggjur 
voru  þó  satt  að  segja  ekki  ekki  sprotnar  af  brjóstgæðum  við  sjúk- 
linginn,  heldur  miklum  kvíða  um  voða-skálmöld  og  skeggöld,  um 
allsherjar-ófriðarbál,  er  að  því  kæmi  að  skifta  reitum  hans,  mikhim 
löndum  og  fögrum  og  friósömum,  en  illa  hirtum  alla  þá  hríð,  4 — 5 
aldir,  er  hann  hafði  haft  þau  undir  höndum.  Þeim  þótti  undar- 
legt,  eins  og  Agli  forðum,  ef  allir  skiftu  vel  silfrinu,  er  því  yrði 
sáð  að  því  allsherjar-lögbergi, 

Því  er  það,  að  vestrænu  stórveldin  hafa  skorist  í  leik  hvað 
eftir  annað,  er  úlfurinn  í  Austurvegi,  Rússinn,  hefir  gerst  fjöl- 
þreifinn  um  hjörð  Tyrkja.  Þau  gengu  á  hólm  með  þeim  fyrir 
rúmlega  hálfri  öld  (Krímstríðið  1853 — 1856)  og  nær  fjórðung  aldar 
eftir  það  hrifsuðu  þeir  úr  höndum  Rússa  töluvert  af  herfangi  þeirra 
eftir  mannskæðan  hernað  á  hendur  Tyrkjum  og  afarkostnaðarsaman 
{1878).  Það  gerðu  þau  með  ófriðarhótunum  við  sigurvegarana  víg- 
móða  og  allsherjarráðstefnu  í  Berh'n  s.  á. 

011  létust  stórveldin  vera  að  hjálpa  kristnum  þjóðum  í  ríki 
Tyrkjasoldáns,  hvert  sinn  er  þau  hlutuðust  til  um  hans  mál.  En 
því  olli  rígurinn  þeirra  í  milli,  að  jafnan  skiftust  þau  í  sveitir  og 
urðu  sum  með  honum,  en  önnur  í  móti.  Þar  varð  Rússakeisaii 
hinura  kristnu  þjóðum  drengur  beztur,  er  í  harðbakka  sló,  þótt 
minst  þyki  vera  um  siðmenning  með  Rússum.  En  eigi  þótti  þar 
heilt  undir  búa  með  öllu,  heldur  ágirnd  fjár  og  landa  um  leið. 


Erlend  tiðindi.  378 

Fyrir  30  árum  bárust  miklar  sögur  af  hHrðjðgi  Tyrkja  við 
eina  hiima  kristnu  þjóða  í  ríki  þeirra,  Búlgara,  með  ofboðsleguia 
hryðjuverkum.  Þá  reis  upp  mannvinurinn  W.  E.  Gladstone,  hinn 
mikli  stjórnskörungur  Breta,  og  eggjaði  landa  sftia  lögeggjan  að 
hefjast  handa  og  duga  kristnum  bræðrum  sínum  austur  þar.  Kn 
þeir  daufheyrðust  við  og  lögðu  um  hríð  fæð  á  Gladstone  fyrir  þi 
talsmensku  hans.  Hann  var  valdalaus  í  þann  mund.  En  þá  skár- 
ust  Rússar  í  leik  og  börðust  þeim  til  lausnar.  Þá  gerðist  Búlgaría 
hálf-fullvalda  ríki,  skattgilt  utidir  Tyrkjasoldán.  Það  var  áiið  1878, 
Eti  sjö  árum  e^tir,  1885,  jókst  Búlgaríuríki  það  um  þriðjung,  með 
þeim  hætti,  að  annað  skattland  soldáns,  Rúmih'a  hin  eystri,  gerði 
uppreist  og  sagði  sig  í  lög  við  Búlgara.  En  soldán  fekk  engu  við 
ráðið.  Hann  gerði  sig  sáttan  á  það  síðar,  að  þjóðhöfðingi  Búlgara 
væri  jafnframt  landstjóri  í  Rúmih'u  hinni  eystri.  Búlgaría  sjálf 
h'ggur  norðan  Balkanfjalla,  milli  þeirra  og  Dunár  að  norðan» 
Þjóðin,  Búlgarar,  er  náskyld  FÍTmum,  settist  þar  að  löndum  fyrir 
14  öldum,  og  tók  kristna  trú  á  9.  öld. 

Fyrstu  árin  eftir  lausnina  undan  T^rkjum  var  sá  maður  höfð- 
ingi  (fursti)  yfir  Búlgaríu,  er  Alexander  hót  frá  Battenberg,  vaskur 
maður  og  vel  að  sér.  Hann  óvingaðist  við  Rússa;  þeir  vildu  hafa 
hönd  í  bagga  um  stjórn  landsins,  en  það  vildi  hann  ekki  þyðast  nó 
landsmenn  yfirleitt.  Fyrir  það  fengu  Rússar  honum  hrundið  úr 
völdum  (1886).  Þá  var  tekinn  til  ríkis  Ferdínand  prinz  af  Koburg 
(1887)  og  hefir  setið  að  völdum  síðan.  Hann  kom  sér  brátt  í  vin- 
fengi  við  Rússakeisara. 

Það  gerðist  tíðinda  í  haust,  5.  okt.,  að  Ferdínand  brá  sér  til 
hins  foitia  höfuðstaðar  Búlgara,  er  Tirnova  heitir,  frá  þeim  tímum, 
er  Búlgaría  var  fullvalda  ríki,  á  11.— 14.  öld,  tók  sér  þar  konungs- 
nafn  með  þeirri  viðhöfn,  er  hlyða  þótti,  og  lysti  ríkið  óhað  Tyrkja- 
soldáni.  Viku  síðar^  12.  okt.,  hólt  hann  dyrlej^a  innreið  sína  í  hina 
nyju  höfuðborg,  Sofíu,  og  stefndi  saman  þingi,  er  staðCesti  þær  til- 
tekjur  og  veitti  fé  til  vígbúnaðar,  ef  til  þyrfti  að  taka,  svo  sem 
við  var  búist  alment.  Tyrkir  létu  og  ófriðlega  fyrst  í  stað,  en 
hikuðn  við,  er  til  kom,  með  því  að  uppvíst  varð  skjótlega,  að  stór- 
veldin  sum  að  minsta  kosti  létu  sór  eigi  illa  líka  atferli  Ferdinands. 
Enda  gerði  i  sama  mund  stjórn  Austurríkiskeisara  og  Ungverja- 
konungs  heyrinkunnugt,  að  hún  hefði  álimað  til  fulls  og  alls  ríki 
sínu  landskika  þann  á  Balkanskaga  útnorðanverðum,  er  nefnist 
Bosnía  og  Herzegowina,  og  Austurríkiskeisari  hafði  haft  í  sínum 
vörzlum    frá    því    eftir    stói  veldafundinn  í  Berlín   1878,    en  var  þó 


374  Erlend  tiðindi. 

talinn  lúta  Tyrkjasoldáni.  Hann  er  á  stærð  við  hálft  ísland  og 
ríflega  þó,  með  2  miljónum  íbúa. 

Þau  urðu  ókvæða  við,  hin  stórveldin,  og  var  búist  helzt  vi5 
allsherjar-ófriði  um  hríð.  Þau  þóttust  grátt  leikin  af  félaga  sínum 
þar  í  Vín.  Hitt  varð  úr,  fyrir  skörulega  íhlutun  þeirra  stjórnvitr- 
inga  álfunnar,  er  friðinn  vilja  varðveita  til  lengstra  laga,  að  ófriði 
tókst  að  afstyra,  og  skyldi  þá  gengið  á  allsherjarráðstefnu  til 
að  jafna  það  mál  alt,  austræna  malið  gamla.  Þegar  frá  leið,  dró 
nokkuð  úr  því  áforjini  aftur,  og  óráðið  enn,  hvort  nokkuð  verður 
úr  þeim  fundi  eða  ekki. 

í  sama  mund  sem  Búlgarar  lýstu  sig  óháða  TyrkJHSoldáni, 
hugðu  Kríteyingar  sér  til  hreyfings  og  sögðu  sig  í  lög  með  Grikk- 
jum,  h'kt  og  þeir  hafa  brugðið  fyrir  sig  áður  oftar  en  einu  sinni. 
En  eigi  dirfðist  Gtikkjakonungur  að  taka  því,  við  mótmæli  soldáns 
og  ósamþykki  stórveldanna,       Þar  situr  því  enn   við  sama  og  áður. 

Hér  er  yfirlit,  sem  synir,  hvað  saxast  hefir  á  limiiia  hins  sjúka 
manns  á  síðari  tímum,  frá  því  snemma  nokkuð  á  öldinni  sem  leið; 
og  merkja  ártöliu  aftan  við  nófn  hinna  nyju  ríkja,  hvenær  þau 
urðu  fulivalda. 

Búlgaria  (1908) 1800   fermíl.  4      milj. 

Grikkland  (1830) 1200       —  21/2    ~ 

Moutenegro  (1852)  150       —  1/4    — 

Rúmenía  (1878;   2400       _  7         — 

Serbía  (1878)    900       —  23/^    — 

Bosnía-Herzegovína  ...  1000       —  2        — 

S^mtals...      7450   fermíl.   I8V2  milj. 

Tyrkland 30U0        —         eý^     — 

Alls...    10450  fermíl.   25      milj. 

Ríki  Tyrkja  hór  í  álfu  er  því  nú  orðið  ekki  þriðjuugur  þess 
sem  það  var  fyrir  80  árum,  hvorki  að  viðleudi  uó  fólksFjölda,  uema 
síður  só. 

Eu  austur  í  Asíu  á  Tyrkjasoldau  landeiguir,  seui  nema  30,000 
fermílum,  og  tala  þegua  haus   þar   17 — 18  milj. 

Tyrkjaveldi  alt  er  því  nú  33,000  fermílur  og  íbúarnir  um 
24  niilj. 

Hálffullvalda  urðu  framantaliu  löud,  er  gengið  hafa  uudan 
Tyrkjasoldáni,  nokkuru  fyr  en  þetta  flest,  sem  fullveldisartölin 
votta:      Serbía    1812,    Grikkland    1827,     Rúmenía    1856,     Bálgan'a 


Erlend  tiðindi.  376 

1878.  Montenegro  hefir  raunar  aldrei  lotið  Tyrhjasoldáni  að  fullu, 
■þótt  svo  værí  kallað  fyrruna.  Tvö  stórveldi  könnubust  við 
fullveldi  þess  1853,  en  öU  1898,  á  Berlínarfundinum.  Rúmenía 
varð  konungsríki  1881  og  Serbía  1882.  Grikkland  var  þjóðveldi 
1830 — 1833,  en  konungsríki  síðan. 


Eftir  allmiklar  sennur  á  þingi  D  a  n  a  í  haust  fyrstu  vikuna 
út  af  Alberti-hneykslinu  tókst  að  koma  saman  nýju  ráðaneyti,  er 
fyrir  varð  N.  Neergaard  fjármálaráðgjafi  2 — 3  mánuði  undanfarna. 
Það  var  12.  október.  Þeim  manni  fr/r  enginn  vits,  en  grunaður  er 
.hanii  um  kjarkleysi.  Og  þótti  það  Ijsa  sér  óðara  í  því,  að  hann 
lót  stjórnarflokkinn  gamla,  þann  er  stutt  hafði  Alberti  til  síðustu 
laga,  þröngva  sér  til  að  halda  í  ráðuneytinu  nokkrum  sessunautum 
hans,  er  almenningsálit  taldi  að  vísu  eigi  beint  sanifceka  honum, 
en  þó  það  kámaða  af  samneyti  við  hann,  að  þeim  hæfði  eigi  slík 
hefðarstaða  áfram.  Að  tveimur  hinna  gömlu  ráðgjafa,  þeim  J.  C. 
•Christensen  yfirráðgjafa  og  Sigurði  Berg,  er  styrt  hafði  innanríkis- 
jöálum,  bárust  svo  fast  böndin  um,  að  þeim  hefði  alls  eigi  g  e  t  a  ð 
verið  grunlaust  ura  athæfi  Alberti  og  það  mörg  missiri  hin  síðiistu, 
að  þeim  var  eigi  vært  í  ráðuneytinu  áfram,  og  þótti  báðum  súrt  í 
l)rotið.  J.  C.  Christensen  hlaut  þær  sárabætur,  að  hann  var  kjör- 
inn  formaður  stjórnarliðsins,  umbótaflokksins,  sem  verið  hafði  hann 
áður  en  hann  gerðist  ráðgjafi,  og  ætla  menn  að  því  muni  fylgja 
ihelzti  mikil  áhrif  á  þing  og  stjórn. 

Eftirmaður  hans  í  yfirráðgjafasessinum  tók  og  að  sór  að  fara 
með  hervarnamál,  og  hafa  menn  fyrir  satt,  að  snúinn  muni  hann 
Tera  á  sömu  sveif  um  meðferð  hervarnanymælisins  mikla,  er  milli- 
þinganefnd  hafði  unnið  að  6 — 7  ár  og  bera  skal  upp  á  þingi  í 
vetur;  en  þar  með  hefir  hann  brugðist  gersamlega  sinni  fyrri  stefnu- 
skrá:  að  hafa  sem  minst  um  sig  í  hernaðarbúskapnum. 


Það  er  kunnugt  um  V  i  1  h  j  á  I  m  keisara  hinn  þ  y  z  k  a,  að  hann 
Till  mikið  láta  á  sór  bera,  og  að  honum  hættir  til  að  vera  marg- 
máll  og  örorður,  frekara  en  vel  þykir  við  eiga  um  slíkan  þjóðhöfð- 
ingja  eða  vel  henta  góðri  sambúÖ  við  önnur  ríki.  Enskt  blað 
mikils  háttar^  Daily  Telegraph,  birti  í  haust  einu  sinni  viðtal^  er 
keisari  hafði  átt  við  einhvern  enskan  stjórnmálamann.  Hann  kvart- 
.aði    þar    um    óviðráðanlega    tortrygni    Bréta    við  sig  saklausan,    og 


376  Erlend  tiðindi. 

taldi  sér  margt  til  ágætis  um  góðvild  og  greiðvikni  þeim  til  handa,- 
Hann  kvaðst  meðal  annars  hafa  afst/rt  því,  að  hin  stórveldin^ 
aSallega  Frakkar  og  Rússar,  skærust  í  leik  til  liðs  Búum  í  viður- 
eign  Breta  við  þá  um  árið,  og  meira  að  segja  lagt  ráðin  á,  hvernig 
hafa  skyldi  Búa  undir. 

Þetta  hjal  mæltist  illa  fyrir  og  varÖ  úr  úlfaþytur  mikill  bæði 
í  blöðum  Breta  og  Þjóðverja.  En  veizt  að  Blilow  ríkiskanzlara 
óðara  en  þing  kom  saman  í  Berb'n  og  hann  sakaður  um  vanrækslu 
áríðandi  embættisskyldu,  er  hann  hafði  eigi  afstyrt  því,  að  keisarr 
léti  þetta  samtal  frá  sór  fara  til  birtingar  alþjóð.  Lá  við  sjálft,  Sl^ 
þetta  yrði  kanzlara  að  falli,  og  sefuðust  þingmenn  þá  fyrst,  er 
hann  flutti  þau  orð  frá  keisara,  að  hann  kannaðist  við,  að  nauðsyn' 
bæri  til  að  tala  varlega  jafuvel  einslega  og  hvernig  sem  á  stæði. 


Hjal  keisara  hafði  þau  áhrif  á  B  r  e  t  a,  að  þeir  sækja  nú  enn- 
harðara  róðurinn  að  auka  herskipastól  sinn.  Þeim  þótti  sem  þar 
hefði  legið  fiskur  uudir  steini  fyrir  honum,  að  láta  þá  ugga  miður 
að  sér  og  fást  eigi  um,  þótt  Þjóðverjar  ykju  sinn  herskipastól  af 
kappi.  Það  var  eitt  í  skrafi  keisara,  að  vel  mætti  svo  fara,  að^- 
hvorirtveggju  gerðu  samlög  um  hernað  í  Austurveg  heims  að  hnekkja 
uppgangi  stórveldanna  þar  (í  Asíu  austanverðri),  og  kæmi  þá  í 
góðar  þarfir,  að  hvorirtveggju  væri  sem  bezt  vígir  á  sjó.  En  ekki' 
gerðu  þau  ummæli  nema  að  blása  að  kolum  um  tortrygni  Breta. 


Bandaríkjamenn  í  Norður-Ameríku  kusu  sór  nyjan' 
forseta  3.  nóv.,  með  því  að  embættistími  Th.  Roosevelt  var  þegar 
á  enda  runninn.  Hann  muiidi  þeir  hafa  viljað  hafa  áfram  yfir  sér,. 
ef  þess  hefði  verið  kostur.  En  svo  var  eigi.  Hann  þvertók  fyrir 
það.  Enda  þykir  og  hefir  alla  tíð  þótt  betur  hlyða,  að  skift  só 
um  forseta  jafnan,  er  lög  gera  ráð  fyrir,  en  það  er  á  4  ára  fresti, 
€ða  þá  að  minsta  kosti  sami  forseti  eigi  látinn  vera  við  völd  lengur 
en  tvö  kjörtímabil  í  senn.  En  Roosevelt  tók  við  að  McKinley 
látnum  árið   1901. 

En  svo  hefir  Roosevelt  kynt  sig  vel,  að  stórmikill  meiri  hluti' 
varð  með  manni  þeim,  er  hann  lagði  með.  En  það  var  William 
Taft  hermálaráðgjafi,  stórvel  metinn  atkvæðamaður,  þótt  vera  muni 
minni  skörungur  en  Roosevelt.  Kjörmenn  hans  megin  urðu  302^ 
en    181    með    keppinaut    hans^    William    Bryan,    er    sérveldismenn* 


Erlend  tiðindi.  37T 

vildu  kosið  hafa.  Hann  hafði  verið  í  forsetakjöri  áður  tvívegis,  er> 
borið  lægra  skjöld.  Mælskuskörungur  er  hann  einhver  hinn  mesti 
með  Bandamönnum.  —  Hinn  nji  forseti  tekur  við  völdum  9.  marz 
1909.  

Laust  fyrir  áramótin  urðu  syðst  á  ítah'u  landskjálftar 
meiri  og  mannskæðari  en  dæmi  eru  til  hér  í  álfu  frá  því  er  fyrst 
fara  sögur.  Spjöll  urðu  mest  á  suðurtá  meginlandsins,  og  í  Sikiley 
næst  sundinu  þar  í  milli,  Messina-sundi.  Borgin  Messina  gjör- 
hrundi.  Ennfremur  bæirnir  Reggio  og  Palmi  hinumegin  sundsins^ 
á  meginlandinu,  og  margir  bæir  fleiri.  Bæjarlyður  í  Messina  var 
155  þús.,  í  Reggio  55  og  Palmi  12.  Manntjón  sannfrétt  120  þús. 
Mesta  landskjálftamanntjón  áður  hér  í  álfu  60  þús.  Það  var  á  Sikiley 
árið  1693.  Drepsótt  og  hungurnauð  fylgdi  þeim  ósköpum,  og  nóg 
gpellvirki, 

Mesta  s  1  y  s  þessa  mánuði  er  koianámusprenging  í  Vestfali  á 
Þyzkalandi   11.  nóv.,  er  varð  360  manna  að  bana. 

Þjóðhöfðingjaskifti  urðu  seint  á  árinu  í  K  í  n  a.  Kwangzi* 
keisari  lózt,  svo  og  ekkjudrotningin,  er  þar  hafði  mestu  ráðið  um 
landsstjórn  fullan  mannsaldur.  Hún  hét  Tsu-shi^  skörungur  mikiU 
og  vel  viti  borin,  ráðrík  og  drotnunargjörn.  Hún  varð  hálfáttræð,. 
en  keisari  hálffertugur. 


Dánir  merkismenn  árið  1908.  Buller,  enskur  hers- 
höfðingi  frægur  úr  Búaófriðinum,  2.  júní,  nær  sjötugur. 

Campbell-Bannerman,  yfirráðgjafi  Englakonungs  1905 — 08,  22. 
apríl,   72  ára. 

Carlosl.  Portúgalskonungur  1889—1908,  myrtur  1.  febr.,  f.  1865. 

Cleveland  Bandaríkjaforseti  1885—89  og  1893—98,  24.  júní, 
f.  1837. 

Devonshire  hertogi,  brezkur,  margsinnis  ráðgjafi,  24.  marz,. 
f.   1833. 

Drachmann,   Holger,   14.  jan.,  mesta  skáld  Dana,  f.   1846. 

La  Cour,  danskur  vísindamaður  og  lyðháskólakennari  í  Askov, 
5.  iipríl,  f.   1846. 

Michaelsen  (Joseph),  danskur  póstmeistari,  sá  er  fyrstur  stakk 
upp  á  alheimsbrófburðareyri  hinum  sama,   12.  apríl,  f.   1826. 

Sankey  (Ira  David),  d.  í  ágúst,  f.  1840,  heimsfrægur  kenni- 
maður  amerí&kur  og  sálmaskáld.  B.  J 


Island  árið  1908. 


Frétta-ágrip. 


Markverðasti  viðburður  þessa  árs  hefir  gerst  í  s  t  j  ó  r  n  m  á  1- 
<u  m  laiidsins,  en  það  er  starf  millilandanefndarinnar  og  undirtekt- 
ir  þjóðarinnar  og  svar  hennar  við  nefndartillögunura.  I  júh'mán- 
■uði  1907  skipaði  konungur  nefnd  manna^  13  Dani  og  7  Islendinga, 
til  þess  að  »rannsaka  og  ræða  stjórnskipulega  stöðu  íslands«  og 
toma  fram  með  tillögur  um  málið.  Þessi  nefnd  settist  á  rökstóla 
í  Kaupmannahöfn  28.  febr.  þ.  á.  Réð  hún  þar  ráðum  sínum  og 
tefldi  með  tillögur  tvo  og  hálfan  mánuð.  Hafði  hún  þá  lokið 
starfi  sínu.  Kom  þá  í  Ijós,  að  nefndin  Öll  gat  eigi  orðið  á  einu 
máli,  en  skiftist  um  skoðanir  í  tvent;  annars  vegar  voru  allir 
dönsku  nefndarmennirnir  og  sex  hinir  íslenzku,  en  hins  vegar  einn 
íslenzki  nefndarmaðurinn,  Skúli  Thoroddsen.  Tillögur  meiri  hluta 
nefndarinnar  komu  fram  í  frumvarpsformi,  »frumvarp  til  laga  um 
ríkisréttarsamband  Danmerkur  og  Islands«,  en  Skúli  Thoroddsen 
kom  fram  með  breytingartiUögur  við  það  frumvarp.  Um  þær 
sömu  mundir,  er  nefndin  lagði  fram  tillögur  sínar,  kom  opið  bréf 
frá  konungi,  er  tilkynti,  að  kosningar  til  alþingis  skyldu  fara  fram 
10.  sept.  þ.  á.,  og  að  hann  (konungur)  mundi  leggja  fyrir  alþingi 
tillögur  nefndarinnar.  —  Þegar  fregnin  um  nefndartillögurnar 
kom  til  landsins,  komust  hugir  mann-í  mjög  á  flug  út  af  þessu 
máli.  Hefir  íslenzka  þjóðin  naumast  nokkuru  sinni  á  síðari  ára- 
tugum  orðið  jafn-gagntekin  af  stjórnmálahugleiðingum  og  þetta 
sumar.  Ræður  manna  í  milli  hnigu  mjög  að  þessu  máli.  Blöð 
landsins  fjölluðu  að  mestu  leyti  um  þetta  mál.  Fundarhöld  voru 
um  alt  land  og  ræðuhöld  mikil.  Breytingar  urðu  á  hinni  gömlu 
flokkaskiftingu.  Þjóðin  skiftist  nú  í  tvo  stjórnmálaflokka.  Hélt 
annar  flokkurinn  fast  frum  frumvarpi  því,  er  meiri  hluti  millilanda- 
nefndarinnar  hafði  komist  á  eitt  mál  um.  Hinn  flokkurinn  var 
Andstæður  frumvarpinu  að  ymsu  leyti  og  hallaðist  að  breytingartil- 


Island  árið  1908.  3^79 

lögum  Sk.  Th.  Flokkadráttur  magnaðist  mjög  í  milli  frumvarps- 
onanna  og  frumvarps  andstæðinga.  Aðalágreiningurinn  milli  þess- 
ara  flokka  var  sá,  að  frumvarpsnienn  litu  svo  a  sem  sjálfstæðis- 
og  réttindakröfum  íslendinga  væri  fullnægt  með  frumvarpinu;  en 
frumvarps-andstæðingar  töldu  frumvarpið  gjörsamlega  ófullnægjandi 
TÓttmætum  kröfum  íslendinga  um  sjálfstæði  og  réttindi  þjóðarinn- 
ar;  þeir  álitu  og,  að  í  frumvarpinu  fælist  réttinda-afsal  í  hendur 
Dönum  í  /msum  greinum.  Þjóðin  kvað  npp  úrskurð  sinn  í  þessu 
máli  10.  september.  Þá  fóru  kosningar  fram  um  land  alt.  Kom 
þá  í  Ijós,  að  stór  meiri  hluti  þjóðarinnar  var  andstæður  frumvarp- 
inu,  því  að  af  34  þjóðkjörnum  þingmönnum  voru  25  frumvarps- 
andstæðingar  kosnir  þingmenn.  —  Málið  bíður  nú  byrjar  til  næsta 
þings. 


T  í  ð  a  r  f  a  r  hefir  verið  mjög  gott  mestan  hluta  þessa  árs. 
Arið  byrjaði  með  einmuna  bh'ðu,  oft  í  janúar  heitara  hór  á  landi 
•en  í  Færeyjum.  Veturinn  var  allur  mjög  mildur,  og  hefir  eigi 
komið  jafn  raildur  vetur  síðan  1879 — 80.  A  Suðurlandi  gátu  menn 
unnið  að  húsasmíðum  og  jafnvel  jarðabótum  mikinn  hluta  vetrar. 
Heyskortur  varð  mjög  óvíða,  þótt  bændnr  væru  miðnr  birgir  af 
heyforða  undir  veturinn.  Vorið  var  víðast  um  land  nokkuð  kalt 
framan  af.  Sumarið  var  í  betra  lagi  um  land  alt;  rigningar  um 
miðsumarið  á  SuÖurlandi,  og  nrðu  þar  nokkurar  skemdir  á  heyjum 
vegna  óþurka.  Haustið  var  hlyviðrasamt,  votviðri  á  Suðurlandi 
og  stormaköst  nokkur.  A  Norðuilandi  urðu  menn  tæplega  varir 
við  vetrarveðráttu  fyr  en  eftir  miðjan  nóvember.  A  Suðurlandi 
hefir  verið  góð  tíð  oftast  nær  fram  að  áramótum. 


Fyrir  1  a  n  d  b  ú  n  a  ð  i  n  n  hefir  árferði  verið  fremur  gott  að 
'því  leyti,  að  afurðir  hafa  orðið  meira  eii  í  meðal-ári,  en  miður  góð 
verzlun  hefir  dregið  úr  því,  að  þær  yrðu  bændum  arðsamar. 
Heyfengur  varð  með  bezta  móti  í  sumar  nálega  uni  alt  land. 
Mestur  heyforði  á  landinu  í  sumar  varð  á  bæjunum  Hvanneyri  í 
Borgarfirði  og  Kallaðarnesi  í  Arnessyslu.  Jarðabætur  hafa  verið 
^erðar  þetta  ár  að  minsta  kosti  eins  miklar  og  síðasta  ár,  jafnvel 
meiri;  sórstaklega  hafa  aukist  girðingar  að  mikhim  rnun.  Mj()lkur- 
«bú  hafa  komið  tvö  ny  í  viðbót  við  34,  er  áður  voru. 


880  Island  árið  1908. 

Argæzka  til  s  j  á  v  a  r  i  u  s  var  mikil  framdii  af  þessu  ári  í 
öllum  helztu  veiðistöðum  sunnaiilands  og  vestau,  bæði  á  opin  skip 
og  þilskip,  og  ekki  sízt  á  botnvörpuskipin  íslenzku;  en  afliiit)  varð 
minni  er  á  leið  sumarið.  Á  Suðurlandi  og  Vestfjörðum  hefir  fisk- 
aflinn  uni  allan  tímann  orðið  með  bezta  móti ;  á  Austfjörðum  líkt 
og  í  meðal-ári  og  svipað  á  Norðurlandi.  Vélarbátum  liefir  fjölgað 
og  nokkur  innlend  botnvörpuskip  hafa  bæzt  við.  Útlendum  skip 
um  hefir  fjölgað  við  fiskiveiðar  hér  við  land  þetta  ár.  Norðmöun- 
um  þeim  fjölgar  nú  árlega,  er  stunda  síldarveiðar  við  Norðurland. 
Frakkar  hafa  fært  út  kvíarnar  í  ár  og  fjölgað  fiskiskipum  hór  við 
land.  Eu  einkum  eru  það  Danir,  er  hafa  lagt  meiri  hug  á  að^ 
fiska  hér  við  strendur  laudsins,  en  hingað  til  hefir  verið.  Fiski- 
veiðafélag  var  stofnað  á  síðastliðuu  ári  suður  í  Diinmörku  til  þess 
að  reka  riskiútgerð  hér  við  land.  Aðalstöð  sína  hefir  nú  fólag 
þetta  á  Reykjanesi  syðra.  Úr  ríkissjóði  Dana  voru  veittar  100- 
þús.  kr.   þetta  ár  til  efiingar  atviuuurekstri  þessum  hér. 


V  e  r  z  1  u  n  hefir  verið  miður  góð  þetta  ár.  Flestar  íslenzk- 
ar  vörur  í  lágu  verði.  Smjörsalan  eiu  hefir  gengið  mjög  vel; 
íslenzka  smjörið  er  stöðugt  að  áviuna  sór  geugi  í  útlöudum,  og 
hefir  feugist  fyrir  gott  rjómabúsmjör  erlendis  yfir  90  a.  pd.  Ull- 
arverð  hefir  fallið  um  þriðjuug  frá  í  fyrra,  hæst  uú  50 — 60  a.  pd, 
Kjötverð  hefir  lækkað  mjög.  Sala  á  kjöti,  er  fram  hefir  farið  í 
haust,  er  mjög  slæm,  bezt  50 — 60  kr.  t.,  (í  fyrra  yfir  70  kr.  bezt); 
ilt  útlit  nú  með  kjötsölu.  Fiskverð  hefir  lækkað  um  nál.  20^/q  frá 
í  fyrra,  bezt  þá  uál.  80  kr.  sk.,  uú  hæst  60 — 70  kr.  sk.  Óáran. 
hefir  verið  hin  mesta  í  peuitigaviðskiftum  hér  á  landi  alt  árið.. 
Islaud  gat  eigi  farið  varhhita  af  peniugavaudræðum  þeim  hinum 
miklu,  er  heimsóttu  mikiuu  hluta  Evrópu  og  stöfuðu  frá  hiuum. 
alræmdu  amerísku  stórgróðasamlögum.  Og  þessi  peuiugavaudræði 
hafa  haft  verri  afleiðingar  hór  á  laudi  eu  v/ðast  aunarstaðar. 
Vegna  þess  að  landið  er  í  mikilli  framför  í  ymsum  greinum,  hefir 
peningaskortur  landsmauna  dregið  í  stórum  mæli  úr  yujsum  fram- 
fÖrum  og  arðvænlegum  fyrirtækjum.  Vextir  af  bankaláuum  hafa 
verið  hærri  eu  uokkuru  siuui  áður  hér  á  landi.  I  byrjun  ársins 
voru  þeir  S^/g  ^/o,  eu  þegar  á  árið  leið,  lækkuðu  þeir  uokkuð;  í 
október  voru  þeir  korauir  uiður  í  6^/^  og  haldast  svo  enn.  Bank- 
arnir  hafa  verið  mjög  tregir  á  að  láua  fé  og  hefir  átt  mikinu  þátt- 
í  pví  getuleysi  þeirra,  er  stafar  af  skuldaviðskiftum  þeirra  við    er- 


ísland  árið  1908.  381 

lenda  banka.  Peningaþröngin  nú  í  árslokin  gerír  útlitið  mjög 
iskyggilegt,  hætt  við  að  peningaskorturitm  hafi  víðtæk  áhrif  á  hagi 
iandsmanna,  ef  eigi  verður  viturlega  ráðin  bót  þar  á. 


S  a  m  g  ö  n  g  u  r  á  sjó  hafa  verið  með  betra  móti  þetta  ár. 
Strandferðirnar  betri  en  síðastliðið  fjárhagstímabil,  þótt  því  fari 
fjarri,  að  þær  sjeu  fuUnægjandi  enn.  Samgöngur  við  útlönd  hafa 
l^atnað  að  stórum  mun.  Skip  Samein.  gufuskipafélagsins  og  Thorer 
félagsins  hafa  farið  svipaðar  ferðir  og  að  undanförnu,  en  skip  0. 
Watneserfingja  hafa  farið  miklu  fleiri  ferðir  þetta  ár  en  áður,  alls 
23  ferðir  milli  Kaupmannahafnar,  Norvegs  og  ísjlands,  (aðallega 
til  Austur-  og  Norðurlands).  En  auk  þessa  hefir  orðið  mikil  sam- 
göngubót  að  5  ferðum,  er  Björgvinjar  gufuskipafélagið  í  Norvegi 
hefir  látið  skip  sín  fara  hingað  til  lands  í  sumar.  Er  þetta  að 
'öins  tilraun,  en  halda  mun  félagið  áfram  ferðunum,  ef  árangurinn 
verður  góður.  —  Til  samgöngubóta  á  landi  er  símalagning  hið 
ihelzta,  er  gert  hefir  verið.  Sími  hefir  verið  lagður  á  þessu  ári  frá 
•Hrútafirði  til  ísafjarðar  og  þaðan  til  Patreksfjarðar;  sömul.  á 
Austfjörðum  milli  Eskifjarðar  og  Fáskrúðsfjarðar. 


Ýmsar  ákvarðanir  frá  síðasta  þingi  hafa  komist  í  framkvæmd 
á  þessu  ári,  svo  sem  stofnun  lagaskóla  og  kennaraskóla, 
er  báðir  tóku  til  starfa  1  október  ,síðastl.  Fyrir  kennaraskólann 
var  reist  hús  sunnanvert  í  Skólavörðuhæðinni  við  Rvík  en  hús- 
næði  hefir  orðiS  að  leigja  handa  lagaskólanum.  —  Samkvæmt  lög- 
um  frá  síðasta  þingi  hefir  Hafnarfjarðarverzlunarstaður  öðlast  kaup- 
staðarréttindi  frá  1.  júh'  síðastl. 

Samkvæmt  þingsályktun  neðri  deildar  alþingis  1905  og  aug- 
lysingu  frá  landsstjórninni  4.  ágúst  þ.  á.  fór  fram  jafnhliða  alþing- 
iskosningum  10.  sept.  um  land  alt  almenn  atkvæðagreiðsla  alþing- 
iskjósenda  um  það,  hvort  lögleiða  skuli  bann  gegn  að- 
flutningi  áfengra  drykkja.  Atkvæðagreiðslan  fór  svo, 
AÖ  með  aðflutningsbanni  voru  greidd  4897  atkv.,  en  á  móti 
5248  atkv. 


S^  ísland  árið  1908. 

Ameríkuferðir  hafa  engar  verið,  er  teljandi  sé,  þetta. 
ár.  Þar  á  móti  hafa  nokkurir  tugir  íslendinga  vitjað  heim  til  átt- 
haganna,  al-fhittir  vestan  um  haf. 


Á  þessu  ári  hefir  verið  gerð  leit  mikil  eftir  kolanámum 
í  Dufansdal  í  Barðastrandars/slu  og  á  Skarðsströnd  við  Breiðafjörð^ 
í  landi  jarðanna  Níps,  Tinda  og  Heiðnabergs ;  er  álit  fróðra  manna 
í  þeim  efnum,  að  á  báðum  stöðunum  muni  vera  steinkolanámur^ 
en  óvíst  enn,  hversu  aðgengilegar  þær  sóu. 


B  r  u  n  a  r  hafa  orðið  miklir  á  þessu  ári.  Eru  hór  taldir  flestir 
þeir  stærstu:  Um  áramótin  síðustu  brann  hús  Helga  bakara 
Eiríkssonar  í  Keflavík.  29.  jan.  brann  verzlunarhús  Guðjóns  og 
Hallgríms  Hallgrímssona  á  Hjalteyri  við  Eyjafjörð.  13.  marz 
brann  íbúðarhús  N.  Nielsens  kaupm.  á  Seyðisfirði,  kvenmaður  skað- 
brendist  þar  og  dó  nokkuru  síðar.  13.  apr.  brann  mestallur  bærinn 
á  Víðivöllum  í  Skagafirði.  24.  júlí  brann  íbúðarhús  í  Skarfanesi  á 
Landi.  10.  okt.  brann  bær  á  Þrasastöðum  í  Fljótum.  18.  október 
brunnu  þrjú  hús  í  Akureyrarkaupstað,  Hótel  Oddeyri  og  verzlun- 
arhús  Sigurðar  Fanndals.  30.  nóv.  brann  smíðahús  Antons  JenS' 
sonar  á  Akureyri. 


Heilsufar.  Mislingar  komu  upp  vestur  á  Snæfellsnesi  í 
fyrra  sumar ,  hafa  þeir  farið  víða  um  land  síðan,  en  víðast  hafa 
þeir  verið  vægir.  Barnaveiki  hefir  gengið  á  þessu  ári  hingað  og 
þangað  um  alt  Vestur-  og  Norðurland  en  verið  mjög  væg.  Kíg- 
hósti  hefir  og  gengið  þetta  ár  víða  um  landið. 


Nokkur  mannalátog  slysfarir:  Fyrir  síðustu  áramót 
andaðist  Friðrik  Gíslason  úrsmiður  og  bæjarfulltrúi  á  Seyðisfirði. 

3.  jan.  Zophónías  próf.  Halldórsson  Viðvík  í  Skagafirði  62  ára. 

5.  jan.  Júh'us  Jörgensen  verzlunarm.  Reykjavík. 

15.  jan.  Andrjes  Bjarnason  söðlasm.  Reykjavík. 

18.  jan.  Gísli  Oddsson  frá  Lokinhömrum. 

14.  febr.  Guðný  Sigmundsdóttir  kona  Eyjólfs  bankastjóra  á 
Seyðisfirði. 

25.  apr.  Pótur  Jónsson  blikksmiður  í  Reykjavík. 


Ísland  árið  1908.  38» 

13.  maí  Gnðjón  Guðmundsson  búfræðiskand/dat  Reykjavík. 
21.  maí  Kri&tján  Jónsson  Hergilsey  Breiðafirði. 

4.  júní  Hallbera  Guðmundsdóttir  kona  Arnórs  prests  Þor- 
lákssonar. 

24.  júní  síra  Lárus  Halldórsson  Reykjavík. 

13.  ágúst  Þorsteinn  Jónsson  fyr  læknir  í  Vestmanneyjum. 

11.  sept.  Einar  Guðbrandsson  frá   Hvítadal  í  Dalasýslu. 

I  sept.  andaðist  Daníe]  próf.  Halldórsson  síðast  prestur  á 
Hólmum  í  Reyðarfirði. 

8.  okt.  Zimsen  konsúll  í  Reykjavík. 

12.  okt.  Eggert  prestur  Sigfússon  Vogsósum  (bráðkvaddur). 
15.  okt.  Jón    A.    Hjaltalín    gagnfræðaskólastjóri    Möðruvöllun* 

og  Akureyri. 

I  nóv.  andaðist  Þorlákur  bóndi  Þorláksson  Vesturhópshólum  \i 
Húnavatnssyslu. 

I  des.  Jón  Bjarnason  Galtafelli  í  Ytrihrepp. 

6.  des.  Kristjana  Jónsdóttir,  kona  Helga  Sveinssonar  banka- 
stjóra  á  ísafirði. 

I  febr.  druknaði  Kristján  Snæbjörnsson  bóndi  í  Haga  á  Barða- 
strönd  í  lendingu  við  Hagavaðal. 

I  febr.  hrapaði  maður  að  nafni  Halldór  Eiríksson  [til  bana  i 
Mjóafirði  eystra. 

9.  febr.  druknuðu  í  Hvítárósi  2  karlmenn  og  2  kvenmenn  frá- 
Hvanneyri. 

14.  marz  fórst  bátur  með  6  mönnum  út  undan  Alptanesi. 

1.  apr.  fórst  bátur  með  6  mönnum  frá  Vestmanneyjum. 

2.  apr.  druknuðu  8  menn  í  brimróðri  Stokkseyrarsandi. 

5.  apr.  druknuðu  tveir  menn  á  Hvalfirði,  Vernharður  Fjeld- 
sted  og  Jón  Vestdal. 

í  apr.  druknuðu  4  menn  í  lendingu  hjá  Loftsstöðum  eystra^ 
komu  úr  fiskiróðri. 

27.  júní  hrapaði  til  bana  stúlka  að  nafni  Ragnheiður  Boga^ 
dóttir  frá  Hringsdal  í  Barðastrandarsyslu. 

4.  júní  köfnuðu  3  menn  undir  þiljum  í  vélarbát  á  Grundar- 
firði  í  Snæfellsnessyslu. 

12.  júlí  druknaði  maður  að  nafni  Ingimar  Hoffmaun  í  sund- 
lauginni  við  Reykjavík. 

1  ágúst  druknuðu  3  menn  af  bát  í  Bakkafirði  eystra. 

31.  júlí  druknaði  í  Ytri-Rangá  Bogi  bóndi  Þórðarson  frá- 
Varmadal  RangárvöUum. 


584  ísland  árið  1908. 

í  sept.  druknaði  í  Héraðsvötnum  Sveinn  Stefánsson  unglings- 
piltur  frá  Hrólfsstöðum  í  Blönduhlíð. 

20.  sept  druknaði  í  Álftafirði  við  Hvammsfjörð  Loftur  Gísla- 
«on  lír  Stykkisbólmi. 

24.  okt.  druknuðu  5  menn  af  báti  í  Blönduósi. 

4.  nóv.  strandaði  enskt  botnvörpuskip  við  Fossfjöru  í  Vestur- 
Skaftafellssjslu,  10  menn  björguðust,  en  2  dóu  af  þreytu,  er  á 
land  var  komið. 

28.  nóv.  sökk  Breiðafjarðargufubáturinn  Geraldine  undan 
.•Snæfellsnesi  og  druknuðu  3  menn. 

í  nóv.  fórst  milli  íslauds  og  Færeyja  fiskiskútan  Golden  Hope, 
10  menn  druknað. 

í  des.  1908. 

A.  J. 


Skýrslur  og  reikDÍngar 

Bokmentafélagsins  árið  1908. 


Félagið  hefir  árið  1908  gefið  út  þessar  bækur,  og  látið  félags- 
menn  fá  þær  fyrir  árstiUagið,   6  krónur  : 

Skírnir,   tímarit  hins  ísl.   Bókmentafélags,  82.  ár,  kr.  4,00 

ísl.  fornbrófasafn  VIII  ^ _  4,00 

Ljsing  íslands  eftir  Þorv.  Thoroddsen  I  ^      .     .  —  3,00 

Safn  til  sögu  íslands  IV  2 —  1,20 

S/slumannaæfir  III*       . —  1,00 

Æfisaga  Jóns  Ólafssonar  Indíafara  I      ....    —  2,25 

kr.  15,45 


Fyrri  aðalfundur  Eeykjavíkurdeildarinnar 
var  haldinn  27.  apríl  1908.  Forseti  lagði  fram  endurskoðaðan 
reikning  deildarinnar  fyrir  árið  1907,  og  var  hann  samþyktur.  Þá 
skjrði  forseti  frá  bókaútgáfum  deildarinnar  á  hinu  liðna  ári,  og 
fyrirhuguðum  bókaútgáfum  hennar  þetta  ár.  Þá  skjrði  hann  frá 
því,  að  mag.  Guðmundur  Finnbogason  hefði  afsalað  sér  ritstjórn 
Skírnis  um  síðastliðin  áramót,  og  að  stjórnarnefndin  hefði  ráðið 
kand.  Einar  Hjörleifsson  til  að  taka  við  ritstjórn  tímaritsins  eftir 
<Tuðmund.  Þá  gaf  forseti  skjrslu  um  skírnarnafnarit  Lind's  í  Upp- 
sölum  og  um  þjóðlagasafn  síra  Bjarna  Þorsteinssonar,  sem  Karls- 
bergssjóðurinn  í  Höfn  ætlar  að  gefa  út.  Þá  voru  kjörnir  70  njir 
félagar,  er  höfðu  beiðst  inntöku  í  félagið.  Að  lokum  var  rætt  eitt 
minni  háttar  innandeildarmál. 


Ársfundur  Hafnardeildarinnar  var  haldinn  11. 
apríl  1908.  Forseti  lagði  fram  endurskoðaðan  reikning  deildarinn- 
.ar  fyrir  árið  1907,  og  var  hann  samþyktur.     Þá  skjrði  forseti   frá 

25 


II  Skýrslur  og  reikningar. 

starfsemi  og  bókaútgáfu  félagsdeildarinnar  á  hinu  umliðna  ári,  og' 
gat  þess,  hver  lit  yrði  gefin  út  af  deildinni  þetta  ár.  Þá  gat 
hann  þess,  að  engin  ný  rittilboð  hefði  komið  til  stjórnarinnar,  en 
hún  ætlaði  sór  að  auka  alþjðuritin,  þegar  saga  Jóns  Indíafara 
væri  búin.  Þá  var  kosiii  stjórn  og  endurskoðendur  deildarinnar, 
og  voru  kosnir:  forseti  prófessor  Þorvaldur  Thoroddsen,  fóhirðir 
]œknir  GísH  Brynjólfssou,  skrifari  kand.  mag.  Sigfús  Blöndal,  bóka- 
vörður  stud.  med.  Pótur  Bogason;  vaiaforseti  mag.  Bogi  Th.  Mel- 
steð,  varafóhirðir  stórkaupmaðar  Þórarinn  Tulinius,  varaskrifari 
kan.  júr.  Stefán  Stefánsson,  varabókavörður  stud.  mag.  Jónas  Ein- 
arsson ;  endurskoðunarmenn :  kand.  Þorkeli  Þorkelsson  og  læknir 
Sigurður  Jónsson.  Þá  var  kjörinn  heiðursféiagi  prófessor  W.  C. 
Ker  í  Lundúnum.  Þá  mintist  forseti  látinna  félagsmanna  þriggja^ 
læknis  Guðna  Guðmundssonar,  kaupmanns  Jóns  Magnússonar  og 
dr.  Solone  Ambrosoli'o.  Þá  voru  kjörnir  40  njir  fólagar.  Að  lok- 
um  gerði  einn  félagsmaður  fyrirspurn  um  heimflutningsmálið,  og^ 
urðu  um  það  nokkrar  umræður. 


Síðari  ársfundur  Reykjavíkurdeildarinnar 
var  haldinn  8.  júlí  1908.  Forseti  skyrði  frá  athöfnum  og  bóka- 
útgáfu  deildarinnar  þetta  ár.  Þá  lagði  hann  fram  reikning  Hafn- 
ardeildarinnar  fyrir  síðastliðið  ár,  og  skyrði  frá  bókaútgáfum  henn- 
ar  þetta  ár.  Þá  voru  kosnir  embættismenn,  varaembættismenn  og^ 
endurskoðunarmenn  fyrir  deildina,  og  voru  þessir  kosnir :  forseti 
háyfirdómari  Kristján  Jónsson,  fóhirðir  bankagjaldkeri  Halldór 
Jónsson,  skrifari  kand.  theol.  Haraldur  Níelsson ;  bókavörður  skóla- 
stjóri  Morten  Hansen ;  varaforseti  rektor  Steingrímur  Thorsteinsson^ 
varaféhirðir  læknir  Sæmundur  Bjarnhéðinsson,  varaskrifari  presta- 
skólakennari  Jón  Helgasou;  varabókavörður  bóksali  Sigurður  Krist- 
jánsson;  endurskoðunarmenn :  augnlæknir  Björn  Ólafsson  og  banka- 
stjóri  Sighvatur  Bjarnason.  Þá  voru  kjörnir  9  nyir  fólagar,  er 
beiðst  höfðu  inntöku  í  félagið.  Þá  las  forseti  upp  bréf  frá  5  fó- 
lagsmönnum  í  Höfn  um  heimflutningsmálið,  og  las  upp  og  lagði 
fyrir  fundinn  tillögu  stjórnarnefndarinnar  um  það  mál,  og  var  til- 
lagan  þannig  hljóðandi : 

að  kosin  sé  nefnd,  4  fólagsmenn  með  forseta  sjálfkjörnum,  til 
að  endurskoða  lög  fólagsins,  og  sórstaklega  segja  álit  sitt  um 
og  gera  tillögu  um,  hvort  nú  sé  ráðlegt  að  sameina  báðar 
deildir  félagsins  í  eina  deild. 


Skýrslur  og  reikningar.  IU 

Eftir  allmiklar  uraræður  var  tillaga  þessi  samþykt  með  sam- 
hljóða  atkvæðum  allra  fundarmanna.  í  nefndina  voru  kosnir :  Pró- 
fessor  Þórhallur  Bjarnarson,  dr.  phil.  Jóu  Þorkelsson,  dósent  Jón 
Helgason  og  bóksali  Jón  Olafsson.  Nefndin  á  að  Ijúka  starfi  sínu 
fyrir  árslok. 


Reikningur 
yfir  tekjur  og  gjðld  Reykjavíkurdeildar  Bókmentafélagsíns  árið  1907. 

Tekjur: 

1.  Eftirstöðvar  samkv.  fyrra  árs  reikningi : 

a.  Bankavaxtabróf kr.     3000,00 

b.  A  vöxtum  í  sparisjóði  ..  —        184,17 

c.  í  sjóði  hjá  féhirði  .  —        610,29 

kr.       3794,46 

2.  Greidd  tiUög,  að  frádregnum  um- 

boðslaunum  (flskj.  1) kr.     2535,65 

Arsgjöf  frá  heiðursfólaga  landsh. 

M.  Stephensen —  10,00 

—        2545,65 

3.  Tekjur  af  Skírni: 

a.  Fyrir  augljsingar  (flskj.  2)...     kr.         63,00 

b.  Tillög  Skírniskaupenda  (flskj. 

3—7) --        820,54 

kr.         883,54 

4.  Seldar  aðrar  fólagsbækur  og  uppdrættir  að  frá- 

dregnum  umboðslaunum  (flskj.  8.)    —  741,13 

5.  Sjöunda  greiðsla  fyrir  handritasafnið    —  1000,00 

6.  Styrkur  úr  landssjóði  —  2000,00 

7.  Vextir: 

Ársvextir  Vi" 'V12  '07    af    3000 

kr.  bankavaxtabrófum    kr.       135,00 

Af  fó  í  sparisjóði  til  ^i/^^  '07  ...     —  9,27 

kr.         144,27 

8.  Til  jafnaðar  móti  gjaldlið  6 —         500,00 

kr.     11609,05 
25» 


ly  Skýrslur  og  reikningar. 

Gjöld: 

1.  Hafnardeild  greiddur  helmingur  7.  greiðslu  fyr- 

ir  handritasafnið  (flskj.  9) kr.  500,00 

2.  Kostnaður  við  bókagerð:  a,  Skírnir: 

1.  Laun  ritstjóra  (flskj.  10—13)     kr.       600,00 

2.  Ritlaun      og      prófarkalestur 

(flskj.  14— 17) —       938,70 

3.  Prentun,    pappír,    hefting    o. 

fl.  (flskj.  18—20) —      1662,73 

4.  Útsending,     frímerki,     o.    fl. 

(flskj.  21—31) —        292,01 

kr.       3493,44 


3.  b.    Kostnaðnr  við  aðrar  bækur : 

1.  Ritlaun  og  prófarkalestur 

(flskj.  32-33)    kr.       336,50 

2.  Prentun,    pappír,    hefting 

o.  fl.  (Flskj.  34—40)     ...     —      1462,91 

kr.       1799,41 

4.  Kostnaður    við    útsending    félagsbóka,    skriftir, 

fyrirhöfn  bókavarðar  o.  fl.  (flskj.  41—45)  —  451,45 

5.  Brunabótagjöld,  auglysingar  og  ýms  önnur  gjöld 

(flskj.  46—57) —  257,33 

6.  Keypt  bankavaxtabróf     —  500,00 

7.  Styrkur  til  bókavarðar  Lund  í  Uppsölum  (flskj. 

58—59)     —        1000,00 

8.  Eftirstöðvar  til  næsta  árs: 

a.  Bankavaxtabréf      kr.     3500,00 

b.  Peningar  á  vöxtum  í  sparisjóði     —        107,42 

—       3607,42 


kr.     11609,05 


Reykjavík  10.  apríl  1908. 

Halldór  Jónsson 

varafóhirðir. 

Reikning  þennan  höfum  við    endurskoðað    ásamt    fylgiskjölum 
og  höfum  við  ekkert  við  hann  að  athuga. 

Reykjavík  21.  apríl  1908. 
Björn  Ólafsson.  Eggert  Briem. 


Skýrslur  og  reikningar. 


Reiknlngur 
Hafnardeildar  hins  íslenzka  Bókmentafélags  reikníngsárið  1907 

Tekjur: 
I.  Eftirstöðvar  við  árslok  1906: 

1.  í    veðdeildarbrófum    lands- 

bankans   kr.     12000,00 

2.  í  kredítkassa  skuldabr.  land- 


eigna  

— 

4000,00 

3.    í  húskridítkassa  skuldabr. 

— 

2200,00 

4.    í       kredítbankaskuldabréf- 

um  józkra  landeigna    ...... 

— 

200,00 

5.    í    þjóðbankahlutabréfum... 

— 

1600,00 

6.    A  vöxtum  í  banka    

— 

2000,00 

7.    í  sjóði  hjá  gjaldkera    

— 

804,57 

Vr 

22804  57 

II. 

Andvirði  seldra  bóka  og  uppdrátta 

^SéKJy^^y^  9 

1.    Frá  Gyldendals  bókaverzlun 

kr. 

88,11 

2.    Frá  bókaverði  deildarinnar 

— 

423,32 

kr 

511,43 

III. 

Gjafir  og  fólagsgjöld: 

1-    Náðargjöf  konungs  f.   1907 

kr. 

400,00 

2.    Frá      heiðursfólaga      Finni 

Jónssyni 

— 

10,00 

3.    Frá  heiðursfélaga  Þorvaldi 

Thoroddsen 



10,00 

4.    Arstillög  félagsmanna  ...... 

— 

526,66 

946,66 

IV. 

,  Innkomið  frá  umboðsmönnum  : 

1.    Frá  H.  S.   Bardal 

kr. 

753,13 

2.    Frá  J.  Bergmann 

— 

500,00 

3.    Frá  The  Viking  Club 

— 

46,89 

1300,02 
1000,00 

V. 

Styrkur  úr  ríkissjóði  fyrir  árið 

1907 

— 

VI. 

Frá  landsbókasafninu    7.    ársborgun 

af    hand- 

ritasaf ninu 



500,00 

VII.  Frá  stofnun   Hjelmstjerne  Rosenkrone — 

500,00 

flyt     kr.     27562,68 


VI  Skýrslur  og  reikningar. 

Fluttar     kr.     27562,68 
VIII.  Leigur  af  innstæðu  félagsins: 

1.  Af  12000    kr.    í  veðdeild- 

arbréfum  landsbankans  ...     kr.  540,00 

2.  Áf  4000  kr.  í  kreditkassa 

skuldabr.  landeigna    —  140,00 

3.  Af  2200  kr.    í    húskredit- 
kassaskuldabr. —  88,00 

4.  Af  200  kr.  í  kreditbanka- 

skuldabr.  józkra  landeigna     kr.  7,00 

5.  Af  1600  kr.  í  þjóðbanka- 
hlutabrófum     ..     —  128,00 

6.  Af  2000  kr.   á   vöxtum    í 

banka  —  99,94 

7.  Af  peningum  í  sparisjóði      —  89,55 

kr.       1092,49 

Tekjur  alls     kr.     28655,17 

G  j  ö  1  d  : 
I.  Bókaútgáfukostnaður: 

1.  Prentun kr.  1865,43 

2.  Pappír    —  694.97 

3.  Hefting  og  bókband     —  185,11 

4.  Ritlaun  og  prófarkalestur  —  1196,00 

5.  Myndagerð     —  439,70 

6.  Litun  uppdrátta    —  104,00 

kr.       4485,21 

II.  Annar  tilkostnaður  : 

1.  Brunabótaábyrgð  á  bókum 

o.  fl kr.  62,50 

2.  Skrifstofukostnaður,  f undar- 

hald,  burðareyrir  o.  fl.    ...     —  487,60 

3.  Hátiðahald  á    100    ára    af- 

mæli  J.  Hallgrímssonar  ...     —  100,00 

-^ —  650,10 

IIL  Eftirstöðvar  við  árslok  1907: 
L    í    veðdeildarbrófum    lands- 

bankans kr.     12000,00 

flyt     kr.     12000,00     kr.       5135,31 


Skýrslur  og  reikningar.  Vll 

Fluttar  kr.     12000,00     kr.       5135,31 
:2.    í    kreditkassa    skuldabróf- 

um  landeigna    —        4000,00 

3.  í    húskreditkassaskulabréf- 

um —        2200,00 

4.  í       kreditbankaskuldabréf- 

um  józkra  landeigna    .....  —  200,00 

5.  í  þjóðbankahlutabrófum  ...  —  1600,00 

6.  Á  vöxtum  í  banka  --  2500,00 

7.  í  sjóði  hjá  gjaldkera   —  1019,86 

kr.     23519,86 

Gjöld  alls     kr.     28665,17 
Kaupraannahöfn  4.  apríl  1908. 

G.  Brynjólfsson, 

gjaldkeri. 

Við  undirritaðii  te!jum  reikning  þenna  rjettan. 
Kaupmannahöfn  9.  apríl  1908. 
Sígurður  Jónsson.  Þorkell  Þorkelsson. 


UiO  isleazka  Bókmentafélag. 


VERNDARI: 
Friðrik  konungur  hinn  áttundi. 


EMBÆTTISMENN: 

I.    Reykjavíkurdeildin. 

Forseti:     Kristján  Jónsson,  háyfirdómari,  r.  af  dbr 

F  ó  h  i  r  ð  i  r  :     Halldór  Jónsson,  bankagjaldkeri,  r.  af  dbr. 

S  k  r  i  f  a  r  i :     Haraldur  Níelsson,  cand.  theol.,  prestaskólakennari. 

Bókavörður:     Morten  Hansen,  skólastjóri. 

Varaforseti:     Steingríraur  Thorsteinsson,  rektor,  r.  af  dbr. 


YIII  Skýrslur  og  reikningar. 

Varafóhirðir:     Sæmundur  Bjarnhéðinsson,  læknir. 
Varaskrifari-     Jón  Helgason,  lektor  r.  af  dbr. 
Varabókavörður:     Sigurður    Kristjánsson,  bóksali,  r.  af  dbr, 

2.    Kaupmannahafnardeíldin. 

F  o  r  s  e  t  i :     Þorvaldur  Thoroddsen,  prófessor,  dr.  phil.,  r.  af    dbr. 
F  ó  h  i  r  ð  i  r  :     Gísli  Brynjólfsson,  læknir. 

S  k  r  i  f  a  r  i :     Sigfús  Blöndal,  undirbókavörður  v.  konungl.  bókas, 
Bókavörður:     Pótur  Bogason,  stud.  med.  &  chir. 
Varaforseti:     Bogi  Th.  Melsteð,  mag.  art. 
Varaféhirðir:     Thor  E.  Tulinius,  stórkaupmaður,  r.  af  dbr, 
Varaskrifari:     Stefán  Stefánsson,  cand.  jur. 
Varabókavörður:     Jónas  Einarason,  stud.  mag. 


HEIÐURSFELAGAR : 

Anderson,  R.  B.,  prófessor,  í  Ameríku. 

Baumgartner,  Alexander,  S.  J.,  Luxemburg. 

Björn  Jónsson,  cand.  phil.,  ritstjóri,  r.  af  dbr.,  Reykjavík. 

Björn  M.  Ólsen,   prófessor,  dr.  phil.,  r.  af  dbr.,  Reykjavík. 

Bryce,  James,  Rigt  Hon,  sendiherra  Breta  í  Washington. 

Eiríkur  Briem,  prestaskólakennari,  comm.  af  dbr,  Reykjavík. 

Eiríkur  Magnússon,  M.  A.,  r.  af  dbr.,  bókavörður  í  Cambridge, 

Finnur  Jónsson,  prófessor,  dr.  phil.,  r.  af  dbr.,  Khöfn. 

Jón  Jónsson  Borgfirðingur,  bókfræðingur,  í  Rvík. 

Kaaiund,  Kr.,  bókavörður,  dr.  phil,  í  Khöfn. 

Ker,  W.  P.,  prófessor  við  háskólann  í  Lundúnum. 

Magnús  Stephensen,  fyrv.  landshöfðingi  yfir  íslandi,  stórkross  af  dbr. 

Matthías  Jochumsson,  uppgjafaprestur,  r.  af  dbr.,  Akureyri. 

Olafur  Halldórsson,  konferenzráð,  r.  af  dbr.  og  dbrm.,  í  Khöfn. 

Páll  Melsteð,  sögukennari  í  Reykjavík,  r.  af  dbr. 

Poestion,  J.  C,  rithöfundur  í  Vínarborg,  r.  af  dbr. 

Steingrímur  Thorsteinsson,  r.  af  dbr.,  rektor  í  Reykjavík.. 

Valdimar  Briem,  prófastur,  r.  af  dbr.  Stóranúpi. 

Wimmer,  L.  F.  A.,  prófessor,  dr.  phil.,  comm.  af  dbr.,  í,^Khöfn. 

Þorvaldur  Thoroddsen,  prófessor,  dr.  phil.,  r.  af  dbr.  í  Khöfn.. 


Skýrslur  og  reikningar. 


IX 


FELAGAR: 


Agúst  Bjarnason,  mag.  art.,  Rvík 
,  19081). 
Agúst    Helgason,    bóndi    í    Birt- 

ingaholti,  dbrm.   1908. 
Agúst  Þórarinsson,    bókhaldari  í 

Stykkishólmi   1907—08. 
Albert  Jónsson,    Winnipeg   1905 

—06. 
Anderson,       Ernst,       Godsegare, 

Allenstein,  Preusen  1907. 
Alexander     Jóhannesson,      stud. 

mag.,  Khöfn. 
Andrés  Fjeldsteð,  hóraðslæknir  á 

Þingeyri. 
Ári  Jónsson,    cand.  jur.,    ritsjóri 

í  Rvík   1908. 
Arngrímur  Bjarnason,  prentari  á 

ísafirði   1907. 
Arneseu,  J.,    konsúll    á  Eskifirði 
,  1907. 
Arni  Bjarnarson,  prestur  á  Sauð- 

árkróki. 
Árni  Eggertsson,  Winnipeg  1906. 
Arni     Friðriksson,      námsmaður, 

Stokkseyri  1908. 
Arni  Gíslason,  leturgrafari  í  Rvík 

1908. 
Arni  Guðmundsson,    hreppstjóri, 

bóndi  á  Þórisstöðum. 
Arni    Hólm,    bóndi    í    Saurbæ  í 

Eyjafirði. 
Arni     Jóhannesson,      prestur      í 

Grenivj'k. 
Arni  Jónsson,  prófastur  á  Skútu- 

stöðum   1907. 
Arni    Jónsson,     bóndi    á    Þverá 
,  1907. 
Arni    Jónsson,     Sleipner    P.    0. 

Sask.,  Canada  1906. 
Arni     Kristjánsson,      Bryggju     í 

Eyrarsveit  1908. 
Arpi,    Rolf,    fil     lic,    Uppsölum 
,  1907. 
Asgeir  G.  Asgeirsson,  kaupmaður, 

r.  af  dbr.  í  Khöfn   1907. 


Ásgeir  Guðmundsson,  hreppstjórí 

á  Arngerðareyri   1907. 
Asgeir  Gunnlaugssoij,  stud.  polyt^ 

í  Khöfn. 
Ásgeir    Sigurðsson,     kaupm.    og 
^  konsúll,  r.  af  dbr.,  Rvík  1908, 
Asmundur    Sigurðsson,    bóndi    á 

Grund  í  Eyrarsveit  1907—08. 


Beauvois,    E.,    Dr.,    r.   af  dbr.  í 

Corberon,    Cote  d'or  á  Frakk- 

landi    1907. 
Benedikt      Bjarnason,      kennari,- 

Húsavík. 
Benedikt  Þ.  Gröndal,  cand.  phil.,, 

Rvík   1908. 
Benedikt  Jónsson,  Húsavík  1907. 
Benedikt  Kristjánsson,  r.  af  dbr.^ 

prófastur      að      Grenjaðarstað 

1907. 
Benedikt  Magnússon,  kaupfélags- 

stjóri,  Ólafsdal   1908. 
Benedikt  Sveinsson,    cand.  pbil.^ 

ritstjóri  í  Rvík  1908. 
Benedikt    Sveinsson,     bóksali    á 

Borgareyri  í  Mjóafirði. 
Benedikt  Þórarinsson,  kaupmaður 

í  RvÍK   1908. 
Bergur  Jónsson,  bóhaldari,  Eski- 

firði   1907. 
Berndsen,     Carl,     kaupmaður     á 

Hólanesi. 
Bjarui  Benediktsson,  verzlunarm., 

Húsavík   1907. 
Bjarni  Einarsson,  próf.  á  Myrum. 

í  Álftaveri  1908. 
Bjarni    Eiríksson,    námsmaður    í 

Rvík. 
Bjarni  Jensson,  læknir  í  Vestur- 

Skaftafellssyslu  1906—07. 
Bjarni  Jónsson,  cand.  jur.,  Seyðis- 

firði  1907—08. 
Bjarni  Pétursson,  kennari  á  Þing- 

eyri. 


^)  Ártölin    aftan    við    nöfnin    eru  sama 
eða  þau  ár,  6  kr.  hvert. 


sem  kvittan  fyrir  tiUag  það* 


Skýrslur  og  reikningar. 


Bjarni   Síraonarson,    prófastur    á 

Brjánslæk. 
Bjarni   Þorsteinsson,    prestur    að 

Hvanneyri   1906— ,07. 
Björgólfur  Ólafsson,    stud.  med., 

Kböfn. 
Björgvin    Vigfússon,    sjslumaður 

í  Rangárvallasjslu     1906—07. 
Björn  Árnason,  gullsmiður,  Rvík 

1907. 
Björn  Benediktsson,  verzlunarm., 

Húsavík. 
Björn  Bjarnarson,    sjslumaður    í 

Dalasjslu. 
Björn  Bjarnason,  dr.  phil.,  Rvík 

1908. 
Björn     Guðmundsson,      kennari, 

Næfranesi  í  Djrafirði   1908. 
Björn    Guðmund.sson,    óðalsbóndi 

í  Grjótnesi   1907. 
Björn  Guðmundsson,  kaupmaður 

í  Rvík  1908. 
Björn  Hallsson,    bóndi    á  Rangá 

1908. 
Björn  Jóhannesson,  Kirkjufelli  í 

Ejrarsveit  1908. 
Björn  Jónsson,  prestur  að  Mikla 

bæ. 
Björn    Kristjánssou,    kaupmaður 

í  Rvík   1908. 
Björn  Líndal,   cand.  jur.,    Akur 

Björn  Olafsson,  símritari,  Islandi. 
Björn    Olafsson,    læknir    í    Rvík 

1908. 
Björn    Sigurðsson,    kaupmaður    í 

Khöfn   1907. 
Björn     Þorsteinsson,     Markland, 

Man.  Can. 
Björn     Þorláksson,     pres^.ur     að 

Dvergasteini  1907. 
JBjörn  Þórarinsson,   bóndi  á  Vík- 

ingavatni   1907. 
Blankenstein,    M.     v.,    litt.    dr., 

Leiden   1907. 
Blej,  A.,  próf ,  Gent  1907. 
Boer,  R.  C.,  prófessor  í  Amster- 

dam  á  Hollandi  1907—08. 


Bogi    Th.    Melsteð,    mag.    art.  í 

Khöfn   1907. 
Bogi    Sigurðsson,    kaupmaður    í 

Búðardal. 
Bókasafn  Cornell  háskóla. 
Bókasafn  Flatejjar  á  Breiðafirði. 
Bókasafn  Húsavíkur  1907. 
Bókasafn  Norðuramtsins. 
Bókasafn  Vesturamtsins  í  Stjkk- 

ishólmi  1908. 
Bókasafn      Vestur-Barðastrandar- 

sjslu. 
Brjde,  J.  P.  T.,  stórkaupmaður, 

r.    af    dbr.,    etazráð    í    Khöfn 

1907. 
Brjnjólfur  Bjarnason,  búfræðing- 

ur  á  Hvannejri. 
Brvnjólfur  Björnsson,  tannlæknir 

í'  Rvík   1907—08. 
Bræðrafélag    Kjósarhrepps    1906 

—08. 
Buergel    Goodwin     H.    H.,     Dr. 

phil.,  lector  í  Uppsölum  1907. 
Búnaðarskólinn  á  Eiðum  1907. 
Bjskov,  J.,  Gjedved  Seminarium 

í  Danmörku   1907. 
Bændaskólinn  á  Hvannejri  1907. 
Böðvar  Jónsson,  cand.  phil.,  bóndi 

í  Einarsnesi. 
Böðvar  Kristjá:isson,  cand.   mag. 

í  Rvi'k     1908. 
Böðvar  Þorláksson,    sjsluritari  á 

Blönduósi. 


Carel     Sveinsson,     bókbindari     í 

Rvík. 
Cederschiöld,  Gustav,  philos.  dr., 

prófessor  i  Gautaborg  1907. 
Clemens,  J.,   prestur  í  Glenboro. 
Craigie,    W.  A.,    M.  A.,    Oxford 

1908. 


Daði  Davíðsson  á  Gilá  í  Húnavs. 
Daníel  Bergmann,  verzlunarm.  í 

Stjkkishólmi  1907—08. 
Dahl,  Jakob,  cand.  theol.,     Fær- 

ejjum. 


Skýralur  og  reikningar. 


XI 


Davíð  Gíslason,  bóndi  á  Skáld- 
stöðimi  í  Eyjafirði   1906. 

Davíð  Þorsteinsson,  Arnbjarnar- 
lœk  1908. 


Eggert  Benediktsson,   óðalsbóndi 

í  Laugardælum   1908. 
Eggert  Claessen,  cand.  jur.,  mála- 

færslum.   1908. 
Eggert  E.    Briem,    skrifstofustj. 

í  Rvík   1908. 
JEggert    Jóhannesson,     Winnipeg 

1906. 
Egill  Erlendsson,   skóggræðslum. 

í  Rvík  1907—08. 
Egill  Sigurjónsson,  bóndi  á  Laxa- 

mjri   1907. 
Einar  Benediktsson,    fyrv.  sjslu- 

maður. 
Einar  Gíslason,  kennari,    Urriða- 

fossi  í  Flóa. 
Einar  Gunnarsson,    cand.  phil.  í 

Rvík   1908. 
Einar    Helgason,    bóndi    á    Þor- 

brandsstöðum  1908. 
Æinar    Helgason,    garðyrkjufræð 

ingur  í  Rvik  1908. 
Einar    Hjórleifsson,    cand.    phil., 

ritstjóri  í  Rvík. 
Einar  Jónsson,   lausam.  á  Bala  í 

Gnúpverjahr.   1907. 
Einar  Jónsson,    bóndi    í    Fiatar- 

tungu  1907. 
Einar  Jónsson,  Hvanneyri. 
Einar  Thorlacins,  prestur  í  Saur- 

bæ  1907. 
Einar     Þorkelsson,       skjalaritari 

Rvik   1907—08. 
Eiríkur  Einarsson,  skólapiltur  frá 

Hæli. 
Elías  Kristjánsson,  Lágafelli  ytra 

í  Snæfellsness.    1907—08. 
Engilbert  Kolbeinssou,    bóndi    á 

Lónseyri   1907. 
Erkes,     Heinrich,    kaupmaðiir    í 

Köln. 


Eyjólfur  Guðmundsson,    bóndi  á 

Hvoli  í  Myrdal. 
Eyjólfur  E.  Wíum,  Winnipegosis. 


Foreningen    til    norske    l*'ortids- 

mindesmærkers  Bevaring,  Kri- 

stiania. 
Finnbogi   Hjálmarsson  í    Vestur- 

heimi. 
Finnbogi  Lárusson,  kaupmaður  á 

Búðum  á  Suæfellsn. 
Foulke,    Miss    C.    Reeves,    Rich- 

mond,  Ind.  U.  S.  A. 
Friðbj.  Steinsson,  bóksali,  dbrm, 

á  Akureyri. 
Friðjón  Friðriksson,    kaupmaður, 

Winnipeg,  Man.  Can. 
Friðjón  Jensson,    héraðslæknir  á 

Eskifirði  1907. 
Friðrik    Bergmann,     prófessor    í 

Winnipeg  í  Ameríku. 
Friðrik     Bjarnason,      kennari     á 

Stokkseyri   1908. 
Friðrik    Guðmundsson,    bóndi    á 

Syðralóni. 
Friðrik   Hallgrj'msson,    prestur    í 

Argyle  í  Ameríku. 


Gad,  G.   E.  C,   bóksali  í  Khöfn, 

r.  af  dbr.   1907. 
Gebhardt,  Au<j;.,  dr.  phil.,  Niirn- 

berg 
Geir     G.    Zoéga,     stud.     polyt., 

Khöfn. 
Geir    T.     Zoéga,     yfirkennari     í 

Rvík   1908. 
Geirm.  B.  Olgeirsson,  Edinburgh, 

N.  Dak. 
Georg    Olafsson,     stud.     mag.     i 

Khöfn   1906—07. 
Gestur  Einarsson,  bóiidi  á  Hæli. 
Gestur  Þórðarson,    Borgarholti   í 

Miklaholtshreppi    1907—08. 
Gísli      Brvnjólfsson,       læknir      í 

Khöfn   1907. 
Gísli    Egilssonf    Lögberg    Sask., 

Can. 


XII 


Skýrslur  og  reikningar. 


Gísli  Goodman,  Winnipeg. 

Gísli    Helgason,     gagnfræðingur, 

Skógargerði  1908. 
Gísli  Ísleifsson,   sjslum.  í  Húna- 

vatnssjslu   1908. 
Gísli  Jónsson,    Stóru  Rejkjum    í 

Flóa  1908. 
Gísli    J.    Olafsson,     símritari     á 

Akurejri, 
Gísli  Pétursson,    læknir  á  Húsa- 

vík  1907. 
Gísli    Skúlason,    prestur,    Ejrar- 

bakka  1907—08. 
Gísli  Sveinsson,  stud.  jur,,  Khöfn 

1906—07. 
GoodÍ3     Stephens,     Miss.,     Sbu. 

Francisco,  Cal.,   U.  S.  A. 
Goodmansson,    Barnej,    Ivanhoe, 

Minn. 
Gotzen,  Jos.,  dr.  phi).,  Köhi  1908. 
G.  B.  Björnsson,   Minneota  Minn. 
Grímur  Grímsson,  kennari,  Ólafs- 

firði   1908. 
Grímur    Jónsson,    cand.   theol.  á 

ísafirði   1907. 
Grímur  Thorarensen,    hreppsjóri 

á  Kirkjubæ  1908. 
Grönfeldt,   H.,  skólastjóri  á  Hvít- 

árvöllum   1906—07. 
Guðbrandur    Björnsson,     prestur 

í  Viðvík. 
Guðgeir  Jóhannsson,    í    Hlíð  við 

Rejkjavík   1908. 
Guðjón  Baldvinsson,  stud.  mag., 

Böggvisstööum  ]  907 — 08. 
Guðjón    Guðlaugsson,    bóndi    og 

búfr,  Kleifum   1906—08. 
Guðjón  Jónsson,    bóndi    í  Hli'ð  í 

Skaftártnngu. 
Guðjón  Rögnyaldsson,  Rvík  1908. 
Guðn)undnr  Ásbjarnarison,    cand. 

phil.  á  Eskifirði  1907. 
Guðmundur      Bergsson,      póstaf- 

greiðslnm  ,   ísafirði   1907. 
Guðmundur  G.  Bárðarson,  bóndi 

á  Bæ  í   Hrútafirði. 
Guðmundur  Björnsson,  landlækn- 

ir,  r.  af  dbr.,  Rvik  1908. 
G.  J.  Evendsson,  Edinburgh  N.  D. 


Guðmundur    Finnbogason,     mag. 

art. 
Guðmundur    Gamalíelsson,    bók- 

sali  í  Rvík   1907-08. 
Guðmundur  Guðmundsson,  bóndi 

á     Njjubúðum     í     Ejrarsveit 

1907—08. 
Guðmundur  Guðmundsson,    bók- 

haldari,     Múla  í  Sejðisf.   1905 

—08. 
Guðmundur  Guðmundss.,  hrepp- 

stjóri,  dbrm.   á  Þúfnavöllum. 
Guðmundur  Guðmundsson,    bók- 

sali  á    Ejrarbakka    1907—08. 
Guðmundur  Guðmundsson,  stud. 

jur.,  Khöfn. 
Guðmundur  Hannesson,  stud.  jur. 

í  Khöfn   1907. 
Guðmundur    Hannesson,    héraðs- 

læknir  í  Rvík   1908. 
Guðmundur  Helgason,  præp.  hon. 

í  Rvík  1907—08. 
Guðmundur  Jónsson,  trésmiðnr  i 

Stjkkishólmi  1907—08. 
Guðmundur    Lj'ðsson,     bóndi     á 

Fjalli  á  Skeiðum  1908. 
Guðmundur  V.  Kristjánsson,  úr- 

smiður  í  Rvík   1908. 
Guðmundur  Magnússon,    dócent^ 

r.  af  dbr.,  Rvík   1908. 
Guðmundur  Magnússon,  prentari 

í  Rvík   1908. 
Guðmundur    Ólason,     Hvannejri 

1907—08.  , 
Guðmundur  Olafsson,  stud.  jur.,. 

Khöfn   1904. 
Guðmundur     Sigurðsson,      söðla- 

smiður,  Höfn  í  Hornafirði  1906. 
Guðmundur  Sigurðsson,Berserkja- 

hrauni  í  Snæfellsnessjslu   1907 

—08. 
Guðm.   S.  Snædal,   Hallson  N.  D. 
Guðmundur    Sveinsson,    kaupm. 

í  Hnífsdal   1907. 
Guðmundur    Thoroddsen,     stud.. 

med.  í  Khöfn   1907. 
Gnðmundur    Vilhjálmsson,    Ytri- 

Brekkum  á  Laní^anesi   1907. 
Gunnar  Egilss.,  stud.  mag.,  Khöfn. 


Skýrslur  og  reikningar. 


XIII 


Ounnar  Jóhannsson,  Dongola. 
Ounnlaugur    Jónsson,     bóndi     á 

Krossum. 
Ounnlaugur  Jónsson  yngri,  í  N. 

Dak.  Ameríku. 
Ounn  laugur  K  ristm  I  mds8on,kenn- 

ari,  Miðnesi  1908. 
Ounnsteinn     Eyjólfsson,     Iceland 

River  P.  0.  Man. 
Outtormur  Jónsson,  smiður,  Rvík 

1908. 
Outtormur  Pálsson,  skógfræðing- 

ur  1907. 
Outtormur  Vigfússon,  præp.  hon., 

prestur    að  Stöð  í  Stöðvarfirði 

1906—07. 


Hafsteinn    Pétursson,    prestur   í 

Khöfn   1907. 
Halberg,    J.    G.,     kaupmaður     í 

Rvík  1908. 
Halldór    Benediktsson,    bóndi    á 

Skriðuklaustri. 
Halldór    Daníelsson,    yfirdómari, 

r.  af  dbr.,  Rvík   1908. 
Halldór  Gunnlaugsson,    læknir  í 

Vestmanneyjum. 
Halldór     Hermannsson,      bókav. 

við  Cornell  háskóla. 
Halldór  Jónsson,  bankagjaldkeri, 

r.  af  dbr.  í  Rvík  1908. 
Halldór  Jónsson,  bóndi  á  Rauða- 

myri. 
Halldór  Jónasson,    steinsmiður  í 

Rvík  1908. 
fíalldór  Kr.  Júh'usson,  cand.  jur., 

fullmekt.  í  Rvík   1908. 
Halldór  Stefánsson.    verzlunarm. 

á  Seyðisfirði  1907. 
Halldór  Þórðarson,    bókbindari  í 

í  Rvík  1908. 
Halldóra  Bjarnadóttir,  skólastyra 

á  Ákureyri  1907. 
Hallgrímur  Davíðsson,  verzlunar- 

stjóri  á  Akureyri. 
Hallgrímur    Jónsson,    kennari    í 

Rvík  1908. 


Hallgrímur    Johnson,    Winnipeg 

1906. 
Hallgrímur  Sveinsaon,    biskup    í 

Rvík,  comm.  af  dbr.  og  dbrm., 

1908. 
Hallgrím  ir  Thorlacius,  prestur  í 

Glaumbæ. 
Hammerich,  M.,  stud.  jur.,  Khöfn 

1907. 
Hammershaimb,  U.  V.,  uppgjafa- 

prófastur    í  Khöfn,    r.  af  dbr. 

og  dbrm.   1907. 
Hannes  Hafstein,  ráðherra,  comm. 

af  dbr.  í  Rvík   1907—08. 
Hannes  Thorsteinsson,  cand.  jur. 

í  Rvík   1908. 
Haimes  Þorsteinsson,    ritstjóri    í 

Rvík  1908. 
Haraldar    Gunnarsson,    prentari, 

Rvík  1908. 
Haraldur  Níelsson,    cand.  theol., 

Rvík   1908. 
Hartriiann    Asgrímsson,    kaupm., 

Kólkuósi   1907. 
Háskólabókas.   í  Kristjaníu  1907. 
Háskólabókasafnið      í      Toronto, 

Canada   1907. 
Haukur  Gíslason,    cand.  theol.  í 

Khöfn. 
Havsteen  Jakob,  r.  af  dbr.,   kon- 

súll,   Oddeyri. 
Havsteen,    Júh'us,     amtmaður    í 

Rvík,  comm.  af  dbr.  og  dbrm., 

1908. 
Helgi    Jónsson,     mag.     scient.    í 

Rvík    1908. 
Helgi  Péturss,  cand.  mag.,  Rvík. 
Helgi    Sveinsson,     bankastjóri    á 

ísafirði  1907. 
Hermann,  Paul,  próf.,    dr.  phil., 

Torgau,  Þyzkalandi  1907. 
Heydenreich,  W.,  dr.  phil.,  Nord- 

Imgen,  Bayern  1907. 
Hjálmar    Ólafsson,    verzlunarm.^ 

Nesi  1  Norðfirði  1907. 
Hjörleifur  Einarsson,  præp.  hon., 

r.  af  dbr:,  Rvík  1906—08. 
Hjörtur    Snorrason,     skólastjóri, 

Skeljabrekku. 


XIV 


Skýrslur  og  reikningar. 


Hólmgeir  Jensson,  dyralæknir  í 
Tungu  í  Onundurfirði. 

Hólmgeir  Þorsteinsson,  bóndi  í 
Vallnakoti   1907. 

Hoogt,  J.  M.,  van  der,  Litt.  cand. 

Amsterdam   1908. 

Hotton,  M.  W.  LaGrange,  Georgia 
U.  S.  A.   1908. 


Indriði     Þorkelsson,     Ytra  Fjalli 

1907. 
Inga  Thorlaksson,  Mountain  N.D. 
Inginiundur  Benediktsson,  bóndi 

í  Kaldárholti,  Rangárvs.  1907. 
Ingimundur  Steingrímsson,  verzl 

unarmaður  á  Djúpavogi  1907. 
Ingólfur    Gíslason,    héraðslæknir 

á  Vopnafiröi   1908. 
Ingólfur  Jónssoii,  verzlunarstjóri 

í  Stykkisshólnii   1907—08. 
The  lcelandic  Library    »Mímir« 

í  Pembína  1908. 
Isdal,  J.  P.,  Winnipeg. 


J.  Baldvin  Jóhannesson,  bóndi  í 

Stakkahlíð. 
Jakob    Gunnlögsson,      stórkaup- 

maður  Khöfn  1905—07. 
Jakob    Hálfdánarson,    borgari    á 

Húsavík  1907. 
Jansen,  frk.,  Mien,  Leiden  1907. 
Janus  Jónsson,    prófastur,    Rvík 

1907. 
Jens  Pálsson,  prófastur,    prestur 

að  Görðum  á  Álftanesi. 
J.  M.  Bjarnason,  Marskland  Man. 

Canada. 
Jóhann  Eyjólfsson,  bóndi  í  Sveina- 

tungu  1908. 
Jóhann  Kristjánsson,  ættfræðing- 

ur,  Rvík  1908. 
Jóhann     Straumfjörð,     Icelandic 

River  Seamo  P.  0.  Man. 
Jóhann    Lúter    Sveinbjarnarson, 

prófastur  á  Hólmum  1907. 
Jóhann  Þorsteinsson,  prófastur  í 

Stafholti  1908. 


Jóhannes  Friðlaugsson,    kennari^ 

Stórólfshvoli. 
Jóhannes  L,  L.  Jóhaunsson,  prest- 

ur  á  Kvennabrekku. 
Jóhannes    Sigfússon,     aðjunkt     í 

Rvík   1908. 
Jóhannes  Strang.  Winnipeg  Can.. 
Johaíisen,     J.,     Landbrugsskole- 

lærer,  Ladelundgaard   1907. 
Johns/ton,  A.  W.,   Esq.,  Lundún- 

um   1908. 
Johnston,  Paul,  í  Winnipeg. 
Jón  Abrahamsson,  Sinclair. 
Jón  Árnason,  óðalsbóndi  í  Múla 

í  Álftafirði   1907. 
Jón     Arnason,     bóndi    á     Stóra- 

Vatnsskarði. 
Jón  Bergsson,  kaupmaður  á  Egils- 

stöðum. 
Jón  BjarnHson,  prestur  í  Winni- 

peg,  Man.  Can. 
Jón  Björnsson,  kaupmaður,  Borg- 

arnesi  1908. 
Jón  Brandsson,  prestui',  í  Brodda- 

nesi. 
Jón  Einarsson,  Winnipeg. 
Jón  Finnsson,  prestur  að  Hofi  í 

Álftafirði   1907. 
Jón  Guðmundsson,  kennari,  Höfo' 

í  Hornafirði   1907. 
Jón  Guðmundsson,  kaupmaður  í 

Eyrardal  í  ísafjarðars. 
Jón  Guðmundsson,  óðalsbóndi   á 

Ægissíðu  í  Holtum  1908. 
Jón  Gunnarsson,   Holti    í    Mjóa- 

firði. 
Jón     Halldórsson,      prestur      aíJ 

Sauðanesi  1908. 
Jón  Hallgrímsson  í  Ameríku. 
Jón  J.  Hallsson,  Winnipeg. 
Jón  Helgason,  lektor,  r.  af  dbr.,. 

Rvík  1908. 
Jón  Hermannsson,  skrifstofustj.^ 

Rvík  1908. 
Jón  Hjörleifsson,   dbrm.,    hrepp- 

stóri  í  Drangshlíð  1908. 
Jón  ívarsson,    kennari,    Snældu- 

beinsstÖðum  1908. 


Skýrslur  og  reikningar. 


XV 


Jón   Á.    Jakobsson,    kaupmaður, 

Húsavík  1907. 
Jón  Jensson,  yfirdómari  í    Rvík 

1908. 
Jón     Jónsson,     hóraðslæknir      á 

Blönduósi. 
Jón    Jóusson,    bóndi    á    Hrafna- 

björgum. 
Jón  Jónssou,  kennari,  Markúsar- 

seii  í  S-Múlas.   1907. 
Jón  Jóusson,  prófastur  á    Stafa- 

felli  1908. 
Jón  Jónsson,  cand.    phil.,    sagn- 

fræðingur  í  Rvík  1908. 
Jón  Jónsson,  keimari    í    Kirkju- 

vogi   1907—08. 
Jón  A.  Jónsson,    verzlunarm.    á 

Blönduósi. 
Jón  Jónasson,  yngism.     Húsavík 

1907. 
Jón  Jónasson,  stud.  júr.    Khöfn. 
Jón     Kristjánsson,    stúd.    júr.    í 

Khöfn. 
Jón    Laxdal,    kaupmaður,    r.    af 

dbr.,  ísafirði   1907. 
Jón  Magnússon,    bæjarfógeti,    r. 

af  dbr.  í  Rvík  1908. 
Jón  Ófeigsson,  cand.  mag.  í  Rvík. 
Jón  Ólafsson,  ritstjóri  í  Rvík. 
Jón  Ólafsson,    kennari    í    Vík    í 

Mjrdal  1908. 
Jón  Ólafsson,    Krókfjarðarnesi    í 

Barðastrs.  1908. 
Jón  Rögnvaldsson,  yngismaður  í 

Réttarholti  í  Skagafirði  1908. 
Jón    Hj.    Sigurðsson,    héraðsl.    í 

Rangárvallasyslu   1906—07. 
Jón  Sigurðsson,  Reynistað,  Skaga- 

firði  1906. 
Jón  Sigurðss.,  stud.  mag.  Khöfn. 
Jón  SigurSsson,  bæjarfógetaskrif- 

ari  1908. 
Jón  Stefánsson,  ritstjóri  á  Akur- 

eyri. 
Jón  Svein&son,  prófastur  á  Akra- 

nesi  1908. 
Jón  Sveinsson,  S.    J.    prestur    í 

Ordrup  1907. 


Jón    Thorsteinsson.      prestur     á. 

Þingvölium. 
Jón  Þórarinsson,  umsjónarmaður 

fræðslumála,   Rvík  1908. 
Jón  Þorkelsson,  dr.  phil,   skjala- 

vörður  í  Rvík    1908. 
Jón   Þorláksson,  ingeniör  í   Rvík: 

1908. 
Jón   Þorvaldsson,  pierttur  á  Stað. 
Jónas  Björnsson,  bóndi  á   Geira- 

stöðum  í   Húnavatnssyslu. 
Jónas  S.  Bergmann,  Ameríku. 
Jónas  Daníelsson,  Winnipeg. 
Jónas    Einarsson,    stud.    mag.    í 

Khöfn   1907—08. 
Jónas  Guðlaugsson,  ritstj.  í  Rvík. 
JóuMs  Halldórsson,  hreppstjóri   í 

Hrauntúni  1908. 
Jónas  Hallgrímsson,  próf.  á  Kol- 

freyjustað  1907. 
Jónas  Iliugason,  bóndi  í  Bratta- 

hhð  í  Húnavatnss. 
Jónas    Jónsson,    bóndi    í    Finns- 

tungu  í  Húnavs. 
Jónas  Jónsson,  realstúdent  Hriflu. 
Jónas     Jónsson,      verzlunarstjóri 

Flatey  í  Þingeyjars.  1906—07. 
Jónas    Jónasson,     própastur    a5 

Hrafnagili  í  Eyjaf. 
Jóseph    Arngrímsson,    Minneota,, 

Minn.   1906. 


Karl  Olgeirsson,    verzlunarstjóri,. 

ísafirði  1907. 
Kjartan  Einarsson,  próf.  að  Holti 

nndir  Eyjafjöllum  1906—07. 
Kjartan     Helgason,     prestur      í 

Hruna  1908. 
Klemens  Jónsson,    landritari,    r.. 

af.  dbr.,  Rvík.  1908. 
Klemens,  Jónasson,  Selkirk. 
Kock.,  A„  prófessor,  dr.  phil.    í 

Lundi  1907. 
Kolbeinn  Jakobsson,  hreppstjórii 

í  Unaðsdal  1907. 
Konráð  Stefánsson,  cand.  phil.  Í 

Rvík. 


XVI 


Skýrslur  og  reikningar. 


Konráð  Vilhjálmsson,  kennari    í 

Rvík  1907. 
Kristinn  P.    Briem,    verzlunarm. 

Rvík  1908. 
Kristinn  Guðlauírsson,  búfræðing- 

ur  á  Núpi  í  Dyrafirði. 
K.  K.  Ólafsson,  prestur,   Garðar 

N.  D. 
Kristinn  Stefánsson,  Winnipeg. 
Kristján  Abrahamsson,  Crescent 

P.  0.  Man.  Can. 
Kristján  Guðmundsson,    bóksali, 

Oddeyri. 
Kristján  Jónsson,  læknir,  Clinton, 

lowa  U.  S.  A. 
Kristján  Jónsson,     háyfirdómari, 

r.  af  dbr.  í  Rvík  1908. 
Kristján  Jónsson,  búfræðingur  á 

Rangá  1908. 
Kristján  Kristjánsson,  læknir    á 

Seyðisfirði  1907. 
Kristjan  A.  Kristjánsson,  verzlm. 

á  Suðureyri  í  Súgandaf.  1907. 
Kristján  Þorgrímsson,  kaupm.  og 

konsúll  í  Rvík  1908. 
fíristjaníu  kathedralskóla    bóka- 

safn  1907. 
Kristvarður  Þorvarðsson,  kennari, 

Leikskálum  í  Dalasyslu. 


Larsen,    Frk.    A.,    kenslukona  í 

Khöfn  1907. 
Lárus  M,  Arnason  í  Ameríku. 
Lárus  H.  Bjarnason,  r.  af    dbr., 

lagaskólastjóri  í  Rvík  1908. 
Lárus  Bjarnason,  kennari  í  Hafn- 

arfirði   1908. 
Lárus  A.    Snorrason,    kaupm.    á 

ísafirði. 
Lascaronsky,  Bas.  Greg.,  prófessor 

í  Kiew,  Rússlandi. 
Lestrarfélagið     Árgalinn,      Wild 

Oak.  P.  0.  Man. 
Lestrarfélag  Arskógsstrandar. 
*Lestrarfélag  Auðkúlusóknar. 
íjestrarfélag      Bjarndælinga      og 

Fjarðarmanna    í    Önundarfirði 

1907. 


Lestrarfélag  Borgarfjarðar   1907. 
Lestrarfélag    Búðaþorps     í     Fá- 

skrúðsfirði   1907. 
Lestrarfélag  Dalmanna  í  Önund- 

arfirði   1908. 
Lestrarfóhigið  Dagsbrun.  1907. 
Lestrarfélag  Fáskrúðsfj.   1907. 
Lestrarfólag   Fellsstrandarhrepps 

í  Dalasyslu  1908. 
Lestrarfélagið  »Fjólan«    Nes    P. 

0.  Can.   1906. 
Lestrarfélagið     »Fróði«     Brown, 

Man. 
Lestrarfélagið  »Gangleri«,    Gard- 

ar  N.  D. 
Lestrarfélag  Gálmarstrandar. 
Lestrarfélag  Grenjaðarstaðarsókn- 

ar  1907. 
Lestrarfélagið  »Harpa«,  Blaine. 
Lestrarfélag  Hálssóknar  í  Fnjóska- 

dal. 
Lestrarfélag  Hálsþinghár   1907. 
Lestrarfélag  Hjaltastaðahrepps. 
Lestrarfélag  Hríseyinga. 
Lestrarfólagið    »Iðunn«    Marker- 

ville  P.  0.  Alberta,  Can. 
Lestrarfólagið    »ísland«,    Grund, 

Man. 
Lestrarfólag  íslendinga  í  Brandon/ 

Man. 
Hið    ísl.    þjóðminningarfélag     (í 

Ameríku). 
Lestrarfólagið    »íþaka«    í    Rvík 

1908. 
Lestrarfélag    Kirkjubólshrepps    í 

Strandasyslu  1907. 
Lestrarfólag  Kollafj.  í   Strandas. 

1907. 
Lestrarfólag      Landmannahrepps 

1908. 
Lestrarfélag  Langdælinga. 
Lestrarfélag  Lónsmanna  1908. 
Lestrarfólag  Miklabæjarsóknar. 
Lestrarfélag  íslendinga    í    Glen- 

boro. 
Lestrarfélag    Mikleyinga,     Hecla 

P.  0.  Canada. 
Lestrarfélag  Rauðsendinga  1908. 
Lestrarfólag  Seltirninga  1908. 


Skýrslur  óg  reikningar. 


xvir 


Lestrarfélag  Seyðisfjarðar  1907. 
Lestrarfólagið    »Stjarnan«,     Sel- 

kirk,  Man. 
Lestrarfélag     Svalbarðshrepps     í 

Þistilfirði  1907. 
Lestrarfélagiö  »Tilraunin«  Kewa- 

tin,  Ont.  Can. 
Lestrarfélag  Undirfellssóknar. 
Lestrarfélagið  »Vestri«,    Ballard, 

Wash. 
Lestrarfél.  »Æskan«,  Dak.,  Am. 
Lestrarfólag  Öxndæla. 
Lestrarsalur  Isfirðinga  1907. 
Long,  S.  M.,  Winnipeg. 
Lundfríður  Hjartardóttir,  kenslu- 

kona  á  Akureyri  1907—08. 


Magnús  Andrésson,  r.af  dbr.,próf. 

prestur  að  Gilsbakka  1908. 
Magnús  Bjarnason,  Mountain,  P. 

0.  Dak. 
Magnús    Björnsson,     skólapiltur, 

Rvík. 
Magnús  Blöndal,  kennari  í  Stykk- 

ishólmi  1907—08. 
Magnús  G.  Blöndal,  ritstj.  Rvík. 
Magnús  Blöndal  Jónsson,    prest- 

ur  að  Vallanesi. 
Magnús  Einarsson,  djralæknir  í 

Rvík  1908. 
Magnús  Guðbrandsson,    steinsm. 

í  Rvík  1908. 
Magnús    Guðlaugsson,     bóndi    í 

Hvammsdal  1905—1908. 
Magnús  Helgason,  prestur,  skóla- 

stjóri  Rvík  1907—08. 
M.  G.  Jónsson,  Winnipeg. 
Magnús  Jónsson,  bóndi  í  Tjalda- 

nesi. 
Magnús  Jónsson,  stud  mag.  Rvík. 
Magnús    Jónsson,    s/slumaður    í 

Vestmanneyjum  1908. 
Magnús  Jónsson,  kennari,  Fecju- 

koti  1908. 
Magnús  Jónss.  Bergm.,  hreppstj., 

Fuglavík  á  Miðnesi  1908. 


Magnús  Jónsson,  stud.  theol.  frá 

Bjarnarhöfn  1908. 
Magnús  Kristjánsson,   gagnfrseð- 

ingur,  Hvoli    í    Mjrdal    1907 

—08. 
Magnús    Magnússon,    prestur    á 

Jótlandi   1907. 
Magnús      Sæbjörnsson,      hóraðs- 

læknir  í  Flatey. 
Magnús  Torfason ,  syslumaður  og 

bæjarfógeti  á  ísafirði  1907. 
Marteinn  Þorsteinsson,    bóndi    á 

Hvoli  í  Stöðvarfirði  1907. 
Matthías    Eggertsson,    prestur    í 

Grímsey  1907. 
Matthías  Einarsson,  spítalalækn- 

ir  í  Rvík  1908. 
Matthías  Jónsson,  bóndi    á    Há; 

holti  í  Gnúpverjahr. 
Matthías  Matthíasson,  kaupm.    í 

Rvík    1908. 
Matthías  A.  Matthiesen,  skósm., 

Rvík   1908. 
Matthías  Þórðarson,    cand.    phil. 

forngripavörður  í  Rvík  1908. 
Mayer,  E.,  prófessor,    dr.    phil., 

Wúrsburg  1907. 
Meissner,  R.,  prófessor,    Königs- 

berg  1907. 
Mogk,  E.,  dr.    phil,    prófessor    í 

Leipzig  1907. 
Móritz     Halldórsson,     læknir     í 

Park  River. 
Morten    Hansen,    cand.      theol., 

skólastj.  í  Rvík  1908. 
Móses  Jónsson,  kermari,  Keldum 

í  Mosfellssveit. 
Möller,  J.  V.    prentari  í    Khöfn 

1907. 


Newberry     Library     í     Chicago 

1907—08. 
Nordenstreng,    R.,    fil.     mag.    í 

Uppsölum. 


Oddgeir  P.  Ottesen,    hreppstjóri 
á  Ytra-Hólmi  1907. 
26 


XVIII 


Skýrslur  og  reikningar. 


Oddur  Gíslason,    málafærslum.   í 

Rvík  1908. 
Oddur  Hermannsson,   stud.    jur. 
,  í  Khöfn. 
Ólafur    Briem,    alþingismaður   á 

Álfgeirsvöllum. 
Ólafur  Finnsson,  prestur  í  Kálf- 

holti. 
Ólafur  Jóusson,  hreppstj.  í  Hatt- 

ardal  1907. 
Ólafur    H.  Johnsen,    yfirkennari 

í  Odense  1907. 
Ólafur  Kjartansson,  verzlm.,  Vík 

1907—08. 
Ólafur  Lárussou,  stud.  jur.,  Rvík 
,  1907—08. 
Olafur  Ólafsson,  kennari  í  Hauka- 

dal  í  Dyrafirði. 
Ólafur  Ólafsson,    prentari,    Rvík 

1908. 
Ólafur  Rósenkranz  Ólafsson,  leik- 

fimiskennari,  Rvík  1908. 
Ólafur  Runólfsson,    bókhaldari  í 

Rvík  1908. 
Ólafur  Runólfsson,  Vík  í  M/rdal 

1908. 
Ólafur  Sigurðsson,    stud.   agr.    í 
,  Khöfn. 
Olafur  Stephensen,  læknir,  Winni- 

Olafur   Thorlacius,    héraðslæknir 

í  Suður-Múlasjslu  1907. 
Olgeir  Friðgeirsson,  verzlunarstj. 

á  Vopnafirði  1908. 
Olrik,  A.,  Dr.  phil.,  háskólakenn- 

ari,  Khöfn  1907. 
Óskar  Halldórsson,  yngispiltur  í 

Rvík. 

Páll  Benjamínsson,    búfræðingur 

á  Djúpavogi  1907. 
Páll  V.  Bjarnason,  sjsbimaður  á 

Sauðárkrók- 
Páll     Einarsson,     borgarstjóri    í 

Rvík  1907—08. 
Páll  H.  Gíslason,   verzlunarsjóri, 

Fáskrúðsfirði  1907. 
Páli  Halldórsson,     skólastjóri     í 

Rvík  1908. 


Páll  Jónsson,  bókhald.,    Djúpav^ 

1907. 
Páll    Lýðsson,    bóndi    í    Hiíð    í 

Gnúpverjahr.  1907. 
Páll  Eggert  Ólason,    cand.   phiL 

í  Rvík  1908. 
Páll    Sigurðsson,    stud,    theol.   í 

Khöfn. 
Páll     Stefánsson,      búfræðingur^ 

bóndi  á  Elliðavatni. 
Páll  Stephensen,  prestur  í  Holti 

1907. 
Pálmi  Pálsson,    adjunkt    í    Rvík 

1908. 
Pálmi    Pétursson,    óðalsbóndi    á 

Sjávarborg. 
Patursson,  J.,  kóngsbóndi  í  Fær- 

eyjum. 
Petersen,  Fr.,    prófastur    í   Fær- 

eyjum  1907. 
Pétur    Bogason,     stud.    med.     i 

Khöfn   1907. 
Pétur  Hjálmsson,  prestur^Marker- 

ville,  P.  0.  Alta. 
Pétur    Jónsson,    bóndi    á    Gaut- 

löndum,  alþingism.   1907. 
Pétur  Oddsson,    kaupm.,    Tröð  Í 

Bohingarvík   1907. 
Pétur  Pétursson,  bóndi  á  Gunn- 

steinsstöðum. 
Pétur    Sighvatsson,     úrsmiður   á 

Sauðarkróki. 
Pétur  Zófóníasson,  bankaskrifari 

í  Rvík  1908. 
Pétur  Þorsteinsson,  prestur  í  Ey- 

dölum  1907. 
Philpotts,  Bertha  S.,  Miss,  Cam- 

bridge,  England  1908. 
Poor,  H.  W.,  Esq.,  New-York.  ^ 
Proppé,    Carl,    verzlunarstjóri    á 

Þingeyri  1907. 


Rist,  L.  J.,  kennari  á  Akureyri. 
Ríkisbókasafnið  í  Munchenl907. 
Runólfur    Marteinsson,    prestur, 

Gimli. 
Runólfur  Runólfsson,  Neðra-Hálst 

í  Kjós  1908. 


Skýrslur  og  reikningar. 


XIX 


Röfínvaldiir  Ólafsson,  húsaraeist- 
ari.  Rvik   1908. 

Sars,  J.  E.,   prófessor,  Kristjaníu 

1907. 
Schevintj;,  S.  P.,    Poiiit  Roberty, 

Wasli. 
Sephton,  J.,  prestiir  í  Liverpool. 
Sigbjörn  AriDannsson,  verzlunar- 

maður  á  ísafirði    1907, 
Sigfús     Blöiidal,     caud.     mag.     í 

Khöfn   1907. 
Sigfús    Eynuiiidsson,     bókaali     í 

Rvík    1908. 
Sighvatur  Bjarnason,     bankastj., 

jústitsráð  í  Rvi'k   1908. 
Sighvatur     Grímsson,     bóndi     á 

Höfða  í  Djrafirði  1907—08. 
Sigrún  Pálsdóttir,  ungfrú,    Hall- 

ormsstað  1907. 
Sigtrygojur  Guðlaugsson,  prestur 

á  Núpi   1907. 
Sigtryggur   Helgason,     bóndi     á 

Hallbjarnarstöðum  í  Þinge3''jar- 

sysla"l907. 
Sigtryggur  Jónasson,  þingmaður, 

Winnipeg,  Man.,  Can. 
Sigtryggur  Jónatansson,  bóndi  á 

Reykjum. 
Sigurður     Antoniusson,     búfræð- 

ingur  á  Stóra-Bakka  1908. 
Sigurður  Briem,  póstmeistari,   r. 

af  dbr.,  í  Rvík  1908. 
Sigurður    Brynjólfsson,     Hofi     í 

Álftafirði  19Ó7. 
Sigurður    Eggerz,    syslumaður    í 

Skaftafellssyslum  1905—07. 
Sigurður  Einarsson,  stud.  veter., 

Khöfn  1905—07. 
Sigurður  Fjeldsteð,  bóndi  íFerju- 

koti. 
Sigurður    Gunnarsson,    prófastur 

í  Stykkishólmi  1907—08. 
Sigurður  Halldórsson,    trésmiður 

Rvík  1908. 
Sigurður  Hjörleifðson,  ritstjóri  á 

Akureyri. 
Sigurður    JenssoD,     prófastur    í 

Flatey  1901—08. 


Siguiður  Jóhannesson,  r,  af  dbr., 

stórkaupm.  í  Khöfn  1907. 
Sigurður    Jónsson,    bókbindari    í 

Rvík    1908. 
Sigurður    Jónsson,     trésmiður    í 

Khöfn. 
Sigurður  Jónsson,    fangavörður  í 

Rvík  1908. 
Sigurður    Jónsson,    kennari,    frá 

Áifhólum   1908. 
Sigurður  Jónsson,  læknir  í  Khöfn 

1907. 
Sigurður  Jónsson,  Yztafelli,  Þing- 

eyjarsyslu, 
Sigurður  Þ.  Johnsen,    kennari  á 

Vopiiafirði   1907—08. 
Sigurður     Kristjánsson,    bóksali, 

r.  af  dbr.  í  Rvík  1908. 
Sigurður    Lyðsson,    stud.    jur.    í 

Rvík. 
Sigurður    Nordal,    stud.    mag.    í 

Khöfn.   , 
Sigurður  Ólafsson,    syslumaður  í 

Arnessyslu  1908. 
Sigurður  Pálsson,  verzlunarstj.  á 

Hesteyri   1907. 
Sigurður  Pálmason,  búfræðingur^ 

Æsustöðum,  Húnavs. 
Sigurður  Sigfússon,  verzlunarstj. 

á  Húsavík. 
Sigurður  Sigtryggsson,  stud.  mag. 

í  Khöfn. 
Sigurður    Sigurðsson,     búfræðis- 

ráðunautur  í  Rvík  1908. 
Sigurður  Sigurðsson,    kennari    á 

Hólum. 
Sigurður    Sigurðsson,     Halldórs- 

stöðum  í  Kinn  1907. 
Sigurður  P.  Sívertsen,  prestur  á 

Hofi  1908. 
Sigurður    Stefánsson,     prestur    í 

Vigur. 
Sigurður  Thoroddsen,    adjunkt  í 

Rvík  1908. 
Sigurður  Þórðarson,    syslumaður 

í  Arnarholti. 
Sigurður    Þórólfsson,    skólastjóri 

á  Hvítárbakka. 


IX 


Skýrslur  og  reikningar. 


Sigurður  Þorvaldsson,   kennari  á 

Hvítárbakka. 
Sigurgeir  Björnsson,  Grímstungu 

í  Húnavatnss/slu. 
Sigurgeir    Sigurðsson,     bóndi     á 

Öngulsstöðum. 
Siguijón  Jónsson,  kennari  á  Isa 

firði. 
Sigurður  Jónsson,  Tjörnum  undir 

Eyjafjöllum   1908. 
Sigþór  Jóhannsson,    Skarði  í  S.- 

Þing. 
Símon  Símonarson,  Winnipeg. 
Símun  av  Skarði,    1/ðskólastjóri, 

Færejjum  1908. 
»Skinfaxi«,     bókasafn     skólapilta 

í  Flensborg  1908. 
Skólabókasafn  Vestmanneyja 

1908. 
Skúli  Bogason,  stud.  med.,  Khöfn 

1907. 
Sknli  Jónsson,     verzlunarstjóri  á 

Borðeyri   1908. 
Skúli  Skúlason,    prestur   í  Odda 

1908. 
Skúli  Thoroddsen,  ritstj.^  alþm., 

Rvík  1908. 
Skúli  Thoroddsen,  stiídent,  Khöfn 

1908. 
Snorri  Johannsson,    bókhaldari  í 

Rvík  1907—08. 
Snorri  Jónsson,  Þverá  1907. 
Sópbónías  Jónsson,    relalstúdent, 

Skaga  í  Dyrafirði  1907. 
Sóreyjarsóla  bókasafn   1907. 
Stefán     Benediktsson,     bóndi     á 

Merki,  Jökuldal. 
Stefán  Guðjohnsen,  verzlunarstj . 

á  Húsavík  1907. 
Stefán  Guðmundsson,    verzlunar- 

fulltrúi  í  Khöfn  1907. 
Stefán    Guðmundsson,     bóndi    á 

Fitjum  1908. 
Stefán  Jónsson,  bóndi  á  Munka- 

þverá. 
Stefán  Jónsson,  stud.  med.,  Khöfn 

1907. 
Stefán  Sigurðsson,    Ærlækjarseli 

1907. 


Stefán  Stefánsson,    skólastjóri    á 

Akureyri. 
Stefán    Stefánsson,    cand.  jnr.    í 

Khöfn  1907. 
Steingrímur  Jónsson,  sýslumaður 

á  Húsavík   1907. 
Steingrímur  Matthíasson,  læknir 

á  Akureyri. 
Steingrímur  Þorláksson,  prestur, 

Selkirk. 
Steinunn  Bjartmarsdóttir,  kenslu- 

kona  í   Hafnarfirði. 
Styrkár     Vósteinn     Helgasoii     í 

Vestnrheimi. 
Sumarliði   Halldórsson,  skógfræð- 

ingur,  Jótlandi. 
Sveinbjörn  Sveinbjarnarson,  yfir 

kennari  í  Arósum   1907. 
Sveinn  Jóusson,  trésmiður,  Rvík 

1908. 
Sveinn  Níelsson.  bóndi  á  Lamba- 

stöðum  á  Myrum   1908. 
Sveinn  Sveinsson,    bóndi   á  Hofi 

í  Álftafirði   1907. 
Sveinn    Vold.     Sveinsson,     stud. 

med.  í  Rvík. 
Sveinn  Bjarnason,  gagnfræðingur 

á  Hoffelli   1908. 
Syslubókasafn      Vestmanneyinga 

1908. 
Sæmundur  Bjarnhóðinss.,  læknir 

á  Laugarnesspítala  1908. 
Söderwall,    K.     F.,     prófessor    í 

Lundi  1907. 

Thomsen,  Ditlev,    konsúll,    r.  af 

dbr.,  Rvík  1908. 
Tómas  Jónasson,  Icelandic  River. 
Tómas  Sigurðsson,   hreppstjóri  á 

Barkarstöðum  1907. 
Tómas     Snorrason,      kennari      í 

Grindavík  1908. 
Tómas  Jóhannesson  Zoega,  verzl- 

unarm.,  Nesi  í  Norðfirði  1907. 
Torfi    Hermannsson,     trésmiður, 

Fremstuhús  í  Dyrafirði. 
Tryggvi    Gunnarsson,    bankastj., 

comm.  af  dbr.  og  dbrm.,  Rvík 

1908. 


Skýrslur  og  reikningfr. 


XXI 


Tulinius,  Axel,  syslumaður  á 
EskifirÖi,  r.  af  dbr.   1907. 

TuliuÍQS,  Thor  E.,  stórkaupm., 
r.  af  dbr.,  Khöfn   1907. 


Valdimar  Erlendsson,  stud.  med. 

í  Khöfn. 
Valdimar  Magnússon,  hreppstjóri 

á  Bakka  á  Ströndum. 
Valdimar  Valvesson,    kennari    á 

Húsavík   1907. 
Valt/r     Guðmundsson,     háskóla- 

kennari,   dr.  phil.,    r.  af  dbr., 

Khöfn  1907. 
Vernharður    Þorsteinsson,     stud. 

mag.  í  Khöfn   1907. 
Vídal,  Sig.  J.,  Hnausar,  Man. 
Wiehe,  Holger,  mag.  art.,  Khófn 

1907. 
Vigfús    Bergsteinsson,    hreppstj., 

á  Brúnum   1907—08. 
Vigfús  Einarsson,  stud.  jur.  1907. 
Vigfús    Guðmundsson,     bóndi     í 

Haga  1908. 
VÍKÍndaféiagið  í  Þrándheimi  1907. 


Zadig,   V.,     stud.    phil.,     Málm- 

haugum  1907. 
Zimsen,  K.,  ingeniór  í  Rvík  1908. 


Þórarinn  Guðmundsson,    kaupm. 

á  Seyðisfirði  1907. 
þórarinn  Jónsson,   bóndi  á  Hall- 

dórsstöðum  1907. 
Þórarinn  Kristjánsson,  stud.polyt. 

Khöfn. 
Þórarinn  B.  Stefánsson,   verzlun 

arstj.  á  Djnpavogi  1907. 
Þorbergur    Guðmundsson     búfr., 

Nesi  í  Norðfirði  1907. 
Þorbergur  Þórarinsson,  hreppstj. 

á  Sandhólum,  S.-Þing.,   1907. 


Þorbjörn     Þórðarson,     læknir     á 

Bíldudal   1908. 
Þórður  Edílonsson,  læknir  í  Hafn- 

arfirði   1906—07. 
Þórður  Erlendsson,  bóndi  í  Gísla- 

holti  í  Holtum. 
Þórður  Þórðarson,  bóndi  á  Fossi 

1908. 
Þorgerður  Þórðardóttir,  Winnipeg 

1906. 
Þorgils    Þorgeirsson    i'  Winnipeg. 
Þorgrímur  Kristjánsson,  stud.  jur. 

Khöfn. 
Þórhallur  Bjarnarson,  r.  af  dbr.> 

biskup,  í  Rvík   1908. 
Þórir   Björnsson,    Duluth    Minn. 

U.  S.  A. 
Þorkell    Þorkelsson,    cand.  mag., 

Akureyri  1907. 
Þorkell  Þorláksson,   stjórnarráös 

skrifari,  Rvík  1908. 
Þorlákur     Vigfússon,       kennari, 

Þykkvabæ. 
Þorlákur  Vilhjálmsson,    Rauðará 

1908. 
Þorleifur  H.  Bjarnason,    aðjunk 

í  Rvík   1908. 
Þorleifur  Jónsson,    hreppstjóri  á 

Hólum      í    A.  Skaftafellss/slu 

alþm.,  1908. 
Þorleifur  Jónsson,  póstafgreiðslu- 

maður,  Rvík  1908. 
Þorleifur     Jónsson,      prestur     á 

Skmnastöðum   1907. 
Þorsteinn  Arnljótsson,   Þórshöfu. 
Þorsteinn  Benediktsson,    prestur 

í  Landeyjum  1906—07. 
Þorsteinn  Erlingsson,  cand.  phil., 

Rvík  1908. 
Þorsteinn  Grímsson,    sjómaður  í 

Hrísey. 
Þorsteinn  Jónsson  á  Engimyri. 
Þorsteinn   H.  Jónsson,  gagnfræð- 

ingur,  Útnyrðingsstöðum  1908. 
Þorsteinn    Þórarinsson,     Drumb 

oddsstöðum    í   Biskupstungum 

1908. 
þorsteinn      Þorsteinsson,      cand. 

polit.  í  Rvík  1908. 


xxn 


Skýrslur  og  reikningar. 


Þorvaldur  Jakohsson,    prestur    í 

SauSlauksdal. 
Þorvaldur  Jónsson,  læknir  á  ísa- 

firði,  r.  af  dbr.,  1907. 
Þorvaldur  Jónsson,  prófastur,    r. 

af  dbr.,  á  ísafirði   1907. 


Þorvarður     Þorvarðsson, 
smiðjustjóri  í  Rvík. 


preiit- 


Ögmundur  Sigurðsson,  skólastjóri 

í  Hafnarfirði  1908. 
Östlund,  D„  trúboði  í  Rvík  1908. 


AUKAFELAGAR. 

Lehmann  Filhés,  fröken,  í  Berlín. 

Minner,  J.  N.,  kennari,   þyðari  m.  m.  í  Frakkafurðu. 

Sourindro,  Mohun  Taggore,  dr.  mus.,  r.  af  dbr.,  í  Calcutta. 


TILLÖG  DAINNA  OG  URGENGINNA  FELAGSMANNA. 


B.  Gröndal,  magister,   1903—04. 

Daníel  Halldórsson,  prófastiir,  Útskálum  1907. 

Einar  B.  Guðmundsson,  dbrm.,  Hraunum  1907 — 08. 

Faraday,  W.,  Miss.,   Manchester  1908. 

Guðni  Guðmundöson,  læknir,  Svaneke  1907. 

Jón  Guðmundsson,  prestur,  Nesi  í  Norðfirði  20  kr. 

Jón  Gunnarsson,  verzlunarstjóri,  Hafnarfirði   15  kr. 

Magnús  Bjarnarson,  prestur  á  Prestsbakka  18  kr. 

Ólafur  Sigurðsson,  dbrra.,  Asi  1906. 

Pétur  Pétnrsson,  bæjargjaldkeri,  Rvík  1908. 

Svavar  Sigurbjarnarson,  bókhaldari,  Rvík  1907. 


Skýrslur  og  réikninigar.  XXIII 


UMBOÐSMENN  FELAGSINS. 


Bardal,  H.  S.,  bóksali,  557  Elgin  Ave,  Winnjpeg,  Man.  Can. 

Bergmaun,  Jónas  S.,  Gardar  Pembina,  Dak.  U.  S.  A. 

Björn  Hallsöon,  bóndi  á  Rangá,  N.-Múlas. 

Bogi  Sigurðsson,  kaupmaður  í  Búðardal. 

Böðvar  Þorláksson,  sjsluskrifari  á  Blönduó>i. 

Davíð  Ketilsson,  kaupmaður  á  Odd^ri. 

Ouðmundur  Bergsson,  bókaali  á  Tsáfirði. 

<jryldendals  bókaverzlun  (Hegel)  í  Kaupmannahöfn. 

Jón  Jónsson,  prófastur  á  Stafafelli. 

Jón  Runólfsson,  sjsluskrifari  á  Eskifirði. 

Jón  Sighvatsáon,  bóksali  í  Vestmanneyjum, 

Lárus  Tómasaon,  bankagjaldk^ri  á  Seyðisfirði. 

Olgeir  Friðgeirsson,  verzlunarstjóri  á  Vopnafirði. 

Páll  H.  Gíslason,  verzlunarstjóri  á  F^skrúðsfirði. 

Páil  Jónsson,  bókhaldari  á  Djúpavogi. 

Sigurður  Stefánsson,  prestur  í  Vigur. 

Stefán  Guðjohnsen,  verzlunarstjóri  á  Húsavík. 

Sveinn  Jónsson,  bóksali  í  Stykkishólmi. 

The  Viking  Club,  36  Margaretha  Terrace,  London. 

Þorbergur  Guðmundsson,  búfræðingur  í  Nesi  í  Norðfirði. 


SKÍRNIR 


TÍMARIT  HINS  ÍSLENZKA  BÓKMENTAFÉLAGS 


LXXXIII.  AR 


EITSTJÓRI 


EINAR  HJORLEIFSSON 


í>- 


REYKJAVIK 

ISAFOLDARPRENTSMIÖJA 

1909 


Efnisyfirlit. 

Bls. 

Skapstórar  konur  (alþýðuerindi)  eftir  Einar  Hjörleifsson    ...  1 

Úr  ferðasögu  eftir  Helga  Péturss 2S 

Vistaskifti  (smáþættir)  eftir  Einar  Hjörleifsson       46 

Um  ættarnöfn  eftir  Jóhannes  L.  L.  Jóhannsson 53^ 

Agrip  af  upptökum  og  sögu  kvenréttindahreyfingarinnar  i  Ameriku 

eftir  Briet  Bjarnhéðinsdóttur 65 

Kitdómar    eftir   Þorleif   H.  Bjarnason,    Indriða  Einarsson  og 

Einar  Hjörleifsson 11 

Erlend  tiðindi  eftir  Þorstein  Erlingsson 89 


Pundið  (kvæði)  eftir  Einar  Benediktsson 97 

Um  sjúkrasamlög  eftir  Guðm.  Björnsson 100 

Siðustu  minningamar  (saga)  eftir  Jóh.  Þorkelsson 122 

Úr  ferðasögu  eftir  Helga  Péturss 130 

Mærin  frá  Orleans  eftir  Þóru  Friðriksson 147 

Hitt  og  þetta  um  drauma  eftir  Guðm.  Friðjónsson 168 

Grikkir  og  Páll  postuli  (þýð.)  eftir  Matth.  Jochumsson   ....  179 

Erlend  tiðindi  eftir  Þorstein  Erlingsson 183 

Prestarnir  og  játningarritin  eftir  Jón  Helgason 193 

Abraham  Lincoln  eftir  Þorleif  H.  Bjarnason 225 

Betur  má  ef  duga  skal  (ræða)  eftir  Björn  Bjarnason       ....  242 

Vistaskifti  (smáþættir)  eftir  Einar  Hjörleifsson       258 

Ut  af  æfisögu  Péturs  biskups  ef tir  Þorv.  Thoroddsen  og  Þorleif 

H.  Bjamason 264 

Upphaf  konungsvalds  á  íslandi  (ritd.)  eftir  Þorleif  H.  Bjarnason  273 

Erlend  tiðindi  eftir  Þorstein  Erlingsson 279 


Endurminningar  (saga)  eftir  Mariu  Jóhannsdóttur 289 

Um  starf  og  stjórn  sjúkrasamlaga  eftir  Guðm.  Björnsson    .    .    .  307 
Agrip  af  upptökum  og  sögu  kvenréttindahreyfingarinnar  iAmeriku 

eftir  Briet  Bjamhéðinsdóttur 328 


Bls. 

Að  verða  úti  eftir  Steingrim  Matthiasson 347 

Erlend  tíðindi  eftir  Þorstein  Erlingsson 367 

ísland  1909  eftir  Jákób  Möller 378 

Skýrslur  og^^^reikningar  Bókmentafélagsins *    I— XXIV 


Skapstórar  konur. 


Aiþýðuerindi. 


Margar  eru  þær  konur  í  fornsögum  okkar,  sem  okkur 
íslendingum  hefir  fundist   mikið    til    um  á  einhvern    veg, 
margra  kvenna  þar  getið,  sem  hafa  laðað   hug  okkar  eða 
fælt  hann.     En  óhætt  tel  eg  að  fullyrða  það,  aðmesthöf 
iim  við  hugsað  og  talað  um  þrjár  þeirra. 

Þessar  konur  eru  þær  Hallgerður  Höskuldsdóttir  lang- 
brók,  Bergþóra  Skarphéðinsdóttir  og  Guðrún  Osvifurs- 
dóttir. 

Þessar  fornkonur  hafa  læst  sig  inn  i  huga  okkar  öll- 
um  öðrum  fremur,  af  þvi  að  lýsingar  þeirra  eru  svo  Ijós- 
arisögunum  —  vér  verðum  svo  mikils  visari  um  þær —  af 
þvi  að  ástríðumagnið  ersvo  mikið  i  lifi  þeirra,  og  af  þvi 
að  söguhöfundarnir  skilja  við  þær  svo  óvenjulega  eftir- 
minnilega  undir  æfilokin  eða  i  þeim. 

Siðast  er  okkur  sagt  það  af  einni  þeirra,  eða  gefið 
i  skyn  að  minsta  kosti,  að  hún  hafi  gerst  fylgikona  eins 
hinna  mestu  varmenna,  sem  getið  er  um  í  fornsögum 
okkar. 

Við  aðra  er  skilið  á  tindi  ástrikisins  og  trygðarinnar. 
Hún  gengur  sjálfviljug  til  hvilu  með  manni  sinum,  þegar 
hibýli  hennar  standa  í  björtu  báli  utan  um  hana. 

Þriðja  konan  býr  við  auð  og  sæmd  i  elli  sinni.  En 
hugurinn  er  fuUur  af  harmi.  Hún  er  löngum  um  nætur 
að  kirkju  á  bænum  sínum.  Og  þá  grætur  hún  heitum 
tárum. 


2  Skapstórar  konur 

Hér  er  hver  harmsöguþátturinn  öðrum  stórfeldari  og 
átakanlegri.  Það  er  engin  furða,  að  þessar  konur  hafi 
orðið  íslendingum  fastar  í  minni. 

Eg  veit  það,  að  Njála  og  Laxdæla  eru  ykkur  öUum 
kunnar.  Svo  að  þvi  leyti  er  það  að  bera  i  bakkafullan 
lækinn  að  segja  ykkur  nokkuð  úr  þeim.  En  eg  minnist 
þess  jafnframt,  að  eitt  af  skáldum  okkar,  sem  alla  sina 
æfi  hafði  setið  við  lindir  Norðurálfu-mentunarinnar,  yrkir 
um  það,  að  hann  sé 

leiður  á  öllu  utan 
Islendingasögura. 

Og  eg  veit  það  líka,  að  flestir  íslendingar  geta  Iesi& 
Njálu  og  Laxdælu,  hvað  oft  sem  þeir  hafa  lesið  þær  áður 
—  alveg  að  sinu  leyti  eins  og  okkur  getur  verið  yndi  að 
þvi  að  lita  yfir  það  útsýnið^  sem  við  unnum  mest,  þó  a^ 
við  höfum  séð  það  í  gær,  og  þó  að  við  höfum  séð  það 
i  fyrra,  og  þó  að  við  höfuni  séð  það  dag  eftir  dag  og  ár 
eftir  ár  og  áratug  eftir  áratug,  og  þó  að  við  þekkjum  hvert 
fjallið  1  þvi  eins  og  rúmið  okkar,  og  hvern  stein,  og  hvern 
hól,  og  hverja  lækjarsprænu,  og  alt,  sem  þar  er  að  sjá. 
Þess  vegna  er  eg  að  vona,  að  þið  takið  ekki  hart  á  mér^ 
þó  að  eg  rifji  upp  nokkur  af  æfiatriðum  þessara  kvenna. 
Eg  skal  láta  þess  nú  þegar  getið  til  skýringar,  að  eg  geri 
það  í  þvi  skyni,  að  einhverju  okkar  kunni  að  verða  Ijós- 
ara  eftir  en  áður,  hvernig  á  öllum  þessum  einkennilegu 
og  ógleymanlegu  æfllokum  stendur. 

Við  rennum  þá  fyrst  augunum  til  Hallgerðar. 

Fáa  mundi  hafa  grunað  það,  þegar  hún  var  barn  heima 
hjá  föður  sinum,  að  hún  mundi  nokkuru  sinni  lúta  svo 
lágt  á  ofanverðum  árum  sinum,  sem  Njála  gefur  i  skyn. 
Reyndar  segir  sagan  okkur,  að  Hrútur  föðurbróðir  hennar 
hafl  haft  orð  á  því  við  föður  hennar,  að  hún  hefði  þjófs- 
augu.  En  við  getum  gengið  að  þvi  visu,  að  það  sé  munn- 
mæla-tilbúningur  síðari  tíma.  Hrútur  var  alt  of  mikið  Ijúf menni 
og  prúðmenni  til  þess  að  láta  sér  slíkt  um  munn  fara  um 
saklaust  barnið  —  þó  að  hann  hefði  eitthvað  séð.  Og  hann 
hefir  að  líkindum  ekkert  séð,  annað  en  það  sem  allir  sáu,  að 


Skapstórar  konnr.  B 

mærin  var  fríð  sýnum  og  mikil  vexti  og  hárið  svo  fagurt 
sem  silki  og  svo  mikið,  að  það  tók  ofan  á  belti. 

Og  ekki  skorti  ættgöfgina,  sem  forfeðrum  okkar  þótti 
svo  mikils  um  vert.  Hallgerður  var  af  allra-beztu  ættum 
íslands.  Afi  hennar,  Dala-Kollur,  hafði  verið  hersir  í  Nor- 
egi.  Og  Þorgerður  kona  hans,  en  amma  Hallgerðar,  var 
dóttir  Þorsteins  rauðs,  sem  unnið  hafði  hálft  Skotland  og 
gerst  konungur  yíir  því.  Móðir  Þorsteins  var  Unnur  djúp- 
úðga,  sem  sennilega  hefir  verið  mest  tilkvæmdakona  i 
öllu  landnámsmanna  liðinu.  Móðir  Hallgerðar^  Jórunn 
Bjarnardóttir,  var  stórættuð,  skörungur  mikill  í  vitsmunum^ 
þótti  beztur  kostur  i  öllum  Vestfjörðum^  og  heldur  skap- 
stór  jafnan,  segir  Laxdæla.  Og  Höskuldur^  faðir  Hallgerð 
ar,  er  einn  af  mestu  höfðingjum  íslands  um  sina  daga> 
stórauðugur  maður,  og  hagaði  svo  ráði  sinu  um  tima,  sem 
fátítt  var,  eða  með  öllu  dæmalaust,  jafnvel  um  forfeður 
okkar,  að  »hann  var  jafnan  sinn  vetur  hvárt  með  Hákoni 
konungi  (Aðalsteinsfósta)  eða  at  búi  sinu,«  segir  Laxdæla, 
og  varð  nafnfrægur  maður  bæði  í  Noregi  og  á  íslandi.  En 
vikinfi^slundin^  ósanngirnin  og  ágengnin  auðsæ  i  öðru-veif- 
inu.  Stórmenska  vikingaaldarinnar  er  i  ættunum  með 
kostum  hennar  og  göllum.  En  lítilmenskan  hvergi,  svo 
menn  viti. 

Þessi  höfðingjadóttir  vex  upp  i  föðurgarði,  þar  til  er 
hún  er  gjafvaxta.  örlynd  þótti  hún  og  skaphörð.  En 
hún  var  kvenna  friðust  sýnum  og  mikil  vexti.  Hún  var 
fagurhár,  og  svo  mikið  hárið,  að  hún  mátti  hylja  sig  með, 
segir  Njála.  Þá  er  hún  föstnuð  manni,  og  alls  ekki  til 
þess  kvödd.  Hún  fær  ekkert  um  þetta  að  vita,  fyr  en 
biðillinn  er  riðinn  heim.  Hún  tekur  þvi  fálega.  »Ekki 
legg  ek  svá  mikið  við  ofmetnað  þinn,  at  hann  standi  fyrir 
kaupum  minum«,  segir  faðirhennar;  »ok  skal  ek  ráða,  en 
eigi  þú,  ef  okkr  skilr  á.«  »MikiIl  er  metnaðr  yðvarr 
frænda*  segir  hún,  »ok  er  eigi  undarlegt,  at  ek  hafi  nakkv- 
arn.«  Svo  óvænlega  er  til  fyrsta  hjónabands  hennar 
stofnað. 


4  Skapstórar  konur. 

Þið  vitið,  hvernig'  þvi  hjónabandi  lauk.  Hallgerður 
var  fengsöm  og  stórlynd,  kallaði  til  alls  þess,  er  aðrir 
áttu  i  nánd  og  hafði'alt  í  sukki.  Fyrsta  vorið  er  matar- 
skortur  í  búinu.  Bónda  hennar  þykir  eyðslan  gegndarlaus. 
Hún  svarar  harðyrðurn^  kveðst  ekki  fara  að  þvi,  þó  að 
hann  hafi  svelt  sig  til  f jár  og  faðir  hans.  Maður  henriar 
reiðist^  lýstur  hana  i  andlitið^  svo  að  hún  verður  sár  og 
blæðir.  Höfðingjadótturinni  verður  svo  skai)þungt,  að  hún 
ræður  manni  sinum  bana. 

Hallgerður  var  manni  gefin  annað  sinn,  og  þá  að 
ráði  og  vilja  sjálfrár  sín.  Þeim  manni,  Glúmi  Ólafssyni, 
var  hún  góð  kona.  Sambúðin  við  hann  hefir  sjálfsagt  ver- 
ið  bjartasta  sólskinið  á  æfi  hennar.  En  ólánið  situr  um 
Kana.  Þjóstólfur  fóstri  hennar  hefir  verið  henni  eftirlát- 
astur  allra  manna,  þó  að  hann  sé  annars  ofsamaður  og 
illmenni.  Henni  þykir  vænt  um  hann.  Hann  hefir  verið 
rekinn  burt  frá  föður  hennar  og  leitar  á  náðir  hennar. 
Hún  leggur  hendur  um  háls  manni  sinum  og  biður  hann 
að  lofa  Þjóstólfi  þar  að  vera.  Hann  hefir  verið  við  þvi 
varaður  að  taka  þann  mann  á  heimili  sitt;  en  hann  stenzt 
ekki  bhðu  konu  sinnar.  Þjóstólf ur  reynist  illa,  spillir  öllu 
á  heimilinu  og  hhfist  víð  engan  mann  nema  Hallgerði. 
Einn  dag  hefir  hann  haft  óvenju-mikinn  ofsa  i  frammi  við 
Glúm.  Glúmur  hefir  orð  á  þvi  við  Hallgerði.  Njála  lýs- 
ir  því,  sem  þá  gerðist,  af  hinni  mestu  snild,  þó  að  frá- 
sögnin  sé  fáorð: 

»Hallgerðr  mælti  þá  eftir  Þjóstólfi  ok  varð  þeim  þá 
mjök  at  orðum.  Glúmr  drap  til  hennar  hendi  sinni  ok 
mælti:  »Ekki  deili  ek  við  þik  lengT»,  og  gekk  síðan  í 
braut.  Hon  unni  honum  mikit  ok  mátti  eigi  stilla  sik  ok 
grét  hástöfum.  Þjóstólfr  gekk  at  henni  ok  mælti:  »Sárt 
ert  þú  leikin  ok  skyldi  eigi  svá  oft«.  »Ekki  skalt  þú 
þessa  hefna«,  segir  hon,  »ok  engan  hlut  í  eiga,  hversu 
sem  með  okkr  ferr!« 

Hann  gengur  i  braut,  glottir  við  og  vegur  mann  henn- 
ar.  Svo  mikið  alvörumál  hefir  henni  verið,  að  Glúmi  væri 
ekkert  mein  gert,  þó  að  hann  berði  hana,    að  hún  sendir 


Skapstórar  konur.  5 

f óstra  sinn  út  í  opinn  dauðann,    þegar   hann    hefir   unnið 
þetta  verk. 

Hallgerður  fastnar  sig  sjálf  hið  þriðja  sinn,  einhverj- 
um  glæsilegasta,  drenglyndasta  og  hreinhjartaðasta  kapp- 
anum  á  söguöld  vorri,  Gunnari  Hámundarsyni  að  Hlíðar- 
enda.  Sjálfsagt  hefir  svo  verið  litið  á,  sem  betra  gjaforð 
gæti  engin  kona  fengið  á  íslandi.  En  ekki  verður  henni 
það  að  öðru  en  hinu  megnasta  óláni.  Hún  lendir  í  f  jand- 
skap  við  beztu  vini  uunnars.  Þið  munið  upptökin ;  Hall- 
gerður  átti  þau  ekki.  Þau  hjónin  eru  í  heimboði  að  Berg- 
þórshvoli  hjá  Njáli  og  Bergþóru  konu  hans.  Þegar  þau 
höfðu  verið  þar  nokkura  hríð,  kom  Helgi  Njálsson  og  Þór- 
halla  kona  hans  heim.  Þá  gekk  Bergþóra  að  pallinum 
og  Þórhalla  með  henni,  og  Bergþóra  mælti  til  Hallgerðar: 
»Þú  skalt  þoka  fyrir  konu  þessi«. 

Forfeðrum  okkar  var  það  viðkvæmt  mál,  hvar  þeim 
var  ætlað  sæti  í  samkvæmum.  Sumum  mönnum  er  það 
í  meira  lagi  viðkvæmt  enn.  Meðan  eg  átti  heima  í  Can- 
ada,  neitaði  erkibiskup  kaþólskra  manna  í  Quebec  að  þiggja 
boð  landstjórans,  af  því  að  honum  var  ekki  ætlað  að  sitja 
við  hliðina  á  honum.  Meiri  árangur  hefir  enn  ekki  orðið 
sumstaðar  i  kirkju  Krists  af  þeirri  viðvörun  meistarans, 
að  sækjast  ekki  eftir  hinum  æðstu  sætum.  Fornmenn  hafa 
sjálfsagt  oft  verið  i  vandræðum  út  af  því  stærilæti  gesta 
sinna  En  stundum  réðu  hinir  beztu  og  vitrustu'  menn 
fram  úr  þeim  örðugleikum  og  réttu  húsráðendum  hjálpar- 
hönd.  Við  sjáum  það  á  Njálu.  Þegar  hún  hefir  skýrt  frá 
þvi,  hvernig  nokkurum  af  höfðingjunum  var  skipaö  í  brúð- 
kaupi  Gunnars  á  Hliðarenda,  segir  hún  það  af  Holta-Þóri, 
bróður  Njáls,  að  hann  hafi  viljað  sitja  yztur  virðingamanna ; 
því  at  þá  þótti  hverjum  gott  þar  sem  sat. 

Hallgerði  þykir  sér  nú  svívirðing  ger.  Og  það  hefði 
sjálfsagt  fieiri  konum  þótt  i  hennar  sporum  á  þeim  tímum. 
Hún  er  af  engu  ógöfugri  ættum  en  Þórhalla.  Maður  henn- 
ar  hefir  unnið  sér  miklu  meira  til  frægðar  en  maður  Þór- 
höllu.  Sjálf  er  hún  eldri  kona  en  Þórhalla  og  vafalaust 
miklum  miklum  mun  fríðari  sýnum  og  glæsilegri.  Og  hún 


6  Skapstórar  konur. 

litur  svo  á,  setn  hún  hafi  ekki  til  þessa  unnið.  Hún  hefir 
einmitt  skipað  þessari  Þórhöllu  hið  næsta  sér  i  brúðkaupi 
sinu.  »Hvergi  mun  ek  þoka«,  segir  hún,  »því  at  engi 
hornkerling  vil  ek  vera«.  »Ek  skal  hér  ráða«,  segir 
Bergþóra.  Og  svo  varð  að  vera,  sem  hún  vildi.  Hall- 
gerður  reynir  að  ná  sér  niðri  með  því  að  striða  Bergþóru 
á  því,  að  hún  hafi  kartneglur  og  að  maður  hennar  sé 
skegglaus.  Bergþóra  svarar  með  enn  meiri  móðgunar- 
yrðum,  bregður  henni  ura,  að  hún  hafi  ráðið  fyrsta  manni 
sinum  bana.  Hallgerði  verður  æ  skapþyngra.  »Fyrir 
litit  kemr  mér«,  segir  hún,  »at  eiga  þann  mann,  er  vask- 
astr  er  á  íslandi,  ef  þú  hefnir  eigi  þessa,  Gunnarr«. 
Hann  fer  heim  með  hana  úr  raiðri  veizlunni  —  enda  hefir 
honura  nauraast  lengur  verið  sætt  —  og  kennir  henni  um 
alla  deiluna. 

Eftir  þetta  verður  Hallgerður  ura  nokkur  ár  beinlínis 
og  óbeinlínis  völd  að  raörgura  raanndrápum.  Hún  hefnir 
svivirðingarinnar  á  Bergþórshvoli  með  þvi  að  láta  drepa 
þræl  Bergþóru.  Bergþóra  vill  ekki  láta  hana  eiga  hjá 
sér,  og  gerir  henni  sömu  skil.  Og  að  lokum  láta  þær 
ekki  drepa  þræla  hvor  fyrir  annarri,  heldur  beztu  vini 
þeirra. 

Enn  heflr  Hallgerður,  eftir  því  sem  mér  virðist,  naum- 
ast  hafst  neitt  annað  að  en  það,  sem  nokkurn  veginn 
mátti  búast  við  af  skapstórri  og  skapharðri  höfðingja  og 
vikingsdóttur.  Sé  litið  á  atferli  hennar  nútíðaraugum, 
verður  það  auðvitað  ein  samfeld  glæpafesti.  En  menn 
verða  að  gæta  að  aldarfarinu.  A  þeim  tíraum  er  það  ekki 
að  eins  óvirðing,  heldur  og  æruleysi,  seni  sviftir  raenn 
borgaralegum  réttindura,  að  hefna  sin  ekki.  Ekkert  tek- 
ur  metnaðar-  og  virðingamenn  með  forfeðrum  vorum  jafn- 
sárt  og  það,  ef  vandamenn  þeirra  leggjast  þá  skyldu 
undir  höfuð.  Fornsögur  okkar  eru  fullar  af  slikum  dæra- 
ura.     Eg  skal  að  eins  geta  eins. 

Þegar  ögraundur  dyttur,  frændi  Víga-GIúras,  fer  utan 
hið  fyrra  sinn,  fer  ha r.n  svo  óvarlega  við  Noreg,  að  hann 
siglir  i  kaf  langskip,  sera  einn  af  vinum  Hákonar  Hlaða- 


Skapstórar  konur.  7 

jarls  á.  Fé  týnist  alt,  sem  var  á  skipinu,  en  mönnum 
var  borgið.  Vigfús  son  Víga-Glúms  leitar  um  sættir.  En 
ögmundur  svarar  af  svo  miklu  mikiUæti,  að  maðurinn, 
sem  fyrir  tjóninu  hafði  orðið,  heíir  ekki  lund  til  þess  að 
semja  við  hann  og  lemur  ögmund  með  öxarhamri,  svo 
að  hann  féll  þegar  i  óvit.  Vigfús  biður  hann  oft  að  hefna 
sin  og  býður  honum  sitt  liðsinni.  En  ögmundur  er  þá  alt  i 
einu  orðinn  gætinn  maður.  Hann  sér,  að  með  þvi  mundi 
hann  stofna  Vigfúsi  i  opinn  dauðann;  »á  ek  annat  at 
gjalda  Glúmi  föður  þinum«,  segir  hann,  »en  hafa  þik  i 
þeiri  hættu,  at  þér  sé  vis  ván  meiðsla  eðr  bana  af  minu 
tilstilli«.  Vigfús  tekur  þeirri  afsökun  hið  versta,  og  smán- 
ar  ögmund  i  orðum.  Og  ekki  tók  betra  við,  þegar  ög- 
mundur  kom  heim  til  Glúms.  Ögmundur  færir  fram  sömu 
málsbætur  eins  og  við  Vigfús;  hann  vildi  ekki  stofna  syni 
hans  í  hættu.  Glúmur  segir,  að  sér  hefði  þótt  tilvinnandi, 
að  þeir  væru  báðir  dauðir,  sonur  hans  og  ögmundur,  ef 
hann  hefði  hefnt  sín.  Og  þó  að  ögmundur  sé  hinn  mesti 
nytsemdarmaður  á  heimili  hans,  þá  rekur  Glúmur  hann 
burt.  Þá  fyrst,  er  ögmundur  hefir  farið  utan  hið  annað 
sinn,  og  komið  fram  hefndinni,  tekur  Glúmur  hann  aftur 
i  sátt  við  sig. 

Og  mennirnir  hafa  svo  sem  ekki  losað  sig  við  þessa 
hefndardýrkun  enn.  Með  sumum  helztu  menningarþjóð- 
unum  er  það  sæmdarskylda  hinna  heldri  manna  enn  i 
dag  að  ganga  á  hólm  við  þá,  sem  hafa  móðgað  þá. 
Vitanlega  er  það  ekki  gert  i  því  skyni  að  fá  útkljáð  með 
skynsamlegura  hætti,  hvor  á  réttu  hefir  eða  röngu  að 
standa.  Einvígis-úrslitin  geta  enga  bendingu  gefið  um  það. 
Það  er  ekki  gert  í  neinu  öðru  skyni  en  þvi  að  hefna  sín. 
Og  nokkurn  veginn  hið  sama  má  segja  um  m  e  i  ð  y  r  ð  a- 
m  á  1  a  f  e  r  i  i  n,  sem  tíðkast  hafa  svo  mikið  með  okkar 
þjóð.  Sé  maður  borinn  því,  sem  kallað  er  meiðyrði, 
frammi  fyrir  almenningi,  þá  telja  flestir  svo  sem  sjálfsagt, 
-að  hann  höfði  mál.  Það  er  sjaldnast,  mér  liggur  við 
að  segja  aldrei,  gert  i  því  skyni,  að  mennirnir  fái  að  sjá, 
hvað  sé  rétt  og  hvað  sé  rangt.     Málsúrslitin   sýna  sjaldn- 


8  Skapstórar  konnr. 

ast  annað  en  það,  ef  þau  verða.  sækjanda  í  vil,  að  verjandf 
hafi  ekki  getað  fært  fram  þau  sönnunaratvik  með  sinum 
málstað,  sem  dómstólarnir  hafa  tekið  gild,  eða  að  hann 
hafi  dregið  þær  ályktanir  af  viðurkendum  atvikum,  sem 
ekki  séu  sannaðar,  eða  að  hann  hafi  verið  of  harðorður, 
þó  að  um  atvikin  sjálf  og  ályktanir  af  þeim  sé  i  raun  og 
veru  enginn  ágreiningur.  Málsúrslitin  gefa  sjaldnast 
minstu  bendingu  um  það,  hvoru  megin  sannleikurinn  er 
og  réttlætið  og  drengskapurinn.  Og  til  málaferlanna  er  í 
raun  og  veru  ekki  stofnað  i  neinu  öðru  skyni  en  þvi  að 
h  e  f  n  a  s  i  n.  Og  árangurinn  af  þeim  verður  aldrei  anna,r 
en  aukin  óvild  og  vonzka.  Samt  telja  flestir  það  óvirðing 
og  litilmensku  að  »liggja  undir  skömmum«,  sem  kallað  er^ 
og  fara  ekki  i  mál.  Svo  langt  erum  við  enn  frá  hugr 
sjónum  hans,  sem  við  kristnir  menn  kennum  okkur  við. 

E  n  n  sæmir  okkur  þvi  bezt  að  tala  varlega  um* 
hefndir  Hallgerðar. 

En  æfisögu  Hallgerðar  einkennir  það  mest,  að  leiðin 
liggur  alt  af  niður  á  við.  Næsta  stigið  er  þjófnaður 
hennar  í  Kirkjubæ.  Hallæri  kemur  um  allar  sveitir,  hey- 
skortur  og  matarskortur.  Gunnar  miðlar  mönnum,  þar  tili 
er  hann  skortir  bæði  mat  og  hey.  Þá  fer  hann  þess  á 
leit  við  Otkel  i  Kirkjubæ,  að  hann  hjálpi  sér  um  það- 
hvorttveggja.  En  Otkell  afsegir.  Vafalaust  hefir  Hall- 
gerður  reiðst  þeim  undirtektum  í  meira  lagi,  sem  von  var,. 
og  hugsað  sér,  að  ekki  skyldi  Otkell  hafa  betra  af  þvi. 
Og  þegar  Gunnar  er  riðinn  til  þings,  kúgar  hún  þræl  til 
þess  að  fara  til  Kirkjubæjar,  stela  þar  mat  á  tvo  hesta 
og  leggja  eld  i  útibúrið,  sem  maturinn  er  geymdur  i.  Vit- 
anlega  var  þetta  glæpur  á  þeim  timum.  En  sjálf- 
sagt  hefir  hefndarhugurinn  ráðið  þar  mestu.  Og  á  þeim 
tímum  var  hefndargirnin  talin  dygð  en  ekki  löstur.  Og 
þegar  menn  athuga,  hvernig  vikingarnir,  frægustu  menn 
Norðurlanda,  fóru  að  ráði  sínu  i  öðrum  löndum,  hvernig 
þeir  létu  greipar  sópa  um  eignir  bænda  og  borgara,  iivar 
sem  þeir  komu^  og  drápu  hvern  mann,  sem  veitti  þeim 
nokkura  mótspyrnu,  þá  er  það  ekki  óskiljanlegt,  að  með- 
vitundin    um    eignarrétt    þeirra,    sem    sýnt    höfðu    manni 


Skapstórar  konur.  .  ^ 

ódrengskap,  hafi  ekki  veriö  sem  viðkvæmust  með  skap- 
stórum  og  ofsafengnum  mönnum  eins  og  Hallgerði.  Senni- 
lega  hefir  henni  fundist  rétt  að  stela  frá  þeim  manni  og 
spilla  á  laun  eigum  þess  manns,  sem  synjaði  henni  hjálp- 
ar  i  hallæri.  Auðvitað  skemtilegast  og  vasklegast  að  fara 
að  honum  um  hábjartan  dag  með  vopnuðu  liði,  brjóta  bæ 
hans  og  drepa  hann  sjálfan.  En  þess  var  enginn  kostur. 
Og  þá  var  að  tjalda  þvi  eina  ráðinu,  sem  til  var. 

Þá  komum  við  að  sambúð  Hallgerðar  við  Gunnar, 
sem  lauk  svo  óvenjulega  hrapallega  og  hörmulega,  að 
hvert  íslenzkt  mannsbarn  hryllir  við.  Sjálfsagt  hefir  hún 
hugsað  til  þess  með  miklum  fögnuði,  »að  eiga  þann  raann, 
er  vaskastr  er  á  íslandi«.  En  hún  bar  ekki  gæfu  til 
þess  að  láta  þann  fögnuð  verða  langvinnan.  Hún  fær 
aldrei  beint  vaskleikanum  í  þá  átt,  sem  hana  langar  til. 
Gunnar  er  stöðugt  bezti  vinur  verstu  óvina  hennar.  HanB 
lætur  jafnvel  Sigmund  frænda  sinn,  sem  Skarphéðinn 
hafði  vegið,  liggja  óbættan  um  nokkur  ár,  hreyfir  ekki 
eftirmálum  eftir  hann  —  mann,  sem  verið  hafði  hinn 
mesti  vin  Hallgerðar  og  týnt  lífinu  fyrir  þá  sök  eina,  að' 
hann  hafði  reynst  henni  um  of  talhlýðinn.  Geta  má  nærri,- 
hve  það  tómlæti  hans  hefir  reynt  á  skapsmuni  hennar. 
Og  eftir  eina  sáttargjörð  Gunnars  við  Njál  út  af  vígum 
þeim,  er  hún  stofnar  til,  var  Gunnar  lengi  fár  við  hana, 
»þar  til  at  hon  lét  til  við  hann«.  Eitt  skiftið,  er  Gunnar 
kemur  inn  i  dyngju  hennar  —  þegar  hún  heflr  fengið 
Sigmund  til  að  níða  Njál  og  sonu  hans  —  stendur  svo 
mikil  ógn  af  honum,  að  enginn  þorir  að  mæla  orð  frá 
munni;  en  áður  hafði  þar  verið  háreysti  mikil  og  hlátur. 
Með  öllu  hennar  ráðriki,  og  öllu  hennar  stærilæti,  og  öll- 
um  hennar  ofsa,  er  það  auðsætt,  að  vilji  hennar,  höfðingja- 
dótturinnar  auðugu,  sem  komið  hefir  með  ógrynni  fjár  i 
búið,  og  ef  til  vill  er  fríðust  kona  á  fslandi,  verður  undan- 
tekningarlaust  að  lúta  í  lægra  haldi,  þegar  mest  reynir  á^ 
í  sambúðinni  við  þennan  mann.  Og  hugur  hennar  hefir 
að  sjálfsögðu  stöðugt  fylst  meiri  og  meiri  mótþróa  gegn 
honum. 


10  Skapstórar  konur. 

Ofan  á  þetta  bætast  eftirköstin  eftir  þjófnaðinn  i 
Kirkjubæ.  Gunnar  kemur  heim  af  þingi  með  fjölda  manns. 
Hallgerður  ber  mat  á  borð,  ost  og  smjör.  Gunnar  veit 
ekki  sliks  matar  von,  og  spyr,  hvaðan  hann  sé  kominn. 
Hallgerður  færist  undan  svörum  og  segir  það  ekki  karla 
að  annast  um  matreiðu.  Gunnar  reiðist,  segir  það  ilt, 
ef  hann  sé  þjófsnautur  og  lýstur  hana  kinnhest. 
Hún  verður  að  bera  matinn  af  borðinu  aftur  og  koma 
með  annan  mat.  Þessi  mikla  smán  er  henni  gerð  i  viður 
vist  margra  manna.  Þann  kinnhest  kveðst  hún  skyldu 
muna  og  launa,  ef  hún  mætti.  Hún  fyrirgefur  hann 
aldrei.  Frá  þeirri  stund  hefir  hún  vafalaust  hatað  mann 
sinn,  og  sennilega  aldrei  gleymt  hatrinu  nokkurt  augnablik. 

Sjö  árum  síðar,  eða  þar  um  bil,  gefst  henni  kostur  á 
að  launa  kinnhestinn.  Gunnar  er  orðinn  sekur,  hefir  verið 
dæmdur  til  utanfarar  og  er  réttdræpur  óvinum  sinum,  ef 
hann  legst  þá  för  undir  höfuð.  Hann  getur  ekki  slitið 
sig  burt  frá  landinu,  vill  heldur  leggja  út  i  nokkurn  veginn 
visan  dauðann.  Og  nú  hafa  óvinir  hans  sótt  hann  heim 
með  ofurefli  liðs.  Hann  er  einn  til  varnar.  Bogi  hans  er 
það  vopnið,  sem  hann  fær  bezt  við  komið.  En  boga- 
strengurinn  hefir  verið  höggvinn  sundur  fyrir  honum. 
Hallgerður  heldur  enD  hárinu  mikla  og  fagra,  þó  að  hún 
fié  orðin  nokkuð  roskin  kona.  Gunnar  segir  þá  við  hana: 
»Fá  mér  leppa  tvá  ór  hári  þínu  ok  snúið  þit  móðir  min 
saman  til  bogastrengs  mér«.  »Liggr  þér  nakkvat  við?« 
segir  hún.  »Líf  mitt  liggr  við«,  segir  hann,  »þvi  at  þeir 
munu  mik  aldri  fá  sóttan,  meðan  ek  kem  boganum  við«. 
»Þá  skal  ek  nú«,  segir  hún«,  »muna  þér  kinnhestinn;  ok 
hirði  ek  aldri,  hvárt  þú  ver  þik  lengr  eða  skemr«.  »Hefir 
hverr  til  síns  ágætis  nakkvat«,  segir  Gunnar,  »ok  skal 
þik  þessa  eigi  lengi  biðja«.  Að  nokkurri  stund  liðinni  er 
hann  drepinn  eftir  frábæra  vörn. 

Hallgerður  hefir  þá  komið  fram  hefnd  sinni,  og  það 
;greinilegar,  en  hún  hefir  að  likindum  gert  sér  nokkura 
von  um.  En  hverju  er  hún  nær?  Er  hún  nokkuð  sælli 
kona    eftir   en    áður?    Því   fer   svo  fjarri,  að  svo  virðist. 


Skapstórar  konur.  11 

sem  þá  fyrst  hafi  vansæla  hennar  orðið  að  marki.  Hún, 
sem  öllum  hefir  boðið  byrginn,  jafnvel  metnaðarmestu 
höfðingjum  landsins,  hún  hröklast  nú  frá  Hliðarenda  und- 
an  gamalli  kerlingu,  Rannveigu  móður  G-unnars.  »Hon 
var  svá  hörð  við  Hallgerði,  at  henni  helt  við  at  hon 
mundi  drepa  hana«,  segir  Njála.  Nokkurum  árum  áður 
mundu  likurnar  hafa  verið  meiri  þess,  að  Rannveig  yrði 
að  hrökkva  undan  Hallgerði,  þegar  Gunnar  væri  fallinn 
frá,  en  að  Hallgerður  léti  kerlingarskar  flæma  sig  burt 
af  hennar  eigin  búi.  Sýnilega  er  nú  eitthvað  hrokkið 
sundur  í  sálarlífi  hennar,  sem  áður  hefir  verið  heilt.  Nið- 
ingsverkið  hefir  nagað  sundur  ræturnar  að  lifsins  tré,  eins 
og  öU  niðingsverk,  smá  og  stór,  gera  æfinlega. 

Svo  er  ekkert  af  henni  sagt,  unz  við  verðum  þess 
vísari,  að  hún  er  orðuð  við  Viga-Hrapp,  afhrak  og  iU- 
menni,  sem  ekkert  hefir  til  síns  ágætis.  Okkur  er  ekkert 
frá  því  skýrt,  hvernig  sHkt  hefir  atvikast  um  hana,  höfð- 
ingjadótturina  mikillátu  og  höfðingjakonuna  stórauðugu, 
sem  aldrei  hafði  verið  við  neitt  lauslæti  kend,  meðan  hún 
var  i  blóma  aldurs  sins.  Og  ekki  er  okkur  heldur  neitt 
frá  því  skýrt,  hvað  um  hana  verður  eftir  víg  Hrapps. 
En  við  getum  gizkað  á,  hvernig  tómleikinn  þjáir  sál  henn- 
ar.  Og  hún  grípur  til  þess  úrræðis  að  fylla  líf  sitt 
einhverri  æsingu,  að  sinu  leyti  eins  og  drykkju  naðurinn 
leitar  i  fiöskuna.  Og  hún  sekkur  lengra  og  lengra  niður 
í  djúpið.     Og  hennar  er  að  engu  getið. 

Nú  hverfum  við  frá  Hallgerði  um  stund,  og  litum  til 
Bergþóru. 

Eitt  af  skáldum  okkar  hefir  ort  um  hana  yndislegt 
kvæði.  Hann  minnist  eingöngu  á  æfilokin.  Ekki  er  það 
nema  rétt  og  eðlilegt.  Þar  kemur  vafalaust  fram  sterk- 
asti  og  hljómmesti  strengurinn  í  sálarlífi  hennar,  insta 
eðli  hennar.  En  eftirtektavert  er  það  engu  siður,  að  mest 
af  því,  sem  okkur  er  sagt  af  atferli  hennar,  er  nauðalikt 
suniu  atferli  Hallgerðar. 

Hún  móðgar  Hallgerði  að  fyrra  bragði  i  veizlunni  á 
JBergþórshvoIi,    seni    eg    hefi    áður    minst    á.     Hallgerður 


12  Skapstórar  konur. 

verður  fyrri  til  að  láta  drepa  fyrir  henni  mann.  En  eftir 
íþað  haldast  þær  i  hendur  um  manndrápin.  Nálega  æíin- 
lega^  þegar  sagt  er  frá  athöfnum  BergþórUj  er  hún  að 
stofna  til  manndrápa.  Logar  hefndargirninnar  virðast 
hafa  verið  heitari  i  hennar  hug  en  nokkurs  annars  á 
Bergþórshvoli.  Njáll  sér  það,  alt  af  öðru  hvoru  að  minsta 
kosti,  eins  og  fleiri  binna  vitrustu  og  beztu  manna^  að 
þessar  hefndir  allar  séu  nokkuð  viðsjárverðar.  »Kemst, 
þó  at  seint  fari^  húsfreyja«,  segir  hann  eitt  sinn  við  konu 
sina,  þegar  hún  geisar  um  bæinn^  friðlaus  af  hefndarhug, 
»0k  ferr  svá  um  mörg  mál,  þó  at  menn  hafi  skapraun  af, 
at  jafnan  orkar  tvímælis^  þó  at  hefnt  sé«.  En  i  þeim 
efnum  verður  hún  ekki  sefuð.  Þrásinnis  eggjar  hún  syni 
sina  með  hinum  beiskustu  napuryrðum,  og  virðist  þó  svo^ 
sem  þeir  væru  sæmilega  fúsir  stórræðanna.  Hvað  eftir 
annað  kemur  það  fram,  að  henni  þykir  þeir,  með  öllum 
þeirra  ofsa  og  vikingslund,  óþolandi  tómlátir  til  hefnda. 
Stundum  er  hún  eins  og  á  nálum  út  af  þvi,  að  hefndina 
muni  bera  undan,  synir  hennar  kunni  að  fresta  henni, 
þangað  til  góðir  menn  hafi  komið  sættum  á,  svo  að  alt 
verði  um  seinan. 

Þetta  er  megnið  af  þvi^  sem  okkur  er  sagt  af  þess- 
ari  konu  fram  undir  æfilokin.  Og  ekki  fegurra  en  það 
er,  er  ekki  til  nokkurt  mannsbarn  á  íslandi,  sem  ekkl 
fyllist  metnaði  —  ekkert,  sem  ekki  hlýnar  um  hjarta- 
ræturnar  við  umhugsunina  um  það^  að  Bergþóra  skuli 
hafa  verið  íslenzk  kona.  Og  öll  finnum  við  til  þess,  að 
hún  er  ein  þeirra  kvenna^  sem  hlotið  hafa  dýrlegastan 
dauðdaga.     Hvernig  verður  þessu  komið  heim  ? 

Við  vitum  ofurlítið  meira  um  hana. 

Við  vitum,  að  þegar  Njáll  ræðir  við  Atla,  húskarl 
hennar,  um  það,  að  hann  sé  í  alt  of  mikilli  hættu  þar  á 
heimilinu,  og  að  hann  skuli  fyrir  því  ráðast  austur  í  fjörðu, 
þá  svarar  Atli:  »Betra  þykkir  mér  að  látast  í  þinu  húsi 
en  skifta  um  Iánaidrotna«.  Og  við  vitum,  aö  það  var 
Bergþóru    vegna,    fremur   en   nokkurs   annars  manns,  a6 


Skapstórar  konuf.  13 

honum    fórust   svo    orð.      Svo    mikla    ást  heíir  hún  getad 
kveikt  h]á  vandalausu*  vinnufólki. 

Og  við  vitum,  hvað  drenguHnn  Þórður  Kárason,  dóttur- 
sonur  hennar,  sagði  i  brenhunni.  »Þik  skal  bera  út>  ok 
fikalt  þú  eigi  inni  brenna«,  segir  Bergþóra  við  hann. 
»Hinu  hefir  þú  mér  heitit,  amma«,  segir  sveinninn/  »at 
Tit  skyldim  aldrei  skilja,  meðan  ek  vilda  hjá  þér  vera. 
En  mér  þykkir  miklu  betra  at  deyja  með  ykkr  Njáli,  en 
lifa  eftir«.  Við  vitum/  að  hún  hlýtur  einhvern  tima  að 
hafa  verið  góð  við  þann  dreng. 

Þegar  við  athugum  þetta,  fer  okkur  að  verða  skiljan- 
leg,  hvað  sem  öllum  hermdarverkum  og  manndrápum  líður, 
sú  óumræðilega  dýrlega  stund,  þegar  hún  velur  um  lifið 
og  dauðann. 

Eldur  hefir  verið  kyntur  fyrir  öllum  dyrum.  Allur 
fikálinn  logar  ofan.  öll  húsin  eru  tekin  að  loga.  Angist 
dauðans  hefir  gagntekið  konurnar;  sem  vonlegt  var,  þó: 
^ð  Njáll  reyni  að  sefa  þær  með  fortölum  um  miskunnsemi 
guðs.    Og  nú  eru  þær  allar  komnar  út,  nema  Bergþóra.     ' 

»Gakk  þú  út,  húsfreyja«,  segir  Flosi  þá;  »þvi  at  ek 
vil  þik  fyrir  engan  mun  inni  brenna«. 

Bergþóra  mælti:  »Ek  var  ung  gefin  Njáli  —  ok  hefi 
-ek  því  heitit  honum,  at  eitt  skyldi  ganga  yfir  okkr  bæði«. 

»Siðan  gengu  þau  inn  bæði«  —  inn  i  logandi  húsin, 
inn  í  opinn  dauðann,  hvort  inn  i  annars  ástararma,  sem 
vafalaust  hafa  þá  jafnan  opnastir  og  útbreiddastir  verið 
i  öllu  lifinu,  þegar  mest  reyndi  á  og  andstreymið  var 
örðugast  —  hvort  inn  í  annars  faðm,  sem  hlýjastur  er  i 
sjálfum  dauðanum. 

Við  komum  þá  að  þriðju  konunni,  sem  eg  nefndi  i 
upphafi  þessa  máls^  Guðrúnu  Ósvifursdóttur. 

Um  enga  íslenzka  fornkonu  hefir  'okkur  íslendingum 
orðið  jafntiðrætt-  Það  kemur  af  þvi,  að  engin  fornkonan 
okkar  fær  hugsjónaaflinu  jafn  mikið  að  starfa. 

Hún  virðist  hafa  verið  mest  atgerviskona,  likamlega 
og  andlega,  af  öllum  konum  í  fornsögum  okkar.  Laxdæla 


14  Skapstórar  konur. 

segir  um  hana.  þegnr  hún  nefnir  hana  hið  fyrsta  sinn,  að 
hiin  hafi  verið  »kvenna  vænst^  er  upp  óxu  á  íslandi,  bæði 
at  ásjánu  ^k  vitsmunum.  Guðrún  var  kurteis  kona,  svá 
at  i  þann  tíma  þótti  alt  b^rnavipr,  þat  er  aðrar  konur 
höfðu  i  skarti  hjá  henni.  Allra  kvenna  var  hon  kænst  ok 
bezt  orði  farin«.  Og  þegar  Hrefna  tekur  að  stríða  Kjartani 
á  Guðrúnu  —  um  það  leyti,  sem  Kjartan  er  í  grimmustum 
hug  til  hennar  og  vandamanna  hennar  og  hefir  gert  Lauga- 
fólkinu  hina  mestu  svívirðing  —  þá  segir  hann,  að  Guð- 
rún  mundi  »ekki  þurfa  að  falda  sér  motri.  til  þess  at  sama 
betr  en  allar  konur  aðrar«.  Hún  hlýtur  að  hafa  verið- 
óumræðilega  yndisleg,  bæði  ásýndum  og  i  viðmóti,  þegar 
hún  vildi  það  við  hafa.  Við  sjáum  það  bezt  á  því  mikla 
valdi,  sem  hún  á  á  þeim  mönnum,  sem  komast  i  mest 
kynni  við  hana. 

Hitt  hefir  þó  enn  meira  á  okkur  fengið,  hve  fjöllynd 
hún  er.  Skapferlið  er  svo  óvenjulega  fjölbreytilegt  — 
eins  og  allar  andstæður  komist  þar  fyrir.  Grimm  er  húiij. 
eins  og  þær,  sem  grimmastar  eru ;  i  því  efni  er  Hall- 
gerður  henni  fráleitt  meiri.  En  Guðrún  er  undirförulliy 
af  þvi  að  hún  er  vitrari.  Hún  tælir  menn  út  i  hættu- 
legustu  vandamál,  og  varpar  þeim  frá  sér  eins  og  útslitn- 
um  skógörmum,  þegar  hún  hefir  fært  sér  i  nyt  flasfengni 
þeirra  og  auðtrygni.  En  hún  er  ekki  að  eins  full  ást- 
úðar  við  vandamenn.  Hún  getur  reynst  vandalausum 
mönnum  svo  mikill  drengur,  að  hún  stofnar  öllu  i  hættu 
fyrir  nauðleitarmenn  sina,  jafnvel  sæmd  og  metorðum  og 
gæfu  sjálfrar  sín.  Hún  festir  ást  við  mann  og  ann  honum 
fram  i  dauðann.  Hún  lætur  taka  þann  mann  af  lifi.  Og 
hún  lætur  fóstbróður  hans,  sem  aldrei  getur  annað  en 
elskað  hann,  verða  banamann  hans.  Ástriðurnar  eru 
óhemjulegar.  En  stillingin  er  svo  mikil,  að  mann 
hryllir  við,  eins  og  komið  sé  út  úr  mannheimum.  Berg- 
þóra  geisar  um  bæinn  í  geðshræring.  Hallgerður  hleður 
menn  illyrðum.  En  Guðrún  er  eins  og  fjörður  í  hvíta- 
logni,  þegar  henni  er  skapþyngst.  Þegar  Bolli  maður 
hennar  er  veginn,  gengur  hún  til  tals  við  vegendurna  og" 


Skapstórar  konur.  15 

fylgir  þeim  á  leið,  i  því  skyni  að  vita  sem  gerst,  hverjir 
hafa  verið  i  ferðinni.  Hún  spyr  þá,  hvað  til  tiðinda  hafi 
orðið  i  skiftum  þeirra  Bolla..  Þeir  segja  slíktsem  i  hafði 
gerst.  Enginn  íinnur  á  henni,  að  þeir  hafi  neitt  það  gert^, 
er  henni  var  í  móti  skapi.  Einn  vegandinn  hefir  i  framrai 
við  hana  það  illmenskubragð,  að  hann  þerrir  á  fötum 
hennar  blóðið  af  þvi  spjótinu,  sem  hann  hafði  lagt  mann' 
hennar  í  gegn  um  með.  »Guðrún  leit  til  hans- 
ok    brosti    við«. 

Langmest  af  þvi,  sem  okkur  er  sagt  um  Guðrúnu,  er- 
bundið  við  ástamál  hennar  og  hjónabönd.  Laxdæla  legg- 
ur  sérstaka  áherzlu  á  giftinga-örlög  hennar  með  því  að^' 
segja,  þegar  Guðrún  er  nýkoniin  til  sögunnar,  drauma,. 
sem  hana  dreymir  fyrir  mönnUm  sinum.  Einn  er  krók- 
faldur,  sem  henni  þótti  illa  sama;  og  hún  greip  hann  af 
höfði  sér  og  kastaði  honum  út  i  læk.  Annar  er  silfur- 
hringur,  sem  henni  þót^i  mikil  í?ersemi  og  ætlaði  lengi  að 
eiga.  En  hann  rendi  af  hendi  henni  út  i  vatn  og  hún  sá 
hann  aldrei  síðan.  Þriðji  er  gullhringur,  sem  hún  hugði,. 
að  hún  mundi  lengur  njóta  en  silf urhringsins ;  en  ekkil 
þótti  henni  sá  gripur  þeim  mun  betur  sama,  sem  guU  er 
dýrra  en  silfur.  GuIIhringurinn  lenti  á  steini  og  brotnaði,. 
og  henni  þótti  dreyra  úr  hlutunum.  Hugmynd  hafði  húnt 
um  það  í  draumnum,  að  ef  hún  hefði  betur  til  gætt,. 
raundi  hringurinn  ekki  hafa  brotnað.  Fjórði  er  gull- 
hjálraur,  mjög  settur  gimsteinura.  tlann  var  henni  nokkuð 
þungur,  svo  að  hún  bar  halt  höfuðið.  Hann  steyptist  af 
höfði  hennar  út  á  Hvararasfjörð. 

Guðrún  er  manni  ge&n^  15  ára  gömul,  nauðug  eins  og 
Hallgerður.  Sarafarir  þeirra  voru  nokkuð  dæraislikar  sam- 
búð  Hallgerðar  við  fyrsta  mann  hennar.  Hallgerður  eyddi 
mat  gegndarlaust.  Guðrún  er  raanni  sinura  erfið  í  gripa- 
kaupura.  »Váru  engar  gersiraar  svá  raiklar  á  Vestfjörð- 
uni,  at  Guðrúnu  þætti  eigi  skaplegt  at  hon  ætti,  en  galt 
þó  fjandskap  Þorvaldi,  ef  hann  keypti  eigi,  hversu  dýrar 
sera  raetnar  voru«.  Loks  brestur  hann  þolinmæði  út  af 
öUu   þessu   hófleysi   og   slær  hana  kinnhest.    Hún  tekur 


16  Skaostórar  konur. 

högginu  mcð  stillingu.  »Nú  gaftu  mér  þat,  er  oss  konum 
þykkir  miklu  skifta,  at  vér  eigim  vel  at  gert,  en  þat  er 
litaraft  gott,  ok  af  hefir  þii  mik  ráðit  brekvisi  við  þik«,. 
segir  hún.  Hún  ræður  honum  ekki  bana,  eins  og  Hali- 
gerður  mundi  hafa  kosið.  Hún  legst  það  ekki  undir  höfuð 
fyrir  þá  sök,  af,  henni  mundi  vera  neitt  sárt  um  það  að 
honum  væri  styttur  aldur.  En  til  þess  þykir  henni  hann 
of  htilfjörlegur.  Hún  féflettir  hann,  segir:  skilið.  við  hann 
og  tekur  saman  við  annan  mann. 

Sá  maður  er  kvæntur.  Guðrún  smánar  konu  hans 
saklausa,  teygir  hann  og  tælir  til  skilnaðar  við  hana, 
gefur  honum  ekki  tima  til  þess  að  ráðgast  um  skilnaðinn 
við  vini  sina,  og  giftist  honum.  En  hann  druknar  skömmu 
síðar. 

Og  nú  spinnur  örlaganornin  þann  þráð  inn  i  lif  hennar,. 
sem    aldrei    slitn  .r    fyr    en    i    andlátinu.      Hún  fær  ást  á 
Xjartani  Olafssyni,    sjálfsagt  glæsilegasta  manni  landsins 
þá.     Dáleikar    verða  miklir  með  þeim.     Kjartan  hefir  að, 
sjálfsögðu    verið    hugfanginn    af    fegurð    hennar    og    vits- 
munum.     En    hann    virðist    ekki    hafa    unnað  henni  hug- 
ástum,   að  minsta  kosti  ekki  neitt  líkt  því,  sem  hún  unni 
honum.     Svo    litur  Laxdæla  vafalaust  á  það  mál.     »Þótti 
Kjartani   gott   at   tala  við  Guðrúnu^  þvi  at  hon  var  bæði 
vitr  ok  málsnjöll«^    segir  hún,  þegar  hún  skýrir  frá  sam- 
drætti   þeirra.      Meira   segir   hún    ekki   um   það  mál  frá 
Kjartans  hlið.  Hann  ræður  utanferð  að  henni  fornspurðri. 
Henni  gezt  illa  að  þvi.  Hann  biður  hana  að  láta  sér  þetta 
ekki   mislíka,    og   býðst   til   að  gera  eitthvað  annað  fyrir 
hana,    sem  henni  þyki  vænt  um.     »Entu  þetta,  þvi  at  ek 
mun  brátt  yfir  þvi  Iýsa«^  segir  hún.    Hún  vill  fá  að  fara 
með  honum,  »ok  hefir  þú  þá  yfirbætt  við  mik  þetta  bráð- 
ræði«.     En    hann    afsegir  það   og   biöur  hana-  að  bíða  sin 
þrjá  vetur.    Henni  þykir  fyrir,  og  vill  engu  um  það  heita. 
Kjartan    fer    utan    og    með    honum  BoIIi  frændi  hans  og 
fóstbróðir. 

Bolli  kemur  út  aftur  á  undan  Kjartani.      Hann  segir 
.Guðrúnu   þau   tíðindi,    að  Kjartan  muni  naumast  væntan- 


Skapstórar  konur.  17 

legw  Mngað  tíl  lands,  hann  sé  í  svo  miklum  hávegum  hafð- 
oir  í  Noregi,  og  að  Ólaf ur  konungur  Tryggvason  muni  gifta 
honum  Ingibjörgu  systur  sina,  sem  Laxdæla  segir,  að 
verið  hafi  þeirra  kvenna  friðust,  er  þá  voru  þar  i  landi. 
•Guðrún  tekur  þessari  fregn  út  á  við  með  sömu  stilling- 
unni,  sem  hún  tekur  öUu  þvi,  er  henni  ber  að  höndum 
.og  henni  þykir  mestu  og  verstu  máli  skifta.  Hún  kvað 
jþað  góð  tiðindi  —  »en  þvi  at  eins  er  Kjartani  fullboðit, 
ef  hann  fær  góða  konu,  ok  lét  þá  þegar  falla  niðr  talit, 
gekk  á  brott  ok  var  allrauð,  en  aðrir  grunuðu,  hvárt 
lienni  þætti  þessi  tíðindi  svá  góð,  sem  hon  lét  vel  yfir«, 
fíegir  Laxdæla.  Skömmu  siðar  tekur  Bolli  að  biðja  Guð- 
íTÚnar.  Hún  veitir  afdráttarlaus  afsvör  um  það  mál,  seg- 
ist  engum  raanni  giftast,  meðan  hún  spyrji  Kjartan  á  lifi. 
En  faðir  hennar  sækir  málið  afar-fast  með  Bolla.  Gruðrún 
metur  orð  hans  stórmikils,  þvi  að  hann  er  spekingur  að 
viti,  þó  að  honum  skjátlaðist  i  meira  lagi  þetta  skiftið. 
Bræður  hennar  eru  þessa  líka  m jög  fýsandi.  Og  þar  kemur 
um  siðir,  að  Guðrún  lætur  undan,  þó  að  hún  ætti  sjálf 
svör  fyrir  sér,  af  þvi  að  hún  var  ekkja,  »ok  var  þó  hin 
íregasta  i  öllu«,  segir  Laxdæla.  Og  Guðrún  giftist  BoUa 
—  og  glatar  með  því  sálarfriði  sinum  það  sem  eftir  er 
^finnar. 

Kjartan  kemur  heim  úr  utanför  sinni  með  hinni  mestu 
virðingu.  Meðal  þeirra  gersima,  sem  hann  hefir  með  sér, 
•er  sverð,  sem  Olafur  konungur  hefir  gefið  honum  að 
fíkilnaði,  og  motur,  sem  Ingibjörg  konungssystir  hefir  gefið 
honum,  og  býst  við,  að  hann  muni  gefa  Guðrúnu.  Lax- 
dæla  segir  um  það  djásn,  »at  engi  var  þar  svá  vitr,  eða 
fitórauðigr,  at  slika  gersemi  hefði  sét  eða  átta.  En  þat  er 
hygginna  manna  frásögn,  at  átta  aurum  gulls  væri  ofit  í 
motrinn«.  Kjartan  gengur  að  eiga  Hrefnu  og  gefur  henni 
moturinn  að  línfé. 

Nú  ágerist  óþokki  með  þeim  Hjarðhyltingum  og 
Laugamönnum,  þó  að  feður  Kjartans  og  Guðrúnar  héldu 
vináttu  sinni  og  Ólafur  pá  reyndi  af  alefli  að  halda  við 
friðinum.     Bolli   vill   halda  vináttu  Kjartans,  en  Kjartan 

2 


18  Skapstórar  konur. 

er  hinn  örðugasti.  Hann  ætlar  ekki  að  fást  til  þess  að 
sækja  veizlu  að  Laugum.  Hann  þverneitar  að  þiggja 
hinar  virðulegustu  gjafir,  sem  BoUi  viU  gefa  honum. 
Hann  úrskurðar  1  boði  að  Hjarðarholti,  að  Hrefna  skuli 
sitja  i  öndvegi  og  vera  mest  metin  að  öllu,  á  meðan  hann 
sé  á  lifi.  »En  Guðrún  hafði  þó  áðr  ávalt  skipat  öndvegi 
í  Hjarðarholti  ok  annarstaðar.  Guðrún  heyrði  þetta  ok 
leit  til  Kjartans  ok  brá  lit,  en  svarar  engu«.  Hann  bannar 
Hrefnu  að  falda  sér  með  motrinum  að  þessu  boði,  þegar 
Guðrún  biður  hana  um  það,  »því  at  meira  þykki  mér 
skifta,  at  Hrefna  eigi  ena  mestu  gersemi,  heldr  en  boðs- 
menn  hafi  nú  augnagaman  af  at  sinni«.  Sýnilega  er 
hann  yfirleitt  afundinn  og  fuUur  þverúðar. 

Nú  fer  Guðrún  smátt  og  smátt  að  taka  til  sinna  ráða. 
Sverðinu  konungsnaut  er  stoUð  i  þessu  boði.  Það  finst 
niðri  i  feni,  og  spor  Laugamanna  eru  rakin  þangað.  En 
umgjörðin  fanst  aldrei.  Þvi  næst  er  motrinum  dýra  stoUð 
að  Laugum,  i  veizlu,  sem  þau  Kjartan  og  Hrefna  sækja 
þangað.  Kjartan  hefir  orð  á  þessu  hvorutveggja,  þegar 
hann  er  ferðbúinn,  og  kaUar  eftir  báðum  gripunum, 
sverðsumgjörðinni  og  motrinum.  BoUi  bregst  við  ókunn^ 
uglega,  og  segist  við  öUu  öðru  mundi  hafa  búist,  en  að 
Kjartan  þjófkendi  þau.  En  Guðrún  tekur  alt  annan  veg 
i  máUð.  Hún  játar  engu  og  þrætir  engis;  séu  þeir  ein- 
hverjir  þar,  eins  og  Kjartan  haldi,  sem  valdir  séu  að 
moturhvarfinu,  þá  muni  þeir  hafa  gengið  að  sinu;  og  hún 
segir,  að  sér  misUki  það  ekkert,  þó  að  Hrefna  hafi  Utla 
búningsbót  af  motrinum  þaðan  í  frá.  »Eftir  þetta  skilja 
þau  heldr  þunglega«. 

Næst  gerir  Kjartan  Laugamönnum  þá  svívirðing,  sem 
hann  ætlast  til  að  verði  þeim  eftirminnileg.  Hann  sezt  um 
bæ  þeirra  með  ofurefii  Uðs,  skipar  Uðinu  fyrir  aUar  dyr 
og  bannar  öUum  mönnum  útgöngu,  i  því  skyni,  að  eng- 
inn  skuU  komast  til  salernis.  Þessari  umsát  heldur  hann 
þrjá  sólarhringa.  Laugamönnum  þótti  þetta  miklu  meiri 
svivirðing  og  verri,  en  þótt  Kjartan  hefði  drepið  fyrir 
þeim  menn.  Bræður  Guðrúnar  voru  æstastir.  BoUi  reyndi 


Skapstórar  konur.  j^9 

að  draga  úr  ofsanum.  Guðrún  talaði  fæst  um;  »en  þó 
fundu  menn  þat  á  orðum  hennar,  at  eigi  væri  víst,  hvárt 
öðrum  lægi  í  meira  rúmi  en  henni«.  Og  síðasta  bragðið, 
sem  Kjartan  leggur  á  Guðrúnu,  er  það,  að  hann  kúgar 
mann  til  þess  að  rjúfa  samninga  um  jörð,  sem  hnnn  hafði 
lofað  að  selja  þeimBolla  og  henni,  og  þau  ætluðu  að  flytjast  á. 

Nú  er  það^  að  Guðrún  ræður  af  að  taka  Kjartan  af 
lífi.  Hún  þykist  sjá  það,  sem  sennilega  hefir  verið  rétt 
athugað,  að  þau  Bolli  mundu  verða  að  hrökkva  úr  hér- 
aðinu,  ef  þessu  færi  fram.  Hún  fór  þaðan  síðar  sjálf- 
krafa  i  þvi  skyni  að  firrast  nábýli  við  Hjarðhyltinga. 
En  undan  Kjartani  vill  hún  ekki  hrökkva.  Þegar  er  hún 
fréttir,  hvernig  farið  hafi  um  jarðakaupin,  fer  hún  að 
ögra  manni  sinum  og  eggja  hann  til  hefnda.  Hann  svarar 
engu  og  gengur  þegar  af  þessu  tali.  Hún  vekur  máls  á 
þvi  síðar  með  nöprum  storkunarorðum.  Hann  »lét  sem 
hann  heyrði  eigi,  sem  jafnan,  er  Kjartani  var  hallmælt, 
því  at  hann  var  vanr  at  þegja  eða  mæla  i  móti«,  segir 
Laxdæla. 

Svo  er  það  einn  morgun,  að  Guðrún  er  mjög  snemma 
á  fótum.  Hún  veit,  að  þann  dag  verður  Kjartan  á  ferð 
um  sveitina  við  annan  éða  þriðja  mann.  Hún  vekur 
bræður  sína  og  eggjar  þá  svo  fast  með  sárbeittum  ögrun- 
arorðum,  að  þeir  ráða  af  að  sitja  fyrir  Kjartani  um  dag- 
inn.  Því  næst  fremur  hún  eitt  af  þeim  mestu  niðings- 
verkum,  sem  fornsögur  okkar  segja  frá.  Hún  fer  til  Bolla 
og  biður  hann  til  ferðar  með  þeim.  BoUi  hefir  verið  al- 
inn  upp  af  foreldrum  Kjartans,  og  þau  unnu  honum  ekki 
minna  en  sínum  börnum.  Hann  hefir  elskað  Kjartan 
mest  aUra  manna.  Og  svo  virðist  honum  enn  vera  farið. 
Laxdæla,  sem  er  afar-hlutdræg  Kjartani,  sýnir  það,  að 
Kjartan  hefir  verið  örðugur  Bolla  eftir  heimkomuna,  að 
hann  hefir  þykst  við  það,  að  BoUi  hefir  gengið  að  eiga 
Guðrúnu  i  fjarvist  hans.  En  Laxdæla  sýnir  ekki,  að 
BoUi  hafi  i  raun  og  veru  neitt  til  unnið,  að  hann  hafi 
nokkuru  sinni  gert  neitt  á  hluta  Kjartans  visvitandi. 
Segi  Laxdæla  rétt  frá  atvikum   í   Noregi,   þá   hefir   BoUi 

2* 


2Ö  Skapstórar  konur. 

haft  mjög  mikla  ástæðu  til  þess  að  ætla,  að  Kjartan 
mundi  ekki  koma  til  íslands  að  sinni.  Olafur  konungur 
býður  honum  systur  sina,  eftir  þvi  sem  Laxdæla  segir. 
Og  atferli  Kjartans  i  Noregi  hefir  ekki  borið  þess  merki, 
að  hann  væri  neitt  um  Guðrúnu  að  hugsa.  Bolli  hefir 
sjálfur  orð  á  þvi  við  Kjartan,  að  félagar  hans  hafi  það 
fyrir  satt,  að  hann  muni  fátt  það,  er  á  íslandi  sé  til 
skemtunar,  þegar  hann  sitji  á  tali  við  Ingibjörgu  konungs- 
systur.  Kjartan  eyðir  reyndar  öUu  umtali  um  mægðir 
sinar  við  konung.  En  hann  talar  ekkert  um  útkomu  sína 
til  íslands,  og  biður  ekki  einu  sinni  að  heilsa  Guðrúnu 
sérstaklega.  Guðrún  er  honum  ekki  heldur  heitin.  Svo 
að  það  verður  ekki  séð  af  Laxdælu,  að  Bolli  hafi  visvit- 
andi  reynst  Kjartani  neitt  illa,  þegar  hann  hóf  bónorð 
sitt  til  Guðrúnar.  Og  eftir  heimkomu  Kjartans  er  hon- 
um  það  sýnilega  hið  mesta  áhugamál  að  *  halda  vináttu 
við  Kjartan,  svo  þunglega  sem  á  horfðist.  Hann  lætur 
aldrei  spilla  sér,  hvað  reiðir  sem  mágar  hans  verða,  og 
hvað  reið  sem  kona  hans  verður,  og  hvað  mikið  sem 
Kjartan  gerir  á  hluta  þeirra.  Hann  hefir  fest  þá  trygð 
við  Kjartan,  sem  er  óslítandi. 

Þetta  veit  Guðrún.  Og  nú  fer  hún  til  BoIIa  til  þess 
að  biðja  hann  að  sitja  fyrir  Kjartani  um  daginn  með  þeim 
bræðrum  hennar.  BoIIi  færist  undan.  Hann  bendir  henni 
á  frændsemi  þeirra  Kjartans,  og  hversu  ástsamlega  Olaf- 
ur,  faðir  Kjartans,  hafði  hann  upp  fæddan.  Guðrún  sam- 
sinnir  því.  En  hún  segir,  að  nú  beri  hann  ekki  lengur 
giftu  til  að  gera  svo  öllum  líki,  og  skerist  hann  undan 
förinni,  þá  sé  lokið  þeirra  samförum.  Hún  veit,  að  þar 
er  höggstaðurinn ;  þar  er  hann  hlifarlaus  fyrir.  Hann 
ann  henni  svo  mikið,  að  hann  má  ekki  af  henni  sjá. 
Hún  er  honum  meira  en  fósturforeldrar  og  ástkær  vinur. 
Hún  er  honum  meira  en  drengskapurinn  sjálfur.  Hún  er 
honum  alt.  Með  þeim  hætti  fær  hún  kúgað  hann  til  þess 
að  leggja  af  stað  þess  erindis  að  taka  af  lifi  þann  mann- 
inn,  sem  hann   unni   mest   næst   sjálfri   henni.    Það   er 


Skapstórar  konar.  21 

hið  mikla  niðingsverk  Guðrúnar,  álika  hrapallegt  eins  og 
atferli  Hallgerðar,  þegar  hún  neitaði  Gunnarium  lokkinn. 

Bolli  fer  af  stað  og  verður  banamaður  Kjartans  um 
daginn.  Fráleitt  reyndar  með  þeim  atvikum,  sem  Lax- 
dæla  segir  —  að  Kjartan  hafi  kastað  vopnunum,  þegar 
BoUi  réð  að  honum.  Það  virðist  blátt  áfram  ekki  ná 
nokkurri  átt^  eftir  þvi  sem  Kjartani  er  lýst  bæði  á  þeim 
fundi  og  endranær.  Sagan  er  full  átakanleg  og  hörmu- 
ieg  samt. 

Bolli  kemur  heim  harmþrunginn.  Guðrún  má  ekki 
tala  um  þetta  við  hann.  »Þó  mætti  mér  þat  óhapp  seint 
ór  hug  ganga,  þóttú  mintir  mig  ekki  á  þat«,  segir  hann. 
»Ekki  tel  ek  slíkt  með  óhöppum«,  segir  hún;  »þótti  mér 
sem  þú  hefðir  meiri  metorð  þann  vetr,  er  Kjartan  var  í 
Noregi,  en  nú  er  hann  trað  yðr  undir  fótum,  þegar  hann 
kom  til  íslands,  en  ek  tel  þat  þó  siðast,  er  mér  þykkir 
mest  vert,  at  Hrefna  mun  eigi  ganga  hlæjandi  at  sæng- 
inni  i  kveld«.  Hrefna  heflr  aldrei,  svo  menn  viti,  stigið 
á  það  strá,  er  henni  mætti  til  meins  vera.  Þann  dag  er 
Guðrún  eins..og  djöfull  í  mannsmynd^  eins  og  ill  vættur 
og  örg  i  liki  hinnar  fegurstu  og  atgervismestu  konu  á 
íslandi. 

Og  samt  kemur  þ  a  ð  fram,  einmitt  í  þessari  sam- 
ræðu,  sem  bjargar  henni  að  lokum.  Bolli  flnnur,  hve  ill- 
mannlega  þetta  er  mælt,  og  reiðist.  »Osýnt  þykki  mér«, 
segir  hann,  »at  hon  fölni  meir  við  þessi  tíðendi  en  þú, 
ok  þat  grunar  ihik,  að  þú  brygðir  þér  minnr  við,  þó  at 
vér  lægim  eftir  á  vígvellinum,  en  Kjartan  segði  frá 
tíðendum*. 

Eg  verð  að  fara  fljótt  yflr  sögu.  Kjartans  er  hefnt. 
Bolli  er  véginn  af  mannfjöida  og  með  engu  meiri  dreng- 
skap  en  beitt  er  við  víg  Kjartans.  GuIIhringurinn  í 
draumnum  er  hrokkinn  sundur.  Og  Guðrún  er  þá  sjálf 
beitt  þeirri  hranalegu  illmensku,  sem  eg  hefl  áður  minst 
á.  BoIIa  er  hefnt.  Helgi  Harðbeinsson  er  veginn,  sömu- 
leiðis  af  mannfjölda  og  með  litlum  drengskap.  Guðrún 
ginnir  til  þess  mann,  sem  engan  hlut  á  að   þessum   mál- 


22  Skapstórar  konur. 

um,  dótturson  bezta  vinar  föður'  hennar,  lætur  lionum 
skiljast  sem  hún  muni  giftast  honum,  ef  hann  geri  henni 
þetta  að  skapi,  en  svíkur  hann  um  það  að  verkinu  loknu. 
Hún  giftist  hið  fjórða  sinn  —  einum  af  mestu  höfðingjum 
landsins.  Hann  druknar  á  Hvammsfirði.  GuUhjálmurinn 
i  draumnum  er  týndur,  eins  og  allir  hennar  dýru 
draumagripir. 

Hún  situr  eftir  með  endurminningarnar.  Hún  situr 
eftir  i  sæmd  og  auði.  En  hún  er  vitur  kona,  vitrust 
kona  á  íslandi.  Hún  sér  það,  að  líf  hennar  hefir  farið 
forgörðum,  að  hún  hefir  spilt  því  og  farið  illa  með  það  á 
ýmsa  lund.  Hún  sér  það,  að  alt,  sem  hún  hefir  eftir  kept, 
er  ekkert,  þegar  eilífðin  er  framundan.  Hún  sér  það,  að 
metorðin  eru  ekkert,  og  skartgripirnir  eru  ekkert,  og  auð- 
urinn  er  ekkert  og  allar  hefndirnar  eru  verri  en  ekkert. 
En  sárast  finnur  hún  samt  til  þess,  vitkonan  mikla  og 
tilfinningarika,  að  hún,  sem  var  fædd  til  að  elska,  hefir 
aldrei  veitt  kærleiksþrá  sinni  fullnægju.  Atakanlegra  er 
ekkert  til  i  fornsögum  okkar  en  samtal  hennar  við  Bolla, 
son  hennar  undir  æfilokin.  Bolli  spyr  hana,  hvort  hún  vilji 
segja  sér  nokkuð,  sem  honum  sé  forvitni  á  að  vita  — 
hverjum  manni  hún  hafi  mest  unt.  Hún  fer  undan  í 
flæmingi,  svarar  alls  ekki  þvi,  sem  hún  er  um  spurð,  en 
fer  að  lýsa  mönnum  sínum,  hvernig  þeim  hafi  verið  farið. 
Hún  vill  auðsjáanlega  ekki  um  aðra  tala  við  son  sinn 
en  um  eiginmenn  sina.  BoUi  bendir  henni  á,  að  hann 
hafi  ekki  verið  að  spyrja  um  þetta.  Og  þegar  hún  kemst 
ekJii  lindan,  þá  er  eins  og  hún  sópi  öllum  mönnum  sin- 
um  burt.  Hún  er  ekki  i  neinum  vafa.  Krókfaldurinn  er 
orðinn  að  engu,  enda  hafði  hann  aldrei  mikill  verið  í 
hennar  augum.  Silfurhringurinn  er  orðinn  að  engu. 
Gullhringurinn  er  orðinn  að  engu.  GuIIhjáhiiurinn  er  orð- 
inn  að  engu.  Enginn  þessara  getur  nú  komið  til  neinna 
mála.  Enginn  er  orðinn  eftir,  annar  en  hann,  sá  eini, 
sem  náð  hefir  valdi  á  sál  hennar,  hann,  sem  hún  hefir 
hlaðið  á  hefndar  og  mannvonzku-hugsunum  dag  eftir  dag, 
hann,  sem  hún  hefir  tekið  af  lífi.     Og  hún  gerir  syni  sin- 


Skapstórar  konnr.  2B 

um  þessa  ógleymanlegu  játningu:     »Þeim   var   ek   verst, 
er  ek  unna  mest«. 

Slik  sár  græðir  enginn  maður.  Slikan  ófrið  sálarinn- 
ar  sefar  enginn  maður.  Ekkert  er  að  leita,  nema  til  hans, 
sem  íslendingar  voru  nýfarnir  að  fá  fræðslu  um  að  sé  öllum 
hlutum  ofar,  sé  máttugur  í  veikleikanum,  og  miskunnsamur, 
þó  að  hugir  mannanna  séu  fullir  af  heift  og  hefnd.  Og 
Guðrún  verður  trúkona  mikil  og  fyrst  nunna  á  Islandi. 
Og  hún  er  löngum  um  nætur  að  kirkju  á  bænum  sinum. 
Og  hún  grætur  þá  svo  heitum  iðrunar-  og  trúartárum,  að 
heiðin  völvan,  sem  hvilir  þar  undir,  brennur  öU  og  heíir 
engan  frið. 

Þegar  við  nú  rennum  að  lokum  augunum  allra  snögg- 
vast  til  þeirra  allra  s  a  m  a  n,  þessara  þriggja  kvenna, 
sem  allar  eru  svo  mikilfenglegar,  hver  með  sinum  hætti, 
þá  sjáum  við,  að  yfirsjónir  þeirra  allra  eru  nokkuð  svip- 
aðar.  Allar  eru  þær  blóðþyrstar,  þegar  því  er  að  skifta, 
gjarnar  til  manndrápa.  Og  allar  koma  þær  manndráp- 
un^  sinum  fram.  Og  samt  er  þetta  ómælilega  djúp  stað- 
fest  milli  æíilokanna.  Þetta  bendir  á  þann  sannleika, 
sem  forfeðrum  okkar  var  svo  Ijós,  að  siðferðilegt  gildi 
mannanna  verður  ekki  metið,  nema  að  tiltölulega  litlu 
leyti,  eftir  yfirsjónum  þeirra,  hvorki  mergð  né  magni  yfir- 
sjónanna,  né  jafnvel  glæpanna. 

Það  er  alt  annað  en  yfirsjónirnar,  sem  gerir  þessar 
konur  svo  ólikar  hverja  annarri.  Það  er  h  æ  f  i  I  e  i  k- 
inn    til   þess    að    elska. 

Ekki  sá  hæfileiki,  sem  þeini  er  meðfæddur.  Hall- 
gerður  hefir  sjálfsa^t  verið  honuhi  gædd  eins  og  hinar. 
Hún  á  hann  enn  i  sambúðinni  við  Glúm.  Him  hefði  að 
likindum  orðið  góð  kona,  ef  hún  hefði  fengið  að  njóta 
Glúms.  En  hún  hlynnir,  ekki  að  honum.  Hún  lætur  hann 
visna  og  deyja.      Og  hún  verður  að  illkvendi  og  skækju. 

Það  er  hæfileikinn  til  að  elska,  sem  maðurinn  hefir 
fijálfur  efit  og  þroskað.  Það  er  hann,  sem  lætur  Bergþóru 
leggjast   niður   hjá   manni   sínum   i    brennunni    og    gerir 


Si  Skapstórar  konnr. 

hana  að  sæmd  íslenzkra  kvenna.  Það  er  hann,  seni 
bjargar  Guðrúnu  Osvífursdóttur.  Innan  um  alla  sína  synd 
og  alla  sína  harma  hefir  hún  hlúð  að  því,  sem  bezt  var  í 
huga  hennar^  ástinni.  Og  að  lokum  verður  ekkert  annað 
eftir  en  ástin.  Og  þá  finnur  hún,  vitkonan  mikla,  að 
enga  leið  er  að  fara  aðra  en  til  guðs. 

Við  megum  með  engu  móti  meta  manngildið  eins  og 
töðuvölL  Við  metum  töðuvöllinn  eftir  því,  hvað  mikinn 
arð  hann  gefur  að  meðaltali.  Við  megum  ekki 
leggja  saman  mannkosti  og  galla  mannanna,  góðverk 
þeirra  og  yflrsjónir,  og  deila  svo  þvi,  sem  út  kemur. 
Með  þeim  hætti  skiljum  við  aldrei  mennina  né  mannlífið. 
Manngildið  er  likara  fjallshæð.  Við  mælum  fjallið  þar 
sem  það  er  hæst.  Fjallið  er  svo  hátt,  sem  það  er  hæst. 
Við  eigum  að  meta  mennina  eftir  þvi  sem  þeir  komast 
hæst.  Það  sem  maðurinn  kemst  hæst,  það  e  r  hann. 
Þetta  skildu  forfeður  okkar  svo  einstaklega  vel.  Það  er 
auðséð  á  öllum  sögunum. 

Það  er  hæflleikinn  til  þess  að  elska,  sem  lyftir  þeim 
upp,  Bergþóru  og  Guðrúnu.  Bergþóra  elskar  mann  sinn 
og  syni  og  heimamenn.  Guðrún  elskar  Kjartan.  Gerum 
ráð  fyrir,  að  þær  hefðu  eflt  hæflleikann  til  þess  að  gera 
kærleikann  víðtækari.  Gerum  ráð  fyrir,  að  þær  hefðu 
tamið  sér  að  elska  fleiri  menn.  Þá  hefðu  þær  auðvitað 
komist  þeim  mun  hærra.  Gerum  ráð  fyrir,  að  þær  hefðu 
lært  að  elska  alla  menn  —  líka  óvini  sína.  Þá  hefðu  þær, 
eftir  því  sem  eg  fæ  bezt  séð,  verið  komnar,  að  einhveriu 
mjög  miklu  leyti,  alla  leið  að  guðdóminum.  En  þiðsjáið,. 
hvað  jafnvel  Bergþóra  heflr  átt  langa  leið  fyrir   höndum. 

Og  það  er  ein  hlið  á  hinu  guðdómlega  dýrlega 
eðli  kærleikans  að  þar  sem  hann  er  einhver-  til 
—  þótt  ekki  sé  nema  einhver  ofurlítil  ögn  —  þar 
verður  manngildið  ekki  metið  rétt  eftir  neinu  öðru  en 
honum.  Og  þar  sem  hann  er  enginn,  þar  er  manngildið 
ekkert.  Þess  vegna  flnnum  við,  að  það  er  eðlilegt  — 
jafn-raunalegt  og  það  er  —  að  Hallgerður  lendir  í  faðm- 
inum  á  Hrappi.     Og  þess  vegna  fögnura  við  þvi  réttlæti. 


Skapstórar  konur.  25- 

að  Bergþóra  legst  til  hvíldar  í  bálinu  og  að  lotningaraugu 
aldanna  á  eftir  henni  hafa  starað  á  hana,  legst  niður  hjá 
þeim  manninum  sem  hún  hafði  unnað  mest  og  verið  bezt, 
og  að  Gruðrún  leitar  friðar  guðs  i  sál  sína  og  huggunar 
fyrir  það,  að  þeim  hafði  hún  verið  verst,  sem  hú» 
unni  mest. 

ElNAB   HjÖflLEIFSSON. 


Úr  ferðasögu. 


i. 

Weimar. 

1. 
Goethe  og  Schiller. 

Forðum  var  það.siður  að  heita  á  þá  sem  bezt  átti  við  af 
-mentadísunum  þegar  mikils  þótti  við  þurfa.  Og  ætti  íslenzk- 
an  sér  nokkra  verndargyðju,  sem  maklegt  væri,  þá  mundi  eg 
biðja  hana  að  styrkja  minn  veika  penna  svo  að  hann  yrði 
þvi  vaxinn  að  lýsa  Weimar,  sem  maí-sólin  skein  yfir  og 
frægustu  nöínin  í  mentasögu  Þjóðverja;  þar  sem  áin  i  dalnum 
heitir  Ilm  og  liður  um  grænar  grundir  fyrir  neðan  garðhús 
Goethe ;  þar  sem  höUin  SilfurbUk  —  en  þar  Hfði  Nietzsche  sín 
síðustu  ár  —  horfír  hátt  úr  brekku  á  fagurávalann  hinumegin 
við  daHnn. 

Einn  aí  minum  lærðu  kunningjum  í  BerHn,  sem  eg  sagði 
frá  fyrirætkn  minni  að  koma  við  í  Weimar,  spurði  hvað  eg 
vildi  þangað,  og  svaraði  eg  því  fáu.  En  Weimar  er  heilög 
borg  öHum  menningarvinum.  Þar  Hfði  Goethe  mestan  hluta 
sinnar  löngu  ævi,  þar  iifði  SchiHer  siðustu  ár  sín,  og  löngu 
síðar  Nietzsche.  Og  hafa  þó  fleiri  merkismenn  gjört  þann 
stað  frægan,  þó  að  lágt  beri  þá  hjá  þessum,  sem  nefndir  voru. 

Hús  það,  sem  Goethe  bjó  í  um  hálfa  öld,  er  varðveitt 
enn  að  mestu  óbreytt  að  aHri  hibýlaskipun  frá  því  sem  var  á 
hans  dögum.  Bústað  sinn  hafði  Goethe  smátt  og  smátt  gert 
að  vísinda-  og  Hstasafni,  þar  sem  öliu  var  raðað  niður  af  mestu 
snild.  Vekur  það  einkennilegar  tilfinningar  að  ganga  um  þessi 
herbergi,    þar    sem    einu    sinni    mátti    heyra    hinar    andríkustu 


r  'Ur  ferðasögu.  27 

orðræður  í  Evrópu.  Því  að  Goethe  var  spekingur  svo  mikill, 
að  Eckermann  hefir  gefið  þýzkum  bókmentum  einhverja  þá 
beztu  bók  með  þvi  að  rita  upp  ýmislegt  af  þvi  sem  Goethe 
varð  af  munni  í  daglegum  viðræðum. 

Eins  og  hið  allrahelgasta  í  húsinu  er  skrifstofan,  með  skrif- 
borðið  stóra,  og  bækurnar  og  náttúrusöfnin.  Og  lengst  dvelst 
komumanni  þar  við  að  horfa  á  náttdrugripi  skáldspekingsins 
og  bækurnar  og  skrifborðið,  þar  sem  svo  margt  ódauðlegt 
orð  hefir  verið  ritað,  og  stóiinn  auða,  þar  sem  hann  sat  löng- 
um,  svo  goðumlikur  á  svip,  að  honum  var  jafnað  til  Seifs 
á  efri  árum,  en  Appollos  á  yngri.  Og  einmitt  í  þessu  her- 
bergi  kennir  frekar  en  annarstaðar  eins  og  gusts  af  auðninni, 
sem  varð  við  fráfall  þessa  manns,  sem  engan  sinn  líka  á  sér 
nú  í  öllum  þeim  60  miljónum  er  Þýzkaland  byggja,  eða  jafn- 
vel  ekki  í  öllum  þeim  1500  miljónum,  sem  nú  eru 
fyrir  ofan  mold.  Goethe  lifði  að  visu  fram  yfir  áttrætt,  en  þó 
dó  hann  of  ungur,  og  ekki  fullorðinn.  Að  náttúran  skuli  ekki 
geta  gefið  þeim  margra  kynslóða  líf,  sem  henni  tekst  eins 
sjaldgæft  vel  með  eins  og  Goethe  1 

Enginn  rithöíundur.  sem  öðlast  hefði  tíunda  hlutann  af 
frægð  Goethe,  mundi  nú  á  dögum  búa  ekki  ríkmannlegar 
en  hann  gerði.  En  þó  er  bústaður  hans  herramannslegur  hjá 
íbúð  SchiIIers,  sem  einnig  er  varðveitt  til  minja;  og  hafði  þó 
fátæktin  altaf  þjakað  Schiller  meir  en  þessi  fáu  ár,  sem  honum 
entist  aldur  i  Weimnr.  Að  sjá  þá  svefnherbergisholu ;  það  er 
líkara  fangelsisklefa  en  vistarveru  fyrir  einn  af  snillingum 
mannkynsins  ófangelsaðan.  Það  er  helzt  trúa  mín,  að  þetta 
svefnherbergi  muni  ekki  hafa  lengt  lifið  í  SchiUer,  því  að  hann 
dó  úr  brjóstveiki,  ekki  nema  hálffimtugur. 

I  búðarglugga  sá  eg  rit  um  sálargöfgi  SchiUers  (Ueber  den 
Seelenadel  S.)  og  varð  það  með  öðru  til  að  minna  mann  á 
hversu  leiðinlegt  það  var,  að  menn  skyldu  ekki  uppgötva  göfgi 
þessarar  sálar  nógu  snemma  til  þess  að  hennar  hefði  getað 
notið  len^ur  við;  því  að  varla  er  efi  á  því,  að  fátækt  hefir 
stytt  mikið  í  honum,  og  hefir  hann  liklega  ekki  órað  fyrir  því 
þegar  honum  virtust  allar  bjargir  bannaðar,    að    nokkur   mundi 


28  Ur  feröasögu, 

nokkurn  tíma  vilja  gefa  650  mörk  fyrir  eitt  sendibréf  frá  hon- 
um,  eins  og  nii  hafði  verið  gert  fyrir  skömmu. 

Eitt  aí  því  sem  SchiUer  taldi  sitt  mesta  lán,  var  sú  velvild 
og  viðurkenning,  sem  Goethe  sýndi  honum  siðustu  árin,  og 
er  alúðarvinátta  þessara  tveggja  snillinga  eitt  hið  geðfeldasta, 
sem  bókmentasagan  hermir  frá. 

Það  er  altítt,  að  menn  nefna  i  sömu  andránni  Schiller  og 
Goethe,  og  í  daglegu  máli  má  oft  i  þýzkumælandi  löndum 
heyra  menn  eigna  Goethe  ýmislegt  af  því  sem  Schiller  hefir 
kveðið,  og  þvert  á  móti.  Ber  slikt  nú  raunar  ekki  vott  um  mjög 
næmt  eyra  eða  smekk;  það  er  engu  betra  en  að  eigna  Jónasi  hend- 
ingar  t.  d.  eftir  Kristján  Jónsson  eða  Jón  Thoroddsen  (eða 
á  hinn  veginn).  Betur  og  betur  kemur  það  i  Ijós,  að 
Goethe  hafði  höfuð  og  herðar  yíir  Schiller  og  jafnvel 
meira;  og  er  við  því  að  búast.  Þvi  að  jafnvel  þó 
að  gjörvulejkur  hefði  verið  jafij,  þá  var  gæfunni  .ólíkt  farið. 
Goethe  lifði  til  hárrar  elli  —  þó  að  oss  þyki  sliks  mann  ævi 
aitaf  oí  stutt  —  og  hann  var  altaf  að  læra.  En  Schiller  dó 
fyrir  örlög  fram  á  bezta  aldri,  og  fekk  ekki  að  njóta  sín  fyrir 
fátækt,  fyr  en  það  var  um  seinan.  En  samt  fyllir  nafn  Schillers 
oss  djúpri  virðingu;  góður  sundmaður  var  Kjartan  þó  að  hann 
væri  ekki  jafningi  Ólafs  Tryggvasonar,  og  það  eru  fieiri  tindar 
háir  en   þeir  allrahæstu. 

Goethe  hlotnaðist  það  lán,  að  kynnast  ungur  hertoganum 
í  Sachsen-Weimar,  er  Karl  Agúst  hét;  þótti  hertoganum  þegar 
svo  mikið  til  Goethe  koma,  að, hann  bauð  honum  með  sér  að 
vera  og  vináttu  sína.  Það  þá  Goethe  og  hélst  sú  vinátta  með- 
an  þeir  lifðu  báðir.  Eitt  til  marks  um  hvað  mikið  mönnum 
fanst  um  Goeíhe,  eru  orð  Wielands,  sem  var  frægt  skáld  á 
sinni  tíð,  og  gamall  orðinn  ,  þá ;  sál  mín  er  eins  gagntekin  af 
Goethe,  sagði  hann,  eins  og  daggardropi  af  morgunsólinni. 

Hertoganum  þótti  fátt  of  gott  handa  Goethe  og  gaf  hon- 
um  fyrst  Garðhúsið  svonefnda,  en  síðan  annað  stærra  hiis,  þar 
sem  Goethe-saínið  er  nú,  og  er  það  nálægt  hertogahöllinni. 
Bjó  Goethe  í  Garðhúsinu  fyrstu  sjö  árin  sem  hann  var  í 
Weimar,  en  fór  þangað  oft  síðan  þegar  hann  viidi  hafa  betra 
næði  til  óðs  —  og  ef  til  vill  ásta  —  en  honum  gafst  inni  í 
bænum.     Stendur    Garðhúsið    í    brekku    og  er  fagurt  þaðan  að 


Ur  feröasögu.  ð^ 

litast  yfir  grundirnar  með  ánni  II m  og  lystiskóginn  fræga,  sem 
lagaður  var  að  svo  miklu  leyti  cftir  fyrirsögn  Goethe. 

Eftir  þvi  sem  hagaði  til  á  þeim  timum,  þá  hefði  Goethe 
varla  á  nokkurn  annan  hátt  getað  notið  sín  eins  vel  og  þarna  i 
Weimar,  og  á  mannkynið  mikið  að  þakka  hertoganum,  er  hon^ 
um  fórst  svona  vel  við  þennan  aíburðasnilling ;  hefir  Karl 
Ágúst  þar  unnið  sér  sannari  og  betri  frægð,  en  þó  að  hann 
heíði  sigur  fengið  i  stórum  orustum. 

Sá  íslendingur,  sem  Goethe  minnir  mest  á,  er  Jónas  Hall- 
grímsson,  þó  að  lítið  næði  fram  að  koma  af  þvi  sem  i  Jónasi  bjó, 
og  þó  að  hann  hafi  sennilega  aldrei  frá  upphafi  verið  jafn  fjör- 
mikill  og  Goethe.  Hjá  báðum  fór  einkennilega  saman  vísindaleg  og 
skáldleg  íhugun  náttúrunnar;  og  báðir  höfðu  englatungu.  Öll- 
um  kemur  nú  saman  um,  að  jafn  ómfagurt  og  Ijúft  hafi  ekki 
verið  kveðið  þar  í  landi  fyr  eða  siðar,  eins  og  Goethe  gerði, 
og  hann  skyldi  við  þýzkuna  fyllra  og  fegurra  mál  en  hann  tók 
við  henni. 

Og  vinátta  Karls  Ágústs  og  Goethe  minnir  dálítið  á  vin- 
áttu  Tómasar  og  Jónasar.  Að  visu  var  Tómas  ekki  hertogi, 
en  hann  var  konungur*)  að  stórhug  og  hjartalagi,  og  sjálfsagt 
hefði  honum  íarist  ekki  siður  við  Jónas,  en  hertoganum  við 
Goethe,  hefði  hann  ráðið  fyrir  hertogadæmi  og  stóreignum. 

Skáldið  Goethe  er  svo  viðfrægt  og  voldugt,  að  það  skyggir 
eins  og  við  er  að  búast  á  náttúrufræðinginn ;  og  varði  þó 
Goethe  mjög  miklum  tima  til  náttúrurannsókna  og  hefir  mikið 
um  þau  efni  ritað.  Hann  hafði  áhuga  á  öUu,  frá  forngrýtinu 
til  mannshjartans,  elzta  barni  náttúrunnar  til  hins  yngsta,  eins 
og  hann  segir  sjálfur.  Merkar  ritgerðir  eru  til  eftir  hann  i 
grasafræði  og  dýrafræði,  og  einnig  um  jarðfræði  hefir  hann 
ritað.  En  einna  mestum  tíma  varði  hann  þó  til  eðlisfræðis- 
rannsókna  (litfræði),  og  þykir  honum  þar  sízt  hafa  tekist,  af  þvi 
að  honum  var  ósýnt  um  stærðafræði  og  skorti  þar  mjög  þekkingu. 

Eitt  af  þvi  sem  frægt  er  í  Weimar  er  standmyndin  fagra, 
þar  sem  þeir  eru  saman  á  stalla  Goethe  og  Schiller,  Annað 
sem  tengir  nöfn  þeirra  saman,  er  Goethe-Schiller  skjalasafnið, 
og  var  þar  gaman  að  sjá  m.  a.  bréf  Goethe  til  ýmissa  merkis- 

*)  þ.  e.  a.  8.  eins  og  vér  mundum  konung  kjósa. 


30  Ur  ferðasögu.  -* 

manna,  og  þeirra  til  hans.  Minnistætt  er  mér  einkum  bréí 
frá  Byron  til  Goethe,  skrifað  er  Byron  var  að  leggja  af  stað 
til  Grikklands,  i  sína  síÖusíu  ferð.  Fór  þar  illa,  því  að  Byron 
fekk  á  Grikklandi  bana  en  ekki  konungdóm,  eins  og  maklegt 
hefði  verið.  Það  var  eins  og  hreinn  og  snjall  rómur  yíir  þessií 
bréíi,  drengilegt  ug  þó  fuU  lotning  sýnd  skáldkonungnum, 
Goethe  dáðist  hins  vegar  mjög  að  Byron,  og  er  sagt  að  bæði 
ökusveinninn  (Knabe  Lenker)  i  gervileiknum  í  Fást,  og  eins 
Evfórion  í  síðari  hlutanum,  eigi  að  einhverju  leyti  við  Byron. 

2. 

Nietzsche  og  systir  hans. 

í  Silfurbliks-höll  —  þvi  að  villa  Silberblick  er  svo  rétt- 
nefnd  —  býr  hin  nafnkunna  systir  hins  frábæra  spekings  og 
ritsniUings,  frú  Elizabeth  Förster-Nietzsche.  Hefir  hún  sjálf  gera 
látið  þessa  höll,  og  stofnað  þar  til  safns  til  minningar  um 
bróður  sinn.  En  ekki  er  það  safn  opið  almenningi  enn,  eins 
og  Goethe-safnið.  Frú  Förster-Nietzsche  er  óefað  einhver 
mesta  merkiskona,  sem  nú  er  uppi,  og  í  hana  væri  kvenfrelsis- 
konuiu  óhætt  að  vitna;  mundi  margur  karlmaðurinn  hafa 
gugnað  i  hennar  sporum.  Hún  tók  eigi  að  eins  að  sér  bróður 
sinn  þegar  hann  hafði  mist  viíið  og  leitaði  honum  lækninga, 
og  annaðist  hann  aí  dæmafárri  alúð  til  dauðadags,  heldur  lét 
hún  sér  einnig  ant  um  rit  hans,  og  henni  á-  heimurinn  að 
þakka,  að  ekki  hafa  tapast  óprentuð  sum  allra  merkustu  rit  eftir 
Nietzsche.  Ævisögu  bróður  sins  hefir  hún  ritað  i  þykka  bók, 
og  væri  það  eitt  nóg  til  að  halda  nafni  hennar  á  loíti. 

Hún  hafði  farið  ung  til  Suður-Ameríku  með  manni  sinum 
Dr.  Förster,  og  misti  hann  þar.  Stóð  hún  þar  ein  uppi  eftir 
lát  manns  síns  og  veitti  starfi  hans  forstöðu.  Og  því  miður 
var  hún  þar  úti  i  Paraguay  þegar  Nietzsche  varð  alt  i  einu 
brjálaður,  og  tapaðist  þá  sumt  af  handritum  hans,  en  sumt 
komst  i  óvinveittar  hendur,  og  var  á  fremsta  hlunn  komið  að 
það  yrði  brent.  Atti  frúin  við  ramma  reip  að  draga  áður  hún 
gat  bjargað  úr  böðlahöndum  og  trygt  sér  umráð  yfir  öllum 
handritum    bróður    síns,     Þegar    menn    lesa  sögu  þessa  máls  í 


Ur  ferðasögu.  31 

bók  sem  frú  Förster-Nietzsche  heíir  gefið  út,  þá  hlýtur  hver 
maður  að  furða  sig  á  þvi  þreki  og  þolgæði,  sem  þessi  einstæð- 
ings  kvenmaður  sýndi,  og  þeirri  óbilandi  ást  og  trú  á  bróði 
urnum  sem  hefir  lýst  sér  í  öllu  hennar  framferði.  En  af  fram-- 
göngu  hennar  sjálfrar  segir  þó  mest  milli  linanna^). 

Einn  salur  í  Silfurblikshöll  virðist  sérstaklega  helgaður 
minningu  Nietzsche.  Þar  eru  hinar  ýmsu  prentanir  af  ritum 
hans,  þar  er  bókasafn  hans,  og  þar  stendur  fyrir  gafli  hin  fræga 
marmaramynd  af  heimspekingnum  eftir  Max  Klinger.  Salurinn' 
er  einkennilega  hátíðlegur,  og  verður  ekki  annað  sagt,  en  að'" 
hinum  ágæta  byggingameistara  van  de  Velde  —  ef  eg  man 
nafn  hans  rétt  —  hafi  þar  frábærlega  vel  tekist.  Eg  haíði  ekki'- 
lengi  beðið,  og  oí  stutt  þótti  mér,  því  að  eg  var  ekki  búinn 
að  virða  fyrir  mér  eins  vel  og  eg  vildi  salinn  sjálfan  og  bækur 
þær  sem  Nietzche  hafði  haft  í  höndum  og  huga,  þegar  inn  kom 
lítiU  kvenmaður,  látlaust  búin  og  fjörleg  í  bragði.  Mér  brá  í 
briin,  því  að  mér  var  ekki  ókunnugt  um  að  systir  Nietzsche 
mundi  vera  á  sjötugs  aldri,  en  þessi  kona  virtist  miklti  yngri, 
sléttleit  og  jarpt  hárið  ekkert  farið  að  grána.  Þetta  var  þó  frd 
Förster-Nietzsche  og  virtist  hún,  eftir  myndum  að  dæma,  mjög 
svipuð  bróður  sínum,  einkum  augun,  einkennilega  blá,  og  nær- 
sýn.  I  öðru  sást  h'kingin  einnig  brátt;  Nietzche  var  tilfinninga- 
maður  mjög  mikill,  eins  og  ekki  leynir  sér  1  ritum  hans  þrátt 
fyrir  dóma  hans  um  vorkunnsemina ;  en  þegar  frúin  mintist 
bróður  síns,  var  ekki  laust  við  að  henni  vöknaði  um  augU' 
stundum.  Enda  er  vist  leit  á  jafn  söguiega  hörmulegum  for- 
lögum  og  þess  manns,  er  átti  svo  arnfleygan  huga  sem.  fáir 
aðrir  og  sveif  yfir  sínum  tíma,  en  lamaðist  svo  dt  i  einu  á 
bezta  aldri  og  varð  eins  og  barn  í  anda,  einmitt  er  hann  var 
byrjaður  á  því  verki,  sem  alt  hans  starf  hafði  hnigið  að.  En 
þó  var  það  mjög  mikið,  einnig  að  vöxtum,  sem  hann  haföi 
afkastað,  er  hann  þraut,  44  ára  gamlan.  Rit  hans  eru  15  stór 
bindi.  Það  var  m.  a.  skaði  fyrir  skilning  heimsins  á  bókment- 
um    vorum    að    hans   skyldi  ekki  njóta  lengur  við.     Hann  var 


^)  Elizabeth.  Förster-Nietzsche :   Das  Nietzsche-Archiv,  seine  Freunde 
und  Feinde.    Berlin  1907. 


22  Ur  ferðasögu. 

fyrir  skömmu  farinn  að  kvnna  sér  íslendingasögur  og  hafði 
þótt  mikið  til  þeirra  koma,  enda  segir  hann  einhversstaðar  á  þá 
leið,  að  i  öUum  heimsbókmentunum  sé  engin  jafnsnjöU  lýsing  og 
vottur  fyrirmannlegs  hugsunarháttar  eins  og  íslendingasögur. 
Og  þau  orð  i  munni  þess  manns  þýða  dálitið.  Það  var  víst 
Georg  Brandes  sem  haíði  vakið  eftirtekt  Nietzsche  á  íslend- 
ingasögum. 

Eg  spurði  frúna  hvort  engin  olíumynd  væri  til  af  bróður 
hennar;  kvað  hún  nei  við,  en  sagði  siðan  frá  dálitlu  atviki 
þar  að  lútandi.  Þau  systkin  voru  einhverju  sinni  stödd  í  Róma- 
iborg  samtímis  Lenbach,  málaranum  fræga,  sem  bezt  þykir  mál- 
að  hafa  Bismarck,  og  bar  saman  fundum  þeirra.  Haíði  þá 
Lenbach  einu  sinni  látið  sér  einhver  undrunaryrði  um  munn 
fara  um  augun  í  Nietzsche,  hve  sjaldgæf  þau  væri;  systirin, 
sem  frá  barnæsku  hafði  trúað  á  afburðagáfur  bróðursins,  sætti 
þá  færinu  til  að  biðja  þennan,  írægasta  málara  Þýzkalands  um 
að  mála  Nietzsche.  Tók  Lenbach  því  vel,  en  vildi  fá  3000 
mörk  fyrir.  Á  þvi  strandaði,  þvi  að  þau  voru  ekki  fyrir  hendi 
og  var  það  skaði  mikill.  Er  þetta  nógu  eftirtektarvert,  en 
Lenbach  virðist  minni  maður  eftir,  að  hann  skyldi  ekki  betur 
sjá  hvað  í  Nietzsche  bjó,  og  hvílíkan  greiða  mentavinum,  en 
sóma  sjálfum  sér  hann  hefði  gert  með  því  að  mála  hann.  Og 
þó  var  það  einmitt  þetta,  sem  Lenbach  átti  að  vera  og  var  víst 
afburðasnillingur  i:  að  sjá  og  skilja  hvernig  afbragðs  andi  lýsi 
sér  í  andlitssvipnum.  Aí  Lenbach  heföi  þó  mátt  búast  við  að 
hann  hefði  ekki  þurft  að  biða  eftir  dómi  »miljónarinnar«  um 
Nietzsche. 

Það  er  eitt  raunalegt  í  forlögum  Nietzsche,  að  hans  af- 
burðasnild  og  gáfum  hlotnaðist  ekki  viðurkenning  fyr  en  eftir 
að  vitið  var  farið.  Og  aðeins  vegna  þess  að  hann  var  ekki 
efnalaus,  gat  hann  gefið  sig  við  hugsunum  sínum  og  ritsmíðum,  og 
fengið  rit  sín  prentuð;  þvi  að  það  vildi  veita  ervitt  stundum, 
og  varð  hann  sjálfur  að  kosta  til  í  launa  stað. 

Georg  Brandes  átti  víst  drýgstan  þátt  i  því  að  vekja  eítirtekt 
inanna  á  Nietzsche,  eins  og  á  öðrum  manni,  sem  síðan  varð 
stórfrægur,  Max  Klinger.  Og  þegar  viðurkenningin  kom,  þá 
íiiunaði   lika    um    hana.     Hefir    víst    enginn    heimspekingur    á 


Ur  ferðasögu.  83 

síðari  tímum  jafn  víðfrægur  crðið  og  Nietzsche;  og  þegar  hann 
var  orðinn  frægur  og  brjálaður,  þá  kom  hver  orðlagður  Hsta- 
niálarinn  af  öðrum  og  vildi  mála  hann,  sagði  frú  Förster  og 
brosti  hæðnislega. 

Um  Nietzsche  hafa  þegar  verið  skrifuð  ósköpin  öll  og 
heíi  eg  sama  sem  ekkert  af  því  lesið.  En  saga  hugsunar  hans 
er  mjög  fróðleg  og  aðaldrættir  í  henni  virðast  augljósir  af  rit- 
um  hans.  Hans  göfuga  sál  var  á  unga  aldri  svo  hneigð  til  að 
dá  og  vegsama  og  hans  næmi  andi  drakk  í  sig  íegurðarást  og 
vizku  úr  beztu  ritum  hinna  auðugu  þýzku  bókmenta.  Einkum 
varð  hann  gagntekinn  af  speki  Schopenhauers,  hins  mesta  rit- 
sniUings  af  þýzkum  heimspekingum,  að  Nietzsche  einum  ef  til 
vill  frátöldum.  En  svo  þegar  Nietzsche  vex  þroski,  finnur  hann 
að  sjáfur  á  hann  anda,  sem  ekki  stendur  á  baki  jafnvel  þeira, 
sem  arnfleygastir  hafa  verið;  honum.  finst  bölsynisspeki  Schop- 
enhauers  hafa  vilt  sig  og  vera  skaðleg  fyrir  mannkynið  ef  of 
mjög  er  á  hana  trúað.  Eítir  skoðun  Schopenhauers  á  mann- 
kynið  eiginlega  enga  framtíð  fyrir  höndum,  mannsævin  er  og 
verður  altaf  þetta  sama,  vonlausa,  óhöppum  háða  strit,  sem  altaf 
endar  á  sama  hátt,  og  það  færi  betur,  að  þetta  bölvaða  (böli 
þrungna)  lif  hefði  aldrei  skapast.  Framfarir  trúir  Schopenhauer 
ekki  á;  er  ekki  tíminn  óendaniega  langur,  og  á  óendanlega 
löngum  tima  hlýtur  alt  að  hafa  borið  við,  sem  á  annað  borð 
getur  borið  við.  Nú  er  ekki  óhugsandi,  að  Schopenhauer  hafi 
rétt  fyrir  sér.  En  það  verður  þá  að  lita  lengra  en  til  jarðarinnar; 
ef  til  vill  er  einhversstaðar,  á  einhverjum  hnetti  úti  i  geimnum, 
lifið  á  því  hæsta  fuUkomnunarstigi  sem  lifandi  verur  geta  kom- 
ist  á,  en  annarsstaðar  er  lifið  rétt  að  byrja;  en  á  öðrum  hnött- 
um  eru  öU  stig  upp  að  fullkomnun  og  niður  frá  fullkomnun. 
Og  ef  til  viU  hefir  þetta  altaf  svona  verið  og  mun  altaf  svona 
verða.  En  þegar  til  jarðarinnar  er  litið,  þá  er  alt  öðru  máli  að 
gegna.  Náttúrufræðingarnir  —  og  þar  lýsir  nafn  Lamarcks 
bjartast  —  hafa  sýnt  að  lífið  á  jcrðunni  á  sér  afarianga  og 
mjög  frábrugðna  fortíð  þvi  sem  núer;  að  tegundirnar  breyt- 
ast;  að  jafnvel  ekki  mannkynið  er  komið  af  mönnum,  þegar 
nógu  langt  er  litið  aftur.  Og  þegar  menn  nú  sjá  hve  söguleg- 
ar  breytingar  hafa  gjörst,  og  að  öll  vera  er  verðandi,  þá  verður 

3 


34  Ur  ferðasögu. 

þeim,  sem  mestir  eru  hugkvæmdarmenn  og  viðskygnastir,  a5 
lita  fram.  Orðið  framtíð  fær  nýa  merkingu;  má  svo  að  orði 
komast,  að  nú  fyrst  er  verðandispekin  kemur  tii  sögunnar,  sé  það 
uppgötvað,  að  mannkynið  á  framtíð  fyrir  höndum. 

Eg  hefi  áður  i  þessu  tímariti  (í  ritgerð  um  upptök  mann- 
kynsins)  minst  lítið  eitt  á  Lamarck  og  afstöðu  hans  við  Lyell^ 
Spencer  og  Darwin.  Má  svo  segja,  að  þeir  sem  helzt  eru  taldir 
frumherjar  verðandispekinnar,  Spencer  og  Dnrwin  standi  á  herð- 
um  Lamarcks. 

Verðandispekinni  hefir  verið  líkt  við  sjónarturn  þann,  sem 
mest  útsýni  veitir;  en  hinir  miklu  byggingarmeistarar  þessa 
sjónarturns  áttu  of  annrikt  og  örðugt  við  að  reisa  hann,  til  þess 
að  þeir  gæti  til  fulls  notið  útsýnisins  sjálfir.  En  þeir  höfðu 
áunnið  það,  að  jafningjar  þeirra  —  eða  þó  að  nokkru  minni 
menn  væri,  —  sem  á  eftir  þeim  kæmu,  gæti  séð  lengra  en 
þeir. 

Ur  þessum  hæðum  er  það  nú  sem  Nietzsche  sér  einhvers- 
staðar  fram  á  ókominni  öld,  yfirmennið,  æðri  veru  en  manninn 
og  þó  af  honum  komnn.  Og  væri  nú  engin  furða,  þótt  sumt 
kunni  að  vera  missýningar.  þar  sem  svo  er  ervitt  að  sjá.  En 
hann  sér  líka,  að  það  er  engin  örlaga  nauðsyn,  að  framtið  mann- 
kynsins  verði  furðulega  dýrðleg,  hún  gæti  orðið  á  ah  aðra  leið 
ef  rangt  er  að  farið.  Þess  vegna  stendur  honum  ótti  af  skað- 
semi  bölsýnismannsins,  sem  níðir  lífið  og  óskar  þess  að  hann 
hefði  aldrei  fæðst;  að  vísu  hlær  hann  að  í>optimistunum«,  bjart- 
sýnismönnunum,  þykir  þeir  heimskir,  að  sjá  ekki  hið  illa.  En 
hann  elskar  hfið  þrátt  fyrir  alt;  kvalir  og  þjáningar  er  engin 
ástæða  gegn  lífinu  segir  hann,  og  hann  þekti  þetta  of  vel  af 
eigin  reynd,  þó  að  hann  hefði  verið  hraustur  ungHngur  og  væri 
jafnvel  á  síðari  starfsárum  sinum  vel  hress  á  milli,  eins  og  verk 
hans  bera  með  sér.  fíann  segir  einhverstaðar,  að  það,  sem  hann 
hafi  skrifað  með  höfuðverk,  striki  hann  vanalega  út  aftur. 

Nietzsche  hefir  líklega  hugleitt  flest  það  sem  heimspeking- 
um  hefir  verið  íhugunarefni  og  jafnvel  fleira ;  hans  arnfleygi  hug- 
ur  eins  og  sveimaði  yfir  tilverunni  og  skimaði  eftir  leiðinni  að 
beztu  fraiijtíð  mannkynsins.  Ervið  leit  vissulega  og  mikilfeng- 
leg.     Sennilega  má  svo  að  orði  komast,  að  það  hafi  verið  likleg- 


Ur  ferðasögu.  35 

asta  leiðin  sem  hann  þóttist  sjá,  er  hann  ætlaði  sér  að  lýsa  í 
hinu  mikla  verki,  sem  að  mestu  var  óritað  þegar  andi  hans 
lamaðist;  og  er  siður  furða  þó  að  hann  sé  mjög  misskilinn  þar 
sem  hann  entist  ekki  til  að  ijúka  við  sjálft  aðalritið,  sem  átti 
að  verða.  En  mörg  drög  eru  til  þessa  aðalverks  i  ritum  hans, 
eða  réttara  væri  ef  til  vill  að  segja:  rit  hans  eru  öll  drög  til 
þess. 

Nietzsche  hefir  eigi  aðeins  til  síns  ágætis  frumsæi  og  við- 
sæi,  heldur  einnig  frábæra  málsnild;  aldrei  heíir  sennilega  óbundin 
þýzka  verið  rituð  eins  og  Nietzsche  gerir:  aðdáanlegt  er  hvernig 
hann  notar  djúpýðgi  þýzkunnar  og  kemur  hún  úr  hans  höndum 
og  huga  ennþá  djúpúðgara  mál,  en  hann  tók  við  henni. 

Hversu  langt  skyldi  þess  að  biða,  að  islenzka,  sem  er  svo 
miklu  hljómfegurra  mál  en  þýzka,  og  engu  ógöfugra,  verður 
rituð  einsog  henni  er  samboðið,  eitthvað  likt  þvi  sem  Nietzsche 
ritaði  þýzku.  Gaman  væri  að  geta  litið  upp  þegar  íslenzk  menn- 
ing  verður  komin  á  það  stig.  En  þess  mun  sennilega  langt  að 
biða,  þó  að  vér  vonum  að  svo  verði. 

Eitt  aí  ritum  Nietzsche  er  stundum  nefnt  biblía  fyrir  frjálsa 
anda,  og  virðist  það  ekki  allskostar  heppilegt.  »FrjáIsir  andar« 
þekkja  engar  biblíur.  Hversu  mjög  sem  þeir  undrast  þá  speki 
og  snild  sem  ein  bók  getur  borið  vott  um,  þá  trúa  þeir  ekki 
á  hana.  Enda  var  óskeikulleika-hugmyndin  Nietzsche  sjálfum 
fjarlæg. 

En  vegna  þess  að  rit  þessa  mikla  manns  eru  til,  þá  kemst 
næsti  skyldur  andi  lengra  en  hann,  án  þeirra,  mundi  gert  hafa. 
Þann  stuðning,  sem  sjálfur  Nietzsche  hafði  af  verðandispekinni, 
er  lauslega  drepið  á  hér  að  framan;  og  ekki  heíði  hann  komist 
jafnlangt  og  hann  gerði  i  ritsnild,  ef  ekki  Lessing  og  Goethe, 
Schopenhauer  og  Heine,  heíðu  verið  á  undan  honum  og  skapað 
þann  jarðveg,  sem  listgáfa  hans  þróaðist  i,  svo  að  hún  gat  náð 
sinni  háu  hæð. 

Verður  manni  hér  að  minnast  þess,  hversu  mjög  ættgöfgi 
i  ritsnild  hefir  vantað  hjá  oss  úr  því  sögunum  lýkur;  hversu 
margt  heíir  stuðlað  að  þvi,  að  sniUingar  vorir  hafa  aldrei  getað 
náð  sinni  fuUu  hæð ;  hvernig  þeir  minna  á  bjarkirnar   islenzku, 

3* 


36  Ur  ferbasögu. 

sem  eru  kýttar  og  kræklóttar,  þó  að    mörg    sé    fögur    greinin, 
bitnar  af  sauðum  og  beygðar  af  íannþunga. 

3. 

í  Silfurblikshöll  dvaldi,  þegar  eg  kom  þar,  ungur  foringi 
úr  þýzka  hernum  og  náfrændi  frúarinnar,  Oehler  að  nafni,  frið- 
ur  maður  sýnum,  fasteygur  og  knálegur,  vel  búinn  að  íþróttum 
eins  og  líklegt  er  um  foringja  í  hinum  fræga  þýzka  her,  og 
vel  raentaður.  Ættarsvipur  virtist  greinilegur  með  heimspekingn- 
um  og  honum.  Við  áttum  samleið  um  nokkurn  hluta  bæjar- 
ins,  og  benti  hr.  Oehler,  sem  er  nákunnugur  í  Weimar,  mér 
á  bústaði  ýmsra  merkra  þýzkra  nútíðarskálda  á  brúninni  fyrir 
ofan  Garðhús  Goethe.  Ernst  v.  Wildenbruch  var  víst  þeirra 
þektastur.  Voru  hús  þessi  æði  miklu  skrautlegri  en  bústaður 
Goethe,  en  þó  vantaði  það  sem  mest  hafði  prýtt  hús  skáldjöf- 
ursins.  Margir  efnamenn  setjast  að  i  Weimar,  einkum  af  þeim 
sem  leggja  stund  á  listir  eða  skáldskap,  þykir  þar  fagurt  og 
íriösælt,  og  svo  er  endurminninga-bjarminn  af  hinum  mikhi 
nöfnum.  Og  hvort  sem  það  er  nú  ímyndun  ein,  eða  ekki,  þá 
virtist  mér  íólk  í  Weimar  yfirleitt  góðlegra  og  svipíriðara  en  i 
nokkrum  öðrum  bæ  sem  eg  hefi  komið  í;  það  var  eins  og 
mannúðarandi  snilUnganna  sem  þar  hafa  lifað,  hefði  ekki  látið 
það  alveg  ósnortið.  Liðsforinginn  lét  mikið  yfir  þýzku  smábæ- 
unum,  einkum  Weimar,  og  ef  mig  ekki  misminnir,  drap  hann 
á  að  þar  væri  mjög  frítt  kvenfólk.  Lá  nærri  að  ímynda  sér, 
að  slíkt  gæti  verið  meir  en  augnagaman  eitt,  fyrir  jafn  drengi- 
legan  mann. 

Við  Oehler  töluðum  auðvitað  mest  um  Nietzsche,  og  fanst 
mér  sem  liðsforinginn  mundi  dást  mest  að  ýmsu  því  í  heimspeki 
frænda  síns,  sem  mér  fyrir  mitt  leyti  þykir  minst  um  vert. 
Og  yfirleitt  virðist  lýð-  og  viðfrægð  Nietzsche  vera  bygð  nokk- 
uð  á  misskilningi,  á  þeirri  trú  að  hann  styðji  ýmislegt  sem  hann 
i  raun  og  veru  alls  ekki  styður;  en  einnig  á  þvi  sem  ef  til 
vill  sízt  er  frægðarvert  í  ritum  hans,  og  liklega  sumt  stafar  af 
þvi,  að  hann  var  maður  sem  enga  áheyrn  fekk,  sem  var  gagn- 
tekinn  af  vissunni  um  að  hann  færi  með  afar  áriðandi  erindi 
og  gat  þó  ekki  fengið  heiminn  til  að  gefa  sér  gaum;  þá  verð- 


Ur  ferðasögu.  37 

ur  rómurinn  ef  til  vill  stundum  byrstari  en  annars  mundi  hafa 
orðið.  Til  víðfrægðar  styður  [\að  heimspeking  miklu  fremur, 
ef  haldið  er  að  hann  beiti  sér  fyrir  einhvern  voldugan  hleypi- 
dóm,  heldur  en  þó  að  hann  hafi  djúpýðgi  og  ritsnild  til  að 
bera  á  jafn  frábærilega  háu  stigi  eins  og  Nietzsche.  Liklega 
er  jafnvel  óhætt  að  segja  að  flest  viðfrægð  sé  að  ekki  litlu  leyti 
bygð  á  misskihiingi,  —  nema  viðfrægð  kraftamanna,  þar  er 
gáfa  sem  jafnvel   »dómgreind  miljónarinnar«  getur  ekki  villst  á. 

Liðsforinginn  hafði  á  skólaárum  sinum  oft  séð  Nietzsche, 
og  talað  við  hann  cftir  að  hann  var  orðinn  brjálaður.  Gat  hann 
vel  talað  um  ýms  einíöld  efni,  þar  sem  ekki  þurfti  við  nema 
mjög  JítiUar  andlegrar  áreynziu;  slík  efni  voru  t.  a.  m.  ýmsar 
skólasögur,  en  liðsforinginn  gekk  í  sama  latínuskóla  og  frændi 
hans. 

Nietzsche  segist  einhversstaðar  teljast  til  þeirra  véla,  sem 
alt  i  einu  geta  sprungið  sundur  (»Ich  höre  zu  den  Maschinen, 
welche  zerspringen  können«)  og  sönnuðust  orð  hans  því  mið- 
ur  alt  of  vel. 


IL 
Munchen. 

1. 

Eftir  of  stutta  dvöl  hvarf  eg  frá  Weimar  og  hélt  til 
Mtinchen,  höfuðborgar  Bæverjalands.  Herbergi  mitt  á^gesthús- 
inu  sneri  út  að  járnbrautarstöð  einni  mikilli,  og  var  þaðan  að 
heyra  ólinnandi  hávaða  alla  nóttina.  Járnbrautarstöðvar  stórborg- 
anna  eru  eins  og  nokkurskonar  hjörtu,  þar  sem  hreyfingin  hættir 
aldrei.  Þar  gengur  sifelt  á  dunum  og  dynkjum  og  eimreiðarnar 
eru  stundum  með  þungum  stunum,  likt  eins  og  þessar  furðu- 
legu  járnskepnur  væru  að  kasta  mæðinni  eftir  langar  og  strang- 
ar  dagleiðir.  Það  er  nógu  gaman  að  sjá  farandann  og  komand- 
ann  og  allann  ganginn  á  stórri  járnbrautarstöð,  einkum  á  Þýzka- 
land,  því  að  þar  virðist  alt  i  þeim  efnum  stórfengiegra  en 
annars  siaðar  i  Evrópu,  útbúnaður  betri  og  regla  meiri  en  t.  d.  á 


Sé  Ur  ferðasögu. 

Englandi,  þar  sem  járnbrautirnar  eru  allar  í  gróðafíknum  ein- 
staklingshöndum,  til  mikils  meins  fyrir  þjóðfélagið  að  dómi 
merkra  manna.  Eins  er  að  mestu  í  Bandarikjunum,  þar  sem 
talið  er,  að  þrisvar  sinnum  fleiri  járnbrautarslys  verði  að  tiltölu 
en  á  Þýzkalandi,  mest  vegna  þess  að  járnbrautarliðið  fær  ekki 
nóga  hvíld.  Ofauðungarnir  vilja  ekki  skerða  tekjur  sínar  með 
því  að  halda  nógu  margt  fólk.  Fær  fyrir  það  margur  hroðaleg- 
an  dauðdaga,  beinbrotnar  fyrst  en  brennur  svo  lifandi  þegar 
kviknar  í  vagnarústunum.  Þekkja  menn  naumast  hörmulegri 
slys  en  þau  setn  of  oft  verða  á  iárnbrautaferðum.  Sú  er  nú 
ranghverfan  á  þvi  að  setja  Loga  fyrir  ferðina,  hann  orkar  meira 
en  nokkur  hestur,  en  það  er  líka  meira  í  húíi  ef  nokkuð  ber 
útaf  ocr  taumhaldið  missist. 

2. 

Mtinchen  er  á  stærð  við  Kaupmannahöfn,,  eða  liklega  öHu 
fólksfíeiri  (rúm  ^/2  miljón  íbúa)  og  er  einkum  fræg  fyrir  bjór 
sinn  og  lisiir;  listabær  mestur  á  Þýzkalandi,  og  að  því  er  ölið 
snertir,  á  Mílnchen  sjálfsagt  engan  sinn  líka  um  víða  veröld. 
í  öðrum  stórbæjum,  og  emkum  á  mjög  háu  stigi  í  Paris,  er 
allstaðar  verið  að  auglýsa  lijór  frá  Míinchen,  og  Pschorr  Briiu, 
Löwenbrau  o.  s.  frv.  eru  heimsfræoir  drykkir.  Bæverjar  hafa 
kunnað  að  gera,  ef  ekki  mat,  þá  drykk  úr  bygginu  sínu,  en  það 
þrífst  bezt  kornteounda  hjcá  þeim,  því  nð  hmdið  Hgour  nokkuð 
hátt,  Múnchen  530  m  yfir  sjávarmál,  líkt  00:  hnlendi  Isl.inds 
víða,  með  söndum  og  auðnum. 

Vísindabær  er  Míinchen  allmikill;  þar  hafa  verið  ágætis 
jarðíræðingar  8Íns  og  Gumbel  og  Zittel,  og  þar  var  Penck,  er 
hann  hóf  sínar  frægu  rannsóknir  á  ísaldamenjum  Alpaf]allanna; 
og  þar  var  Islandsvinurinn  Konrad  v.  xMaurer. 

Konungar  i  Bæverjalandi  hafa  verið  mjög  listelskir  sumir, 
látið  reisa  hvert  stórhýsið  af  öðru  fyrir  Hstasöfn  og  hlynt  mjög 
að  Hstamönnum.  enda  hafa  ágætir  málarar  og  aðrir  listamenn 
saínast  til  borgarinnar.  Og  segir  þó  hér  ekki  af  söfnum  þess- 
um,  þar  eð  lítill  tími  vanst  til  að  skoða  þau.  A  myndasýn- 
ingu  þar  voru  tvö  að  mér  virtist  mjög  vel  gerð  málverk  frá 
Jslandi,  bæði  úr  Mývatnssveit,  eftir  F.  Lissmann,  Hamborg. 


Ur  ferðasögu.  89 

í  Miinchen  er  eins  og  nærri  má  geta  margur  Brimir,  þar 
•sem  gott  er  til  góðs  drykkjar  þeim  er  það  þykir  gaman,  eins 
og  segir  i  Gylfaginning.  Kom  eg  um  kvöld  i  eina  slíka  bjór- 
höll,  geisimikinn  sal,  þar  sem  múgur  og  margmenni  sat  og 
líneifði  bjór,  ekki  af  hornum  þó,  eins  og  vel  hefði  átt  við, 
'þvi  að  þessi  ofdrykkja  öls  virðist  arfur  úr  forneskju,  þegar 
munngát  var  æði  miklu  sjaldgæfara  en  nú.  Var  þar  á  boðstólum 
haft  brimsalt  hagldabrauð  til  að  æsa  þorstann,  og  var  þó  bjórinn 
svo  gómþekkur,  að  hvergi  hygg  eg  að  jafnvel  litlum  drykkju- 
nianni  mundi  eins  erfitt  að  vera  bindindismaður  og  i  Miinchen. 
Eg  hef  aldrei  séð  eins  drukkið ;  það  hefði  verið  dálaglegur  foss, 
'hefði  sá  bjór  verið  kominn  i  eina  bunu,  sem  þnr  rann  um 
mannakverkar  það  kvöld,  og  sá  þó  lítt  drykk  á  mönnum.  En 
bæversku  bjórhjörtun,  sem  svo  eru  nefnd,  bera  þvi  þó  vitni, 
að  holt  mundi  ýmsum  að  drekka  minna.  Bjórþamb  er  víst 
annars  hvergi  í  heimi  jafn  stórkostlegt  og  á  Þýzkalandi  og  er 
talið  að  Þjóðverjar  drekki  fyrir  um  3000  miljónir  marka  á  ári, 
eða  hátt  upp  i  5  miljarðana  frægu,  sem  þeir  tóku  i  skatt  af 
iTökkum.  Er  nú  raunar  í  þessum  3000  miljónum  talið  alt 
áfengi  og  eigi  öl  eitt,  en  mest  munar  um  ölið.  Þegar  ná  þess 
er  gætt,  að  ágóðinn  af  öldrykkjunni  lendir  aðallega  hjá  ýmsum 
auðugustu  mönnum  rikisins  —  aðvera  ölgerðarmaður  þykir  jafn- 
vel  enn  þá  vissari  vegur  til  auðs  en  lyfsala  —  þá  má  nærri 
geta  að  bindindismenn  eiga  við  ramman  reip  að  draga,  og  að 
versta  mótspyrnan  kemur  ekki  frá  þeim  sem  drekka,  heldur  frá 
ihinum  sem  brynna.  Kemur  þetta  þó  ennþá  greinilegar  fram 
i  Englandi,  þar  sem  ölvararnir  —  þeir  eru  vanalega  gerðir  að 
lávörðum  þegar  þeir  eru  orðnir  nógu  auðugir  —  eru  engu  siður 
íjáðir  en  á  Þýzkalandi,  þó  að  ölið  þeirra  sé  æði  mikið  verra. 

Mér  hefir  varla  litist  betur  á  nokkra  stótbæjarbúa  sem  eg 
hef  séð,  en  í  Mtinchen,  þrátt  fyrir  bjórþambið ;  glaðleg  og  góð- 
leg  andlit  virtust  þar  fremur  algeng.  Og  yfirleitt  kom  viljinn 
til  að  flá  útlendinginn  hvergi  nærri  eins  leiðinlega  fram  þar  og 
viða  annarsstaðar,  t.  a.  m.  í  Lundúnum  og  þó  einkum  i  París, 
og  ærlegan  málsverð  má  i  Miinchen  fá  fyrir  sanngjarnara  verð 
en  í  fiestum  ef  ekki  öllum  öðrum  stórborgum. 


40  Ur  ferðasögu. 

Listabragurinn.  sem  er  yfir  svo  mörgu  í  bænum,  virtist 
koma  fram  jafnvel  í  gesthúsinu  þar  sem  eg  bjó,  og  var  það  þó 
auðvitað  ekki  af  betri  endanum.  Dögurðarstofan  var  Ijósum 
viði  prýdd  af  listahöndum  t.  a.  m.,  og  alt  var  svo  skemtilega 
þokkalegt  í  samanburði  við  það  sem  mér  síðar  reyndist  i  Paris, 
þessum  fræga  listabæ,  og  var  þó  gistingin  líku  verði  goldin. 

3. 

A  viðum  völlum  sunnan  til  í  borginni  var  verið  að  hefja 
stóra  vísinda-,  lista-,  iðnaðar-  og  skólasýningu,  og  var  þar  fag- 
urt  og  fróðlegt  um  að  litast.  Ekki  virtist  mér,  síðar  meir, 
annar  eins  fegurðarblær  yfir  fransk-brezku  sýningunni  i  Lund- 
únum,  þó  að  meiri  væri  um  sig,  meira  i  hana  borið  og  af 
henni  látið.  Ýmisleg  aðdáanleg  kensluáhöld  voru  þarna  og 
teikningar  skólabarna  og  handavinna  og  þótti  ótrúlega  vel  gert. 

Einkennilegt  var  að  sjá  á  aflstöðinni,  hvernig  æðandi  afl. 
hefir  verið  beizlað  og  beint  i  mannanna  þarfir,  en  óskemtilegt 
þó  að  hugsa  til  pess,  að  hve  litlum  notum  öll  þessi  tamning 
á  jötunöflum  náttiirunnar  kemur  ennþá,  hjá  þvi  sem  verið 
gæti,  hve  margt  er  enn  þá  óunnið,  eða  illa  unnið  af  veikum' 
og  ofþreyttum  höndum,  sem  vinna  mætti  með  vélum;  hvernig 
mikiU  hluti  mentaþjóðanna  er  enn  þá  ekkert  annað  en  nokkurs 
konar  húsdýr,  arðsömustu  húsdýrin,  eins  og  verksmiðjueigend- 
urnir  sýna  á  sjálfum  sér  og  bústöðum  sinum. 

Einkar  fróðlegt  var  þarna  á  sýningunni  snildar  vel  gert 
yfirlit  yfir  bæversku  hásléttuna  og  AlpafjöUin  sunnan  að  henni;; 
var  sumt  upphleypt,  en  málað  það  sem  fjær  var,  og  höfðu  lagt 
saman  listamenn  og  landfræðingar.  Eru  slíkar  landamyndir 
frábærlega  vel  fallnar  til  að  sýna  landslag  alt,  hversu  lítið' 
borganna  gætir  í  víðlendinu  og  hversu  smá  eru  mannaverkm 
hjá  byggingum  náttúrunnar.  En  þó  er  furða  hvað  mikið  menn- 
irnir  hafa  að  gert,  einkum  þegar  þess  er  gætt,  að  þessi  undar- 
lega  litlu  dýr,  sem  í  fylstu  merkingu-  orðsins  hafa  risið  upp  á 
móti  þvi  sem  einu  sinni  var  niðurröðun  hlutanna,  með  þvi  að' 
fara  að  ganga  á  afturfótunum,  eru  rétt  nýfarnir  að  leggja  hönd 
á  plóginn.  Þvi  meira  sem  maður  sér  af  furðuverkum  mann- 
anna,  því  sterkari  verðui  sú  bugsun :  við  hverju  má  ekki  búast,. 


Ur  ferðasögu.  41' 

þegar  svona  er  af  stað  farið.  Því  að  það  verður  ekki  of  vel 
brýnt  fyrir  mönnum:  menningin  er  rétt  að  byrja,  vér  erum 
rétt  að  komast  út  úr  steinöldinni,  notkun  eldsins  jafnvel  má' 
heita  ný,  þegar  litið  er  á  tímalengd  þá,  sem  mannkynið  heíír 
þegar  uppi  verið. 

Myndir  eins  og  þessar,  sem  minst  var  á,  væri  gaman  að 
hafa  af  íslenzku  landslagi;  útsýn  af  Sellandafjalli  t.  a.  m.  yfir 
Ódáðahraun  og  suður  í  Vatnajökul,  til  að  sýna  hina  hryllilegu 
hátign  auðnarinnar;  en  svo  annað  yfirUt  af  Vörðufelli  á  Skeiðum 
t.  a.  m.,  þar  sem  ef  til  viU  er  vinalegast  víðlendi  umhorfs  á' 
landi  hér  og  framtíðarvænlegast. 

Isar  heitir  eins  og  kunnugt  er,  áin  sem  Miinchen  stendur 
við,  og  í  vorblíðunni  valt  hún  áíram  ygld  og  ólm  með  jökulsár- 
eða  réttara  sagt  hvitár-lit.  En  þó  að  hún  velti  »eins  og  vitlaus 
skepna«,  þá  er  hún  engin  bægisá,  því  að  henni  er  mörkuð  rás 
með  sterklega  steinHmdum  bökkum  og  straumbrjótum.  En  sú 
var  tiðin,  og  þó  löngu  fyrir  Míinchenar  minni,  að  áin  valt  að 
vild  sinni  yíir  auða  sanda  eins  og  jökulsárnar  á  íslandi  gera  enn. 
Er  það  ein  mikil  sigurvinning  mannanna,  að  beljandi  stórár 
skuli  vera  borgarprýði,  en  enginn  farartálmi.  JökuU  sunnan  úr 
Alpafjöllum  teygði  sig  á  isöld  norður  yíir  sléttuna  sem  Munchen 
stendur  á,  og  isaldarmenjar  fara  að  sjást  úr  því  komið  er  suður 
fyrir  Dóná. 


IIÍ. 
Innsbruck. 

1. 

Svo  leitt  sem  mér  þótti  að  fara  frá  Miinchen  eftir  of  stutta 
dvöl,  þá  hefi  eg  þó  ekki  hlakkað  meira  til  ferðar  í  annað  sinn 
en  er  eg  steig  upp  í  járnbrautarvagninn  á  stöðinni  sem  eg 
mintist  á  fyrir  skemstu';  þvi  nú  var  ferðinni  heitið  suður  í 
Alpafjöli  og  veður  var  hið  fegursta.  Eimlestin  rann  slóð  sína 
á  hröðum  hjólum  og  brátt  var  Mtinchen  horíin,  en  grænar 
og  fífilglóandi  grundir  óðu  fram  hjá  vagngluggunum.  Og  i 
fjarska  reis  yfir  sléttuna  Ijósblá  hamragirðing,  norðurrönd  Alpa- 


42  Ur  ferðasögu. 

fjallanna,  þessa  megingarðs  álfu  vorrar.  Eimreiðin  herti  á  sér, 
'það  var  eins  og  kapp  i  henni  að  komast  áfram  og  vagnarunan 
brunaði  suður  vellina  á  dunandi  teinum,  Fjallgarðurinn  suður 
frá  blánaði  dökkar,  og  stöku  fjöU  fóru  nú  að  draga  að  sér  at- 
hyglina,  einkum  Zugspitze,  sem  er  hæsta  fjall  i  þýzka  ríkinu 
{nærri  3000  m.).  Og  óðar  en  varir  erum  vér  komnir  i  mynnið 
i  Inndahium,  og  stefnum  nú  suður  dalinn  til  Innsbruck.  Hjá 
Kufstein  er  þýzka  rikið  á  enda,  en  komið  inn  i  Austurriki,  og 
tekur  þar  við  Tirol;  vígaleg  og  varðhaldsleg  höll  gnæfir  þar  á 
felli  yíir  húsin  í  smábænum. 

Innsbruck  er  höfuðborgin  i  Tirol  (50,000  íbúar)  og  er  þar 
talið  eitt  af  fegurstu  bæjarstæðum  um  víða  veröld.  Ain  Sill 
lieíir  eftir  isöld  siðustu  sorfið  sér  gljúfur,  en  k^stað  allri  möl- 
inni  fram  i  Inndalinn,  svo  að  Innfljótið  hefir  hröklast  undan 
yfir  um  dalinn;  stendur  Innsbruck  á  eyrinni  sem  Sill  þannig 
hefir  gert.  Mætti  vel  segja  að  borgin  standi  á  vindkers  víðum 
botni,  eins  og  EgiII  kemst  að  orði,  því  að  reginhá  fjöU  lykja 
i'itsýn  ní  borgarvöllunum,  hvert  sem  litið  er.  FjöIIin  eru  mest 
Ijósleit  og  bregður  yfir  þau  rauðum  blæ  stundum,  svo  að  þeim 
Evipar  að  lit  til  liparitfjallanna  islenzku,  Baulu  t.  a.  m.  eða 
Móskarðshnúka;  tindótt  eru  þessi  fjöll  og  skörðótt  efst,  það 
sem  stóð  upp  úr  jökli  til  forna.  Því  að  þessi  fólksmargi  dalur 
var  einu  sinni  íullur  af  jökli  og  má  greinilega  sjá  þó  úr  fjarska 
sé,  hvað  af  fjöllunum  stóð  upp  úr,  þvi  að  það  sem  skriðjökuU- 
inn  gekk  yfir  er  alt  kúftara. 

Eitt  sem  eykur  mjög  á  fegurð  Inndalsins  er  breiður  hjalli 
(das  Mittelgebirge,  Miðfjallið),  sem  liggur  eitthvað  200  metra 
yfir  dalbotni.  Er  mikil  bygð  á  hjalla  þessum,  en  bratt  upp  á 
hann,  og  á  einum  stað  liggur  þar  upp  dráttbraut;  er  mönnum 
undið  þar  upp  i  nokkurs  konar  geisistórum  kláf;  er  heldur 
ægilegt  til  aö  sjá  þegar  þessi  seilarvagn  eða  kláfur  er  í  háa 
lofti  uppi  yfir  Innfljótinu.  Ymsir  auðmenn  eiga  sér  sumarbú- 
staði  þarna  á  hjallanum  gegnt  Innsbruck,  og  er  fagurt  þaðan 
að  líta  yfir  borgina. 

Jarðfræðingum  hefir  orðið  mjög  tiðrætt  um  þetta  miðfjall 
i  Inndalnum,  sem  hefir  að  geyma  miklar  menjar  úr  sögu  dals- 
ins;    er  hjallinn   það  sem  eftir  er  af  gömlum  dalbotni,   en  áin 


Ur  ferðasögu.  4B 

hefir  rist  þetta  niður  úr  honum  og  hefir  þó  fimbulveiur  isaldar 
gengið  yfir,  siðan  fljótsbotninn  lá  svo  miklu  hærra  en  nú. 

Skamt  frá  Innsbruck  er  á  hjalla  þessum  þorpið  Hötling, 
en  þar  nálægt  hefir  A.  Penck  gert  ýmsar  nú  frægar  athuganir, 
sem  sýna,  nð  ýmist  hefir  dalur  þessi  verið  fuHur  af  jökh,  hæst 
upp  í  hlíðar,  eða  loftslag  jafnvel  mildara  en  það  er  nú,  og  því 
enginn  jökull  í  dalnum  eða  nálægt.  Hafa  jarðfræðingar  viða  úr  ver- 
öld  komið  til  Innsbruck  til  að  skoða  þessa  merkilegu  staði,  en 
þó  held  eg  mér  sé  óhætt  að  segja,  að  þeir  taki  ekki  fram,  eða 
jafnist  ekki  einu  sinni  á  við  ýmsa  staði  á  íslandi,  að  því  er  þann 
fróðleik  snertir,  sem  þar  má  fá  um  hina  undraverðu  sögu  ís- 
nldanna. 

2. 

Innsbruck  var  um  þetta  leyti  í  uppnámi  út  af  athæfi  há- 
skólakennara  eins  er  Wahrmund  hét.  Lesandinn  má  nú  samt 
ekki  ætla,  að  Wahrmund  hafi  neina  óhæfu  aðhafst,  er  nokkurn 
veginn  óhleypidæmir  menn  mundu  telja  svo;  hann  hafði  að 
eins  í  riti  komið  eitthvað  óþægilega  við  sannleikshatur  kaþólsku 
kirkjunnar.  Þetta  var  auðvitað  óvarlega  gert  af  kennara  við 
kaþólskan  háskóla,  og  klerkastéttin  reis  nú  upp  og  með  henni 
aðall  og  stóreignamenn,  kváðu  Wahrmund  hafa  svivirt  trúar- 
brögðin  og  ætti  hann  að  rekast  frá  háskólanum.  Varð  af  þessu 
raikið  uppþot,  því  að  nemendum  eigi  að  eins  við  háskólann  í 
Innsbruck,  heldur  einnig  við  Vinarháskóla  (þar  sem  eru  um 
9000  nemendur)  og  aðra  háskóla  í  Austurríki,  þótti  sem  von 
var,  að  hér  væri  hin  mesta  hætta  á  ferðum  andlegu  frelsi,  ef 
klerkar  kæmu  sínu  fram  um  Wahrmund,  og  heimtuðu  þeir  að 
hann  íengi  að  vera  kyr  í  embætti  sínu.  Á  móti  Wahrmund 
var  eigi  að  eins  fyrirfólk  og  klerkar,  heldur  einnig  meiri  hluti 
bænda  i  Tirol,  því  að  þeir  eru  mjög  í  tjóðurbandi  klerka,  og 
áttu  þeir  hægt  með  að  telja  bændum  trú  um,  að  þessi  djarfi 
háskólakennari  væri  óvinur  guðs  og  manna  og  óheill  mundi 
landinu  standa  af  slíku  guðleysi.  Þyrptust  bændur  nú  ril  Inns- 
bruck  og  höfðu  hótanir  í  frammi. 

Hóp  af  tirólskum  bændum  sá  eg  i  veitingagarði  nálægt 
Iselfelii,  þar  sem  Andreas  Hofer,  þjóðhetja  TiroHnga  og  menn 


^  Ur  ferðasögu. 

hans  háðu  frægnn  bardaga  1809.  Beið  eg  þar  eftir  Jósef  Blaas 
háskólakennara,  sem  ætlnði  nð  sýna  mér  þá  velviid,  að  skýra 
fyrir  mér  ýmislegt  í  jarðmyndun  og  landslagi  þar  umhverfis. 

Ekki  veit  eg  hvort  bændur  þessir  voru  á  leið  til  Innsbruck 
til  að  andæpa  Wnhrmund,  en  hitt  sá  eg,  að  þeir  höfðu  eitthvað 
með  sér  af  sauðfé  og  var  það  Ijótt  og  rófulangt.  Og  var  þar 
fé  fóstrum  h'kt,  þvi  að  ekki  leist  mér  betur  á  bændalýð  þennan. 
Margir  voru  alvcg  fádæma  óhreinir,  svo  að  mér  komu  í  hug 
fornkunningjar  ýmsir  á  Grænlandi,  og  voru  n  enniinir  þó  í 
kaupstaðarferð  og  ekki  að  vinna  neina  saurvinnu,  en  veður  hið 
fegursta.  Vér  Islendingar  erum  —  þar  sem  menn  þekkja  tii 
vor  i  útlöndum,  en  það  er  nú  satt  að  segja  mjög  litið  um 
það  —  illræmdir  fyrir  sóðaskap.  En  ekki  heíi  eg  í  neinum 
réttum  t.  a.  m.  séð  likt  því  jafn  óhreina  menn  og  þessir  Tirolar- 
bændur  ýmsir  voru.  Sumir  þessir  menn  voru  knálegir  og  höfðu 
einkum  sterklega  fætur,  en  aðrir,  einkum  gömlu  bændurnir, 
voru  einkennilega  illa  vaxnir,  sveigfættir  mjög  og  sveigarma 
og  einhvern  veginn  eins  og  limunum  væri  klunnalega  krækt  á 
kroppinn;  hefir  þar  sjálfsagt  nokkuð  komið  til  lúi.  Málróm- 
arnir  voru  margir  einkennilega  óþjálir,  svo  að  manni  kom  til 
hugar  hvort  ekki  mundu  ýms  dýr  vera  með  svipuðum  rómblæ, 
ef  þau  gætu  lært  að  tala.  Þýzka  á  það  að  heita  sem  þessir 
Tirolingar  töluðu,  en  þó  að  eg  kunni  talsvert  í  þvi  máli,  skildi 
eg  ekki  mikið  meir  hvað  þeir  fóru  með  heldur  en  þeir  hefðu 
mælt  á  rússnesku ;    svo    er  þýzkan  hjá  þeim  skæld  og  bjöguð. 

Mállýzkur  eru  aðallega  vottur  um  menningarskort,  og  það 
er  sagt,  að  í  ýmsum  löndum  megi  sjá  hvernig  dregur  úr  þeim 
með  vaxandi  lestrarkunnáttu.  Dæmi  vor  íslendinga  bendir  í 
þessa  átt,  þvi  að  hvergi  munu  vera  jafn  fáir  ólæsir  að  tiltölu, 
og  hvergi  á  jafnstóru  svæði  jafnlitið  um  mállýzkur.  Hitt  er 
auðvitað  langt,  að  segja  þær  séu  hér  engar.  En  það  er  i  góðu 
samræmi  við  eðli  færeyskunnar,  að  svo  fáir  sem  hana  tala,  og 
svo  lítið  svæði  sem  hún  gengur  yfir,  þá  skiftist  hún  samt  í 
mállýzkur. 

Þessir  Tirolar  trúverndarar  og  klerkaskjóístæðingar  munu 
að  klæðaburði  og  framgöngu  vera  líkir  því  sem  menn  gerðust 
um    þessar    slóðir    langt  aftur  á  öldum ;    og  virtist  nd  að  vísu 


Ur  ferðasögu.  45 

klæðnaðurinn  hentugur.  En  verra  var  það  að  þeir  munu  hugsa 
svipað  og  forfeður  þeirra  á  miðöldunum  gerðu;  það  er  mið- 
aldamyrkur  hjá  þeim  fyrir  þvi  þó  að  þeir  ferðist  við  og  við  á 
járnbraut  og  sjái  rafljós;  og  þá  grunar  ekki,  að  þessi  þarfa  þing 
og  mörg  önnur  væru  ókomin  enn  í  þennan  heim,  ef  vinir 
þeirra  klerkarnir  hefðu  íengið  að  ráða  eins  miklu  og  þeir  vildu, 
og  sá  andi  sem  vili  bola  Wahrmund  af  kennarastóli  fyrir  sann- 
leiksást  hans  og  djarflyndi. 

En  þó  að  þessi  Wahrmundsdeila  minti  á  miðaldirnar,  þá 
sýndi  hún  þó  enn  þá  greinilegar  hversul^langt  er  nú  frá  þeirri 
ísöld  menningarinnar,  eins  og  miðaldirnar  hafa  verið  nefndar. 
Sú  var  öldin,  að  litlir  vafningar  hefðu  orðið  á  að  koma  slíkum 
sannleiksmunnum  frá  (wahr,  sannur,  mund,  munnur)  og  búa 
J)eim  bálköst  i  ræðustóls  stað.  [Meira]. 

Helgi  Pjeturss. 


Vistaskifti. 

Nokkurir  smáþættir   eftir 

ElNAR    HjÖRLEIFSSON. 


V. 

Eg  var  að  sækja  vatn.  Og  mér  fundust  berar  hend- 
urnar  ætla  af  mér. 

Útmánaða-sólin  réð  ekki  við  neitt. 

Dalurinn  var  ekkert  annað  en  snjór.  Út  og  suður 
snjór;  uppi  i  fjallinu  og  niðri  við  ána  snjór;  háir  snjó- 
skaflar  upp  að  bænum;  þykk  snjóbreiða  á  bæjarþökun- 
um.  Og  skafrennings-snjómóða  uppi  yfir  jörðinni;  hún. 
barst  sumstaðar  beint  áfram  fyrir  golunni;  sveiflaðist  sum- 
staðar  til  og  varð  að  kófi,  virtist  koma  úr  öllum  áttum 
og  vita  ekki  sitt  rjúkandi  ráð. 

Og  kuldinn  lagði  isþak  á  hverja  sprænu,  sogaðist  inn 
göngin,  fylti  alla  hrolli,  ef  lokið  var  upp  hurð,  hleypti 
öllu  í  gadd,  ef  hann  náði  i  nokkura  deiglu,  kvaldi  menn- 
ina  með  þeim  margvíslega  hætti,  sem  hann  einn  getur 
hugsað  upp,  og  hæddist  að  þeim  í  þokkabót  með  þvi  að 
draga  upp  yndislegar  kynjarósir  á  gluggana  hjá  þeim, 
eins  og  hann  ætlaði  að  búa  þeim  einhverja  paradísarhöU, 
og  alt  annað  yrði  honum  alveg  óvart. 

Eg  var  að  rogast  með  föturnar  heim  eftir  hlaðinu. 
Þá  kom  Jón  i  hlaðið  á  Bleikskjóna.  Hann  var  að  koma 
af  fundi,  sem  bændur  i  sveitinni  höfðu  haldið  daginn  áð- 
ur.     Báðir  vorum  við  fönnugir  frá  hvirfli  til  ilja. 

—  Komdu  blessaður,  Steini  minn,  sagði  Jón  og  vatt 
sér  af  baki. 


Vistaskiftí.  47 

—  Gott!  Nú  er  hanii  góðglaður,  sagði  eg  við  sjálf- 
an  mig. 

—  Farðu  upp  í  hesthús  með  hann  Bleikskjóna,  og 
gefðu  honum  tuggu,  og  skafðu  þig  svo  upp,  og  komdu 
inn  i  hlýjuna,  inn  i  baðstofu,  sagði  Jón. 

Eg  kom  inn  eftir  dálitla  stund.  Jón  var  kominn  úr 
vosklæðum  og  seztur  á  rúm  þeirra  hjónanna,  snöggklædd- 
ur.  Þorgerður  sat  á  stóli  móti  rúminu  og  var  að  spinna. 
Mér  heyrðist  þjóta  með  snarpasta  móti  i  rokknum. 

Eg  settist  á  rúmið  mitt  í  frambaðstofunni.  Hurðin 
að  hjónahúsinu  stóð  opin. 

Þorgerður  kallaði  fram  til  min: 

—  Ertu  búinn  að  sækja  vatnið? 
Eg  kvað  svo  vera. 

—  Farðu  þá  að  moka  flórinn.  Það  var  aldrei  gert 
i  morgun. 

—  Ekkert  liggur  á,  sagði  Jón. 
Þorgerður  dæsti  við  þreytulega. 

—  Jæja  .  .  .  þá  það! 

Og  rokkhjólið  tók  gríðarlegan  fjörkipp.  Og  allur 
rokkurinu  urraði  og  argaði. 

—  Komdu  hérna  til  min,  Steini  minn,  og  seztu  hjá 
mér,  sagði  Jón. 

Eg  lét  sem  eg  heyrði  það  ekki.  Mér  þótti  það  of 
mikil  virðing.  Og  mér  fanst  ekki  sem  fýsilegast  né  frið- 
vænlegast  að  vera  þarna  inni  hjá  hjónunum. 

Komdu,  Steini,  sagði  Jón  aftur. 

Mér  þótti  þá  ráðlegast  að  hlýða. 

Jón  strauk  um  höfuðið  á  mér,  þegar  eg  var  seztur. 

—  Nú  er  eg  fullur,  sagði  Jón.  Þegar  eg  er  fullur, 
þá  er  eg  góður.  Þá  vil  eg  hafa  alt  hjá  mér,  sem  á  bágt, 
alt,  sem  er  undirokað. 

Hann  strauk  aftur  um  höfuðið  á  mér. 

—  Og  þá  finn  eg,  að  eg  er  ekkert  skitseiði.  Þá  vil 
eg  vera  vondur  við  alt,  sem  er  ilt,  alla  yfirdrotnun,  all- 
an  þjösnaskap,  alla  harðýðgi.  En  það  er  af  því,  að  i 
raun  og  veru  er  eg  góður. 


>48  Vistaskifti 

Nú  varð  þögn. 

—  Heldurðu  ekki,  Steini?  sagði  hann  þá. 

En  hann  horfði  glampandi  ölvímu  augunum  á  Þorgerði. 
Eg  samsinti  honum  i  huganum.     En  mér  fanst   gæti- 
:legast  að  segja  ekki  neitt. 

—  Sér  eru  nú  hver  gæðin  lika  i  brennivinsrostanum ! 
rsagði  Þorgerður. 

Jón  leit  upp  fyrir  hana,  út  1  gluggann.  Mér  fanst, 
^eins  og  honum  þykja  of  lágt  litið  þar  sem  Þorgerður  sat. 
Á  miðjum  rúðunum  voru  auðir  blettir  innan  í  klakanum. 
Eg  sá  skafrenninginn  skjótast  fyrir  og  heyrði  hvassviðri 
á  þakinu.  En  eg  var  hræddur  um,  að  eins  mikið  væri 
að  hvessa  inni. 

—  Af  þvi  að  eg  er  góður,  er  eg  glaður  nú,  sagði 
,Jón,  eins  og  út  i  gluggann. 

—  Við  þekkjum  þá  gleði,  sagði  Þorgerður. 

—  Eg  er  ekki  glaður  af  þvi  að  eg  er  fuUur.  Eg  er 
glaður  af  öðru. 

Þorgerðar  hélt  áfram  að  spinna  af  mesta  kappi.    Jón 
horfði  enn  út  um  gluggann  með  ibygnum  spekingssvip. 
Þá  leit  hann  á  mig. 

—  Eg  er  ekki  a  1  v  e  g  sannfærður  um,  að  þú  verðir 
drepinn,  sagði  hann  þvi  næst. 

Mér  var  ekki  Ijóst,  hvað  það  kæmi  málinu  við.  En 
Þorgerður  leit  á  hann  snögglega. 

—  Hvað  er  að  frétta  af  fundinumPsagðihún. 

—  Ýmislegt,  sagði  Jón  hróðugur. 

Þá  tók  hann  i  nefið,  og  var  miklu  lengur  að  þvi  en 
bann  var  vanur. 

—  Sveitarómagarnir  voru  á  undirboði,  sagði  hann, 
þegar  hann  hafði  komið  pontunni  aftur  fyrir  i  buxnavasa 
sinum. 

Eg  vissi  ekki,  hvað  undirboð  var.  En  mér  fór  að 
skiljast,  að  eitthvað  mundi  hafa  gerst,  sem  mér  kæmi  við. 
<0g  eg  hlustaði  mjög  vandlega. 

—  Nú-nú?  .  .  .  Hverjir?  sagði  Þorgerður. 
--  Þeir  verstu. 


Vistaskifti  49 

Eg  fór  að  gráta.  Eg  fann,  að  eg  mundi  hafa  verið 
1  þeim  hópnum,  og  að  á  almennum  bændafundi  mundi 
hafa  verið  farið  um  mig  smánarorðum. 

—  Já-já?  Hverjir  voru  þá  þessir  verstu?  sagði  Þor- 
gerður.  Henni  var,  auðheyrt,  farið  að  sárleiðast,  hvað 
tregt  gekk  að  toga  út  úr  honum  fréttirnar. 

—  Þeir,  sem  menn  eru  verstir  við,  sagði  Jón.  .  .  . 
Vertu  ekki  að  gráta,  Steini.     Þú  verður  ekki  drepinn. 

Það  var  vitanlega  huggun.     Samt  grét  eg  ennhærra. 

—  Hvað  ertu  að  öskra  þetta,  Steini?  sagði  Þorgerður. 
Ekki  þarftu  að  vera  hræddur  um,  að  þ  ú  hafir  verið  á 
neinu  undirboði.  Eg  læt  þig  aldrei  fara.  Eg  hefí  marg- 
sagt  það. 

Nú  skildi  eg,  að  undirboð  stæði  eitthvað  i  sambandi 
^ið  vistaskifti.  Og  að  vistaskifta  yrði  mér  aldrei  auðið. 
Eg  hélt  áfram  að  gráta. 

—  Hvenær  hefirðu  sagt  það?   sagði  Jón. 

—  Er  eg  ekki  nýbúin  að  segja,  að  eg  hafi  margsagt 
það?    Og  liklegast  ræð  eg  s  v  o   litlu. 

Nú  stóð  Jón  upp  og  fór  í  vasann  á  treyjunni  sinni; 
jiún  hékk  uppi  yfir  höfðagafiinum  á  rúminu  hans.  Hann 
tók  þar  upp  pelaglas  sitt,  saup  á  því  ósleitilega,  stakk 
þvi  niður  aftur,  settist  á  rúmið,  hvesti  augun  á  Þorgerði 
•og  var  harðneskjulegur  í  málrómnum: 

—  Ekki  er  það  nú  vist,  sagði  hann. 

Mér  hnykti  svo  við,  að  eg  hætti  að  gráta. 

—  Hver  ætli  ráði  þvi?  .  .  .  Þú?  sagði  Þorgerður. 
Og  lotningin  fyrir  eiginmanni  hennar   var   ekki   sem 

.auðheyrðust  i  rómnum. 

—  Hvað  segirðu  um  sveitarstjórnina  ?  sagði  Jón  .  .  . 
Ólafur  á  Gili  vildi  fá  hann. 

—  Fyrir  hvað?  sagði  Þorgerður. 

—  Sama  og  þú. 

—  Ekki  fara  þeir  þá  að  færa  hann  til. 

—  Finnur  á  Hóli  vildi  fá  hann. 

—  Fyrir  hvað? 

—  Tiu  krónum  minna. 


50  Vistaskifti. 

—  Við  ættum  að  geta  geii  það  líka,  sagði  Þorgerður? 
Hjartað  i  mér  tók  að  slá  af  óvenjulega  miklum  hraða, 

—  Sveinn  á  Bergi  vildi  fá  hann. 

—  Fyrir  hvað? 

Þorgerður  var  hætt  að  spinna.  Hún  laut  áfram  og- 
starði  á  Jón  áfergjulega. 

—  Tuttugu  krónum  minna. 
Þetta  var  þá  undirboð ! 

Mér  var  ýmist  heitt  eða  kalt  af  æsingunni.  Hver& 
vegna  sagði  Jón  ekki  umsvifalaust,  hvernig  farið  hefði  ? 
Hvers  vegna  lét  hann  toga  hvert  orð  út  úr  sér? 

—  Og  bölvaður !  sagði  Þorgerður.  .  .  .  Þú  hefir  gengið 
að  þvi.  Auð vitað  hefirðu  gengið  að  því !  .  .  .  Gekstu  ekkí 
að  þvi?  .  .  .  Hvers  vegna  i  fjandanum  svararðu  ekki, 
maður?  .  .  .  Hafirðu  ekki  gengið  að  þvi,  þá  göngum  við 
að  þvi  nú. 

Mér  sýndist  Þorgerður  belgjast  öll  út  af  áfergjunni. 

—  Þórarinn  i  Dal  vildi  fá  hann,  sagði  Jón. 

Eg  vissi,  að  Þórarinn  í  Dal  var  maður  fölleitu. 
konunnar,  sem  hafði  talað  við  mig  við  lækinn.  Eg  vissi 
varla  af  mér.  Eg  spratt  upp  af  rúminu,  gekk  að  rokk 
Þorgerðar,  studdi  mig  á  hann  og  góndi  framan  í  hana, 
eins  og  afglapi.  ÖII  hræðsla  við  hana  var  horfin  undan. 
æsingunni.  Og  öll  hugsun  líka.  Ekkert  eftir,  annað  en 
einhver  óljós  meðvitund  þess,  að  nú  væri  verið  að  hrinda 
mér  til  beggja  hliða  —  og  að  öðrumegin  væri  himnaríki, 
en  hinumegin  helvíti. 

—  Fyrir  hvað?  sagði  Þorgerður. 

Ekki  held  eg,  að  nokkur  lifandi  maður  hafi  nokkurtt 
tima  áður  getað  verið  jafn-Iengi  að  taka  í  nefið  eins  og 
Jón  þá. 

Loksins  kom  hann  með  það. 

—  Fyrir  ekkert,  kelli  mín.  Ekki  nokkurn  skapaðan 
hlut.     Ekki  hálfan  eyri.     Ekki  eitt  lambasparð. 

Þorgerður  sat  hreyfingarlaus  og  orðlaus  drykklanga 
stund.     Þá  hratt  hún   mér   frá    rokknum   og   spann   eina. 


Vistaskifti.  51 

kembu  þegjandi  af  gríðarlegu  kappi.     Eg  hröklaðist  aftur 
á  rúmið.    Jón  horfði  á  hana  og  brosti  Ijúfmannlega. 

Hún  tók  ekki  nýja  kembu.  Mér  sýndist,  sem  hún 
hefði  ekki  rænu  á  þvi.  Hún  vafði  endanum  um  rokk- 
brúðuna,  eins  og  í  leiðslu,  og  ýtti  rokknum  frá  sér. 

—  Og  bölvuð  lymsku-tóan!  sagði  hún  þá.  Þetta  er 
eftir  Ragnhildi.  .  .  .  Veiztu,  hvað  eg  geri?  Eg  hefi  hann 
meðgjafarlaust  sjálf.  Eg  læt  ekki  Ragnhiidi  ráða  neinu 
á  mínu  heimili.  Hún  skal  leika  sér  að  einhverju  öðru  en 
þvi  að  taka  f ólk  af  m  é  r . 

Nú  þóttist  eg  sjá,  hvoru  raegin  eg  lenti  i  hrindingun- 
um!  Sigga  vinnukona  hafði  sagt  mér,  að  öllum  mönnum 
væru  ásköpuð  forlög,  ill  eða  góð;  sumir  fæddir  lánsmenDy 
aðrir  ólánsraenn  Mér  hafði  æfinlega  þótt  það  undarlegt 
réttlæti,  og  það  hafði  fylt  mig  ótta.  En  nú  vissi  eg,  hvort 
hlutskiftið  mér  var  ætlað.  Eg  átti  að  verða  einstæðingur 
og  aumingi  og  afhrak  veraldar  alla  mína  æfi.  Og  eg  ósk- 
aði  mér,  að  henni  yrði  lokið  fyrir  kvöldið. 

Jón  drakk  alt,  sem  eftir  var  í  pelanum.  Að  því  loknu 
tók  hann  til  máls: 

—  Heyrðunú,  Þorgerður.  Nú  er  eg  fullur.  Ogþess- 
vegna  er  eg  góður.  Og  þess  vegna  þykir  mér  vænt  um, 
að  þú  fáir  einu  sinni  að  kenna  á  þvi,  hvernig  þú  ert. 
En  eg  er  ekki  s  v  o  fullur,  að  þér  sé  ekki  óhætt  að  trúa 
hverju  orði,  sem  eg  segi.  Þú  fengir  ekki  að  halda  Steina, 
þó  að  þú  byðir  sveitinni  þúsund  krónur.  Þórður,  vinur 
þinn,  hefir  sagt  Ragnhildi,  hvernig  þú  ert  við  barnið,  og 
fengið  hana  til  þess  að  bjóðast  til  að  taka  drenginn.  Hana 
mun  líka  eitthvað  hafa  grunað  eftir  kirkjuferðina  hans 
Steina  í  sumar,  segir  Þórður.  Og  hann  hefir  lika  sagt 
oddvitanum,  að  Steini  sé  gæðabarn,  og  að  þú  sért  sú 
versta  norn,  sem  til  er  á  guðs  grænni  jörð.  Og  þó  að 
Þórður  hefði  ekkert  sagt,  þá  skyldi  eg  hafa  sagt  frá 
því.  .  .  . 

—  Þú?!  sagði  Þorgerður. 

Oft  hefir  mig  síðan  furðað  á  því,  hverjum   kynstrum 


52  Vistaskifti.  ,  ... 

af  reiði  og  fyrirlitning  hún  gat  komið  fyrir  í  því  einsat- 
kvæðisorði. 

—  Já,  e  g,  sagði  Jón  harkalega.  '  Eg  hefði  ékki  íofað 
þér  að  drepa  barnið  hér  á  mínu  heimili.  Því  að  eg  er 
góður.  Og  eg  er  ekkert  skítseiði.  Það  veit  eg  aldrei  betur 
en  nú.  Því  að  nú  er  eg  fullur.  Og  eg  læt  þig  aldrei 
ráða  neinu  —  aldrei  að  eilifu. 

—  Við  tölum  nú  um  það  á  morgun,  sagði  Þorgerður. 
En  þó  að  hún  gæfi  með  þeim  orðum  i  skyn,    að  hún 

ætlaði  sér  ekki  að  taka  beizlið  að  fullu  og  öUu  út  úr  eigin- 
manni  sinum,  þá  varð  henni  svo  mikið  um  þennan  ósigur, 
að  hún  lagðist  upp  i  rúm,  breiddi  upp  yfir  höfuð  og  lá 
þar  alt  kvöldið. 

Jón  bjó  svo  vel,  að  hann  gat  látið  aftur  í  pelann  sinn 
úr  kút  frammi  í  bænum.  Hann  varð  meira  og  meira 
drukkinn^  því  lengra  sem  leið  á  kvöldið.  Og  aJtaf  öðru 
hvoru  var  hann  að  strjúka  um  höfuðið  á  mér  og  klappa 
mér,  og  segja  mér,  að  nú  væri  hann  fuUur,  og  að  nú  væri 
hann  góður. 

Mér  var  ekkert  sagt  að  gera.  Og  eg  gerði  ekki  hand- 
arvik.     Eg  var  eins  og  i  fagnaðardraumi. 

Veðrið  versnaði.  Stormurinn  buldi  á  þakinu.  Nóttin 
lagðist  á  jörðina,  köld  og  hörð  og  dimm.  Gluggarnir  urðu 
allir  að  einu  svelli. 

En  á  framtiðar-rúðunni  minni  var  auður  blettur  Þar 
sá  eg  út  i  himinblámann.  Og  i  honum  syntu  skýjaborgir, 
með  undarlegum  og  yndislegum,  óljósum  og  draumkend- 
um  litum. 

Niðurl.  næst. 


Um  ættarnöfn. 


I  2.  hefti  af  Skírni  1908  ritar  Guðmundur  Kamban 
um  ættarnöfn  og  viU  endilega  koma  þeim  á  alment  hér 
á  íslandi.  Hann  vill  i  þessu  efni  láta  oss  fara  að  dæm- 
um  annarra  þjóða,  er  lagt  hafa  niður  fornvenjuna  að 
kenna  karla  og  konur  við  föðurinn.  Honum  er  það  Ijóst, 
að  ættarnafna  ómyndir  þær,  er  nú  eru  að  læðast  inn  á 
landi  voru,  eru  hreinastu  málskemd  og  vill  þvi  koma  á 
ættarnöfnum,  sem  séu  alveg  islenzk,  og  er  það  mikil  bót 
i  málefni.  En  yfirleitt  virðist  mér  öll  ritgjörðin  samt  vera 
vantraustsyfirlýsing  á  því,  að  vér  komumst  undan  þess- 
um  aðsækjanda  ættarnafnasjúkdómi  og  að  maðurinn  sök- 
um  þess  einkum  sé  með  upptöku  ættarnafna  hjá  íslend- 
ingum;  en  svo  mun  vera  um  marga  fleiri,  sem'  halda 
með  ættarnöfnum.  Þeir  sjá  ekkert  annað  fangaráð  til  að 
bjarga  þessu  mikilsverða  máli  úr  óefni  þvi  sem  það  nú 
er  í. 

Það  er  að  vísu  satt,  að  jafnan  er  við  raman  reipi  að 
draga  fyrir  smáþjóðir,  að  halda  föstum  þjóðarvenjum  sínum 
fyrir  áhrif um  frá  stórþjóðunum.  En  svo  bætist  hér  við  þetta 
mikla  ræktarleysi  við  sitt  eigið,  en  dekur  við  hið  annarlega, 
sem  lengi  hefir  fylgt  íslendingum;  ræktarleysi  við  þjóðina 
sína,  kirkjuna  sina,  landið  sitt  og  ættarbúgarðinn  sinn. 
En  með  þetta  fiest  hefir  nú  hugsunarhátturinn  stórum 
breyzt  til  batnaðar  á  siðasta  áratugi,  svo  nú  er  fremur 
alls  góðs  að  vænta  af  framtíðinni.  Einkum  ætti  það  að 
létta  undir  að  varðveita  þjóðlega  hluti,  þegar  svo  er,  að 
aðrar  þjóðir  bera  hina   mestu    virðingu    fyrir   þeim.      En 


5é  TJm  ættarnöfn. 

svo  mun  vera  um  þá  venju  vor  íslendinga,  að  kenna  af- 
kvæmin  við  föðurinn  einn. 

Herra  Brynjólfur  á  Minna-Núpi  ritar  1  28.,  30.  og  33. 
tbl.  Lögréttu  greinar  nokkrar,  er  hann  nefnir  Þjóðernis- 
málefni,  og  talar  hann  þar  meðal  annars  um  ættarnöfnin, 
sem  hann  er  alveg  á  móti  að  íslendingar  séu  að  taka 
upp.  Svo  sem  við  var  að  búast  úr  þeirri  átt,  eru  greinar 
þessar  að  flestu  leyti  ágætar.  Hann  talar  um  að  oss  ís- 
lendingum  sé  mesta  nauðsyn  á  að  varast  alt,  er  vott  beri 
um  htilsvirðingu  á  þjóðerninu;  og  eitt  af  þvi  er  ættar- 
nafna-farganið  nýja.  Það  er  og  alveg  vist^  að  eftirnöfn 
margra  kvennanna  undir  áskorun  kvenréttindafélagsins 
hafa  hjá  ýmsum  mönnum  stórum  spilt  fyrir  þvi,  að  áskor- 
uninni  væri  gegnt.  Mörg  nöfnin  þar  eru  hneykslanleg 
frá  islenzku  sjónarmiði  og  vöktu  þvi  sárustu  gremju  hjá 
mönnum  með  sannislenzku  hugarfari.  Það  er  jafnan  illa 
farið,  er  góðu  máli  er  spilt  af  klaufaskap. 

Það  er  annars  undarlegt,  hversu  óþjóðlegt  og  vitgrant 
sumt  af  mentuðu  heldra  fólki  getur  verið  í  ýmsu.  Allir 
ætti  þó  að  vita,  að  rétta  útlenda  venjan  er  sú,  að  kona 
með  ættarnafni,  er  giftist  manni  með  ættarnafni,  missir 
nafnið,*er  hún  átti  áður  og  fær  nafn  manns  síns  í  staðinn. 
Ef  t.  d.  stúlka,  sem  heitir  Guðrún  MöIIer  giftist  manni, 
er  heitir  Sigurður  Sívertsen,  þá  heitir  hún  upp  frá  því 
frú  G.  Sívertsen.  En  ef  nú  stúlka  með  ættarnafni  giftist 
manni  ættarnafnslausum,  þá  missir  hún  á  sama 
hátt  æ.  ttarnafn  sitt,  en  getur  ekkert  nýtt  ættar- 
nafn  fengið  í  staðinn,  úr  því  að  maðurinn  átti  það  eigi 
til,  heldur  á  hún  upp  frá  því  að  kenna  sig  við  föður  sinn. 
Ef  t.  d.  stúlka  sem  er  Finnsdóttir,  en  heitir  Ingibjörg 
Stephensen,  giftist  manni  er  heitir  Einar  og  er  Þorkelsson, 
þá  er  það  fjarstæða  bæði  með  útlendu  og  innlendu  ven- 
juna  að  hún  eignist  skírnarnafn  tengdaföður  síns  og  heiti 
úr  þvi  I.  Þorkelsson,  heldur  ber  henni  eftir  giftinguna 
að  taka  upp  föðurnafn  sitt  og  nefnast  I.  Finnsdóttir.  Þetta 
^r  svo  auðskilið,  að  það  er  furða  að  nokkur  kona  skuli 
villast  á  því.    Raunar    er   sökin    í   þessu   efni   jafn-mikil 


Um  ættarnöfn.  55 

ihjá  karlmönnunum,  sem  eigi  leiðrétta  slíkar  firrur  eigin- 
kvenna  sinna. 

Eitt  af  þvi,  sem  G.  Kamban  færir  máli  sinu  til  stuðn- 
íngs,  er  það  að  f jölmargar  embættismannakonur  í  Reykja- 
vik  hafi  tekið  upp  ættarnafn  eða  kenning  við  föðurnafn 
eiginmanna  sinna.  Eg  fæ  nú  eigi  séð,  að  embættismanna- 
konur  i  höfuðborginni  eða  annars  staðar  á  landinu  séu 
nokkurt  fyrirmyndardæmi  i  þessu  efni.  Svo  sem  vant  er 
að  vera  um  allar  framfarir  og  afturfarir,  þá  mun  þessi 
ættarnafna-upptaka  hafa  byrjað  á  meðal  æðri  stéttanna  í 
öllum  löndum  og  færst  svo  til  lægri  stéttanna.  Eg  fæ 
eigi  skilið,  að  hann  Sigurður  Höskuldsson,  sem  höf.  tekur 
^ð  dæmi,  sé  endilega  tilneyddur  að  nefna  konuna  sina 
Karen  Höskuldsson  eftir  giftinguna,  þótt  hún  sé  dönsk  og 
fædd  Jörgensen.  Látum  föður  hennar  hafa  heitið  »Sören« 
og  þá  er  hún  eigi  of  góð  til  að  verða  eftir  íslenzkum 
hætti  að  nefna  sig  Karen  Sörensdóttur  i  hjúskapnum.  Eg 
fæ  eigi  betur  séð,  en  að  ennþá  sé  hægt  að  verjast  þessari 
nýbreytni  með  ættarnöfn  hjá  þjóð  vorri,  og  það  ásamt  með 
ýmsu  fleira  veldur  þvi  að  eg  er  á  móti  þeim.  En 
samt  vil  eg  i  ritgerð  þessari  sýna  fram  á,  hvernig  sann- 
islenzk  ættarnöfn  ætti  að  verða  mynduð,  ef  sú  mæða  á 
fyrir  oss  að  liggja  að  innleiða  þau;  þvi  að  ennþá  er  mál 
þetta  eigi  nærri  nógu  vel  skoðað  frá  öllum  hliðum. 

Mjög  lítið  vill  G.  Kamban  gjöra  úr  því^  að  þessi  venja 
að  kenna  sig  við  föðurinn^  sé  þjóðleg  og  íslenzk.  Hann 
segir  að  þetta  sé  islenzkt  öldungis  eins  og  það  hafi  áður  fyr 
verið  þýzkt,  danskt  o.  s.  frv.  En  að  neita  þvi  að  þetta 
sé  af  þessari  ástæðu  sérstaklega  þjóðlegt  með  fslendingum 
er  alveg  röng  og  háskaleg  kenning.  Fæstir  þjóðlegir  hlut- 
ir  eru  þannig  lagaðir,  að  þeir  hafi  hvergi  i  heimi  til  ver- 
ið  nema  hjá  þeirri  eða  hinni  þjóðinni.  Flest  það  sem 
einhversstaðar  er  þjóðlegt  hefir  áður  verið  sameign  heilla 
þjóðbálka,  en  svo  orðið  þjóðlegt  við  það  eitt,  að  hafa  varð- 
veizt  kynslóð  eftir  kynslóð  á  þessum  eina  stað,  þegar  það 
var  gleymt  hjá  öllum  öðrum.  Engum  manni  dettur  í  hug 
^ð  neita  því,  að  málið,  sem  á  vorum  dögum  er  talað  hér 


,56  Um  ættarnöfn. 

á  íslandi,  sé  þar  einkarþjóðlegt  nú.  En  þetta  er  svo  fyrir 
þá  sök,  að  hinar  norðrænu  þjóðirnar  hafa  týnt  þvi  af 
tungu  sinni,  þvi  fyrir  hundruðum  ára  var  það  alls  eigi 
neitt  sérkennilega  þjóðlegt  á  Islandi,  heldur  var  tungan 
sam-norðræn.  Likt  mun  mega  segja  um  islenzku  glimuna 
þjóðlegu  eða  um  vikivakadansinn  hjá  Færeyingum.  En 
öldungis  sama  gildir  um  þenna  sið  að  kenna  menn  ein- 
göngu  við  föðurinn. 

Enginn  efi  er  á  því,  að  vér  íslendingar  eigum  beint 
samskonar  heiður  skildan  fyrir  að  hafa  varðveitt  þenna 
sið,  sem  fyrir  það  að  hafa  framan  úr  fornöld  haldið 
óbreyttu  tungumáli.  Nú  orðið  erum  vér  einir  allra 
gotneskra  þjóða  um  venju  þessa,  svo  á  vorum  timum  er 
hún  i  hæsta  máta  þjóðleg  hér  á  landi  og  þn  skaði  að 
sleppa  henni.  Með  útlendum  þjóðum  hafa  ættarnöfn  eigi 
komist  i  hefð  i  ættum  konunganna  og  því  er  það,  að  ein- 
staka  útlendingur  lætur  sér  um  munn  fara,  að  það  sé 
engu  líkara  en  að  allir  íslendingar  séu  konungbornir  menn. 
Eigi  má  þvi  heldur  mótmæla,  að  ættarnafnasiðurinn  komst 
inn  hjá  hinum  gotnesku  þjóðum  á  þeim  tímum,  sem  virð- 
ingin  fyrir  þjóðerninu  var  nálega  engin  og  fínast  þótti  að' 
apa  alt  eftir  rómversku  þjóðunum.  Væri  það  enn  venja 
t.  d.  hjá  Engiendingum  og  Þjóðverjum  að  kenna  karla 
og  konur  við  föðurinn,  en  nota  fornafnið  eitt  i  daglegu 
tali,  myndi  þeir  eigi  nú  fara  að  fá  sér  ættarheiti. 

Sumir  halda  því  fram,  að  ættfræðingunum  sé  stór 
hægðarauki  i  ættarnöfnum,  en  aftur  segja  aðrir  að  þau 
geri  þeim  stórt  ógagn.  En  eftir  því  sem  ættfróður  maður 
hefir  látið  í  Ijósi  við  mig,  þá  gera  ættarnöfn  hvorki  gagn 
né  ógagn  í  ættfræðinni.  Sannleikurinn  er  eflaust  sá,  að^ 
það  stendur  öldungis  á  sama  um  þetta  í  ættvísinni. 

En  hér  kemur  fleira  til  skoðunar.  Sá  sameiginlegi 
stórgalli  er  á  gersamlega  öllum  þeim  ættarnöfnum,  sem 
innleidd  hafa  verið  á  íslandi^  að  þau,  að  máli,  eru  hvorki 
islenzk  né  útlenzk,  heldur  málleysur.  Af  Borgarfjörður 
er  t.  d.  myndað  »Borgfjörð«j  af  Bdrðardalur  »Bárðdal«  o. 
s.  frv.,  en  svona  eru  þau  hvert  og  eitt,    svo  það    er   stór 


Um  ættarnöfn.  57 

furða  að  íslenzkir  menn  með  þjóðrækni,  er  fengið  hafa 
þenna  slæma  arf  frá  feðrum  sínum,  skuli  eigi  allir  hafa 
kastað  honum  frá  sér,  svo  sem  sumir  menn  hafa  þó  gert. 
En  auðvitað  er,  að  slikt  verður  að  gerast  mjög  snemma^ 
því  þegar  menn  eru  orðnir  þjóðkunnir,  er  það  lítt  mögu- 
legt,  og  eru  hér  þvi  miklar  málsbætur.  Hitt  er  ófyrir- 
gefanlegra,  að  ýmsir  menn  eru  nú  á  dögum  að  taka  sér 
ný  ættarnöfn  og  þau  illa  mynduð.  Sérstaklega  tiðkast 
slik  ættarnafnafikn  hjá  íslendingum,  sem  eru  eða  hafa 
verið  i  Ameríku.  Þannig  láta  þeir  skáldin  Einar  Hjör- 
leifsson  og  Jón  Olafsson  börn  sin  nefna  sig  og  skrifa : 
»Hjörleifsson«  og  »01afsson«,  bæði  syni  og  dætur.  Er  það 
undur  mikið  um  slíka  menn  andans,  er  þó  vilja  eflaust 
báðir  vera  þjóðlegir  i  hegðun.  En  svona  getur  spiUingin 
hjá  heiUi  þjóð  etið  um  sig. 

011  ritgjörð  G.  Kambans  er  virðingarverð  tilraun  til 
að  koma  á  þjóðlegum  ættarnöfnum  í  staðinn  fyrir  óþjóð- 
legu  afskræmin,  sem  nú  eru  að  læðast  inn  í  landið.  Höf. 
færir  fyrirtaksgóð  rök  fyrir  því,  að  ættarnafnaendingin 
»son«  við  nöfn  kvenna  er  óhæfa  og  vitleysa  við  nöfn 
karla,  og  er  þvi  verst  allra  ættarnafna  fyrir  íslenzka 
tungu  og  hugsun.  Þetta  finnur  líka  nálega  hver  islenzk 
sál,  og  einnig  margir  þeirra,  er  sllk  nöfn  bera,  svo  um 
það  verður  varla  þráttað.  Það  er  ómótmælanlegt,  að  þetta 
enska  »son«  er  enn  óviðfeldnara  i  íslenzku  og  þrælslegra 
fyrir  kvenfólkið  en  hið  danska  »sen«.  Hér  er  beint  verið 
að  særa  þjóðerni  sitt  á  viðkvæmasta  stað.  Að  minsta 
kosti  eru  Engilsaxar  oss  fjarskildari  en  Danir,  svo  að  eigi 
er  fremur  ástæða  til  í  þessu  efni  að  taka  upp  enska  háttu 
en  danska;  hvorugt  á  að  vera,  og  þó  síður  sú  aðferðin, 
sem  miklu  meira  rekur  sig  á  fornt  og  nýtt  mál,  islenzkt 
og  rétt. 

Til  þess  aö  fá  framgengt  í  verki  hugmynd  sinni  um 
ættarnöfnin,  hljóta  þeir  sem  vilja  koma  þeim  alment  á  og 
hafa  þau  i  lagi,  að  leita  hjálpar  löggjafarvaldsins  og  láta 
það  skipa  fyrir,  hvernig  ættarnöfn  skuli  mynda  og  um  leið' 
hvernig  þau  megi  eigi  vera.      Annars  verður  engin  regla 


S8  Um  ættarnöfn. 

á  þessu.  Víst  væri  það  engin  f jarstæða  að  löggjöfin  skifti 
,sér  af  þessu,  þvi  hún  lætur  sumt  taka  til  sin,  sem  eigi  er 
meiri  ástæða  til,  enda  eiga  margar  þjóðir  lög  um  þetta. 
Þar  á  meðal  Sviar  mjög  ný  lög.  En  vér,  sem  höfum  á 
móti  ættarnöf num,  ættum  eins  vel  að  geta  fengið  löggjafar- 
valdið  til  að  banna  þau  með  öllu  á  íslandi,  og  i  þá  átt 
gekk  frumvarp  Jóns  heitins  landritara  hérna  á  árunum. 
Það  er  fljótvirkasta  ráðið  til  að  lækna  mein  þetta.  Manna- 
heitin  eru  svo  mikill  hluti  af  tungumálinu  og  standa  i 
fivo  nánu  sambandi  við  alt  sálarlíf  og  séreðli  hvers  ein- 
«taklings,  að  þvi  atriði  þjóðernisins  ber  að  gefa  mikinn 
gaum. 

Ein  vitleysan  með  ættarnöfnin  hér  á  landi  er  það,  að 
sumir  láta  skira  börn  sín  ættarnöfnum  alóskyldra  manna, 
svo  að  við  það  missa  þau  alveg  þá  þýðing,  er  þau  eiga 
að  hafa.  Þetta  nafnahnupl  og  sömuleiðis  ættarnöfn  með 
»son«-endingum  ætti  alþingi  beint  að  fyrirbjóða,  hvað 
sem  hinu  líður,  er  hér  var  nefnt  næst  á  undan.  Ung- 
mennafélögin,  er  alt  íslenzkt  eiga  að  styðja,  hafa  hér  veg- 
legt  verkefni  fyrir  höndum.  Þau  ætti  og  að  stuðla  til 
þess,  að  skírnarnöfn  manna  verði  islenzk  einnefni. 

Auðsætt  er  það,  að  G.  Kamban  er  miög  ant  um  að 
sanna  það,  að  íslenzk  orð  megi  vel  hafa  fyrir  ættarheiti, 
svo  að  þau  geti  orðið  þjóðleg.  Það  er  eflaust  rétt  hjá 
honum  að  tungan  er  svo  auðug,  að  fá  má  nóg  af  góðum 
ættarnöfnum,  en  þessi  40  sýnisdæmi  hans  hafa  þann  gall- 
ann,  að  þau  öll  eru  ein-  eða  tvikvœðj  en  forðast  að  nefna 
þri-  og  ferkvœðu  orðin.  En  slíkt  gefur  beint  efni  til  út- 
lenzkulegra  styttinga  og  afbakana  á  íslenzkum  orðum  og 
færir  því  niður  i  sama  fenið  sem  gömlu  ættarnöfnin  hér 
á  landi.  Maðurinn  yrði  t.  a.  m.  nefndur  Finnur  Fróðstað 
fyrir  F.  Fróðastaður,  Björn  Bíldal  fyrir  B.  Bildudalur  og 
annað  þvílíkt.  Mega  nú  allir  sjá,  að  hið  fyrra  er  Ijót  út- 
lenzka,  en  hið  síðara  hrein  íslenzka.  Fornaldarheiti  þau 
sum,  er  höf.  vill  gera  að  ættarnöfnum,  eru  þar  að  auki 
irsk  að  uppruna  og  þvi  óíslenzkuleg.  Það  mundi  verða 
/eðlilegast  að  mynda  ættarnöfnin  sem  flest  af  nöfnum  sveita 


Um  ættamöfn.  59 

og  bæja  og  öðrum  örnefnum,  hugsuðum  eða  raunveruleg- 
um,  þá  yrði  þau  fögur  og  fjölbreytt,  en  þó  því  að  eins, 
að  málið  sé  eigi  afmyndað  með  úrfellingum  atkvæða  og 
öðrum  styttingum,  sem  er  beint  óþjóðlega  einkennið  við 
gömlu  ættarnöfnin  hjá  oss. 

Eftir  þvi  sem  ráða  má  af  allri  ritgerðinni,  þá  er  það 
víst  álit  höf.  að  helzt  beri  að  taka  nafnorð  i  eintölu  af 
sterku  beygingunni  fyrir  ættarnöfn,  ef  þau  eiga  að  geta 
farið  vel  í  málinu,  og  jafnframt  beri  að  sleppa  nefnifalls- 
merkinu  af  karlkynsorðum.  Segja  t.  d.  Guðmundur  Þórð- 
arhól  og  Sólbjörg  Hjaltadal;  er  þá  auðsætt  að  hvorug- 
kynsorðin  yrði  bezt  viðfangs;  t.  d.  Sigmundur  Myrarholt 
og  Guðlaug  Eyrarlandj  en  aftur  yrði  næsta  örðugt  að  nota 
kvenkynsorð,  þótt  sterk  séu,  vegna  eignarfallsins,  sem 
vill  ávalt  að  geti  endað  á  s,  eins  og  i  dönsku  og  sænsku, 
hvað  sem  réttu  máli  íslenzku  liður.  Þessu  eina  falli  í 
ættarnöfnum  vill  hann  halda,  auðsjáanlega  heillaður  af 
danskri  og  þýzkri  málvenju,  en  hitt  er  honum  víst  ókunn- 
ugt  um,  að  i  ýmsum  öðrum  málum,  svo  sem  slafnesku 
tungunum,  geta  ættarnöfnin  verið  alfalla.  Það  yrði  nokk- 
uð  undarlegt  að  hafa  t.  d.  Jón  Mdgahllð  og  Guðrún  Fifil- 
grundj  ef  eignarfallið  þar  ætti  að  hafa  s  fyrir  ar^  enda 
væri  slikt  argasta  málleysa.  Af  sömu  ástæðu  væri  alveg 
útilokað,  að  geta  notað  þau  orð,  þótt  karlkyns  séu,  sem 
enda  á  ar  í  eignarfalli,  einkum  ef  það  eru  ?^  stofnar, 
hversu  fögur  sem  þau  eru;  því  það  yrði  óhæfu  afbökun 
að  segja  t.  d.  til  Þorsteins  Stöðvarjjörðs  (f.  fjarðar)  eða 
Þórdisar  Smáravölls  (f.  vallar).  Af  þessu  fer  nú  að  verða 
nokkurn  veginn  auðsætt  að  ættarnafnakerfið  hans  G. 
Kambans  er  að  mörgu  leyti  vandræðagripur  i  tungu  vorri, 
og  efnisviðurinn  hjá  honum  mjög  takmarkaður,  þótt  vel 
geti  verið  að  hann  sé  nægur  í  nokkur  hundruð  nafna.  Að 
vitna  í  norskuna  og  önnur  beygingarsnauð  raál  dugir  eigi 
í  þessum  efnum.  Það  er  systerni  á  milli  nýnorðrænu  mál- 
anna,  t.  d.  norsku  og  sænsku,  en  alls  eigi  milli  norsku  og 
íslenzku,  því  þær  eru  mæðgur;    hin    fyrri   er  dóttirin    en 


'60  Um  ættariiöfn. 

hin  síðari  móðirin  og  myndrikt  fornaldarmál,  er  eigi  verð- 
ur  borið  saman  við  hitt,  með  þetta. 

Sannleikurinn  er  sá,  að  eigi  ættarnöfn  að  verða  sann.- 
íslenzk  og  um  leið  fjölbreytt  og  fögur,  þá  verða  þau  að 
geta  myndast  af  öllum  flokkum  nafnorða,  jafnt  með  veikri 
og  sterkri  beygingu  og  hvers  kyns  sem  orðin  eru.  Þau 
eru  engin  islenzka  nema  þau  geti  hneigst  öldungis  eins  og 
hver  önnur  orð  i  málinUy  ymist  mikið  eða  litið  eftir  atvik- 
um.  enda  sé  eg  enga  ástæðu  til,  hvers  vegna  þau  mega 
eigi  halda  öllum  fallendingum  óbrjáluðum,  og  nefnifalls- 
merki  og  þágufalls  alveg  eins  koma  þar  frara,  sem  merki 
þolfalls  og  eignarfalls.  Eða  hví  skyldi  eigi  mega  halda 
réttu  ar  fyrir  rangt  s  í  eignarfalli  þeirra  orða^  er  eg  tók 
fyrir  dæmi  nú  siðast?  Fólk  mundi  fella  sig  einmitt  betur 
við  réttu  myndirnar,  þegar  málkunnáttan  væri  i  þolanlegu 
lagi  og  nöfn  þessi  orðin  algeng.  Hitt  að  geta  sætt  sig  við 
beygingarlausa  meginhluta  orða  (um  orðrœtur  er  þar  sjaldn- 
ast  að  tala),  sýnir  ekkert  annað  en  stórskemda  málkend,, 
er  beinleiðis  hefir  skapast  af  endingarlausu  og  útlendu 
ættarnöfnunum,  er  nú  um  sinn  hafa  verið  að  flækjast  um 
landið  og  i  málinu,  svo  eigi  eru  upptökin  góð. 

Þegar  öUu  er  á  botninn  hvolft,  þá  er  nefnifallið  eina 
orðmyndin,  sem  deila  er  um,  hvort  halda  skuli  fallsmerk- 
inu  eða  fella  það  niður.  En  um  það  getur  þó  engum 
blandast  hugur,  að  það  er  íslenzkara  og  í  meira  samræmi 
viö  önnur  orð  í  málinu  og  einkum  við  ættarnöfn  af  veiku 
beyginguiiui,  að  halda  nefnifallsmerkinu,  annars  verður 
endalaust  ósamræmi  á  milli  sterku  og  veiku  ættarnafn- 
anna.  Með  þvi  að  halda  fullri  beygingu  verða  t.  d.  nöfn- 
in  Arni  Hólmur  og  Olafur  Múli  alveg  hliðstæð,  en  ef  hið 
fyrra  endilega  á  að  heita  A.  Hólmj  þá  verður  hitt  að 
hljóða  O.  Múl,  sökum  samkvæmninnar,  en  slik  afbökun 
væri  viðurstygð.  G.  Kamban  telur  upp  sæg  af  orðum  til 
að  sýna  vöntun  fallendinga  i  orðflokkum,  sem  svo  aftur 
á  að  vera  sönnun  þess  að  sleppa  megi  nefnifallsmerkinu 
i  ættarnöfnum.  En  með  þessu  sannar  hann  bókstaflega 
ekkert.     Hann  sannar  það  eitt,  sem  allir   vita   og  engrar 


Um  ættarnöf n.  61 

sönnunar  þarfnaðist,  að  til  eru^orðflokkar  í  málinu  er 
vantar  suiíi  fallsmerkin;  en  hitt,  að  til  sé  nokkur  tegund 
hluta,  sem  jafnan  eigi  sér  fallendingalaus  heiti  i  málinu, 
það  tekst  hoiium  eign  að  sanna,  sem  eigi  var  heldur  von. 
Þetta  hefði  hann  þó  þurft  að  gera;  að  t.  d.  nöfn  á  lagar- 
dýrum  væri  ávalt  endingálaus  eða  sú  tegund  eiginnafna, 
sem  eru  staðaheiti,  þvi  ættarnöfnin  heyra  undir  eitthvað 
slikt,  en  eru  engin  sérstakur  beygingarflokkur  orða.  Hefði 
eg  viljað  færa  sönnun  fyrir  þessu  máli,  mundi  eg  enga 
aðra  sönnun  þókst  þurfa  en  þessa :  Islenzk  œttarnöfn  með 
sterkri  heygingu  geta  verið  endingarlaus  i  nefnif.  öldungis 
eins  og  orðið  »sonur«  er  endingarlaust^  þegar  það  er  haft  að 
föðurkenningarnafni  t.  d.  »Sighvatsson«  o.  s.  frv.«  Þessi 
sönnun  ein  fer  ofurlitið  i  rétta  átt,  þótt  hún  vitanlega  sé 
allsendis  ónóg  til  að  réttlæta  til  fulls  endingaleysið,  og 
svo  yrði  þessi  aðferð  til  þess  að  skapa  ósamræmi  við 
ættarnöfn  með  veikri  beyging,  svo  sem  áður  var  sagt. 

I  Norðurlandi  19.  septbr.  1908  hefir  Ólafur  farmaður 
ritað  grein  eina,  sem  einnigber  fyrirsögnina;  »Ættarnöfn«. 
Margt  er  vel  sagt  i  þeirri  grein,  en  eigi  fekk  eg  hana  í 
hendur  fyrr  en  eg  hafði  lokið  við  að  gera  uppkast  að 
þessari  ritgjörð  og  gat  eg  þvi  eigi  stuðst  við  hana  sem 
vert  væri.  En  það  gleður  mig,  að  hann  er  mér  alveg 
samdóma  um  það,  að  ættarnöfnin  eigi  að  hafa  fuUa  beyg- 
ing  sem  hver  önnur  orð  í  íslenzku.  Það  sem  mér  likar 
illa  við  grein  hans  er  þetta,  að  hann  heldur  með  þvi,  að 
íslendingar  taki  sér  upp  ættarnöfn.  En  vel  valin  og  rétt 
mynduð  vill  hann  hafa  þau.  Hann  stingurog  upp  á  því, 
-að  menn  kalli  sig  frd^  úr  og  af  með  viðeiganda  staðar- 
heiti  t.  d.  Jón  frd  Vatnij  Bjami  úr  Tungu,  Geir  af  Hóli. 
Slik  ættarnöfn  hafa  eflaust  þann  kostinn,  að  þá  yrði  síð- 
ur  hætt  við  að  fólk  hætti  alveg  i  daglegu  tali  að  nota 
eiginnafn  einstaklingsins,  en  láti  ættarnafnið  eitt  duga. 
Eg  er  mjög  hræddur  um  samt,  að  íslendingar  felli  sig 
-aldrei  við  þau  og  það  komist  aldrei  á.  Sönnun  þess  er 
það  og,  að  ekkert  norrænt  mál  hefir  tekið  þau  upíp  01- 
.afur  farmaður  vill   og   láta   mynda   ættarheitin  jafnt   úr 


62  fm  ættarnöfn. 

veikri  sem  sterkri  beygingu  orðanna  i  málinu,    svo   aftur 
þar  erum  við  sammála. 

Erfitt  mun  G.  Kamban  ganga  að  sannfæra  marga 
menn  um  það,  að  enskan  fyrir  beygingarleysi  sitt  sé 
langþroskaðasta  mál  heimsins.  Flestir  munu  álita  að  t.  d. 
þýzka  með  sinni  fullu  nafnorðabeyging  og  spánskan  me5 
fjölbreyttu  sagnorðabeygingunni  sinni  séu  fult  svo  þrosk- 
aðar  tungur  og  miklu  fegurri.  Og  mundi  eigi  slíkt  mega 
segja  um  íslenzku?  Eða  hvað  skyldi  það  vera  í  ensku, 
sem  eigi  er  hægt  að  segja  á  hinum  málunum?  Er  nú 
kinverskan  orðin  fullkomnasta  málið  i  heiminum?  En 
hvað  sem  þessu  liður,  þá  sannar  þetta  með  enskuna,  á 
engan  veg,  að  íslenzkan  og  ættarnöfnin  i  henni  eigi  að 
vera  beygingarlaus.  Rómverjar  eru  sú  þjóð,  er  fyrst  kom 
ættarnöfnum  i  fast  skipulag^  enda  eru  ættarnöfn  þeirra 
bæði  fögur  og  þjóðleg.  Þau  eru  alveg  samvaxin  tungu- 
máli  þeirra  og  hafa  fulia  beyging  sem  hver  önnur  lat- 
nesk  orð.  Þar  er  þvi  ágætt  dæmi,  sem  þeim  ber  að  taka 
til  fyrirmyndar  og  samanburðar,  er  koma  vilja  ættar- 
nöfnum  inn  i  íslenzkuna,  en  vera  eigi  að  vitna  i  það^ 
sem  alls  eigi  á  við. 

Eg  neita  því^  þvert  ofan  i  G.  Kamban,  að  kynferði 
orða  sjáist  beinhnis  á  endingum  orðanna  og  þvi  beri  að 
halda  meginhlutanum  einum  i  ættarnöfnum,  en  sleppa  fall- 
endingum.  Kynferðið  fylgir  beint  orðstofninum  af  ein- 
tómum  gömlum  vana^  sem  málvísin  getur,  enn  sem  komið 
er,  eigi  greint  fullnægjandi  ástæður  fyrir,  að  minsta  kosti 
eigi  við  nöfn  á  þeim  lifverum,  er  eigi  er  unt  að  greina 
náttúrlegt  kyn  hjá  við  fyrsta  álit  og  svo  hjá  dauðum  hlut- 
um,  sem  eftir  hugsuninni  væri  eðlilegast  að  hafa  hvorug- 
kyns  eða  kynlausa.  Kynferðið  fylgir,  sem  sagt,  alls  eigi 
endingunni,  þótt  eitt  kyn  orða  taki  fremur  til  sin  þessa 
fallendingu  en  annað  aftur  hina  og  kynið  þann  veg  oft 
komi  i  Ijós,  lika  af  endingunni.  Vanalega  sést  kynferðið 
undir  eins  i  máli,  er  maður  kann  til  fulls,  þótt  nakinn. 
meginhlutinn  sé  tekinn,  og  svo  er  i  öllu  mþeim  40  orðum,. 
er  höf.  tekur  fyrir  dæmi  i  kerfi  sinu,  að  þar  sést  kynferði 


Um  ættarnöfn.  65^ 

allra  þeirra  við  fyrsta  áLit,  þrátt  fyrir  alt  endingarleysið. 
Og  nú  skal  eg,  rétt  að  garani  minu,  nefna  úr  málinu  orðin 
fugly  hurðy  lok.  Þau  eru  öll  fallendingarlaus,  en  þó  er 
kynferðið  þegar  Ijóst  hverjum  islenzkum  manni.  Það  er 
þvi  hégómi  einn,  að  nota  kynferðið  sem  átyllu  til  þess  að^ 
fella  burt  nefnifallsmerki  í  ættarnöfnum. 

Niðurstaðan  verður  þá,  að  sjexlfsagt  er  að  halda  nefni- 
fallsmerkinu  í  ættarnöfnum  þó  beygingin  sé  sterk.  Syst- 
kinin  eiga  þá  t.  d.  að  heita  Guðni  og  Gróa  Galtarlœkur 
(eigi  Galtarlœk)  og  er  þetta  í  ágætasta  samræmi  við  fornu 
viðurnefnin  og  nýju  auknefnin  og  uppnefnin,  sem  hafa 
öll  rétta  beyging  og  auðsætt  er  því  að  taka  til  fyrir- 
myndar.  En  einkum  ætti  að  nota  sem  mest  orð  með^ 
veikri  hneiging  fyrir  ættarheiti,  þau  eru  oft  svo  mjúk  i 
munni.  Hjónin  ættu  þá  að  heita  t.  d.  Þorvaldur  og  Aslaug^ 
Fjólubali  eða  Grimur  og  Björg  Valþúfa  og  jafnvel  Halldór 
og  EUn  Ljónshjarta.  Slik  ættarnöfn  hafa  fulla  beyging, 
sem  er  samkvæmt  réttu  eðlisfari  islenzkunnar.  Róm- 
verjar  gátu  kynbeygt  ættarnöfn  sín;  ef  bróðirinn  t.  d-  hét 
Titus  Comelius,  þá  hét  systirin  t.  d.  Claudia  Cornelia.. 
Þetta  getum  vér  eigi,  en  i  þess  stað  getur  íslenzkan  þolað 
að  karlar  beri,  ef  vill,  kvenkend  viðurnefni  og  konur 
karlkend,  svo  sem  ótal  dæma  að  fornu  og  nýju  sýnir. 

Með  ýmsu  því  sem  hér  er  sagt  vona  eg  að  hafa  sýnt, 
að  ættarnefnakerfi  herra  G.  Kambans  er  óhæfur  grund- 
völlur  fyrir  íslenzkumyndun  ættarnafna  alment,  þótt  sum 
nöfnin  hjá  honum  séu  miklu  betri  en  það  flest,  er  vér  áður 
höfum  átt  að  venjast  af  þessu  dóti.  Frá  sjónarmiði  þjóð- 
ernisins  er  hér  um  afar-mikilvægt  málefni  að  ræða,  svo 
nauðsyn  ber  til  að  hugsa  þetta  rækilega  og  hrapa  að 
engu.  Væri  þvi  gott,  að  sem  flestir  menn,  er  til  þess  eru 
hæfir,  vildi  rita  og  ræða  sem  vandlegast  um  mál  þetta 
frá  öllum  hliðum.  En  sjálfur  er  eg  fremur  efablandinn 
um,  að  auðvelt  verði  að  koma  alment  þeim  umbótum  á 
ættarnöfnin  að  tungumál  vort  verði  óskemt  af  upptökm 
þeirra. 


■64  Um  ættarnöfn. 

Eg'  ræð  það  af  rússneskum  skáldsögum^  að  Rússar 
noti  iðulega  bæði  föðurnafn  og  ættarnafn.  Ef  sú  aðferð 
væri  höfð  hjá  oss,  raundi  fornafn  manna  siður  hverfa  úr 
talmálinu  og  væri  það  mikill  kostur.  í  riti  yrði  t.  d.  haft 
Guðhrandur  Þórarinsson  Engey  og  Guðhjörg  Steinsdóttir 
Hvalvogur,  en  i  tali  yrði  mest  notað  fornafnið  svo  sem 
nú,  og  ættarnafnið  myndi  aldrei  útrýma  þvi. 

En  hver  er  svo  hagurinn  við  ættarnöfnin?  Svari  nú 
þeir  sem  geta,  Mér  vitanlega  er  að .  eins  eitt  ^agn,  sem 
þau  gera^  og  það  er  líka  allmikið,  eigi  skal  þvi  neita. 
Þetta  eina  gagn  er  það,  að  hægra  er  miklu,  oft  og  tiðum, 
,að  greina  menn  sundur.  Hann  Jón  Jónsson  Fljótstunga 
og  Jón  Jónsson  Vallhólmi^  eru  auðþektir  á  ættarnöfnum 
sinum,  en  annars  væri  ilt  að  vita,  við  hvern  þeirra  átt 
væri.  En  hér  mun  lika  alt  gagnið  upp  talið  og  er  hætt 
við  að  meira  sé  mist  en  fengið  við  nýbreytni  þessa,  enda 
má  vel  finna  ráð  til  að  greina  samnefnda  menn  í  sundur 
með  ýmsu  oðru  en  ættarnöfnum.  Lýk  eg  svo  þessu  máli 
og  bið  alla  góða  menn  að  hafa  einungis  heiður  íslenzkrar 
tungu  og  þjóðar  fyrir  leiðarstjörnu  i  tillögum  sinum  um 
það. 

Kvennabrekku  i  desbr.  1908. 

JÓHANNE8   L.    L,    JÓHANN8S0N. 


Agrip 

af 

upptökum  og  sögu  kvenréttíndahreyfingarinnar 

í  Ameriku. 

n. 

Sagan  um  kvennafundinn  í  Seneca  Falls  flaug  eins 
og  eldur  i  sinu  um  alla  Ameriku  og  gerði  þennan  smábæ 
sem  fáir  þektu,  frægan  á  fáum  dögum.  Alt  komst  i  upp- 
nám  út  af  þessum  dæraafáu  tíðindum.  Blöðin  skopuðust 
napurlega  að  konunum,  prestarnir  þrumuðu  á  móti  þeim 
frá  prédikunarstólnum,  kölluðu  þær  »Belialsdætur«  og 
ýmsum  öðrum  sæmdarnöfnum.  Eiginmenn  ýmsra  fundar- 
kvennanna  náðu  ekki  upp  í  nefið  á  sér  út  af  allri  þeirri 
svivirðingu,  sem  þær  hefðu  gert  þeim.  Faðir  E.  Stanton 
kom  með  fyrstu  hraðlest  um  nóttina  á  eftir  til  að  vita 
hvort  hún  væri  með  öllu  ráði.  Og  hún  segir  sjálf,  að  ef 
heilbrigðisástand  sitt  hefði  ekki  verið  jafn-gott  og  það  var, 
þá  mundi  sér  hafa  verið  stungið  inn  i  vitlausra  spitala. 

Árið  1849  sendu  þeir  Garrison  og  Phillips  áskorun 
um  kosningarrétt  kvenna  til  þingsins  í  Massachusetts, 
undirskrifaða  af  2000  konum.  Árið  1850  myndaðist 
fyrsta  kvenréttindafélagið  i  Boston,  og  sama  árið  boðaði 
Mrs.  Paulina  Wright  Davis  til  fundar  i  bænum  Worcester 
i  Massachusetts.  Þessi  fundur  var  miklu  betur  undirbúinn 
en  fundurinn  i  Seneca  Falls.  Meðal  fundarboðendanna 
•var  Abbey  Kelly,  ein  af  allra  harðvitugustu  og  dugleg- 
ustu  fyrirlestrakonunum,  Garrison,  Phillips,  Friðrik 
Douglass,  (hinn  frægasti  maður,  einn   af   þrælunum,   sem 

5 


66  Kvenréttindahreyfingin  i  Ameriku. 

flúið  höfðu  og  siðar  voru  keyptir  úr  ánauð  af  nokkruiu 
kvekarakonum),  Mrs.  L.  Mott  og  ýmsir  fleiri  frægir  karl- 
ar  og  konur  fyrir  baráttu  sina  fyrir  þrælafrelsinu,  bæðí 
frá  Nýja  Englandi,  New-Yorkrikinu,  Ohio  og  Pensylvaniu. 
Á  þessum  fundi  var  kvenréttindafélags-samband  Banda- 
rikjanna  stofnað,  með  stjórn  af  kjörnum  fulltrúum  frá 
hverju  rikissambandsfélagi,  sem  aftur  haföi  sina  sam- 
bandsstjórn  innan  hvers  rikis.  öll  þessi  félög  sameinuð- 
ust  nú  i  aðalsambandsstjórn  kvenréttindafélaga  Bandarikj- 
anna,  með  sameiginlegu  ársþingi  á  tilteknum  stað  og  tíma, 
Þetta  fyrirkomulag  hefir  til  skamms  tíma  verið  haft  a5 
fyrirmynd  allra  annara  kvenréttinda-landsfélaga. 

Á  þessum  fundi  voru  ýms  kvenréttindamál  rædd. 
T.  d.  um  rétt  mæðra  yfir  börnum  sinum,  rétt  kvenna  tiL 
að  stunda  læknisfræðinám  við  háskóla,  sem  engin  kona 
hafði  áður  fengið.  Ýmsar  ákvarðanir  voru  einnig  gerðar 
samskonar  og  á  fundinum  i  Seneca  Falls.  En  efst  á  blaði 
af  öllum  réttarkröfum  kvenna  var  nú  sett  krafan  um 
pólitískan  kosningarrétt,  sem  lykillinn  að  öllum  öðrum 
réttarbótum  þeirra.  Þetta  mál  kvaðst  Garrison  álita  mik- 
ilsverðasta  málið  í  allri  mannkynssögunni. 

Ýmislegt  fleira  var  rætt  á  þessum  fundi;  t.  d.  hrakti 
Antoinette  Brown  mótbáru  prestanna  gegn  því  að  konur 
tækju  þátt  i  opinberum  umræðum  mála.  Hún  var  fyrsta 
konan,  sem  stundaði  guðfræðinám,  og  var  vígð  til  prests 
sama  árið. 

Eftir  greinilegum  fundarskýrslum  blaðanna  barst  frétt- 
in  um  fund  þennan  til  Englands  og  varð  fyrsta  ástæðan 
til  fyrstu  ritgerða  J.  Stuarts  MiU  og  konu  hans  um  þetta 
efni,  og  kröfu  hans  í  parlamentinu  um  kosningarrétt 
kvenna.  Þessar  undirtektir  jafn-frægs  manns  styrkti 
ameriskar  konur  aftur  í  baráttunni  til  að  heimta  rétt 
sinn  óskiftan,  hverjir  sem  i  móti  mæltu. 

Kvenréttindafélögin  fóru  eftir  þetta  að  þjóta  upp  og 
vinum  þeirra  fjölgaði  m.eð  degi  hverjum.  AUflestar  ágæt- 
ustu  konur  Ameriku  gengu  i  lið  með  forsprökkunum. 
Og  sjálfar  héldu  þær  ekki  kyrru   fyrir,   heldur   ferðuðust 


Kvenréttindahreyfingin  i  Ameriku.  67 

borg  úr  borg  og  riki  úr  riki  til  að  halda  fyrirlestra,  setja 
félög  á  stofn  og  vinna  máli  þessu  vini  og  gagn.  A 
þessum  fundum  voru  kröfurnar  mismunandi,  þótt  a  ð  a  1- 
k  r  a  f  a  n  væri  jafnan  sú  sama.  Stundum  var  það  endur- 
skoðun  og  umbætur  á  hjónabandslögunum,  sem  voru,  eft- 
ir  enskun:  löí>-um,  mjög  ill  og  óeðliieg,  stundum  var  það 
réttur  kvenna  til  að  fá  aðgang  að  háskólum  og  embætt- 
um,  opinberum  sýslunum  o.  fl.  Stundum  voru  það  hærri 
vinnulaun  kvenna,  jafnrétti  í  atvinnurekstri  og  launum  a 
við  karlmenn.  Stundum  var  það  um  fjárráð  giftra 
kvenna  yfir  atvinnu  sinni  og  séreign  þeirra.  Stundum 
um  rétt  mæðra  yfir  börnum  sínum,  um  hjónaskilnað  o.  s.  frv. 

Mrs.  Paulina  Wright  Davis  var  fyrir  þeirri  baráttu  í 
Nýja  Englandi  um  nokkur  ár,  ásamt  fyrra  manni  sinum 
Frances  Wright.  Eitt  kvöld,  þegar  þau  höfðu  haldið 
fund  um  þrælamálið,  safnaðist  múgur  manna  utan 
um  hús  þeirra  með  ópum  og  óhljóðum  og  ætlaði  að  brenna 
þau  inni.  Foringinn  klifraðist  upp  á  viðarköstinn,  seni 
átti  að  kveikja  í,  til  að  sjá  inn  um  gluggann,  hvað  hafst 
væri  að  inni,  en  sá  þá,  að  heimilisfólkið  hélt  venjulega 
heimilisguðsþjónustu  og  kraup  þar  á  bæn.  Þá  hætti  hann 
við  að  brenna  þau  inni. 

Mrs.  P.  Wright  var  ein  af  fyrstu  konum  i  Ameríku, 
sem  lögðu  stund  á  liffærafræði  og  líkskurðarfræði.  Hún 
hélt  fyrirlestra  um  þessi  efni,  og  hafði  brúðu  til  skýringa 
á  fyrirlestrunum,  sem  vakti  mikið  hneyksli  fyrst  i  stað. 
Þó  varð  þetta  til  þess  að  ýmsar  konur  af  áheyrendum 
hennar  urðu  með  þeim  fyrstu  til  að  stunda  læknisnám, 
þegar  konum  var  veittur  aðgangur  að  skólunum. 

Eftir  dauða  fyrri  manns  sins  giftist  hún  aftur  Thom- 
as  Davis  frá  Rhode  Islande  og  settist  þá  að  i  Boston. 
Þar  stofnaði  hún  fyrsta  kvenréttindablað  heimsins  1853^ 
»The  Una«.  Arið  eftir  var  maður  hennar  kosinn  á  sam- 
bandsþingið  i  Washington.  Hún  fylgdist  með  honum 
þangað.  Þar  kom  hún  þvi  síðar  á,  að  konur  skyldu  jafn- 
an  halda  allsherjarfund  fyrir  Bandaríkin  um  þingtimann 
i  Washington,  til  þess  að   reyna    að   hafa   áhrif   á   þing- 

5* 


68  Kvenréttindahreyfingin  í  Ameriku. 

mennina,  bæði  í  kvenréttindamálununi  og  ýmsum  öðrum 
mannúðar  og  framfaramálum. 

Susan  B.  Anthony,  hin  alþekta  forvígiskona  kven- 
réttindabaráttunnar  á  síðari  hluta  19.  aldar,  kom  ekki  til 
sögunnar  fyr  en  á  aðalfundi  kvenréttindafélags-sambands 
Banilarikjanna  1853.  Hún  var  kvekaradóttir  og  alin  upp 
við  alvarlegan  aga  og  vinnu.  Þó  var  faðir  hennar  ekki 
eins  strangtrúaður  og  aðrir  trúarbræður  hans,  og  leyfði 
börnum  sínum  meiri  gleði  og  fjölbreyttari  mentun  en  þeir; 
t.  d.  fengu  þau  að  læra  að  leika  á  hljóðfæri  og  dansa, 
sem  ekki  var  venjulegt  eða  vinsælt  í  kvekarasöfnuðum. 
Að  lokum  sagði  hann  skilið  við  kvekarana  og  gekk  inn 
í  Unitarasöfnuð. 

Susan  B.  Anthony  fekk  góða  skólamentun.  Hún  var 
að  eins  15  ára,  þegar  hún  fór  sjálf  að  kenna  við  barna- 
skóla;  railli  þess  vann  hún  stöðugt  heima.  Síðar  varð 
hún  fastur  kennari  við  barnaskóla,  og  svo  langt  frá  þvi 
að  hún  fengist  við  nokkrar  kvenréttindahugmyndir,  að 
hún  gerði  að  eins  gys  að  þeim.  Auðvitað  varð  hún  með 
sínum  sterka  vilja  og  starfskröftum  að  hafa  eitthvað  meira 
og  viðtækara  fyrir  stafni  en  smábarnakenslu.  Það  urðu 
því  bindindismálin,  sem  fyrst  komu  henni  til  að  taka 
þátt  i  almennum  málum.  I  þeim  starfaði  hún  lengi,  eink- 
um  bindindisfélagi  kvenna  (Temperancedætrum),  þar  var 
hún  ritari.  Hana  hafði  lengi  langað  til  að  verða  kvek- 
araprestur,  en  með  tímanum  varð  hún  þeim  trúarflokki 
fráhverf. 

Arið  1851  hitti  hún  Abbey  Kelly  og  mann  hennar, 
og  fylgdist  með  þeim  á  fyrirlestraferðum  þeirra  um 
Massachusetts.  Þá  fekk  hún  löngun  til  að  taka  þátt  í 
baráttunni  fyrir  þrælafrelsinu,  með  þvi  að  fara  að  tala 
opinberlega  fyrir  því.  En  ekki  treysti  hún  sér  enn  til 
þess  að  koma    opinberlega    fram.     Svo    er    vaninn    ríkur. 

Þetta  sama  ár  hittust  þær  Mrs.  Elisabet  Stanton  og 
Susanna  B.  Anthony  og  Elisabet  sá  skjótt,  hver  veigur 
var  í  Susönnu.     Hún  sannfærði  hana  um  réttmæti    kven- 


Kvenréttindahreyfingin  i  Ameriku.  69 

réttindakröfunnar.  Þær  bundu  með  sér  félagsskap  og 
vináttu,  sem  hélzt  meðan  þær  lifðu  báðar. 

Eftir  þetta  voru  þær  óaðskiljanlegar  i  kvenréttinda- 
baráttunni  um  40  ár.  Þeim  bar  aldrei  á  milli  opinberlega 
og  þær  bættu  hvor  aðra  upp.  Súsanna  stjórnaði  og  skip- 
aði  fyrir  um  alla  framgöngu;  hún  útvegaði  fundarstaði^ 
sendi  út  auglýsingar,  gerði  alla  samninga^  og  sá  um  út- 
vegun  peninganna,  þegar  i  harðbakkana  sló.  Hún  var 
allra  kvenna  þrautseigust,  einbeittust  og  hagsýnust.  Orð- 
tak  hennar  var:  »Failure  is  impossible.«  »Osigur  er 
ómögulegur«.  Trú  hennar  á  málefni  því,  sem  hún  barðist 
fyrir  meira  en  heilan  mannsaldur,  var  óbilandi.  Hún 
starfaði  ekki  einungis  í  Massachusettsríkinu,  þar  sem  hún 
var  borin  og  barnfædd,  heldur  var  varla  sá  smábær  til  í 
öllum  Bandaríkjunum,  sem  hún  hafði  ekki  ferðast  um,  og 
haldið  fyrirlestra  í  um  kvenréttindamálið.  Það  varð  henni 
fyrir  öllu  i  lífinu,  hennar  einasta  hugsjón,  að  sjá  konurn- 
ar  ganga  jafnfrjálsar  að  atvinnu  og  embættum,  úti  og 
inni,  á  heimilunum  og  á  löggjafarþingunum,  eins  og  karl- 
mennina.  Og  frá  Ameriku  hefir  hún  breitt  kvenréttinda- 
hugsjónina  út  yfir  takmörk  Ameríku,  til  allra  siðaðra 
landa,  með  Allsherjarkvenréttindasambandinu,  sem  boðað 
var  til  i  Washington  1902. 

Mrs.  Stanton,  sem  þekkir  hana  allra  manna  bezt, 
hefir  lýst  henni  á  þessa  leið:  »Hún  heör  stjórnað  og 
stýrt  kvenréttindahreyfingunni  meira  en  50  ár,  og  ferðast 
um  þvert  og  endilangt  alt  landið.  Hvar  sem  minstu  lik- 
indi  voru  til  að  vinna  mætti  kvennamálunum  eitthvert 
gagn,  þangað  var  Súsanna  komin.  Aldrei  lét  hún  ósigr- 
ana  hræða  sig  frá  því  að  byrja  á  nýjan  leik.  Við  næsta 
tækifæri  var  hún  komin  af  stað,  með  sama  dugnaði  og 
áður.     Him  er  fljót  og  einbeitt  i  kappræðunum,  ætíð   orð- 

heppin    og   róleg,    og    verður   aldrei   ráðafátt. Hún 

hefir  ætið  verið  ástúðleg  dóttir  og  systir,  og  tryggur   vin- 

ur  vina  sinna. Eg  get  sagt  með  sönnu,  að    hún    er 

hreinskilnasti,  hugrakkasti  og  ósérplægnasti  maður,  sem 
eg  hefi  þekt.     Og  hefi  eg  þó  verið  meira  og  minna   sam- 


70  Kvenréttindahreyfingin  i  Ameriku. 

vistum  við  hana  um  45  ár.  Eg  hefl  séð  hana  kvalda  með 
smámunalegustu  ertingum,  hædda  og  misskilda,  rægða  og 
ofsótta.  Eg  hefi  þekt  konur,  sem  neituða  að  rétta  henni 
hönd  sína  til  kveðju,  en  aldrei  hefi  eg  orðið  vör  við,  að 
þykkjusvip  brygði  fyrir  hjá  henni.  Og  þegar  eg  hefi  ör- 
vænt  og  hugsað,  að  þessi  stöðuga  baráttu  væri  árangurs- 
laus^  að  eins  til  að  eyða  tíma  og  kröftum,  þá  hefir  hún 
með  hinni  sterku  trú  sinni  á  mönnunum  blásið  mér  nýjum 

kjarki    og   nýrri    trú   i  brjóst. Þegar  eg  lit  yfir  æfi 

Susan  B.  Anthony,  þá  líki  eg  henni  við  dórisku  súluna  i 
grísku  byggingarlistinni :  Svo  óbrotin  og  tignarleg  stend- 
ur  hún  mér  fyrir  sjónum,  laus  við  alt  ytra  skraut^  sem 
brautryðjandi  þessarar  einu  miklu  hugsjónar:  Frelsi 
kvenna«. 

Um  samvinnu  og  samband  sitt  við  Susan  B.  Antony 
segir  Mrs.  Stanton: 

»Oft  hefir  það  verið  sagt  af  vinum  okkar^  að  Miss 
Anthony  væri  verndarengill  minn^  sem  ætið  hvetti  mig 
til  starfa,  og  án  staðfestu  hennar  og  þrautseigju  hefði  eg 
aldrei  unnið  það  litið^  sem  eg  hefi  gert.  Á  hinn  bóginn 
hefir  verið  sagt,  að  eg  hafi  smiðað  þrumufleygana^  sem 
hún  skaut  út.  Eg  hefði  ef  til  viU,  eins  og  mörgum  öðr- 
um  giftum  konum  hættir  við,  kafnað  alveg  í  þröngsýnni 
heimiliseigingirni^  ef  vinkona  min  hefði  ekki  stöðugt  fund- 
ið  ný  verkefni  handa  mér.  Þegar  eg  sá  hina  höfðinglegu 
kvekarakonu  koma  gangandi  heim  að  húsdyrunum  með 
úttroðna  töskuna^  þá  vissi  eg,  að  nú  væri  eitthvað  á  ferð- 
inni^  sem  þyrfti  að  laga.  Þegar  við  svo  fórum  að  fara 
ofan  í  töskuna,  þá  komu  þar  upp  úrklippur  úr  blöðum 
með  fölskum  biblíuskýringum,  skýrslur  um  svívirðileg 
málaferli  til  þess  að  sölsa  eignir  kvenna  undir  sig,  úti- 
lokun  kvenna  frá  háskólunum,  hálfgreidd  vinnulaun 
kvenna,  alt  saman  meira  en  nóg  til  að  snúa  huga  hvaða 
konu  sem  væri  frá  sokkum  og  býtingum.  Svo  fórum  við 
að  rita  blaðagreinaí',  eða  áskoranir,  eða  bréf  til  vina  okk- 
ar  hingað  og  þangað,  til  að  vekja  áhuga  kvennanna  í 
Ohio,  Pensylvaniu  eða  MassachusetLs,  ellegar  áskoranir  til 


Kvenréttindahreyfingin  i  Amerikn.  71 

blaðanna  »Lily«,  »Una«,  »Libertor«  eða  »Standard«,  til  að 
taka  að  sér  málefni  okkar  ekki  siður  en  þrælamálið. 

Við  höfðum  sömu  áhuga-  og  hugðarmál.  Við  vinnu- 
skiftinguna  bættum  við  hvor  aðra  upp.  Hún  gengur  til 
botns  og  athugar  öU  smáatriðin.  Eg  tek  fljótara  yfirlit  yfir 
heildina.  Eg  rita  betur.  Hún  er  betri  gagnrýnir.  Hún 
útvegar  skýrslur  um  viðburði;  eg  sé  um  formið  og  málið. 
Báðar  höfum  við  sameiginlega  komið  með  þær  röksemdir, 
sem  standa  óhraktar  um  allar  aldir«. 

Margt  er  það^  sem  þessum  fyrstu  kvenréttindakonum 
var  fundið  til  foráttu,  en  ekkert  var  þó,  sem  þær  voru 
jafnmikið  svivirtar  fyrir  eins  og  fyrir  Bloomabúninginn. 
Um  hann  urðu  allir  á  sama  máli,  karlar  og  konur,  blöð 
og  kennimenn.  »Blooma«-búningurinn  var  tilraun  til  að 
fá  hentugan  og  hollan  búning  handa  konum,  bæði  til 
vinnu  og  ferðalaga.  Þessi  búningur  var  víð  treyja  og  pils, 
sem  náði  ofan  á  kné,  með  siðum,  viðum  buxum  undir. 
Sömuleiðis  höfðu  »Blooraarnar«  stuttklipt  hár.  Búningur- 
inn  er  kendur  við  Amalíu  Bloomer,  sem  fyrst  tók  hann 
upp  til  að  vera  í  honum  og  mælti  með  honum  i  viku- 
blaðinu  »Lily«^  sem  hún  gaf  út. 

Það  var  þó  ekki  hún,  heldur  hin  friða  dóttir  auð- 
mannsins  Gerritt  Smiths,  sem  kom  búningnum  á  framfæri. 
Hún  tók  hann  upp,  þegar  faðir  hennar  var  þingmaður  í 
sambandsþinginu  í  Washington,  og  gekk  i  honum  innan 
um  helzta  fólk  bæjarins.  Svo  tók  Mrs.  Stanton,  sem  var 
frænka  hennar,  búninginn  upp  og  ýmsar  fleiri.  En  aldrei 
urðu  Bloomarnar  yfir  100  í  Ameriku,  og  meðal  þeirra 
voru  margar  af  helztu  forvígiskonum  kvenréttindanna: 
Mrs.  Stanton,  Miss  Anthony,  Mrs.  Bloomer,  Mrs.  Wright 
Davis,  Lucy  Stone  og  Sarah  og  Angelina  Grunke.  Þess 
vegna  var  búningurinn  kendur  við  kvenréttindakonurnar 
og  talinn  merki  kvenréttindamálsins,  þótt  þær  bæru  hann 
að  eins  tvö  ár  í  hæsta  lagi,  nema  Mrs.  Miller  og  Mrs. 
Bloomer  héldu  honum  frá  1851  til  1858. 

Frá  þessum  búningi  stafar  sú  hugmynd,  að  kven- 
réttindakonur  séu  ókvenlegar,  með  stutt  hár  og  andhælis- 


72  Kvenréttindalireyfingiii  i  Ameriku. 

legar  1  framgöngu.  Enginn  getur  trúað  því,  hvaða  of- 
sóknum  »Bloomarnar«  urðu  að  sæta,  meðan  þær  voru  1 
þessum  búningi.  Hvar  sem  þær  sáust,  elti  þær  heill  lýð- 
ur  af  götustrákum  og  skríl.  Prestarnir  réðust  á  þær  á 
stólnum,  og  blöðin  ætluðu  að  sökkva  þeim.  Oftlega  urðu 
þær  að  forða  sér  undan  árásum,  grjótkasti  og  öðrum  mis- 
þyrmingum  inn  i  kirkjur  og  aðrar  opinberar  byggingar. 
Frændur  þeirra  og  vinir  vildu  ekki  láta  sjá  sig  með  þeim. 
Og  ílokksbræður  þeirra  voru  ráðþrota,  og  gerðu  alt  til 
að  fá  þær  til  að  hætta  við  þetta  uppátæki. 

Eftir  eitt  ár  hætti  Mrs.  Stanton  við  búninginn,  og 
segir  hún  þó,  að  aldrei  hafi  sér  liðið  betur  likamlega, 
með  því  að  þá  hafi  hún  verið  laus  við  öll  bönd  og  höft, 
sem  venjulegum  kvennabúningi  fylgi,  en  aldrei  ver  and- 
lega. 

Til  að  sýna  litið  eitt,  hvernig  blöðin  töluðu  um  þess- 
ar  konur,  sem  stóðu  i  broddi  þessarar  hreyfingar,  skulu 
hér  sett  fáein  sýnishorn  af  rithætti  þeirra. 

New  York  Herold:  Það  var  skrítin  samkunda, 
sem  við  sáum  í  gær,  haldin  i  Broadway  Temple.  Það 
var  samansafn  af  konum,  sem  í  glaðasólskini  höfðu  af- 
neitað  kynferði  sinu  svo  gersamlega,  bæði  í  sinni  og  skinni, 
að  þær  hættu  að  klæða  sig  kvennaklæðum;  þær  heimta  rétt 
til  að  taka  þátt  í  opinberum  störfum  og  vanrækja  þær 
skyldur,  sem  guðs  og  manna  lög  hafa  boðið  þeim  að  gegna. 
Það  er  ekki  vert  að  eyða  orðum  að  því,  að  svara  þessum 
hlægilegu  skoðunum.  Vér  viljum  einungis  spyrja:  hver 
á  að  gegna  þessum  skyldum,  sem  vér  og  forfeður  vorir 
höfum  imyndað  oss  að  konurnar  ættu  að  sinna?  Hver  á 
að  fæða  börnin?  Kannske  heimurinn  eigi  að  verða  mann- 
laus?    Hver  á  að  búa  til  mat  og  sjá  um  heimilin? 

Það  þarf  ekki  að  geta  þess,  að  þessar  konur  eru 
flestar  gersneyddar  öllum  yndisþokka;  þær  eru  flestar 
grúthoraðar  gamlar  piparmeyjar,  eða  það  eru  konur,  sem 
ekki  hefir  tekist  að  ná  í  brækur  og  réttindi  ógæfusamra 
eiginmanna   sinna,   piparjómfrúr,    sem   engan    mann  hafa 


Kvenréttindahreyfingin  i  Ameriku.  Idr 

getað  náð  í,  en  vilja  hefna  sin  á  þeim  af  auðskildum 
ástæðum«. 

TheSyraeuseStar:  »A  fundinum,  sem  nú  er 
haldinn  hér  i  borginni,  vaða  konurnar  um  bibliuna  02: 
guðs  boð.  Þessar  vesölu  skepnur,  sem  skipa  þessa  sam- 
komu,  eru  æpandi  kerlingar  og  æfagamlar  piparkarlkonur, 
sem  eru  feykilega  sérkreddufastar  og  æstir  þrælafélagar 
og  skoðanabræður  guðniðinganna,  þeirra  Garrisons,  Pills- 
bury,  Barleigh  og  Forster.  Þeir  eru  allir  kvenréttinda- 
menn  og  flytja  svo  fordæmandi  kenningar  og  bölvaða 
villutrú,  að  sjálfum  djöflunum  i  helvíti  mundi  hrylla  við 
að  hlýða  á  það«. 

Sum  blöð  skopuðust  að  þeim:  »Þær  ættu  um  leið  að' 
samþykkja,  að  karlenn  skyldu  þvo  þvott,  ræsta  gólf,  bæta 
föt,  vinna  að  húsverkum  með  vinnukonunum,  gæta  barn- 
anna,  klæða  sig  eftir  nýjustu  tízku,  bera  skrautgripi  og 
vera  eins  yndislegir  i  öllu  og  þær  blessar  dýrðarverur, 
sem  guð  setti  i  heiminn  til  þess  að  siða  þessa  ruddalegu 
karlmanna  harðstjóra«. 

Eitt  blað  i  Philadelphiu:  »Konurnar  okkar 
hérna  í  Philadelphíu  eru  alkunnar,  ekki  einungis  að  gáf- 
um  heldur  og  að  látleysi,  hægð  og  feimni.  Hver  hefir 
nokkurn  tima  heyrt  getið  um,  að  þær  hafi  risið  upp  til 
að  fara  að  endurbæta  nokkuð,  eða  til  að  heimta  kven- 
réttindi?  Nei,  konurnar  í  Philadelphiu  brenna  af  æðri 
metnaðarlöngun :  þær  vilja  ríkja  yfir  hjörtum  dýrkenda 
sinna  og  tryggja  sér  hlýðni  þeirra  með  veldissprota  kær- 
leikans.  Þær  hafa  þegið  vald  sitt  frá  náttúrunni,  en  ekki 
frá  mannlegum  lögum.  En  allar  konur  eru  ekki  eins 
skynsamar  konur  og  konurnar  i  Philadelphiu.  Konurnar 
i  Boston  berjast  fyrir  að  fá  kvenréttindi.  New  York  kon- 
urnar  vilja  fyrir  hvern  mun  komast  upp  i  ræðustólinn,  fá 
pólitískan  kosningarrétt  og  —  eftir  því  sem  vér  vitum 
bezt  —  ganga  i  bardaga.  Konurnar  okkar  hérna  vilja 
ekki  fá  neina  nýja  George  Sand  fyrir  forseta,  eða  ein- 
hverja  Corunna  fyrir  landsstjóra.  Þær  hafa  líka  fullmikil 
áhrif   á   stjórnmálin   án   þess.    Hvað  geta  karlmenn  gert 


74  Kvenréttindahreyfingin  i  Ameriku. 

annað  en  heyrt  og  hlýtt?  Undir  slíkri  stjórn  geta  þ  e  i  r 
ekki  heimtað  r  é  1 1  i  n  d  i,  þvi  siður  jafnrétti.  Ogift  kona 
■er  ekkert,  eiginkonan  er  alt.  Unga  stúlkan  fallega  er 
fmeira  verð  en  tíu  þúsundir  karlmanna.  Móðirin  gengur 
næst  almáttugum  guði.  Philadelphíu-konurnar  vilja  tryggja 
sér  réttindi  sín  með  æsku  og  fegurð,  sem  eiginkonur,  en 
ekki  sem  kvenmenn«. 

Um  1852  var  góðtemplarahreyíing  mikil  i  Banda- 
rikjunum.  Konurnar  höfðu  um  20  ár  tekið  mikinn  þátt  i 
þessari  hreyfingu,  stofnað  fjölda  félaga  og  staðið  fyrir 
mörgum,  ferðast  um  til  að  halda  fyrirlestra  og  vekja 
áhuga  á  bindindismáJinu.  Karlar  og  konur  voru  þá  sér  i 
félögum,  Temperancesynirnir  og  Temperancedæturnar.  I 
janúar  1852  héldu  Temperancesynirnir  aðalfund  i  Albany 
fyrir  öll  félögin.  Susan  B.  Anthony  mætti  sem  fuUtrúi 
fyrir  eitt  félag  »dætranna«.  En  þegar  hún  stóð  upp  og 
bað  sér  hljóðS;  þá  var  þvi  neitað  og  sagt,  að  konur  væru 
að  eins  boðnar  sem  áheyrendur.  Hún  gekk  þá  út  og  4 
konur  með  henni,  öllum  hinum  til  stórhneykslis. 

Eftir  þetta  ákvörðuðu  konur  að  stofna  stórt  aðal- 
góðtemplarkvenfélag  fyrir  New  York  ríkið.  Mrs.  Stanton 
átti  að  vera  formaður^  Susan  B.  Anthony  ritari  og  ýmsar 
aðrar  helztu  kvenréttindakonur  styrktarmenn.  Þær  ferð- 
uðust  nú  um^  einkum  S.  Anthony,  héldu  fyrirlestra,  stofn- 
uðu  deildir,  og  mæltu  fast  með  vínsölubanni. 

Næsta  ár  var  haldinn  rikisbindindisfundur.  Þar  fór  á 
sömu  leið.  Konurnar  fengu  ekki  að  tala.  Prestarnir  réð- 
ust  einkum  á  þær  og  hófu  umræður  um,  hvort  þeim  væri  einu 
sinni  leyfilegt  að  stofna  félög.  Þegar  Susan  Anthony  var 
bannað  að  tala,  yfirgáfu  allar  konur  salinn  og  héldu  mót- 
mælafund,  sem  var  svo  vel  sóttur,  að  þar  var  húsfyllir, 
þótt  fáment  væri  á  aðalfundinum  eftir.  —  A  sömu  leið 
fór  ári  siðar  á  alheimsfundi  bindindismanna.  Þangað  var 
Antoinette  Brown  send  sem  fulltrúi  undir  vernd  Garrisons, 
ThiIIips  og  Channings.  Hún  hafði  þá  nýlega  fengið  prest- 
vígslu.  En  þegar  hún  ætlaði  að  fara  að  tala,  þá  kváðu 
við    óp    og   óhljóð,    sem    héldust   i  IV2  kl.st.  í  hvert  sinn 


Kvenréttindahreyfingin  í  Ameriku.  75 

sem  hún  ætlaði  að  taka  til  máls.  Allan  þann  tíma  stóð 
Mn  án  þess  að  fá  hljóð.  Eins  fór  næsta  dag.  Þriðja 
daginn  var  ekki  rætt  um  annað  en,  hvort  konur  hefðu 
rétt  til  að  tala  á  fundum.  Um  þetta  segir  Horace  Greeley 
1  New  York  Tribune  daginn  eftir:  »Fyrsta  daginn  var 
kona  blístruð  niður  af  ræðustólnum,  annan  daginn  var 
troðið  upp  i  hana,  þriðja  daginn  var  sömuleiðis  haldið 
áfram  að  troða  upp  i  hana.  Fyrst  þessu  aðalstarfi  bind- 
indisfundarins  er  nú  lokið  á  þremur  dögum,  þykir  oss 
liklegt  að  hinum  smámununum  verði  lokið  siðdegis  í  dag«. 

Rétt  á  eftir  bindindisfundinum  var  haldinn  stór  skóla- 
íundur  fyrir  alt  New  York  ríkið.  Tveir  þriðju  hlutar  allra 
kennaranna  voru  konur,  sem  sátu  aftast  á  bekkjunum,  og 
datt  ekki  i  hug  að  þær  mættu  tala.  Þá  stóð  Susan  Anthony 
upp  og  bað  sér  hljóðs.  Mörgum  hinna  skólakvennanna  þótti 
það  óhæfa,  og  prófessorinn,  sem  var  fundarstjóri,  bar  það 
undir  karlmennina,  sem  ræddu  þetta  stórmál  i  IV2  kl.st. 
og  varð  hún  að  hlusta  á.  Loks  var  það  samþykt.  Hún 
talaði  þá  fyrir  jöfnum  launum  karla  og  kvenna  við  kenslu 
og  að  öll  kenslulaun  væri  hækkuð^  svo  að  sú  staða  yrði 
jafn-mikilsverð  og  önnur  embætti.  Sýndi,  að  meðan  kon- 
ur  væri  álitnar  fullgóðar  í  kennarastöðuna^  þótt  þær  hefðu 
hálfu  lægri  laun,  þá  gæti  kennarastaðan  aldrei  náð  áliti. 
Annaðhvort  yrði  að  gera,  að  útiloka  þær  frá  kenslunni 
eða  launa  þeim  jafnt  og  karlmönnum. 

Kenslukonurnar  urðu  nú  djarfari.  Eftir  ræðu  Miss 
Anthony  sömdu  þær  áskorun  um  jöfn  laun  karla  og  kven- 
kennara.  Þau  voru  samþykt  á  fundinum^  þvert  á  móti 
vilja  prófessorsins,  sem  hélt  hátiðlega  ræðu  um  kvenleika 
og  fíngert  eðli  kvenna,  sem  ekki  mætti  dragast  ofan  i 
saurinn  með  þvi  að  þær  tækju  þátt  i  almennum  málum 
og  opinberum  fundum.  Hann  sagði,  að  þrátt  fyrir  mælsku 
hennar  og  ágæta  röksemdafærslu  vildi  hann  þó  heldur 
fylgja  dóttur  sinni  til  grafarinnar  en  heyra  hana  halda 
fyrirlestur  opinberlega. 

Arið  eftir  tók  hún  þetta  mál  enn  þá  upp  og  talaði 
þá   fyrir   sameiginlegum    skólum    fyrir  drengi  og  stúlkur. 


76  Kvenréttindahreyfingiii  i  Ameriku. 

og  að^angi  kvenna  að  öllum  æðri  mentastofnunum.  Pró- 
fessorinn  varð  jafn-hissa  sem  árið  áður.  Hann  kvaðst 
vera  móti  öllu,  sem  gæti  skaðað  kvenlegan  finleika  og 
yndisleik  og  hreinleika.  Þetta  væri  fyrsta  sporið  til  að 
uppræta  hjónabandið.  Annar  ræðumaður  spurði,  hvort 
rósin  og  eikin  ættu  að  hafa  sömu  ræktun,  sá  þriðji  spurði, 
hvort  drengir  og  stúlkur  ættu  þá  að  sofa  saman  i  svefn- 
herbergjunum.  Margt  fleira  var  það  viðvikjandi  skólum, 
sem  hún  fekk  lagað.  T.  d.  að  konur  kæmust  að  æðri 
kennaraembættum,  börn  af  svertingjaættum  mættu  vera  í 
sömu  skólum  o.  fl.  (Niðurl.  næst). 


Kitdömar. 


ÞORVALDUR  THOROODSEN:     ÆFISAGA   PJETURS   PJETURSSONAR,  dr. 

theol.,  biskups  yfir  íslandi.    Reykjavik  1908.     8°  (IV-|-349  bls.). 

I  útlöudum  er  það  gamall  og  góöur  siður  að  minnast  100  ára 
afmælis  látinna  merkismanna.  A  síðustu  árum  er  venja  þessi  einnig 
farin  að  ryðja  sór  til  rúms  hér  á  landi.  Er  það  vel  farið,  því  að 
bæði  glæðir  það  áhuga  hinnar  upprennandi  kynslóðar  á  sógu  vorri 
og  högum,  og  ef  maðurinn,  sem  minst  er,  hefir  verið  mikill  yfir- 
burðamaður,  má  vel  vera,  að  dæmi  hans  örvi  vel  gefna  og  stórhuga 
unglinga  til  eftirbreytni,  enda  eru  þess  mörg  dæmi. 

En  þegar  ræða  er  um  sh'k  minningarritsem  æfisaga  Pjeturs  bisk- 
ups  er,  þá  er  ekki  að  leyna  því,  að  það  er  mikill  vandi  að  leysa  þau 
vel  af  hendi,  Slík  rit  fjalla  einatt  um  menn,  sem  í  lifanda  h'fi  hafa 
hlotið  meira  lof  og  last  hjá  samtíðarmönnum  sínum  en  fólk  flest, 
ekki  sízt  ef  þeir  hafa  látið  mörg  mál  til  sín  taka  og  skipað  einhvern 
öndvegissess  í  þjóðfélaginu.  Verður  þá  oft  vandratað  meðalhófið, 
að  segja  hvorki  of  né  van. 

Synd  er  að  segja,  að  höf.  hafi  slegið  slöku  við  að  viða  að  sér 
efni  í  rit  þetta.  Heimildir  þær  sem  hann  skírskotar  til  eru  svo 
mýmargar  og  fjölbreyttar,  að  mestu  furðu  gegnir,  að  honum  hefir 
unnist  tími  ti],  auk  mikilsverðra  annara  ritstarfa,  að  tína  þær  sam- 
an.  En  á  hinn  bóginn  dylst  engum  þeim,  seni  gefur  sór  tóm  til  að 
kryfja  heimildir  höf.  og  brjóta  til  mergjar,  að  sumar  þeirra  ber 
mikla  fremur  að  telja  til  dagdóma  og  palladóma  cn  til  áreiðanlegra 
heimilda. 

Allvíða  hefir  höf.  prentað  upp  langar  tilvitnanir  úr  öðrum  rit- 
um,  blöðum  eða  bréfum,  sem  hefðu  stundum  mátt  missa  sig  eða 
ættu  að  minsta  kosti  fremur  heima  í  »Viðaukum«.  Sh'kar  tilvitn- 
anir  og  ýmsir  útúrdúrar  höf.,  —  enda  þótt  þeir  séu  í  sjálfu  sér 
einkar  fróðlegir,  svo  sem  lysingin  á  kennurum  Bessastaðaskóla  (19  — 
23.  bls)  og  kaflarnir  úr  »Ársriti  presta  í  Þórnesþingi«  (47. — öl.bls.), 
tsem  Pjetur  biskup  er  ekki  höf.  að  — ,  lengja  bæði  bókina  töluvert 


78  Ritdómar. 

og  rýra  heildaráhrif  hennar,  svo  að  æfiferill  biskups  stendiir  les^ 
endununi  ckki  eins  sk/r  og  óslitinn  fyrir  hugskotssjónum  og  ef 
þeim  og  öðru  af  sama  tagi  hefði  verið  slept  eða  að  minsta  kosti 
vísað  til  »Viðauka«. 

Höf.  skiftir  riti  sínu  í  XI  kafla.  Er  sú  skifting  hans  einkar 
skilmerkileg  og  skal  hún  því  tekin  hér  upp  til  leiðbeiningar  þeim^ 
sem  ekki  hafa  átt  kost  á  að  kynnast  sjálfu  ritinu. 

I.  Ætt  Pjeturs  biskups  og  foreldrar. 

II.  Æska  og  námsár  Pjeturs  biskups. 

III.  Pjetur  Pjetursson  prestur  á  Helgafelli  og  Staðarstað  (1837 — 
1847).     Arsrit  presta  i  Þórnesþingi. 

IV.  Utanferðir  Pjeturs  Pjeturssonar.     Visindaleg  starfsemi. 

V.  Dr.  Pjetur  Pjetursson  forstöðumaður  prestaskólans  í  Reykjavik 
(1847—1866). 

VI.  Landstiðindin.     Þjóðfundurinn. 

VII.  Dr.  Pjetur  Pjetursson  á  alþingi  (1849—1885). 

VIII.  Dr.  Pjetur:,Pjetursson  biskup  yfir  íslandi  (1866—1889). 

IX.  Guðfræðisbækur  og  alþýðurit  Pjeturs  biskups  Pjeturssonar^ 

X.  Heimilislif  Pjeturs  biskups.     Æfilok. 

XI.  Viðaukar. 

Skulum  vér  því  næst  fara  nokkurum  orðum  um  hvern  ein- 
stakan  kafla  og  gera  svo  stuttlega  grein  fyrir  skoðun  vorri  á  rit- 
inu  í  heild  sinni. 

Fyrst  rekur  höf.  stuttlega  ætt  Pjeturs  biskups.  Átti  hann^ 
eins  og  kunnugt  er,  að  telja  til  helztu  höfðingja  á  Norðurlandi  í 
föður-  og  móðurkyn  og  telur  höf.  nokkra  mestu  atkvæðamenn  í  ætt 
hans.  Annars  virðist  h'tið  á  því  að  græða,  þótt  talin  sé  upp  nöfn 
og  einstök  æfiatriði  látinna  forfeðra,  ef  ekki  er  jafnframt  synt  fram. 
á,  að  hverju  leyti  manninum,  sem  æfisagan  ræðir  um,  kippir  í  kyn. 
til  þeirra.  Margt  er  það  vel  sagt  og  fróðlegt,  er  höf.  greinir  frá 
Pjetri  prófasti  á  Víðivöllum,  föður  biskups,  og  virðist  hann  hafa  verið 
maður  ágætur  og  vel  gefinn  til  h'kama  og  sálar.  Munu  þeir  Pétur 
biskup  og  bræður  hans  hafa  sótt  atgervi  og  háttpryði  til  gamla 
mannsins  föður  þeirra.  í  kafla  þessum  koma  fyrir,  eins  og  víðar 
í  bókinni,  nokkrar  endurtekningar,  og  allsendis  óþarft  virðist  það 
vera,  að  taka  upp  lysingu  Hallgríms  djákna  á  prófásti,  þegar  höf. 
hefir  sjálfur  gefið  gagnorða  og  góða  lysingu  á  honum,  sem  styðst 
einmitt  við  dóm  Hallgríms  og  annara  samtíðarmanna  prófasts. 

Það  er  leiðinlegt,  hversu  h'tið  vér  vitum  um  æsku  og  námsár 
Pjeturs  biskups  og  ymissa  annarra  ágætismanna  vorra,  sem  fæddir 


Ritdómar.  79" 

eru  í  byrjun  síðastliðinnar  aldar.  En  engan  veginn  skal  þaS  sagt 
höf.  til  ámælia.  Hann  raun  hafa  greint  frá  þvi'  litla,  sem  menn 
vita  um  uppvaxtarár  hans  og  nám  ;  en  vera  má  þó  að  einhverjar 
frekari  vitneskju  um  það  efni  só  að  fá  í  bréfum  frá  þeim  árum^ 
ef  vel  væri  leitað.  Höf.  tekur  réttilega  fram  áhrif  þau,  er  kenn- 
arar  á  Bessastöðum  hafa  haft  á  endurreisn  íslenzkunnar  og  íslenzkra 
fræða,  og  var  full  ástæða  til  að  geta  þess,  þar  sem  öllum  almenn- 
ingi  hættir  við  að  eigna  Fjöhiismönnum  einum  viðreisnina.  Ekki' 
mun  höf.  hafa  ofhermt  af  samvizkusemi  og  skyldurækni  Pjeturs 
biskups  við  nám  sitt  bæði  innanlands  og  utan,  og  höfum  vér  fyrir 
mörgum  árum  heyrt  prófessor  Madvig  gera  orð  á  því,  hve  Pjetur 
biskup  var  iðinn  og  ástundunarsamur. 

Kaflinn  um  aðgerðir  og  starfsemi  Pjeturs  biskups  þau  ár,  sem^ 
hann  var  prestur  á  Helgafelli  og  Staðarstað,  er  yfirleitt  veigamikill 
og  vel  sagður.  Mun  mega  íullyrða,  aÖ  síra  Pjetur  hafi,  þrátt  fyrir 
brest  nokkurn,  sem  þá  var  nokkur  ár  á  ráði  hans,  tekið  fram  flest- 
um  ef  ekki  ölium  prestum  hér  á  landi,  að  Tómasi  Sæmuudssyni 
einum  undanskildum,  að  sönnum  félagsanda  og  einlægum  áhuga 
að  láta  gott  af  sér  leiða.     Enda  syndu  verkin  merkin. 

Vera  má  að  Anna  Sigríður  fyrri  kona  síra  Pjeturs  hafi  verið- 
»lítill  skörungur  og  engin  búkona«  og  það  hafi  verið  meir  henni 
að  kenna  en  honum,  að  þeim  búnaðist  lítt  á  Staðarstað.  En  það- 
höfum  vór  fyrir  satt,  að  honum  hafi  seint  fyrnst  missir  hennar. 
Um  próventufólk  þeirra  hjóna  verður  höf.  helzt  til  skrafdrjúgt  og 
hefði  mikið  af  því  raáli  gjarnan  mátt  missa  sig.  Sama  er  að  segja 
ura  lysingu  Daða  Nielssonar  á  Önnu  Sigríði  (sbr.  athugasemd  höf. 
á  31.  bls.). 

Merkilegt  rit  að  mörgu  leyti  er  »Arsrit  presta  í  Þórnesþingi« 
og  gullfalleg  er  herhvöt  sú  til  íslendinga,  er  síra  Pjetur  byrjar  ritið- 
með,  og  höf.  hefir  tekið  upp  sem  s/nishorn  af  ritsnild  dr.  Pjeturs. 
Þess  var  lauslega  getið  hér  að  framan,  að  síra  Pjetur  hefði  ekkr 
sjálfur  samið  2  ádeilugreinarnar  í  »Arsritinu«.  Höfundur  þeirra 
er  Magnús  Hákonarson,  er  síðast  var  prestur  á  Stað  í  Steingríras- 
firði.  Mjög  merkur  maður  og  róttorður  heyrði  dr.  Pjetur  skyra 
Bjarna  amtmanni  á  Stapa  frá  því,  að  Magnús  væri  höf.  fyrnefndra 
greina,  enda  telur  höf.  ekki  fullvíst,  að  þær  sé,  »að  öllu  leyti«  eftir 
dr.  Pjetur.  Þó  að  síra  Pjetur  hafi  vafalaust  synt  lofsverða  viðleitnr 
að  manna  og  menta  sóknarbörn  sín  og  vekja  félagsanda  hjá  prest- 
ura  í  prófastsdæmi  sínu,  raun  höf.  sarat  taka  heldur  djúpt    árinni^ 


«0  Eitdómar. 

er  bann  segir  á  34.  bls.:  »þar  komst  miklu  meíra  fjör  í  andlega 
Jífið  en  menn  þar  um  slóðir  áður  höfðn  séð  dæmi   til«. 

Um  vísindalega  starfsemi  Pjeturs  biskups  hefir  höf.  greint 
frá  ölhi,  sem  nokkru  skiftir.  Þó  hefði  verið  ástæða  til  að  taka  það 
ítarlegar  fram,  að  kirkjusaga  hans  er  í  raun  réttri  hvorki  vísinda- 
leg  eða  alþyðuleg  kirkjusaga,  heldur  öllu  fremur  safnrit,  sem  hefir 
að  geyma  urmul  af  tilskipunum,  stjórnarbréfum  og  öðrum  merkum 
iskilríkjum,  er  snerta  kirkju,  klerka,  kenslumál  vor  o.  fl.  Höf. 
ftelur  víst,  að  Pjetur  Pjetursson  hafi  safnað  efni  til  kirkjusögunnar 
Á  námsárum  sínum  í  Kaupmannahöfn.  Skulu  engar  brigður  born- 
ar  á  það,  en  vera  má  og  að  haiin  hafi  fengið  nokkur  drög  til 
Jiennar  og  doktorsritgerðar  sinnar  hjá  hinum  margfróða  tengda- 
föður  sínum  Boga  Benediktssyni,  enda  bar  Jón  rektor  Þorkelsson 
Jón  Pótursson  háyfirdómara  fyrir  því,  að  svo  hefði  verið. 

I  kaflanum  um  forstöðu  dr.  Pjetnrs  fyrir  prestaskólnnum  og 
kennarastarfsemi  hans  viö  skóla  þann  kennir  margra  grasa.  Er 
þar  greint  frá  ýmsu,  sem  kemur  lítið  við  aðalefninu,  svo  sem  tali 
embættismanna  í  Reykjavík,  er  dr.  Pjetur  fluttist  þangað,  lysing  á 
vígslu  dómkirkjunnar  í  Reykjavík  og  hreyfingum  þeim,  sem  áttu 
sér  stað  í  Reykjavík  veturinn  1849 — 50.  Þar  bólar  einnig  á  að- 
dróttunum,  sem  virðast  ekki  nægilega  rökstuddar,  t.  d.  ummæli 
höf.  um,  að  það  hefði  verið  í  almæli,  að  »þa.ð  hefði  haft  töluverð 
áhrif  á  veitingu  dómkirkjuprests-embættisins,  að  síra  Ásmundur  var 
vel  efnaður  og  lofnði  að  kaupa  hús  Helga  biskups  í  Landakoti«.  Því 
þó  mönnum  kunni  að  virðast,  að  Pjetur  Pjetursson  hefði  sakir  ymissa 
yfirburða,  sem  höf.  hefir  réttilega  bent  á,  átt  aö  fá  embættið  fyrir 
síra  Asmundi^  er  ekki  þar  með  sagt,  að  biskup  hafi  ekki  þózt 
hafa  einhverjar  aðrar  gildari  ástæður  til  að  mæla  með  síra  Ás- 
mundi  en  hin  væntanlegu  húsakaup.  Annars  virðist  bæði  hér  og 
víða  annarstaðar  í  ritinu  bera  helzt  til  mikið  á  viðleitni  höf.  að 
halda  uppi  vörn  fyrir  dr.  Pjetri  og  velja  þeim  mönnum  ákúrur, 
sem  hafa  leyft  sór  að  líta  öðrum  augum  á  starfsemi  hans  en  höf. 
teiur  rótt  vera. 

Dómur  höf.  um  starfsemi  dr.  Pjeturs,  er  hann  var  forstöÖu- 
maður  prestaskólans  (1847 — 1866)  virðist  í  flestum  greinum'  nægi- 
lega  rökstuddur  og  viðleitni  hans  að  koma  skólanum  upp  og  stofna 
þar  styrktarsjóði  handa  fátækum  nemendum  var  í  alla  staði  lofs- 
verð.  Yfir  höfuð  mun  dr.  Pjetur  hafa  tekið  mörgum  ef  ekki  flest- 
um  samöldrum  sínum  fram  í  áhuga  og  þekkingu  á  skólamálum,  og 
bera     bæði     ræður    hans    á    alþingi    og    ritstjórnargreinar    hans    í 


Ritdómar.  81 

»Landstíðindunum«  vitni  tim  það.  Ummæli  höf.  um  Bókmentafó- 
lagið  meðan  Pjetur  Pjetursson  var  forseti  Reykjdvíkurdeildarinnar 
eru  alls  kostar  rótt,  að  eins  hefir  höf.  á  93.  bls.  ranglega  talið 
dánardag  Brynjólfs  Péturssonar  27.  október  fyrir  18.  s.  m.  (sbr. 
12.  bls.  að  framan  og  Lögfræðingatal  Magnú.sar  Stephensen). 

Skoðanir  manna  um  stjórnmálastefnu  Pjeturs  biskups  og  af- 
fikifti  hans  af  stjórnmálum  vorum  hafa,  eins  og  kunnugt  er,  verið 
ærið  skiftar.  Verður  því  vart  mótmælt,  að  hann  hafi  stundum 
verið  helzt  til  varfærinn  í  stjórnmálunum  og  ekki  nógu  kröfuharð- 
tir  fyrir  hönd  þjóðarinnar,  þar  sem  stjórnin  var  á  öðru  máli  en 
fulltrúar  þjóðarinnar.  En  þess  ber  og  að  gæta,  að  aðstaða  æðstu 
embættismanna  landsins  og  konungkjörinna  þingmanna  til  stjórn- 
arinnar  var  þá  alt  önnur  en  nú  á  síðari  árum,  og  menn  þeir  er 
ólust  upp  á  fyrstu  arutugum  síðastliðinnar  aldar  litu  allajafna 
■öðrum  augum  á  konungsvaldið  og  stjórnina  en  vér  gerum  nú.  Til 
marks  um  það  sem  nú  var  sagt  má  skírskota  til  ummæla  dr. 
Pjeturs  á  alþingi  1857  í  máli  um  stcfnun  lögfræðingaskóla  í  Reykja- 
vík,  sem   hann  hafði   áður  flutt  (sjá  Alþingistíðindi   1857,   90.  bls.): 

„Eg  er  öldungis  á  sömu  meiningu  og  eg  hefi  áður  verið  um  nyt- 
semi  stofnunar  þessarar  hér  á  landi,  en  það  er  regla  mín,  þegar  stjórn- 
in  neitar  einhverju  þvi,  er  alþingi  hefir  farið  fram  á,  en  þótt  án  þess 
&b  gefa  ástæður  fyrir  neitun  sinni,  að  eg  þá  ekki  vil  fara  hinu  sama  á 
flot  strax  um  hæl,  þvi  eg  treysti  stjórninni  fullvel  til  að  hafa  góðar  og 
gildar  ástæður  fyrir  neitun  sinni,  þó  ekki  láti  hún  þær  i  Ijósi,  að  minsta 
kosti  verð  eg  að  beiðast  þess,  ef  nefnd  verður  kosin  i  þetta  mál,  [að] 
-eg  þá  ekki  verði  kosinn  i  hana,  þar  eð  eg  i  þetta  ginn,  eftir  þvi  sem 
á  stendur,  verð  að  vera  málinu  mótfallinn,  og  þar  með  kann  að  spiUa 
fyrir  þvi." 

Mörg  ónnur  dæmi  upp  á  helzt  til  mikla  varfærni  og  stima- 
mykt  Pjeturs  biskups  gagnvart  stjórninni  mætti  telja,  ef  þess 
gerðist  þörf.  Fer  stundum  vel  á  henni,  stundum  miður,  eins  og 
gerist.  Stundum  kann  hún  að  hafa  verið  hagfeld  og  hyggileg  fyrir 
sjálfan  hann,  stundum  vafalaust  sprottin  af  einlægum  vilja  að  koma 
á  góðu  samkomulagi  og  góðri  samvinnu  milli  þings  og  stjórnar 
landi  og  lyð  til  gagns  og  blessunar. 

Kaflinn  um  »Landstíðindin«  og  Þjóðfundinn  er  skrifaður  af 
mikilli  þekkingu  og  leidd  góð  og  gild  rök  að  því,  að  Þjóðfundurinn 
hlaut  að  fara  eins  og  raun  bar  vitni  um.  Hefir  höf.  að  vorri 
hyggju  tekist  mætavel  að  gera  grein  fyrir  hinum  pólitísku 
fikoðanaskiftum     dr.     Pjeturs     og     nokkurra     annarra     embættis- 

6 


82  Kitdómar. 

manna  í  Reykjavík,  og  bréf  þau  frá  Brynjólfi  Péturssyni  og 
Rosenörn,  sem  höf.  meðal  annars  byggir  röksemdaleiðslu  sína 
á,  og  hefir  því  látið  prenta  þau  í  »Viðaukum«,  eru  í  alla 
staði  stórmerkileg.  Svar  Brynjólfs,  þegar  Kosenörn  innanríkisráð- 
herra  fór  þess  á  leit  við  hann  að  taka  að  sér  konungsfuUtrúa- 
embættið  á  hinum  væntanlega  þjóðfundi,  mun  flestum  íslenzkum 
lesendum  minnisstætt :  y^par  sem  um  Islands  velferð  er  að  gera 
um  aldar  og  œfif  get  eg  samvizku  minnar  vegna  ekki  tekist  kom- 
missarii-emhœttið  á  hendur,  nema  stjórnin  fallist  á  wpjpástungur 
minar^.*)  Loks  tilgreinir  höf.  nokkra  vel  valda  kafla  úr  ritstjórn- 
argreinum  dr.  Pjeturs  í  Landstíðindunum  og  úr  óprentuðu  ritgerð- 
arbroti,  sem  lysa  miklum  stjórnraálaþroska  og  stjórnmálahyggindum, 
Kaflinn  um  þingmensku  Pjeturs  biskups  er  allítarlegur  og  mun 
það  vera  nær  sanni,  er  höf.  segir,  að  prófessor  Pjetur  Pjetursson 
hafi  á  hinum  ráðgefandi  þin^^um  veiið  einn  af  hinum  atkvæðamestu 
og  starfsömustu  þingmönnum.  Höf.  er  hér  sem  oftar  í  ritinu  nær 
því  óþarflega  nákvæmur  í  að  árfæra  og  tilgreina  ymsa  smá  viðburði 
í  lífi  biskups,  svo  sem  hver  ár  hann  hafi  verið  varaforseti  og  haft 
ritstjórn  alþingistíðindanna  á  hendi,  hve  oft  hann  hafi  talaðá  sumum 
þingum,  j  hve  margar  nefndir  hann  hafi  verið  kosinn,  hvenær  hann 
hafi  flutt  þingsetningarræður  og  þar  fram  eftir  götunum.  Þá  gerir 
höf.  ítarlega  grein  fyrir  afskiftum  prófessors  Pjeturs  af  ymsum 
landsmálum,  svo  sem  af  kirkjumálum,  mentamálum,  stjórnarskip- 
unarmálinu  og  mörgum  fleiium.  Pjetur  biskup  hefir  sjálfur  á 
alþingi  1867  og  1869  lyst  afstöðu  sinni  til  stjórnarbótarmálsinst 
(sbr.  bls.  144 — 145)  og  virðist  sú  lysing  hans,  borin  saman  við 
aðrar  ræður  hans  í  því  máli,  fara  nær  róttu.  Verður  hver,  sem 
lítur  hlutdrægnislaust  á  afstöðu  biskups,  að  kannast  við,  að  hann 
var  í  raun  réttri  allfrjálslyndur  í  stjórnarbótarmálinu,  þrátt  fyrir 
alla  varfærni  hans  og  miðlunarstafnu.  En  annað  mál  er  það,  að- 
hann  gat  sjaldan,  þegar  á  herti,  orðið  meiri  hlutanum  samferða  í 
stjórnarbótarmálinu.  Athugasemd  höf.  á  bls.  149  er  ekki  rótt 
ársett.  Það  var  eftir  Þingvallafundinn  1873,  að  dr.  Hjaltah'n  sagði 
hin  umræddu  orð  við  Jón  Sigurðsson,  þegar  hann  varð  á  vegv 
forseta  á  Bakarastígnum,  er  hann  kom  af  fundinum.  Ekki  er 
ólíklegt,  að  Pjetur  biskup  hafi  á  þingunum  1871  og  1873  að  miklu 
leyti  leitt  stjórnarbótarmálið  hjá  sér  einmitt  af  því,  að  þá  var  bæði 
innanlands  og  í  Kaupmannahöfn  kominn  svo  mikiU  æsingur  í  það,. 
að  ymsum  íhaldssamari  mönnum  og  stiltari  stóð  stuggur  af.  Skil- 
orðir    menn,    sem    enn  eru  á  h'fi  og  voru  í  Reykjavík  1873,    bera 

*)  auðkent  af  höf. 


Ritdómar.  83 

brigður  á  að  byssaii,  sem  skotið  var  með  inii  iim  gliiggaiin  á  skrif- 
stofu  biskups,  hafi  verið  hlaðin  höghim  eða  kúlu,  heldur  aðeins 
lausu   púðri  og  »forhlaði«. 

í  VIII.  kaflanum  um  biskupsdóm  Pjeturs  Pjeturssonar  eru 
jnúti  ummæli  höfundarins  lítt  rökstudd.  Þannig  nær  dómur  hans 
á  æfiágripi  Pjeturi-  bisktips,  er  dr.  Grímur  Thomsen  samdi  í  18. 
ári  »Andv8ra«,  engri  átt.  Að  vísu  er  hi?|,  áminsta  ágrip  helzt  til 
stuttort  og  ekki  alls  kostar  áreiðanlegt  í  einstökum  óverulegum 
atriðum,  en  í  allflestum  atriðum,  er  nokkru  skiftir,  er  dómur  Gríms 
að  vorri  hyggjn  réttur  og  svo  gagnorður,  að  hann  fyrnist  þeim 
seint,  er  lesa  hann  með  athygli.  Vera  má  að  Grímur  Thomsen 
hafi  á  fyrri  árum  sínum  borið  nokkurn  kala  til  Pjeturs  biskups, 
en  vér  höfum  það  fyrir  satt,  að  óvild  sú  hafi  verið  þorrin  fyrir 
löngu,  er  hann  reit  æfiágripið.  Og  víst  er  það,  að  gnein  sem 
Gn'mur  reit  til  varnar  biskupi  (sjá  ísafold  VI.  ár  1879,  19.  bls.  og 
æfisögu  Pjeturs  biskups  244. — 246  bls.)  á  móti  Styrbirni  í  Nesi 
bendir  ekki  á  neinn  kala  eða  óvildarhug  nema  síður  sé. 

Annars  virðisthöf.  í  kafla  þessum  gera  helzt  til  mikið  að  því, 
að  taka  upp  bróf,  ávörp  og  kafla  úr  öðrum  ritum,  að  ógleymdum 
öllum  hnútunum  til  manna  þeirra,  sem  höfðu  risið  öndverðir  gegn 
ymsum  aðgerðum  biskups.  Mörgu  af  því,  sem  nú  var  talið,  hefði 
höf.  að  réttu  lagi  att  að  vísa  til  »Viðauka«,  og  sumt  hefði  alveg 
mátt  missa  sig.  Við  það  hefðu  lesendur  bókarinnar  fengið  gleggra 
og  ákveðnara  yfirlit  yfir  hina  mikilsverðu  og  heillaríku  starfsemi 
Pjeturs  Pjeturssonar  í  biskupsdórai  hans  og  ekki  freistast  til  þess 
að  draga  óhlutdrægni  höf.  í  efa,  þar  sem  sumir  andstæðingar 
biskups  eiga  hlut  að  máli.  En  því  er  ekki  að  neita,  að  margir 
dómar  höf.  um  mótstöðumenn  biskups  eru  smellnir  og  meinfyndnir, 
en  stundum  virðist  aftur  slá  út  í  fyrir  honum,  svo  sem  þegar  hann 
á  183.  bls.  2.  neðanmálsgrein  fer  að  lysa  nútímastíl  síra  Friðriks 
Bergmanns  eða  þar  sem  hann  á  213.  bls.  segir,  að  Guðbrandur 
Vigfússon  hafi  »í  andlegum  skilningi  aldrei«  komist  »út  úr  afdalnum 
sem  hann  var  fæddur  í«. 

Höf.  leiðir  gild  rök  að  því,  að  ósanngjarnt  er  og  ástæðulaust 
að  kenna  Pjetri  biskupi  um  þá  ryrnun  á  biskupsvaldinu,  er  gerðist 
um  hans  daga.  Ryrnun  sú  var  eðlileg  og  sjálfsögð  afleiðing  af 
stjórnmálastefnu  þeirri,  sem  nú  um  alllangt  skeið  hefir  gengið 
ekki  að  eins  yfir  lönd  með  lúterskum  sið,  heldur  er  og  búin  að  ná 
sór  niðri  í  katólskum  löndum,  sem  staada  framarlegast  í  menningu. 
Um    þessa    staðreynd    fer    höf.  þessum  orðum,  sem  að  vorri  ætlun 

6* 


34  Kitdómar. 

eiga  ekki  að  eins  við  þenna  þátt  af  æfistarfi  Pjeturs  biskups,  heldur 
að  nokkru  lejti  við  alt  æfistarf  hans  :  »Þess  var  því  ekki  von  á 
íslandi,  að  Pjetur  biskup  .  .  .  færi  að  brjótast  í  að  berjast  móti 
ofurefli,  þar  sem  ósigurinn  var  viss  fyrirfram,  það  hefði  ekki  getað 
samræmst  við  hin  vanalegu  hyggindi  hans,  reynslan  haföi  h'ka  á 
yngri  árum  kent  honum,  að  í  þessu  efni  var  árangurslaust  að 
berjast  mót  straumnunf«. 

í  kafla  þessum,  sem  víða  armarstaðar  í  bókinni,  lysir  það  sór, 
hversu  hóf.  er  afbragðsvel  að  sér  í  sögu  íslands  á  19.  öld  og  skilur 
hana  vel.  Stundum  gerir  hin  víðtæka  og  fjölbreytta  þekking  hans 
honum  aftur  á  móti  þann  grikk,  að  frásögnin  verður  sakir  ymissa 
útúrdúrahans  ekki  eins  Ijós  og  óslitin  og  skyldi  (sbr.  196. — 202.  bls.). 
Afskifti  Pjeturs  biskups  af  sálmabókarmálinu  telur  höf.  með 
réttu  holi  og  hyggileg,  og  hagsyni  hans  að  ávaxta  og  efla  sjóði  þá, 
er  hann  gekst  fyrir  að  stofna  eða  hafði  eftirlit  með,  var  beinh'nis 
frábær. 

Fáir  lesendur  mundu  hafa  erft  það  við  höf.  þó  að  hann  hefði 
undsnfelt  að  dagsetja  og  ársetja  allan  sæmdarauka  og  heiðurs- 
merki,  sem  Pjetri  biskupi  voru  veitt  um  æfina  (sbr.  225. — 226.  bls.). 
í  embættismannatali  býður  tízkan  sh'kt,  en  í  æfisögum  er  það 
óþarfa  tildur. 

IX.  kaflinn  um  guðfræðisbækur  og  alþyðurit  Pjeturs  biskups 
finst  oss  heldur  magur  og  á  sínum  stöðum  óþarflega  beiskyrtur  í 
garð  þeirra  manna,  sem  hafa  litið  öðrum  augum  en  höf.  á  þessa 
starfsemi  biskups.  A  hinn  bóginn  veröur  því  ekki  neitað,  að  sumar 
af  árásum  þeim,  er  Pjetur  biskup  varð  fyrir  út  af  guðfræðisbókum 
sínum,  voru  ómaklegar  og  gerðar  af  rasandi  ráði.  En  af  því  að  höf. 
ritdóms  þessa  brestur  sórþekkingu  til  þess  að  kveða  upp  dóm  um 
þessa  þyðingarmiklu  starfsemi  Pjeturs  biskups,  leyfir  hann  sór  að 
skyrskota  til  hinnar  glöggu  og  stillilega  rituðu  greinar  »um  kirkju- 
leg  ritstörf  Pjeturs  biskups  og  guðræknisbækur  hans«,  sem  prentuð 
er  í  æfisögunni  fyrir  aftan  IX.  kafla  258. — 269.  bls.  Höfundurinn, 
mjög  merkur  prestur  og  um  eitt  skeið  handgenginn  Pjetri  biskupi, 
hefir  ritað  greinina  fyrir  tilmæli  prófessors  Þorvalds  Thoroddsen. 

I  kaflanum  »heimilish'f;  ætilok«,  gerir  höf.  í  stórum  dráttum 
grein  fyrir  ytra  borðinu  á  einkaiífi  Pjeturs  biskups.  Lysingin  á 
biskupi  285.-287.  er  góð  og  réttorð,  það  sem  hún  nær,  og  niður- 
lagsorð  höf.  á  291. — 292.  bls.  um  starfsemi  og  framkvæmdir  Pjeturs 
biskups  í  þjónustu  kirkjunnar  og  þjóðfélagsins  munu  í  flestum 
greiuum  fara  sönuu  nær. 


Ritdómar.  35 

I  »Viðauka«  hefir  höf.  tekið  upp  nokkur  merkileg  bréf  til 
Pjeturs  biskups,  eins  og  fyr  var  á  vikið,  og  /mi>i  skilríki,  er  lúta 
að  prófum  hans  innan  lands  og  utan,  skrá  yfir  prentuð  rit  hans, 
ritgerðir  í  tímaritum,  dagblöðura  m.  m.,  kvæði  sem  Pjetri  biskupi 
hafa  verið  flutt  eða  ort  til  hans  og  loks  erfiljóð  eftir  hann  og 
konu  hans,  frú  Sigríði  Bogadóttur. 

Þegar  litið  er  á  æfisögu  Pjeturs  biskups  í  heild  sinni,  dylst 
mönnum  ekki,  að  höf.  hefir  tilgreint  flest  atriði  úr  ytra  borði 
lífs  hans,  þingmensku  hans  og  embættisfærslu  og  gert  ítarlega 
grein  fyrir  mörgum  þeirra.  Auk  þess  hefir  ritið  að  geyma  mikinn 
fróðleik  um  yraisleg  atriði  í  stjórnmála  og  menningarsögu  íslend- 
inga  á  19.  öld,  bem  hór  yrði  oflangt  að  telja,  enda  þótt  margt  af 
því  sé  stórmerkilegt.  En  sá  hængur  er  á  því,  að  iðulega  kemur 
það  harla  lítið  við  æfi  biskups  og  gerir  mönnum  því  torveldara 
að  ná  skyru  og  glöggu  yfirliti  yfir  hana.  En  sumir  lesendur  og 
ef  til  vill  ekki  þeir  lökustu,  hefðu  þráð  að  fá  að  vita  eitthvað 
meira  um  sálarh'f  og  hugsjónah'f  Pjeturs  biskups  :  hverjum  andleg- 
um  áhrifum  hann  hafi  orðið  fyrir  af  samtíðarmönnum  sínura,  hverjar 
hugsjónir  hafi  verið  ríkastar  í'brjósti  hans  á  æsku-  og  fullorðins- 
árunum,  hvernig  hann  hafi  barist  fyrir  þeim,  vaxið  með  þeim  eða 
yfirgefið  þær,  hverjar  vonir  hans  hafi  rætst  og  hverjum  vonbrigð- 
um  hann  hafi  orðið  fyrir.  Frá  þessu  og  þvíh'ku  greinir  ritið  helzt 
til  h'tið  og  það  er  að  vorri  ætlun  aðalannmarki  þess. 

porleifur  H  Bjarnason.. 

JÓN  ÓLAFSSON:   STAFROF  VIÐSKIFTAFRÆÐINNAR. 

Jón  Olafsson  alþingismaður  er  kennari  við  verzlunarskólann  í 
Reykjavík;  hann  hefir  nylega  gefið  út  bók,  sem  heitir :  »Verzlunar- 
löggjöf  Islaud8«,  og  ætluð  er  nemendura  skólans,  og  fyrir  skörarau 
»Stafrof  viðskiftafræðinnar«,  sera  eru  fyrirlestrar  hans  fyrir  læri- 
sveinum  skólans  um  þau  vísindi,  sem  fyrst  voru  kölluð  »Þjóðmeg- 
unarfræði«  á  íslenzku,  Arnljótur  Ólafsson  kallaði  »Auðfræði« 
og  Jón  Olafsson  hefir  nú  kallað  »Viðskiftafræði«.  I  forraálanura 
fyrir  bókinni  getur  höf.  um  þær  tvær  bækur,  sem  áður  hafa  komið 
út,  og  segir  að  »Auðfræði«  síra  Arnljóts  Ólafssonar  só  of  löng,  hún 
hefir  fleiri  ókosti  en  lengdina,  hún  er  of  þung,  o%  nær  ekki  nógu 
langt,  því  að  hún  nefnir  t.  d.  varla  banka  á  nafn.  Þjóðraegunarfræði 
Maurice  Blocks,  sem  Indriði  Einarsson  þyddi,  er,  eins  og  höfundur- 


86  Ritdómar. 

inn  segir,  gengin  upp,  en  hún  hefir  galla  til  þess  að  vera  kenslu- 
bók  við  verzlunarskóla,  þann  ekki  si'zt,  að  hún  er  ætluð  börnum 
eða  unglingum. 

Jón  Ólafsson  byrjaði  snemma  að  hneigjast  að  viðskiftafræði 
og  mannfélagsfræði.  Hann  varð  blaðamaður  á  unga  aldri,  fann 
fljótt  hverja  yfirburði  þekking  á  þeim  greinum  gefur  blaðamannin- 
um,  löggjafanum  og  þeim,  sem  fást  við  lyðstörf  almenningi  til  handa. 
Fyrir  allmörgum  árum  skrifaði  J.  0.  ritgerð  um  banka,  sérstaklega 
góða  ritgerð,  sem  mun  hafa  verið  h'tið  lesin  hér  á  landi,  því  að  alt 
þess  háttar  Hggur  fyrir  utan  og  ofan  þekkingu  flestra  landsmanna, 
þótt  það  sé  ekkert  annað  en  almenn  mentun.  Bankaritgerðin  lagði 
€Ínnig  verk  Macleods  til  grundvallar.  Enda  er  það  rétt,  því  alt 
sem  Macleod  hefir  skrifað  um  bankamál  og  bankafræði  stendur  óhagg- 
að  en  í  dag,  þótt  sumt  af  því  só  hugsað  og  skrifað  fyrir  60  árum. 
Beztu  rök  fyrir  hverju  máli  hafa  jafnt  sönnunargildi,  hvort  sem  þau 
eru  100  áia  eða  fárra  daga  gömul. 

J.  Ó.  hefir  einnig  lagt  bók  eftir  Macleods  til  grundvallar  tyrir 
þessari  kenslubók,  og  valið  heppilega  grundvöllinn.  Fáir  eða  engir 
viðskiftafræðingar  hugsa  skarplegar  en  Macleod,  og  námsfólkið  í 
skólanuni  ætti  að  læra  betur  að  hugsa  af  honum  en  nokkurum 
öðrum  maimi.  Sá  sem  lærir  viðskiftafræði  lærir  aðallega  að  hugsa 
eftir  hennar  reglum,  og  til  þess  að  létta  honnm  það,  gefur  hún 
honum  með  sór  nokkrar  skilgreiningar  (definitioner),  sem  hann  verð- 
ur  að  muna  orðréttar. 

Þótt  bók  Macleods  sé  lögð  til  grundvallar,  þá  er  hún  sniðin 
upp  aftur  til  þess  að  hún  fari  vel  á  íslenzkri  sál.  Flestir  geta 
t.  d.  séð  í  hendi  sér,  að  kaflinn  »frá  hákarlaveiðimanni  og  bók- 
bindara«  er  ekki  eftir  Macleod.  Smáa  stílsgreinin  á  bls.  16  um 
Landsbankann  er  það  heldur  ekki.  Sú  grein  er  heldur  ekki  algjörlega 
rétt,  eða  að  minsta  kosti  gefur  hún  ekki  rétta  hugmynd  um  Frakk- 

landsbankann.     Höf.  segir  )>Bréfpeningar  (óinnleysanlegir) 

Slíkir  seðlar  sem  þetta  eru  t.  d.  seðlar  Landsbankans  hór ;  eins  eru 
seðlar  Frakklandsbanka.«  Þetta  verður  ekki  vel  skilið  öðru  vísi 
en  svo,  að  seðlar  Frakklandsbanka  séu  óinnleysanlegir,  einsogseðl- 
ar  Landsbankans.  Þegar  Frakklaiid  átti  að  greiða  5000  milj.  franka 
til  Þyzkalands  eftir  styrjöldina  1870 — 71,  þá  varð  franska  stjórnin 
að  fá  allan  málmforða  Frakklandsbanka  til  að  greiða  skuldina  með, 
og  gerði  seðla  bankans  óinnleysanlega  í  staðinn.  Will.  Scharling: 
Bankpolitik  bls.  245,  segir,  að  seðlarnir  hafi  aftur  veiið  innleystir 
með  peningum  1.  jan.   1878,  og  það  er  Frakklandsbanki  skyldur  að 


Ritdómar.  87 

gera  síöan  og  g  e  r  i  r  þ  a  ð.  Höf .  hef ir  líklega  leiðst  inn  á  þessa 
skoðun  sína  af  því,  að  Frakklandsbanka  eru  engin  lög  sett  um  það 
h  V  e  r  n  i  g  hann  tryggi  seðla  sína,  að  öðru  leyti  en  því  að  hann 
mátti  um  síðustu  aldamót  ekki  gefa  út  meira  en  5000  miljónir 
franka  í  seðlum,  cg  er  skyldur  til  þess  að  leysa  hvern  seðil  inn 
þegar  hann  er  sýndur. 

Bókin  er  ágæt  kenslubók  að  minni  hyggju,  og  eg  vona  að  hún 
verði  forðabúr  fyrir  íslenzk  orð  í  Viðskiftafræðinni.  Sá  sem  íslenzk- 
aði  Maurice  Block  var  h'till  málfræðingur,  Arnljótur  Ólafsson  vsr 
alt  of  »tyrfinn«  í  orðmyndunum  í  Auðfræðinni,  og  orð  hans  hvorki 
auðskilin  né  tungutöm ;  orðasafn  Viðskiftafræðinnar  verður  líklegast 
ofaná  í  þeirri  vísindagrein ;  sum  þeirra  eru  þegar  í  fyrstu  mjög 
aðgengileg. 

I.  E. 


ÁGÚST  BJARNASON:     YFIRLiT    YFIR  SÖGU  MANNSANDANS.    AUSTUR- 
LÖND. 

Að  mjög  mikhi  leyti  flytur  þessi  bók  fróðleik,  sem  íslenzkri 
alþyðu  hefir  verið  alveg  ókunnugt  um.  Hún  skyrir  frá  trúarbrögð- 
um  Kínverja,  Indverja,  Babelsbúa  og  Assyríumanna,  Medíumanna 
og  Persa,  Gyðinga  og  kristinna  manna.  Og  hjá  því  getur  ekki 
farið,  að  hún  auki  aÖ  miklum  mun  andlegt  útsyni  lesenda  sinna. 

Hún  synir  okkur  meðal  annars,  hvílíku  óhemjuafli  mannsand- 
inn  hefir  á  þa,ð  beitt  að  gera  sér  grein  tilverunnar.  Hún  synir 
okkur,  að  mannsandinn  hefir  oft  sligast,  þegar  hann  hefir  verið  að 
lyfta  því  heljarbjargi.  Hún  synir  okkur,  að  hinar  furðulegustu  og 
fráleitustu  hugmyndir  hafa  orðið  að  áreiðanlegum  sannleik  í  hugum 
manna,  og  jafnvel  að  ímyndiiðum  sáluhjálparatriðum.  En  hún  synir 
okkur  h'ka  svo  dyrlegar  sigurvinningar  mannsandans  utan  hins 
kristna  heims,  að  þeir,  sem  á  annað  borð  leggja  nokkurn  trúnað  á 
guðs  anda^  ættu  að  geta  sannfærst  um,  að  hann  hafi  víðar  verið 
starfandi  en  með  kristnum  mönnum. 

Vér  bendum  til  dæmis  á  R  a  m  a  n  ú  j  a,  kenniföður  Hindúa. 
Frá  honum  er  svo  sagt  í  bókinni: 

»Hann  kom  á  eingyðinu  á  Indlandi  og  hélt  því  fram,  að  til 
Tæri  að  eins  einn  sannur  persónulegur  guð,  Brahma,  er  vér  menn- 
irnir  værum  útgengnir  af  og  Hfðum  og  hrærðumst  í  bæði  þessa 
heims  og  annars.  Mannssálin  væri  á  einlægri  framrás  til  þess  að 
ná  fullkomnuninni  í  Brahma  og  mundi  henni  auðnast  það    að    lok- 


88  Eitdómar. 

um  fyrir  miskunnsemi  hans.  Ramanúja  kom  og  fram  með  f  ö  ð  u  r- 
h  u  g  m  y  n  d  i  n  a,  að  þessi  æðsti  guð  heimsins  væri  gæzkuríkur 
faðir  mannanna  og  vér  börn  hans:  hann  er  hin  æðsta  vera,  búinn 
öllum  hinum  beztu  eiginleikum,  fuUur  ástríkis  og  miskunnar  við 
hinar  brotlegu  verur,  er  tilbiðja  hann;  hinni  hólpnu  sál  bjr  hann 
eih'fan  sælustað  í  návist  sinni,  þar  sem  hún  getur  haldið  öUum 
sérkennum  sínum  og  dvalið  í  eih'fum  friði.  Af  hinni  óumræðilegu 
ást  sinni  og  meðaumkun  hefir  guð  þessi  birzt  í  margvíslegum  mynd- 
um,  mannkyninu  til  sáluhjálpar,  en  í  fyístu  og  háleitustu  mynd 
sinni  sem  Rama  Kandra,  hinni  mikhi  fyrirmynd  mannanna«. 

Þessum  Rama  hefir  eitt  af  skáldum  Hindúa  lyst  í  yndisfögr- 
um  Ijóðum  og  hugsunarferillinn  er  þessi : 

»Til  er  einn  guð  öllum  æðri.  Maðurinn  er  að  eðlisfari  synd- 
um  spiltur  og  er  ekki  endurlausnarinnar  maklegur.  En  af  hinni 
óumræðilegu  miskunnsemi  sinni  hefir  hin  æðsta  vera  birst  í  Rama 
til  þess  að  leysa  heiminn  af  syndum  hans.  Rama  þessi  er  nú  aft- 
ur  horfinn  til  hirana  og  eigum  vór  þar  guð,  sem  ekki  einungis  er 
fuUur  meðaumkunar,  en  veit  af  eigin  reynslu,  hversu  mikill  breysk- 
leiki  mannanna  er  og  freistingar  þær,  er  bera  þeim  að  höndum; 
og  enda  þótt  hann  só  sjálfur  syndlaus,  er  hann  ávalt  reiðubúinn 
að  hjálpa  þeim  syndugum  mönnum,  er  flyja  á  náðir  hana  og  biðja 
hann  ásjár.  En  af  þessu  leiðir,  að  mennirnir  eiga  að  auðsyna  hver 
öðrum  miskunn  og  mildi  og  að  mannkynið  alt  er  ein  bræðraheild«. 

Þegar  fyrstu  krisniboðarnir  komu  til  Indlands,  gerðu  þeir  þá 
grein  þessara  trúarbragða,  að  djöfuUinn  hefði  búið  þau  til  svona 
sviplíka  kristninni  til  þess  að  blekkja  mennina !  Og  »heiðingjun- 
um«,  sem  þessa  trú  hafa,  senda  kristnir  menn  trúboða  til  þess  að 
bjarga  þeim  frá  eilífri  ófarsæld  ! 

Bókin  er  rituð  af  góðvildarhug  til  trúarbragðanna,  þó  að  höf 
trúi  synilega  ekki  á  neina  algilda  opinberun.  Hann  segir,  að  raenn 
eigi  að  h'ta  á  þau  raeð  uraburðarlyndi,  »og  ekki  kasta  þungum  steini 
á  mannssálina  fyrir  alla  hjátrú  hennar  og  hindurvitni.  Það  er 
ekki  neraa  vorkunn,  þótt  hún  hafi  þózt  sjá  ymsar  ofsjónir  í  myrkra- 
skotum  tilveru  vorrar  og  þótt  hún  sjaldnast  rati  réttustu  og  greið- 
ustu  leiðina  út  úr  því  völuudarhúsi.  Henni  var  aldrei  gefinn  neinn 
sá  Aríadneþráður,  að  hún  gæti  ekki  vilst.  En  hitt  er  eins  víst, 
að  veglegustu  leiðarljósin,  sera  mannsandinn  hefir  átt,  hafa  runnið 
upp  fyrir  honum  einmitt  í  trúarbrögðum  hanH«. 


Erlend  tíðindi. 


Atvinnuleysið  beggja  vegna  Atlantshafs  er  í  rauninni 
mestu  tíðindi  þessara  þriggja  fyrstu  mánaða  ársins,  þótt  um  þau 
sé  reyndar  færra  talað  en  margt  annað,  sem  minna  er  um  vert^ 
og  er  svo  að  sjá  sem  heimsblöðin  miklu  hafi  ekki  meira  en  svo  í 
fullu  tró  að  ræða  það  mál  alvarlega  eða  rekja  það  til  rótar.  Því 
það  er  víst,  að  stjórnendur  landanna  horfa  ekki  áhyggjulaust  á 
það,  að  verkmenn  og  iðnaðarmenn  ganga  í  hundruðum  þúsunda 
iðjulausir  um  löndin  og  mergð  manna  í  hverju  landi,  sem  skortir 
flestar  eða  allar  h'fsnauðsynjar  fyrir  sig,  konur  sínar  og  börn  sín. 
Og  flest  af  þessu  atvinnulausa  fólki  er  hvorki  öreigar  nó  ónytj- 
ungar^  heldur  blómi  og  viðkoma  verkmannalyðsins,  en  bardagi 
þessara  manna  við  atvinnuskort  og  örbirgð  hefir  harðnað  ár  frá 
ári  og  út  yfir  tekið  þrjú  missirin  síðustu. 

Á  Englandi  hafa  verkmenn  verið  svo  aðþrengdir  undanfarið, 
að  stappað  hefir  nærri,  að  þeir  gerðu  upphlaup,  til  þess  að  herja 
út  eitthvað  að  gera,  og  h'kt  hefir  verið  háttað  um  flest  iðnaðar- 
lönd  Norðurálfu  og  Vesturheims.  I  Danmörku  hefir  aldrei  þrengt 
svo  að  sem  í  vetur,  og  hafa  menn  leitað  þar  ymsra  bragða  til  að 
bæta  úr  sárasta  vetrarsultinum  með  því  að  veita  atvinnuúrlausn 
með  ymsu  móti,  en  í  febrúarmánuði  var  búið  að  skjóta  saman  um 
l^ndið  á  þriðja  hundrað  þúsundum  króna  til  bráðabirgðahjálpar 
verkamönnum,  og  sá  þó  fremur  litla  staði.  Engu  minni  eru  vand- 
ræðin  meðal  Þjóðverja  02:  Frakka  og  hvergi  er  sultarúlfurinn  langt 
frá  garði. 

Tröllslegust  synist  þó  iðjuleysis-martröðin  vera  í  Bandaríkjum 
Ameríku.  Þaðan  hefir  árið  sem  leið  flúið  atvinnuleysið  fjóldi  manna 
úr  öllum  atvinnuy;reinum  og  þó  hafa  farið  hryllisögur  þessa  síðustu 
mánuði  af  þeim  sem  eftir  eru. 

1  New  York  kvað  svo  ramt  að  um  miðjan  febrúar,  að  gildir 
menu  buðu  sig  þar  hópum  saman  fyrir  matvinnunga    og  fengu  þá 


•90  Erlend  tiöindi. 

fœstir  hnossið.  Þá  er  sagt  að  maður  tæki  það  til  bragðs,  að  bjóða 
imennina  til  leigu  um  alt  að  þriggja  ára  bil  fyrir  ákveðið  kaup, 
mjög  lágt,  og  lánaðist  það  skár,  en  þá  er  sagt  að  maður  þessi  fengi 
svo  mörg  bónarbréf  frá  mönnum,  sem  vildu  selja  sig  á  leigu,  að 
liann  stofnaði  til  reglulegra  söluþinga  og  frá  New  York  var  sent 
«volátandi  síiuskeyti  25.  febrúar: 

»200  verkamenn  átti  að  selja  í  gær  á  opinberu  uppboði  í  einni 
kirkjunni.  165  seldust,  en  að  35  fengust  engir  kaupendur.  Vinnu- 
leysingjarnir  stóðu  þar  á  palli  með  svartar  grímur  fyrir  andliti, 
en  á  orgelið  var  leikið  líksöngslag.  Margar  konur,  sem  á  horfðu, 
gátu  ekki  varist  tárum.  Gamlan  mann  slitinn  og  gráhærðan  vildi 
enginn  kaupa,  en  mannvinur  einn  tók  hann  loks  fyrir  1  dollar  um 
vikuna«. 

Svona  var  símað  og  er  það  h'kast  þrælasölu. 

En  samtímis  þessum  atvinnuskorti,  hungri  og  klæðleysi  standa 
vöruhúsin  full  af  matvöru,  klæðum  og  hvers  kyns  nauðsynjum, 
sem  alt  bíður  óselt  einmitt  af  því  hinn  fjölmenna  sjálfbjarga  verka- 
]yð  skortir  atvinnuna  til  að  afla  sér  kaupeyris.  Vörurnar  grotna 
jiiður  og  ónytast  í  húsunum,  en  þeir  veikjast  og  farast  jafnvel  úr 
hungri,  sem  þessar  vörur  voru  ætlaðar.  Ofugri  en  þetta  hefir 
engum  manni  hingað  til  lánast  að  hugsa  sér  hagi  mannkynsins  á 
þessari  jörð.  A  vistinni  hjá  Belsibupp  er  þó  sá  himneski.  munur, 
að  þar  hefir  enginu  neitt. 

Hingað  til  hafa  auðvaldarnir,  sem  ráða  ríkjunum,  ekki  þurft 
annað  en  loka  augunum  eða  bæna  sig  þegar  Glámsaugun  litu  á  þá 
úr  skugganum,  en  næstliðin  ár  synist  þessi  spurning  vera  orðin 
töhivert  áleitin  við  marga:  »Hvað  verður  til  bjarga  ef  hungrið  og 
kúgunin  siga  þessum  lyð  á  oss  og  forðabúr  vor?«  Gamla  svarið 
var  þetta:  »Við  sendum  herinn  á  þá  og  skjótum  þá  niður«,  en  á 
þvj'  er  sá  hængur,  að  þessi  her,  sem  skjóta  skal,  er  einmitt  synir, 
bræður,  mágar  og  náfrændur  þeirra  manna,  sem  skjóta  á  fyrir  þag, 
að  þeir  fá  ekki  að  vinna,  og  þeim  er  nú  gert  þetía  Ijósara  dag 
frá  degi.  Hingað  til  hefir  auðvaldið  treyst  því,  að  efnuðu  borgar- 
arnir  reyndust  því  trúir  og  synir  þeirra  í  hernum ;  þeir  sæju  sér 
borgið  efnalega,  yndu  við  sitt  og  óttuðust  breytingar  og  byltingar, 
en  þessa  síðustu  mánuði  hafa  einmitt  efnuðu  borgararnir  lent  í 
sömu  atvinnuleysis-fordæmingunni  og  gengið  mjög  í  sveit  jafnaðar 
manna  bæði  meðal  Breta  og  Þjóðverja  og  sennilegt,  að  það  sé  ekki 
síður  vestan  hafs. 


Erlend  tiðindi.  91 

Og  er  þó  minst  komið  upp  af  því  enn,  sem  skotið  hefir  rótum 
imdir  snjó  og  klaka  þessa  vetrar. 


R  ú  s  s  1  a  n  d  hefir  orðið  fyrir  nokkuð  miklu  umtali  þessa 
tnánuði  síðustu,  og  er  það  af  því,  að  svo  hefir  hizt  á,  að 
ódáðaverk  stjórnarinnar,  grimd  lögregluliðsins  og  svik  embættis- 
manna  hafa  orðið  nokkru  heyrinkunnari  en  vant  er,  eða  af  því, 
róttara  sagt,  að  sjálft  lögregluliðið  og  embættismennirnir  hafa  sagt 
frá  þessu  í  þetta  sinn,  svo  stórborgarablöð  og  tímarit  hinna  land- 
anna  hafa  ekki  séð  sér  fært,  að  kalla  þetta  jkjur  eða  lygar  bylt- 
ingamanna. 

Öll  veröldin  hefir  vitað,  að  minsta  kosti  þennan  síðasta  manns- 
aldur,  að  lögregluliðið  í  Pétursborg  leigði  menn  til  þess  að  æsa 
"byltingamenn  til  hryðjuverka  og  segja  síðan  til  þeirra  sem  verkin 
unnu,  svo  lögreglustjórn  gæti  pínt  þá  menn  og  hengt. 

Með  þessu  var  unnið  tvent  í  einu:  keisararnir,  keisaraekkjan 
og  stórfurstarnir  höfðu  sífeldan  beig  af  byltingamönnunum  og 
töldu  lögreglustjórnina  og  þjóna  hennar  varðhaldsengla  ríkisins  og 
h'fgjafa  sína,  og  með  þessu  móti  trygði  lögregUistjórnin  sér  og  em- 
bættismönnunum  sama  sem  einveldi  í  ríkinu.  En  í  öðru  lagi  gat 
J)essi  embættislyður  losað  sig  svo  ekkert  bar  á  við  hvern  þann 
mann,  sem  ætlaði  að  verða  of  voldugur  eða  erfiður  og  látið  bylt- 
ingamenn  lyfja  honum  elli. 

Auðvitað  sór  Rússastjórn  og  Rússavinir  fyrir  þetta,  en  tíðindin 
ír  febrúar  syndu  vel,  hvers  virði  þeir  eiðar  voru. 

Maður  heitir  Mikael  Bakai ;  hann  var  forstjóri  njósnarlögreglu- 
liðsins  í  Varsjá  á  Pólverjalaudi  nokkur  ár  fyrir  1905  og  þ  >tti  standa 
vel  í  stöðu  sinni,  en  þá  var  honum  boðið  að  pína  fangana  í  fang- 
•elsum  Varsjárborgar  og  leggja  þar  píslarverkfæri  á  menn,  konur 
•og  hálfvaxin  börn.  Undan  þessu  færðist  hann  og  var  hann  þá 
kærður  um  þetta  og  logið  sökum  á  hann,  refsað  sem  glæpamanni 
og  sendur  síðan  langt  inn  í  Síberíu.  Bakai  tókst  nú  samt  að 
sleppa  þaðan  og  brauzt  með  margföldum  hfsháska  yfir  landamærin 
og  kom  loks  fram  í  Parísarborg.  Þar  skrifaðí  hann  í  stórblað  eitt 
um  grimd  þá  og  svívirðingar,  sem  beitt  er  í  dyflissum  Rússlands, 
og  þar  komst  Bakai  að  því,  í  samvinnu  við  jafnaðarmann  einn,  að 
Azeff  nokkur,  öculasti  foringi  byltingamanna,  væri  hinn  mesti 
svikari,  ginti  þá  til  morða  og  væri  leiguþjónn  lögreglustjórnarinnar, 
og    kænii  óUu  upp  um  þá  og  fengi  hjá  stjórninni   100,000  kr.   um 


92  Erleud  tiðindi. 

árið  fyrir  vikið.  Þetta  var  borið  á  Azeff,  en  hann  gat  smeygt  sór 
út  úr  því  í  það  sinn. 

En  þeir  Bakai  uppgáfust  ekki  og  grófu  djpra.  Það  kom  í  Ijós, 
að  stjórnin  hafði  fengið  nákvæma  vitneskju  um  öll  verk,  sem  Azeff 
var  riðinn  við,  en  margt  mistókst  hjá  honum,  að  því  er  virtist  með 
vilja,  og  þeir  menn,  sem  hann  fekk  til  meðverknaðar,  utan  bylt- 
ingamanna,  voru  dæmdir  til  hengingar  að  yfirvarpi  einu  og  svo 
slept;  einn  leiguþjónn  stjórnarinnar  hefir  verið  dæmdur  5  sinnum 
til  hengingar  til  málamynda,  svo  byltingamenn  grunaði  ekki,  og 
sjálfur  tilapp  Azeff  altaf. 

Þá  tekur  stjórn  byltingamanna  það  ráð,  sem  lygilegt  þætti  í 
skáldsögu,  að  hún  gerir  sendimann  beina  leið  til  Lapúkíns  yfirlögreglu- 
stjóra  Rússlands.  Maðurinn  kemst  heiU  til  Pótursborgar  og  finnur 
Lapúkín  og  hann  segir : 

»Það  er  rétt,  Azeff  er  níðingur;  við  launum  hann  til  að  segja 
oss  öll  leyndarmál  félaga  sinna,  og  hann  myrðir  vora  menn  til 
þess  að  halda  trausti  yðar.  Hann  fær  6000  kr.  um  mánuðinn  og 
myrðir  til  beggja  handa<S. 

Þá  var  Azeff  kvaddur  fyrir  byltingadóminn,  en  hvarf  þá  og: 
hefir  heyrst,  að  hann  væri  lokaður  inni  í  kastaladyflissu  í  Póturs- 
borg,  en  ekki  til  að  bíða  hengingar,  heldur  vafalaust  til  að  verja 
hann  fyrir  byltingamönnum,  því  dómur  þeirra  dæmdi  hann  þegar 
til  dauða  og  þeim  dómum  er  jafnan  fullnægt.  Azeff  veit  líka  svo- 
margt,  að  stjórninni  liggur  h'fið  á,  að  enginn  maður  fái  af  honum 
sannar  sögur,  en  það  er  víst,  að  hann  hefir  stofnað  til  sóðamorð- 
anna  nafnfrægu  á  Plehve  ráðgjafa,  Sergíusi  stórfursta  og  ymsum 
öðrum  og  banatilræði  lét  hann  syna  keisara,  en  lét  það  þó  mis- 
takast.  Hann  hafði  og  sjálfur  æst  til  allra  morðanna  og  lagt  á 
ráðin.     En  sennilegast  er,  að  enginn  viti  nú  hvar  Azeff  er. 

Lapúkni  hefir  og  verið  tekinn  höndum  og  kærður  um  lögbrot, 
en  alþjða  veit,  að  það  er  einungis  til  þess,  að  hann  geti  ekki  lostið 
upp  svívirðingum  stjórnarinnar,  og  öU  hans  bréf  og  skrif  tekin  og 
hus  hans  rannsakað,  svo  það  komi  ekki  fram  af  ódæðinu,  sem 
nokkur  kostur  er  að  byrgja. 

Það  er  fullyrt,  að  mörg  banaraðin  hafi  Lapúkín  bruggað  með 
Azeff  og  sagt,  að  einn  frændi  Sergíusar  stórfursta  hafi  vitað  um 
banaráðin  við  hann,  og  synir  það,  að  stórmenni  nota  byltingamenn- 
ina  til  að  sjá  fyrir  þeim,  sem  orðnir  eru  valdastóðinu  Þrándar  í 
Götu. 


Erlend  tiðindi.  93 

Fyrirspiirnir  hafa  verið  geröar  um  alt  þetta  athæfi  á  þingi 
Rúss«,  en  stjórnin  svarað  því,  að  þetta  væru  alt  álygar  byltinga- 
manna  á  Azeff,  en  þingið  svo  tauniliðugt  stjórninni^  að  þaðan  er 
talin  lítil  von  aðgerða.  En  það  segja  menn,  aö  þetta  mál  alt  og 
umtal  vesturþjóðanna  muni  helzt  veröa  Rússastjórn  kenning  og 
töluvert  minnisstætt. 

Ofan  á  þessa  þjóðarminkun  Rússlands  bætist  sá  heimsósómi, 
sem  Bakai  segir  af  píshim  manna  í  fangelsum  Rússa.  Sjálfur 
reyndi  hann  þetta  meðal  annars  í  Varsjá  : 

Lögreglustjórnin  þurfti  að  biðja  Rússastjórn  um  fé  og  þótti 
tryggara  að  hafa  eitthvað  til  nð  yta  undir  veitinguna,  en  morð 
varð  ekki  pantað  þá  í  bili  af  einhverjum  sökum.  Lögregluliðið 
tekur  þá  nokkra  unglingsmenn,  sem  töldu  sig  vmveitta  byltinga- 
mönnum,  en  gat  ekki  sannað  að  orðið  hefðu  mús  að  meini.  Tveir 
þeirra  eru  síðan  píndir  svo  rækilega  inni  í  fangelsisklefunum,  að 
þeir  eru  látnir  Ijúga  á  ymsa  kunningja  sína  byltinga-  og  glæpa- 
ráðum.  Þessir  unglingar  eru  síðan  hengdir,  svo  þeir  geti  frá  engu 
sagt,  en  hinir  teknir  og  píndir  og  er  fátt  sárara  að  lesa  en  um 
meðferðina  þar  á  tveim  ungum  stúlkum.  Þær  lágu  þar  naktar  á 
gólfinu  eins  og  blóðugur  kökkur  þegar  Bakai  kom  inn  og  augað 
úti  á  kinn  á  annari  og  þessum  ungu  h'kömum  alstaðar  misþyrmt 
og  það  á  þann  hátt,  að  hver  maður  fyrirverður  sig  alls  mann- 
kynsins  vegna  að  segja  þið  á  prenti,  þó  það  væri  leyfilegt. 

16  unglingar  voru  eitt  sinn  hengdir  í  einu  án  dóms,  eins  og 
oft  var,  en  þessar  hengingar  voru  Bakai  sérstaklega  minnisstæðar 
af  því,  hve  sárlega  einn  pilturinn  bar  sig  sakir  móður  sinnar. 

Við  lestur  hörmungafróttanna  frá  Rússlandi  þessa  síðustu 
tnánuði  hefir  maður  verið  að  reyna  að  hugga  sig  með  því,  að 
þessir  aumingja  píslarvottar  geti,  ef  til  viU,  stutt  að  því,  að  þján- 
ingardögum  hinnar  rússnesku  þjóðar  fari  að  fækka  úr  þessu,  og 
þó  þorir  hugurinn  ekki  einu  sinni  að  treysta  því  að  svo  verði. 

Enn  varð  það  uppvíst  um  embættismenn  í  Moskóv,  að  peir 
höfðu  dregið  undir  sig  í  Moskóvfylkinu  einu  saman,  af  fé  og  vör- 
um,  sem  áttu  að  fara  til  herliðsins,  1,000,000,000  —  þúsund  mil- 
jónir  króna.  Þessar  tölur  verður  að  tvískrifa,  því  annars  halda 
menn  það  sé  prentvilla.  Og  enn  hefir  verið  stolið  á  suðurjárn- 
brautum  Rússa  á  árunum  1905  til  1907  30  miljóna  króna  virði  af 
vörum  þeini,  sem  fluttar  voru  og  í  umsjá  ríkisins. 

Alt  þetta,  sem  hér  er  sagt,  hefir  þó  fengið  svo  á  Rússa,  að 
kalla    má    að    þjóðin    hafi    skolfið    af   skömm   og   gremju    og   ekki 


94  Erlend  tiðindi. 

ósennilegt,  að  það  verði  alt  til  að  þoka  heldur  í  áttina  breytingii  á 
stjórnarljHttiun  landsins,  og  það  því  fremur,  sem  embættismeun 
eiga  sjálfir  mikinn  þátt  i',  að  þetta  er  uppvíst  orðið. 

Um    þetta    heí'ir    Norðnrálfan    helzt    talað    sföustu    mánuðina. 
Önnur  tíðindi  eru  fremur  smávægileg  og  skal  þeirra  stuttlega  getið. 


D  a  n  m  ö  r  k.  Þar  í  landi  hefir  meat  verið  talað  um  frum 
varp  stjórnarinnar  til  landvarnarlaga  og  rifist  um  þau  á  þingi. 
Danir  höfðu  lengi  hug  á  því,  að  vinna  aftur  hina  mistu  landshhita 
sína  af  Þjóðverjum  með  styrk  einhvers  stórveldanna  eða  í  sambandi 
við  þau,  einkanlega  Frakka  og  Rússa,  og  jók  og  bætti  hægrimanna- 
stjórnin  strandvirkin  viÖ  Kaupmannahöfn  nú  fyrir  nál.  20  árum^ 
en  reisti  nokkur  virki  í  hálfhiing  um  borgina  landmegin,  alt  í  sam- 
ráði  við  Alexander  III  Rússakeisara,  að  þvi'  er  blöð  vinstrimanna 
sögðu.  En  bæði  þá,  og  einkanlega  eftir  dauða  Alexanders,  hefir  það" 
kveðið  við  jafnan  hjá  hægrimönnum,  að  þeir  víggirtu  og  hervædd- 
ust  að  eins  til  að  vernda  hlutleyt>i  sitt.  af  því  stórveldin  krefðust- 
þess.  Þessu  mótmæltu  vinstrimenn  harðlega  og  sögðu,  að  það  eitt 
gæti  orðið  lifsháski  fyrir  Danmörku,  að  víggirða  Khöfn,  því  þá 
gætu  einmitt  Þjóðverjar  eða  Bretar  neyðst  til  að  skjóta  niður  borg- 
ina,  svo  vj'ggirðJngarnar  yrðu  ekki  skjól  hinni  þjóðinni.  Vinstri- 
menn  kröfðust  því,  og  síðast  með  I.  C.  Christensen  í  broddi  fylk- 
ingar,  að  virkin  væri  rifin  niður,  en  er  hann  komst  í  ráðgjafasess- 
inn  brást  hann  bæði  þeirri  og  flestum  öðrum  kröfum  sínum  og 
vinstrimanna,  í  félagi  við  Alberti.  Þegar  Christensen  féll,  var  hann 
að  búa  út  einhverja  miðlun  í  landvarnarmálinu  og  syndist  það  vel 
búið  í  haginn  fyrir  Neergaard  eftirmann  hans,  sem  var  úr  hinum- 
litla  og  ryra  miðlunarflokki,  en  svo  leggur  Neergaard  fyrir  þingið- 
landvarnarfrumvarp,  sem  boðar  víggirðingu  Khafnar  á  sjó  og  landi 
og  það  nokkrum  miljónum  dyrari  en  hægrimenn  höfðu  heimtað- 
mest  þangað  til.  Hefir  Neergaard  auðsjáanlega  ekki  treyst  frjáls- 
lyndari  hluta  stjórnarflokksins  nó  bændum  til  fylgis  við  sig  og 
ætlað  með  þessu  að  ná  styrk  hægrimanna.  Stjórnarflokkurinn 
klofnaði  cg  um  þetta,  og  hefir  svo  mikill  meirihluti  skilist  við- 
Neergaard,  að  Christensen  sá  sér  haldkvæmast  að  fylgja  þeim 
hlutanum  og  vonar  víst  með  einhverri  miðlun  að  geta  brætt  upp 
úr  karmolunum  meirihluta  á  síðan  handa  sjálfum  sér  til  að  fljóta 
á.     Enda    segir    símskeyti    nú    um  daginn,    að  Neergaard  hafi  lagt 


Erlend  tíðindi.  95^ 

árar  í  bát  og  gengið  að  sjóvörnvim  með  þeim  ChristetHen,  en  látið 
landvirki  öll  falla. 

Er  það  nú  öllilm  bert,  að  Dönutn  kemur  ekki  til  hugar  að' 
herbúnaður  þeirra  só  eyrisvirði,  ekki  svo  mikið  sem  til  að  verja  hlut- 
leysi  þeirra,  enda  hafa  stórblöð  Þjóverja  og  Breta  gefið  berlega  í« 
skyn,  að  sama  só  hvoru  megin  hryggjar  liggi  vígbúnaður  Dana, 
nema  því  að  eins  að  þeir  víggirði  svo  amlóðalega,  að  beint  só  í- 
hag  annari  hvorri  þjóðinni. 

Þetta  mál  er  nú  að  eins  leikhnöttur  í  höndiim  flokkanna  til* 
að  ná  í  völdin  og  kjósendurna,  því  að  þeim  virðist  sjálfum  Ijóst, 
að  þeir  geta  ekkert  varið  með  vígvirkjum  sínum,  en  stofnað  ríkinm 
með  þeim  í  voða,  ef  út  af  ber. 

Jafnaðarflokkurinn  magnasc  óðum  í  Danmörku.  Nú  við  bæjar- 
stjórnarkosningar  12.  marz  gengu  jafnaðarnienn  einir  sór  að  kosn- 
ingum  um  alt  land,  og  fengu  20  sæti  í  Khöfn  og  eru  þeir  nú- 
sterkasti  flokkurinn,  og  hafa  meiri  hlut  með  styrk  5  gjörbreytenda,. 
en  hægrimenn  að  eins  17  á  móti.  I  öllu  landinu  fengu  jafnaðar- 
menn  54,300  atkv.,  en  allir  aðrir  flokkar  samtals  83,300. 


E  n  g  1  a  n  d.  Út  úr  orðum  Vilhjálms  Þjóðverjakeisara,  þeim^ 
sem  getið  var  síðast,  ætla  Bretar  að  auka  flota  sinn  stórum,  svo- 
hann  verði  nokkru  meiri  en  hverra  tveggja  stórvelda  annara  sam- 
anlagðir,  og  láta  nú  smíða  4  eða  5  risabryndreka.  En  komið  hefir 
það  mjög  fram  í  umræðunum,  að  menn  búast  eins  við,  að  herskip 
og  víggirðingar  verði  ekki  til  frambúðar  úr  þessu,  þar  sem  loft- 
förin  eru  þegar  komin  á  þann  veg,  að  þau  geta  farið  að  ausa  eldi 
og  glötun  jafnt  yfir  herskip  sem  hervirki  og  það  á  svipstundu. 

Indverjar  hafa  lengi  unað  illa  yfirráðum  Breta  og  hefir  þar 
brotist  um  undir  niðri  illa  falinn  eldur.  Ná  hefir  Morley  lávarður 
borið  fram  á  Bretaþingi  lagafrumv.  um  ofurlitla  hluttöku  lands- 
manna  sjálfra  í  stjórn  landsins,  og  segja  brezk  blöð,  að  landsmenn 
láti  vel  yfir  umbótunum,  en  ekki  er  það  trúlegt  eftir  fyrri  kröfum. 
þeirra.  Annars  heftir  lávarðadeildin  nú  öll  verulega  frjálslynd  lög 
fyrir  þessari  stjórn  og  þorir  hún,  enn  sem  kömið  er,  ekki  til  við 
lávarðana,  og  menn  eru  jafnvel  trúardaufir  á,  að  hún  þori  það^ 
nokkurn  tíraa. 

Nú  í  janiliar  gengu  í  gildi  ellistyrkslög  Breta.  Fær  þar  hver 
sjötugur  rnaður  4  kr.  50  au.  um  vikuna  ef  hann  hefir  minni  árs- 
tekjur  en  567  kr.,    hefir    ekki    þegið    sveitarstyrk    nó   orðið  sekur 


96  Erlend  tiðindi. 

við  hegniiigarlög.  í>essa  styrks  njtur  rúm  ^/^  miljón  manna  og 
kostar  þaÖ  ríkið  ekki  meira  en  vextir  eru  af  því  fé,  sem  fór  til  að 
drepa  Búa   hér  um  árið. 

Játvarður  konungur  heimsótti  njlega  Vilhjálm  keisara  frænda 
sinn  til  Berh'nar  og  er  gert  þar  mikiÖ  úr  vináttumálum^  en  flestar 
hafa  þær  konungastefnur  reynst  h'tilsvert  hógómahjal  síðan  Bismarck 
gamli  dó.     Hann  kunni  að  tefla  fram  konungunum  sér  til  gagns. 

Suðurheimskautið  er  nú  sama  sem  fundið.  Það  vann  Shackle- 
ton,  enskur  sjóHðsforingi,  og  komst  á  88.  stig  23  mín.  og  átti  eftir 
einar.  25  mílur  til  skautsins.  Hann  segir  skautið  sjálft  sé  á  há- 
lendi  miklu  nálægt  8  til   10  þúsund  feta  yfir  sjávarmál. 


T  y  r  k  i  r,  Stjórnbyltingarmönnunum  tekst  þar  enn  vel  stjórn 
in  og  giftusamlega.  Búlgarar  slitu  sambandi  við  þá  og  Austurríki 
hrifsaði  algjörlega  undir  sig  Bosníu  og  líersegóvínu  og  urðu  úr 
hótanir  og  herbúnaður,  en  er  nú  alt  jafnað  og  sætt.  Tyrkir  unnu 
þar  síðast  svig  á  Austurríki  með  því^  að  þeir  hættu  einhuga  að 
kaupa  vörur  þaðan  og  gerðu  þeim  miljóna  tjón.  Aftur  urðu  Serbar 
æfir  við  Austurríki  út  úr  Bosníu  og  Herzegóvínu;  þar  búa  mest 
Serbar  og  hugðu  þeir  allir  til  bandalags  áður  sín  í  milli.  Her- 
væddust  Serbar  í  ákafa  og  var  ríkiserfingi  foringi  ófriðarflokksins, 
en  friðarvinir  hafa  orðið  þar  hlutskarpari,  og  segir  í  símskeyti 
um  daginn,  að  ríkiserfingi  hafi  verið  gerður  landrækur;  það  er 
maður  um  tvítugt,  en  úttaugaður  drykkjumaður  og  ólifnaðar  og 
hefir  jafnvel  orðið  mönnum  að  bana  í  ölæði. 


Ý  m  i  s  1  e  g  t.  Fljótasta  ferð  yfir  Atlantshaf  gerði  nylega 
Márítanía  farþegaskip  Cunardfélagsins  enska;  fór  það  á  4  sólar 
hringum  17  stundnm  og  5  mín.  —  Sven  Hedin,  Tibetfarinn 
sænski,  kom  heim  18.  jan.  Hafði  fundið  uppsprettur  Indusfljóts 
og  Bramapútra,  sem  enginn  vissi  um  áður  og  roknafjallgarð  norðan 
Himalaya,  sem  var  nær  ókunnur.  Þykir  það  mesta  stórvirki.  — 
Norskt  blað  gat  þess  í  janúar,  að  Friðþjófur  Nansen  ætlaði  v  í  s- 
indaför  hingað  til  íslands  nú  á  sumri  komandi,  en  ekki 
var  það  glöggvar  til  tekið. 

p.  E. 


Puiidið. 


Sólbjarmans  fang  vefst  um  alt  og  alla; 

æska  og  fegurð  á  loftbránni  hlær. 

Moldarundrið  glitrar  og  grær, 

gullbros  af  náð  yfir  jörðina  falla. 

Með  þagnandi  ekka  hafbrjóstið  hnígur, 

er  himinsins  blær 

lognhljóðum  sporum  af  ströndunum  stígur. 

Ljósherrann  breiðir  á  lífsins  brautir 

liljuprýði  og  eikarþrótt  — 

en  myrkrið  felur  sig  helkalt  og  hljótt 

i  hjarta  mannsjns,  með  nagandi  þrautir, 

þar  dagsins  ásýnd  er  eins  og  grima, 

en  undir  býr  nótt  — 

herfjötruð  veröld  takmarks  og  tíma. 

—  Eitt  skipbrotslif  starir  i  sorgasæinn, 
sökkvir  augum  i  hjarta  sins  eymd, 
þess  auður  er  týndur,  þess  ákvörðun  gleymd. 
Hann  á  ekki  neitt,  sem  vermist  við  daginn. 
Hann  leitar  í  eðlis  sins  leyndasta  di'úpi, 
hver  lind  þess  er  streymd 
i  sand,  og  á  dreif  undir  hafborðsins  hjúpi. 

7 


98  Pundið. 

Hann  leitar  á  víðavangi  síns  anda, 

sem  visnar  í  sumarandans  blæ, 

og  sér  að  eins  öræfi  og  eyðisæ, 

þar  aldini  lifsins  i  blóma  standa, 

agndofa,  þögull  i  heimsins  hjörðu, 

eitt  helkalið  fræ, 

sem  dó  fyr  en  það  fann  jarðveg  á  jörðu^ 

Hann  leitar,  hann  leitar  i  hljóðsins  heimi 
og  hvelfing  Ijóssins,  en  alt  er  dautt, 
hvert  þankans  rúm  er  svo  örent  og  autt,, 
sem  ísvatn  i  farvegum  blóðsins  streymi, 
svo  djúpt  er  himneska  djásnið  falið, 
svo  dáðlaust  og  snautt 
er  gjörvalt  hans  lif  og  til  einkis  alið. 

f       Dauði  og  þögn.     Þó  til  grafar  hann  græfi 
i  glitlausum  brotum  sins  fölnaða  prjáls. 
Hann  horfist  i  augu  við  svip  sin  sjálfs 
og  sér  að  eins  skuggann  af  glataðri  æfi. 
Hans  lif  var  sem  helför  með  hrylling  og  feiknum* 
til  haugs  eða  báls 
—  en  líkið  sjálft  hafði  svikist  úr  leiknum. 

Andvörpin  liða  frá  orðlausum  vörum, 

aflstola  skeyti  er  varpast  á  bug; 

bænirnar  lyftast  af  hálfum  hug 

sem  hópviltir  ungar,  seinir  i  förum, 

á  óravegum,  um  viðáttu  sanda, 

með  vænglamað  flug, 

er  falla  við  sjónhring  fjarlægra  stranda.^ 


Pundið.  9» 

Eitt  ósvikið  bros.    Eitt  blik  af  tári. 

Eitt  blóðkorn  af  trygð  i  hjartans  reit. 

Einn  vin  i  minningamúgans  sveit. 

Nei,  moldkaldur  dofi  i  ólífs  sári. 

Einn  draum.    Eina  von,  sem  dregur  á  tálar 

Nei,  dauðaleit  ^ 

um  hyldýpis  auðnir  öreiga  sálar.  > 

Aldrei  skín  framar  i  lífdagsins  Ijósi 
lokkbjarta  sveinsins  vöggugjöf. 
Vaxtalaust,  óþekt  um  hauður  og  höf 
ber  hjartað  sitt  pund  að  dauðans  ósi. 
Það  borgast  ei  fyr  en  himininn  hrynur 
á  hataða  gröf 
og  Hel  undir  dauðadómnum  stynur. 

ElNAB   BeNEDIKTBSON^ 


Um  sjíikrasamlög. 


Berið  hver  annars  byr'Tar. 
Forsjálni  og  Þegar  verið  er  að  ræða  um  framfarir  Norð- 
félagssJcapur  urálfuþjóðanna  á  síðustu  öldum,  þá  er  venju- 
lega  ekki  á  annað  minst  en  vélar  og  vis- 
indi;  það  er  talað  um  gufuvélar,  rafvélar,  vinnuvélar, 
sjóskip,  loftskip,  simskeyti,  loftskeyti  o.  s.  frv.;  síðan  er 
vikið  að  hinum  afarmikla  þekkingarauka  visindamanna  á 
öllu  lifandi  og  dauðu,  dýrum  og  jurtum,  láði  og  legi,  sól 
og  stjörnum. 

Miklu  sjaldnar  er  minst  á  þá  mannfélagsbót,  sem 
felst  i  aukinni  forsjálni  og  félagsskap,  er  miðar  að  þvi, 
að  bæta  úr  andstreymi  lifsins;  en  það  eru  einkum  hin 
afar  mörgu  og  margvíslegu  ábyrgðarfjelög  og  tryggingar- 
sjóðir. 

Fyrir  nokkrum  öldum  áttu  menn  alt  á  hættu,  bóta- 
laust,  eignir  sínar,  lif  og  heilsu.  Ohöpp  og  slys  vofðu  yfir 
hverjum  manni,  eins  og  óheillanornir,  sem  ekki  varð  rönd 
við  reist;  hver  maður  varð  sjálfur  að  leiða  sjálfan  sig; 
húsið  hans  brann,  bótalaust;  skipið  hans  fórst,  og  hann 
var  þeim  mun  fátækari;  menn  gátu  mist  aleigu  sina  á 
einni  nóttu.  Vátrygging  var  ekki  til.  Ef  maður  dó 
ungur  frá  börnum  í  ómegð  og  hafði  ekki  safnað  fé,  þá 
hlutubörnin  að  deyja  úr  sulti  eða  fara  á  sveitina,  þvi  að 
eini  útvegurinn  fyrir  efnalitla  menn  til  þess  að  sjá  börn- 
um  sinum  farborða,  ef  þeir  deyja  frá  þeim  ungum,  það 
er  lifsábyrgð,  en  hún  þektist  ekki  i  þá  daga.  Ofan  á  alt 
þetta  bættist  sú  hörmung,  að  allur  þorri  manna,  hver 
efnalitill  maður,  átti  á  hættu  að  svelta  eða  verða   upp   á 


Um  sjúkrasamlög.  101 

aðra  l^ominn,  ef  hann  varð  ófær  til  vinnu  vegna  veikinda 
eða  slysfara.  Sjúkrasamlög  og  slysfaratrygging  voru  ekki 
til  og  eru  enn  viða  skamt  á  veg  komin. 

Nú  er  þó  öldin  önnur.  Nú  geta  menn  trygt  hús  sin 
gegn  eldsvoða  og  skip  sín  gegn  sjávarháska.  Með  litlu 
iðgjaldi  (ársgjaldi)  geta  menn  aflað  sér  áreiðanlegrar  trygg- 
ingar  fyrir  fullu  endurgjaldi  ef  hús  brennur,  eða  skip 
ferst.  Kaupmaðurinn  getur  nú  keypt  ábyrgð  á  vörum 
sinum  á  sjó  og  landi.  Hver  maður  getur  keypt  ábyrgð  á 
innanstokksmunum.  Ábyrgð  á  kvikfénaði  er  líka  til. 
Lifsábyrgð  þekkja  allir.  Og  nú  er  svo  komið  hjá  mestu 
framfaraþjóðum  heimsins,  að  hver  alþýðumaður,  sem  hefir 
við  lik  kjör  að  búa  og  lausafólk  hér  á  landi,  á  hægt  með 
að  kaupa  sér  ábyrgð  gegn  veikindum,  slysum,  vinnuskorti 
og  ellilasleik. 

Þetta,  að  vera  við  öllu  búinn,  óhöppum  og  slysum^ 
eignatjóni,  veikindum,  meiðslum,  vinnuskorti  og  ellilasleik, 
skapa  sér  tryggingu  gegn  alls  konar  áföllum,  og  geta  þvi 
bjargast  a»f,  hvað  sem  á  dynur,  án  þess  að  beiðast  bein- 
inga,  eða  lifa  á  náðargjöfum  úr  einhverjum  styrktarsjóði, 
eða  sveitarsjóðnum,  þ  a  ð  er  sjáJfstæði,  þ  a  ð  er  persónu- 
legt  frelsi,  þ  a  ð  er  efalaust  stærsta  menningarsporið  nú 
á  timura. 

Abyr^ð  og  trygging  voru  ekki  með  öllu  ókunn  i  forn- 
öld  og  á  raiðöldum.  En  þó  má  segja  fullum  fetum,  að 
þau  séu  nútíðarbörn,  komintil  á  18.  og  einkum  19,  öldinni. 

Þessi  fyrirhyggjuviðleitni  er  jafnan  félagsvinna  á  einn 
eða  annan  hátt.  Húseigendur  í  einu  héraði  stofna  t.  d. 
brunabótasjóö;  geruni  að  þeir  séu  2000,  eigi  eitt  hús  hver 
þeirra  og  10,000  kr.  virði  hvert  hús  að  meðaltali.  Þeir 
ihuga  þá,  hversu  mörg  hús  hafi  brunnið  á  undanförnum 
árum  og  komast  að  raun  um  að  búast  megi  við,  segjum 
10  húsbrunum  á  hverju  ári,  en  það  verða  100,000  kr. 
útgjöld  fyrir  sjóðinn,  því  að  hver  félagsmaður  á  h  e  i  m  t- 
i  n  g  u  á  fullu  andvirði  húss  sins,  ef  það  brennur.  Þeir 
verða  því  að  jafna  þessum  100,000  kr.  niður  á  öU  húsin 
og  iðgjaldið  verður  þá  50   krónur   á   ári    af   hverju    húsi 


102  XJm  sjúkrasamlög. 

(5%o)-  Ef  færri  hús  brenna  á  ári,  en  hugað  var,  þá 
græðir  sjóðurinn,  en  tapar  ef  fleiri  brenna.  Það  er  fyrsta 
og  helzta  undirstöðuatriðið  i  öllum  tryggingarfélögum,  að 
atia  sér  vitneskju  af  annara  reynslu,  eða  eigin,  fyrir  þvi, 
hversu  mörgum  óhöppum  og  miklum  útgjöldum  búast  má 
við  á  hverju  ári.     Eftir  þvi  fara  iðgjöldin. 

Mjög  mörg  tryggingarfélög  eru  i  þessu  sniði,  eins  kon- 
ar  samvinnufélagsskapur. 

En  þeim  getur  lika  verið  þannig  háttað,  að  einn  mað- 
ar  (eða  hlutafélag)  eigi  tryggingarsjóðinn,  taki  t.  d.  hús 
í  tryggingu,  af  hverjum  sem  vill,  gegn  ákveðnu  ársgjaldi, 
og  borgi  virðingarverð  hússins  úr  sjóðnum,  ef  það  brennur. 

Alt  sprettur  þetta  af  einni  rót,  forsjálninni.  Forsjálni 
manna  hvetur  þá  til  félagsskapar.  Margir  saman  geta 
orkað  því,  sem  einum  er  ofvaxið,  og  margir  saman  þola 
vel  það  óhapp,  sem  einn  getur  ekki  risið  undir.  En  hver 
félagsskapur  frjálsra  manna  verður  að  hvíla  á  fullu  jafn- 
rétti;  það  gera  lika  öll  þessi  tryggingarf élög ;  allir  hafa 
sömu  skyldur  —  um  iðgjöld  —  og  allir  sömu  réttindi  — 
til  endurgjalds. 

Fyrirhyggja  og  félagsskapur  —  það  er  upphaf  og 
endir  allrar  mannfélagsstarfsemi  nú  á  dögum.  Frelsi, 
jafnrétti  og  bróðerni  —  það  eru  höfuðhugsjónir  fjöldans 
i  hverri  þjóð. 

Sjtikrasamlög      Milliþinganefndin,  sem  vann  að  nýiu  fátækra- 

og  nauðsyn        lögunum,  safnaði  skýrslum  um  orsakir  fá- 

d  þeim.  tæktarinnar,  um  það,    hvers  vegna    menn 

fara  á  sveitina  hjer  á  landi;  það  var  far- 

dagaárið  1901 — 1902.     Þá    voru    2369    þurfamenn    á    öllu 

landinu  og  orsakirnar  þessar: 

Sjúkdómar  og  heilsubilan      .     .     753 

Ellilasleiki 538 

Geðveiki 154 

Drykkjuskapur     .....     121 

Ráðleysi  og  leti 287 

Barnafjöldi  og  aðrar  ástæður    .     516 


Um  sjúkrasamlög  103 

Þeir,  sem  taldir  eru  þurfamenn  vegna  ellilasleika,  voru 
þvinær  allir  komnir  yfir  sjötugt. 

Skýrslan  ber  þess  Ijósan  vott,  að  veikindi  eru  algeng- 
asta  andstreymi  lifsins,  tiðasta  orsökin  til  þess,  að  menn 
glata  sjálfstæði  sinu,  frelsi  sinu  og  verða  að  lifa  á  náðar- 
gjöfum  annara. 

Þessu  er  eins  íarið  i  öllum  öðrum  löndum;  alstaðar 
eru  veikindin  versta  hættan,  sem  vofir  yfir  allri  alþýðu 
manna,  öllu  efnalitlu  fólki,  öllum,  sem  lifa  á  handafia  sin- 
um  og  eiga  ekkert  afgangs,  er  neinu  nemi. 

Nú  hefir  alþýðumentunin  alstaðar  aukist  og  þá  jafn- 
framt  sómatilfinning  manna  og  sjálfstæðisþrá,  og  alþýðu- 
menn  —  i  öðrum  löndum  —  hafa  þá  fijótlega  fundið  og 
skynjað,  að  vinnuskortur  og  veikindi  eru  verstu  torfærurn- 
ar  á  lifsleið  þeirra.  Þeim  hefir  skilist,  að  það  er  ekki  veg- 
ur  til  sjálfstæðis,  að  hver  leiði  sjálfur  sjálfan  sig.  Þeir 
hafa  sannreynt  að  eina  hjálpin  fyrir  þá  úr  tor- 
færumlifsins,  einivegurinn  til  sjálfstæðis, 
ersá,  aðhver  leiði  annan,  allir  leiðist 
saman. 

Þess  vegna  hafa  alþýðumenn  í  öðrura  löndum  stofnað 
tryggingarfélög  gegn  veikindum,  þannig,  að  hver  vinnandi 
maður  getur  fyrir  mjög  lágt  iðgjald  keypt  sér  fullan  rétt 
á  því,  ef  hann  verður  veikur,  að  þá  verði  goldin  úr  trygg- 
ingarsjóðnum  læknishjálp,  lyf,  sjúkrahúsvist  og  þar  að  auki 
dagpeningar  meðan  hann  er  ófær  til  vinnu. 

Þessi  tryggingarfélög  eru  kölluð  sjúkrasamlög 
(dönsku:  Sygekasser,  þýzku:  Krankenkassen). 

Þau  hafa  aukist  og  margfaldast  i  öllum  nálægum  lönd- 
um  undanfarna  áratugi. 

Mjög  viða  njóta  þessi  sjúkrasamlög  mikils  styrks  af 
almannafé,  úr  rikissjóði  og  s veitasjóðum ;  eru  þá  sett  lands- 
lög  um  það,  hvaða  skilyrðum  þau  eiga  að  hlýða  til  þess 
^ð  fá  styrk,  lika  um  eftirlit  af  hálfu  landsstjórnar,  þvi  til 
tryggingar,  að  jafnrétti  félagsmanna  sé  ekki  haggað  og 
^ngin  svik  höfð  i  frammi.  Á  þessu  stigi  eru  t.  d.  sjúkra- 
samlögin  i  Danmörku. 


1Ö4  Um  sjúkrasamlög. 

Síðasta  sporið  er  svo,  að  setja  \ög,  er  skylda  hvern! 
vinnandi  mann  til  þess  að  tryggja  sig  i  einhverju  sjúkra- 
samlagi,  ef  árstekjur  hans  eru  ekki  svo  miklar,  að  ætla 
megi,  að  honum  sé  ekki  hætt  við  sveit,  þótt  veikindi  beri 
að  höndum.  Þess  konar  lög  hafa  verið  i  gildi  á  Þýzka- 
landi  siðan  fyrir  aldamót. 

Sjúlcrasamlög      E  n  g  1  a  n  d :     Þar  er  til  mesti  f  jöldi  af  fé- 

i  öðrum  lögum  (Friendly  Societies  =  vinafélög),  er 

löndum.  hafa  það  markmið  meðal  annars,  að  veita 

hverjum  félagsmanni  dagpeninga,  úr  félags- 

sjóði,  ef  hann  fellur  frá  verki  vegna  veikinda.  Félagsmenn 

eru  allir  jafnréttháir  og  eiga  heimtingu  á  þessum  dag- 

peningum,  þurfa  ekki  að  sækja  um  þá.    Árið    1902    voru 

til  á  Englandi  27452  þess  konar  félög  og  i  þeim   samtals 

5,609,000    manns.      Eigur    þeirra     (félagssjóðir)    samtals 

657,000,000  kr. 

Lög  hafa  verið  sett  þar  i  landi,  siðast  1896,  um  eftir- 
lit  með  þessum  félögum  og  ýms  réttindi  þeim  til  handa^ 
en  ekki  njóta  þau  styrks  úr  ríkissjóði. 

Frakkland:  Þar  er  einnig  til  mesti  sægur  af 
alþýðufélögum,  er  veita  tryggingu  hverjum  félagsmanni 
fyrir  ákveðnum  f járstyrk,  ef  veikindi  ber  að  höndum.  Þau 
eru  kölluð  samhjálparfélög  (sociétés  de  sécours  mutuels). 
Árið  1901  voru  þessi  félög  14872  að  tölu  og  flest  (14186) 
háð  eftirliti  rikisins;  félagatala,  i  þeim  öllum,  var  þá 
2,718,002.  Útgjöld  á  ári  13—15  milj.  króna.  Ýms  af 
þessum  frönsku  sjúkrasamlögum  veita  þeim,  er  þess  æskja, 
tryggingu  gegn  slysförum,  eða  öryrkjatryggingu,  eða  lífs- 
ábyrgð. 

N  0  r  e  g  u  r :  Iðnaðarmannaf élögin  f ornu  veittu  f élög- 
um  sínum  veikindastyrk.  Þess  konar  félög  tiðkuðust  áður 
viða  um  lönd;  þau  voru  stéttafélög;  þá  voru  ýms  höft  á 
atvinnufrelsi  manna;  hver  iðnaðarstétt  var  i  félagi  (gildi) 
út  af  fyrir  sig  og  hafði  einkarétt  á  iðn  sinni.  Enginn 
mátti  t.  d.  vinna  að  trésmiði  nema  hann  fengi  inngöngu  í 
trésmiðafélagið. 


Um  sjúkrasamlög.  105 

Um  miðbik  19.  aldar  var  þetta  atvinnuófrelsi  numið 
úr  lögum  alstaðar  á  Norðurlöndum,  en  hélst  nokkru  leng- 
ur  sumstaðar  á  Þýzkalandi. 

Það  var  um  1850,  að  atvinnufrelsi  var  leitt  í  lög  { 
Noregi.  En  þar  fór  sem  annarstaðar,  að  iðnaðarmenn,  er 
höfðu  verið  i  gömlu  félögunum,  sáu  óðar  að  heilsutrygg- 
ingar  máttu  þeir  ekki  án  vera.  Því  var  það,  að  sjúkra- 
samlögin,  eins  og  þau  nú  tiðkast,  risu  upp  úr  rústum  ein- 
okunarfélaganna  gömlu.  Sjúkrasamlögum  hefir  síðan  fjölgað 
æ  meir  og  meir  i  Noregi.  Ekki  hafa  þar  verið  sett  lög 
um  sjúkrasamlög  og  ekki  njóta  þau  styrks  úr  ríkissjóði, 
en  búist  er  við,  að  þess  verði  ekki  langt  að  bíða. 

S  V  i  þ  j  ó  ð :  Þar  voru  sett  lög  um  sjúkrasamlög  árið 
1891 ;  er  þeim  veittur  styrkur  úr  ríkissjóði,  0,25—1,50  kr. 
á  hvern  félagsmann  á  ári.  Árið  1901  voru  til  1618  lög- 
skráð  sjúkrasamlög.     Félagsmenn  samtals  293,260. 

Danmörk:  A.tvinnufrelsi  var  leitt  i  lög  1857. 
Sjúkrasamlög  —  frjáls  félagsskapur  alþýðumanna  —  komust 
nú  á  fót,  hvertáfætur  öðru.  Árið  1868  voru  29000  manns 
1  sjúkrasamlögum.  Árið  1884  voru  128,000  manns  komnir 
í  sjúkrasamlög.  1892  voru  sett  lög  um  sjúkrasamlög  og 
öUum  lögskráðum  sjúkrasamlögum  ánafnaður  styrkur  úr 
ríkisssjóði,  2  kr.  á  hvern  félagsmann  og  þar  að  auki  ofaná- 
lag,  miðað  við  ársgjöld  félagsmanna  í  hverju  saralagi;  má 
ofanálagið  ekki  fara  fram  úr  Vs  ^f  ársgjaldi  hvers  sam- 
lags.  í  árslok  1907  voru  sjúkrasamlögin  orðin  14í^2.  Félags- 
menn  i  öllum  þessum  samlögum  voru  alls  552,962;  eru 
þeir  einir  taldir,  karlar  og  konur,  er  greiða  ársgjald,  en 
þess  ber  að  gæta,  að  börn  hjóna,  sem  eru  í  sjúkrasamlagi, 
fá  lika  ókeypis  læknishjálp,  lyf  og  sjúkrahúsvist  á  sam- 
lagsins  kostnað.  Ijögskráð  sjúkrasamlög  eru  nú  til  i  þvi 
nær  öllum  bæjum  (96%)  og  hreppum  (95%)  i  Danmörku. 
Og  nærfelt  þriðjungur  (31,6%)  þjóðarinnar,  karla  og  kvenna, 
eldri  en  15  ára,  er  i  þessura  félagsskap.  í  árslok  1907 
áttu  sjúkrasamlögin  i  sjóðum  sinum  samtals  4,227,904  kr.,- 
eða  7  kr.  65  aur.  til  uppjafnaðar  á  hvern  félagsmann. 


106  Um  sjúkrasamlög 

Tekjur  þeirra  allra  áríð  1907  voru  6,034,846  kr.,  þar 
af  1,691,188  kr.úr  ríkissjóði.  Útgjöldin  voru  5,809,565  kr. 
.(Dagpeningar,  umbúðir,  sængurkonugjald,  sjúkrahúsvist, 
iæknishjálp,  lyf,  stjórnarkostnaður). 

Þýzkaland:  17.  nóv.  1881  mun  jafnan  verða  tal- 
inn  merkisdagur  í  veraldarsögunni.  Þann  dag  lýsti  Vil- 
hjálmur  mikli,  Þýzkalandskeisari,  yfir  þvi  í  stólræðu  á 
Sambandsþingi  Þjóðverja,  að  hann  teldi  það  hina  þörfustu 
þjóðarframför,  að  allir  verkamenn  og  launalitlir  menn 
yrðu  trygðir  gegn  þvi  tjóni,  sem  hlýzt  af  veikindum ;  hvatti 
hann  þing  og  stjórn  að  koma  þessu  til  leiðar. 

Þessi  mikla  nýung  komst  á  gang  tveim  árum  siðar, 
með  lögum  15.  júní  1883.  Eftir  þeim  lögum  og  síðari 
breytingura  á  þeim  eru  allir  verkamenn,  verzlunarmenn 
•og  aðrir  starfsmenn  s  k  y  I  d  i  r  til  að  vera  i  einhverju 
lögskráðu  sjúkrasamlagi,  ef  árstekjur  þeirra  nema  ekki 
2000  mörkum  (mark  =  90  aurar).  Undanþegið  þessari 
skyldukvöð  er  enn  í  dag  vinnufólk  isveit.  Lögin  heimta 
^ð  öll  lögskráð  sjúkrasamlög  veiti  hverium  félagsmanni: 
1.  læknishjálp;  2.  lyf ;  3.  sjúkrahúsvist,  ef  með  þarf ;  4.  dug- 
peninga,  ef  sjúklingurinn  er  heima  og  getur  ekki  unnið, 
og  nemi  þeir  í  minsta  lagi  helming  af  venjulegum  daglaun- 
um  raannsins,  og  skulu  þeir  haldast  eigi  skemur  en  26  vikur 
á  ári,  ef  með  þarf ;  5.  6  vikna  dagpeninga  handa  hverri 
félagskonu,  er  eignast  barn  (gildir  þó  ekki  um  öll  sjúkra- 
saralög) ;  6.  útfararkostnað,  20  X  daglaun  þess,  sem  dáinn 
er.  Sjúkrasaralögunura  er  ekkert  lagt  úr  rikissjóði,  en 
vinnuveitendura  er  gert  að  skyldu  að  greiða  1/3  af  því 
árstillagi,  sera  keraur  á  hvern  félagsraann  í  þjónustu  þeirra. 
Sveitastjórnir  eru  skyldar  að  koma  á  fót  sjúkrasamlögum, 
ef  engin  eru  fyrir. 

Arið  1906  voru  íbúar  í  þýzka  ríkinu  rúmar  60  mil- 
jónir.  Þá  voru  þar  til  23,214  sjúkrasaralög  og  i  þeim 
samtals  11,689,388  manns,  karlar  og  konur,  eldri  en  15 
ára.  Þar  að  auki  njóta  börn  hjóna,  sera  eru  ísjúkrasara- 
iagi,  allra  sörau  hlunninda  og  foreldrarnir  að  undanskild- 
um  dagpeningum,  og  á  það  við  öll  börn,  sera  eru  í  foreldra- 


Um  sjúkrasamlög.  107 

húsum,  þangað  til  þau  eru  orðin  15  ára.  A  alla  þá,  sem 
voru  i  sjúkrasamlögum  þetta  ár,  1906,  komu  samtals 
87,444,605  veikindadagar.  Árstekjur  samlaganna  voru 
293,305,160  mörk ;  ársútgjöld  264,236,035  mörk;  i  sjóðum 
samlaganna  voru  þá  til  230,211,298  mörk, 

Á  Þýzkalandi  eru  vinnuveitendur  skyldir  að  lögum  að 
tryggja  alt  starfsfólk  sitt,  lika  vinnufólk  i  sveitum,  gegn 
fllysförum.  Árið  1906  var  fullur  þriðjungur  þjóðarinnar 
trygður  gegn  slysförum,  20,727,213  manns. 

Loks  er  þar  i  lögum,  siðan  1891,  öryrkjatrygging,  en 
hún  er  i  þvi  fólgin,  að  ef  menn  verða  öryrkjar,  ófærir 
til  vinnu  að  staðaidri,  vegna  veikmda,  eða  fyrir  elli  sakir, 
þá  fá  þeir  eftirlaun,  svo  rifleg  að  þeir  geta  varist  sveit. 
Þeir  eru  nú  rúmar  14  miljónir,  sem  trygðir  eru  þessari 
tryggingu.  En  hér  greiðir  rikissjóður  rifan  bróðurpart  af 
kostnaðinum. 

Hvergi  i  heimi  er  heilsutrygging  komin  á  svona  hátt 
fítig.  Allar  þjóðir  dást  að  þessu  mikla  menningarspori 
Þjóðverjanna  og  reyna  að  feta  i  för  þeirra. 

Danir  standa  þeim  næstir;  sjúkrasamlög  eru  orðin 
álíka  algeng  þar  og  á  Þýzkalandi,  þótt  alþýðumenn  séu 
ekki  skyldir  að  lögum  að  vera  i  þeim ;  en  slysfaratrygg- 
ing  er  nú  lögskipuð  i  Danmörku  (Lov  af  15.  Maj  1903  om 
Tillæg  til  Lov  af  7.  Jan.  1898  om  Arbeidernes  Forsikiing 
mod  Föiger  af  Ulykkestilfælde  i  visse  s^'irksomheder.  Lov 
-af  1.  April  1905:  Sofolks  Forsikring  raodF^Igeraf  Ulyk- 
kestilfælde  i  Sofartsvirksomhed.  Lov  af  30.  Marts  1906 
om  Udvidelse  af  Lov  af  3.  April  1900  om  danske  Fiskeres 
Ulykkesforsikring  til  ogsaa  at  omfatte  anden  Sofartsvirk- 
flomhed.  Lov  af  27.  Maj  1908  om  Forsikring  mod  Folger 
af  Ulykkestilfælde  i  Landbrug,  Skovbrug,  Havebrug  m.  m.) 
Ellistyrktarsjóðum  var  komið  á  fót  i  Danmörku  með  lög- 
um  9.  apríl  1891  (breytt  með  lögum  7.  april  1899,  23.  mai 
1902  og  13.  marz  1908);  þessir  sjóðir  eru  s  t  y  r  k  t  a  r-sjóðir, 
-ekki  tryggingar- sjóðir  og  eftir  þessum  dönsku  elli- 
fltyrktarlögum  eru  sniðin  lög  um  almeniian  ellistyrk,  er 
samþykt  voru  á  alþingi  í  vetur. 


108  Um  sjúkrasamlög. 

Víða  í  öðrum  löndum  hafa  verkamenn  komið  á  fót 
vinnuábyrgðarsjóðum;  ef  verkmaður  verður  atvinnulaus, 
fær  hann  lág  daglaun  úr  þeim  sjóð,  sem  hann  geldur  til; 
í  Danmörku  hafa  nýlega  verið  sett  lög  um  þessa  sjóði 
(Lov  om  anerkendte  Arbejdsl0shedskasser  af  9.  April  1907) 
og  þeim  veittur  styrkur  úr  rikissjóði. 

Hér  er  ekki  rúm  til  að  ræða  frekar  um  slysfaratrygg- 
ingu,  öryrkjatryggingu  og  ellitryggingu ;  það  mun  eg  gera 
siðar ;  enda  hafa  sjúkrasamlögin  alstaðar  verið  fyrsta  sporið 
á  þessari  alþýðutryggingarbraut  og  alstaðar  talin  brýnust 
þörf  á  þeim. 

Markmið  sjúkra-     Sjúkrasamlög  mega  ekki  vera  mjög  fá- 
samlagaogsMpu-     menn;    þá    er    þeim   hætt  við  sjóðþurð^ 
lag  þeirra.  af  þvi  að  ársútgjöldin  verða  þeim  mun 

misjafnari,  sem  samlagið  er  fámennara. 
Útgjöldin  verða  hins  vegar  þeim  mun  jafnari,  sem  íleiri 
eru  í  samlaginu,  og  f jölmenn  samlög  eru  því  jafnan  trygg- 
ust.  Telja  má  sjúkrasamlag  áhættulaust  að  þessu  leyti, 
ef  i  þvi  eru  40 — 50  menn  gjaldskyldir.  I  flestum  (um  79%) 
dönskum  sjúkrasamlögum  eru  100 — 500  manns;  fáein  (8°/o) 
ná  ekki  100,  en  nokkur  (13%)  eru  yfir  500. 

Sjúkiasamlög  geta  verið  miðuð  við  stéttir  eða  staði. 
Það  er  s  t  é  1 1  a  r  s  a  m  1  a  g,  ef  t.  d.  trésmiðir  í  Reykjavik 
stofna  sanilag  út  af  fyrir  sig;  þess  konar  samlög  voru 
áður  mjög'  algeng  í  öðrum  löndum  og  eru  viða  til  enn. 
Þeim  lik  eru  verksmiðjusamlög,  þegar  alt  vinnufólk  i 
stórri  verksmiðju  er  i  samlagi  fyrir  sig,  einnig  námusam- 
lög,  þar  sem  alt  vinnufólk  i  einhverri  námu  er  i  einu 
samlagi  og  aðrir  ekki.  Nú  er  orðið  öllu  algengara,  að 
menn  af  öllum  vinnustéttum  ganga  i  samlög,  en  binda 
þó  félagsskap  sinn  við  einhvern  sama  stað,  kaupstað, 
kauptún,  þorp  eða  hrepp  til  sveita,  svo  að  þeir  einir  geta 
verið  í  samlaginu,  sem  eru  heimilisfastir  á  þvi  s  v  æ  ð  i , 
sem  samlagið  hefir  markað  sér.  Það  er  auðvitað,  að  samlög- 
in  geta  verið  fleiri  en  eitt  i  sama  kaupstað  eða  sama 
hreppi,  og  eins  hitt,  að  samlag   getur   náð    yfir    2    áfasta 


íJm  sjúkrasamlög.  109 

hreppa.  Þegar  sjúkrasamlög  eru  komin  á  fót  viða  um 
sveitir,  gera  þau  jafnan  þann  samning  milli  sin,  að  hver 
maður,  sem  er  í  sjúkrasamlagi  i  sinni  sveit,  en  flytur  sig  nú 
í  aðra  sveit,  þá  fer  hann  jafnframt  úr  sínu  fyrra  samlagi, 
en  öðlast  tafarlaust  öU  félagsréttindi  i  samlagi  þeirrar 
sveitar,  sem  hann  flytur  sig  i. 

Fyrir  hverja  eru  sjúkrasamlögin?  Þau  eru  fyrir  þá 
alla,  karla  og  konur,  sem  eru  eignalausir  eða  eignalitlir 
og  atvinna  þeirra  svo  mögur,  að  efnahagur  þeirra  og  sjálf- 
stæði  er  i  voða,  ef  veikindi  ber  að  höndum.  Efnamenn  og 
tekjumiklir  menn  eiga  ekki  og  mega  ekki  vera  i  sjúkra- 
samlögum,  af  tveimur  ástæðum,  þeirri  fyrst,  að  þeir  þurfa 
þess  ekki,  þola  veikindakostnaðinn,  verða  ekki  hjálpar- 
þurfar  hans  vegna;  en  hin  ástæðan  er  sú,  að  ríkið  veitir 
jafnan  sjúkrasamlögum  ýms  hlunnindi  og  venjulega  ein- 
hvern  fjárstyrk  og  það  gera  líka  oft  sveitasjóðir ;  efnaðir 
menn  þurfa  ekki  þá  hjálp;  þess  vegna  eiga  þeir  ekki  að 
vera  i  sjúkrasamlögum. 

Inngönguskilyrðin  eru  venjulega  þau,  að 
manneskjan  sé: 

1.  Eigi  yngri  en  15  ára  og  ekki  yfir  sextugt. 

2.  Hafi  óflekkað  mannorð. 

3.  Sé  heilbrigð ;  ef  einhver  gengur  með  langvinnan 
sjúkdóm,  má  undanskilja  þann  sjúkdóm. 

4.  Hafi  arðlitla  atvinnu;  sjálfsagðir  eru  allir,  sem 
lifa  á  handafla  sinum,  daglaunamenn,  iðnaðarmenn, 
sjómenn,  smábændur  í  sveitum,  lausafólk  og  vinnu- 
fólk ;  þá  þeir,  er  annað  starfa,  en  hafa  álika  mikið 
upp  úr  vinnu  sinni,  t.  d.  skrifarar  og  verzlunar- 
þjónar. 

5.  Sé  efnalaus  eða  efnalitil;  i  Danmörku  er  mönnum 
ekki  leyft  að  vera  í  lögskráðum  sjúkrasamlögum, 
ef  eigur  þeirra  nema  5000  kr.,  eða  þaðan  af  meiru. 

R  é  1 1  i  n  d  i  félagsmanna  mega  ekki  koma  i  gildi  fyr 
en  eftir  nokkurn  tíma,  t.  d.  6  vikum  eftir  að  þeir  eru 
komnir  í  samlagið.  Annars  fer  svo,  að  mjög  margir  hlaupa 
til  og  ganga  í  samlagið  i  byrjun  veikinda,  eða  þegar  von 


110  Um  sjúkrasamlög. 

er  á  einhverri  farsótt,  og  getur  þess  konar  áhlaup  riðið 
samlaginu  að  fuUu,  og  ávalt  verða  útgjöld  samlaga  miklu 
hærri,  ef  þau  veita  f ull  f élagsréttindi  tafarlaust. 

Það  er  talið  s  j  á  1  f  s  a  g  t ,  að  hvert  sjúkrasamlag  veiti 
þau  hlunnindi,  er  nú  skal  greina: 

1.  Læknishjálp;  Það  er  þá  algeng  venja;  að 
hvert  samlag  gerir  samning  við  einn  lækni  um  ákveðna 
ársþóknun  fyrir  hvern  félagsmann.  Stór  samlög  ráða  2 
lækna  eða  fleiri.  Ef  hjón  eru  bæði  í  samlagi,  fá  börn 
þeirra,  sem  hjá  þeim  eru  og  yngri  eru  en  15  ára,  lika 
ókeypis  læknishjálp;  ef  annað  hjóna  er  í  samlagi,  en  hitt 
ekki,  verður  það  að  greiða  samlaginu  sérstakt  gjald  fyrir 
börnin. 

Börnin  fá  þá  líka  lyf  og  sjúkrahúsvist,  ef  með  þarf, 
á  samlagsins  kostnað.  Um  læknisþóknun  er  það  að  segja, 
að  hún  er  venjulega  helmingi  hærri  fyrir  fjölskyldu  (for- 
eldra  og  börn)  en  fyrir  einhleypan  mann.  Mjög  mörg 
dönsk  sjúkrasamlög  borga  3  kr.  á  ári  fyrir  hvern  einhleyp- 
ing,  en  6  kr.  fyrir  hverja  f jölskyldu ;  þar  við  bætist  ferða- 
kostnaður  lækna  i  sveitum  (sendimaður,  vagn,  hestar  eða 
sjóvegsflutningur). 

2.  Lyf;  þó  borgar  samlagið  ekki  önnur  lyf  en  þau, 
sem  læknir  samlagsins  telur  sjúkum  félagsmönnum  nauð- 
synleg. 

3.  Sjúkrahúsvist;  ef  læknir  samlagsins  telur 
nauðsynlegt  að  sjúkum  félagsmanni,  eða  barni  hans,  sé 
komið  i  sjúkrahús,  þá  annast  samlagið  það  og  greiðir  legu- 
kostnað  sjúklingsins ;  það  er  þá  jafnan  venja,  að  öU  sjúkra- 
hús,  sem  rekin  eru  á  almennings  kostnað,  veita  sjúkra- 
samlögunum  talsverða  ivilnun. 

4.  Dagpeningar;  margir  eru svo  f átækir,  að  þeir 
komast  ekki  af,  ef  þeir  falla  frá  vinnu  vikum  saman. 
Þess  vegna  koma  sjúkrasamlög  þvi  að  eins  að  fullu  liði, 
að  dagpeningar  sé  ein  grein  tryggingarinnar.  Eftir  þýzk- 
um  lögum  mega  dagpeningar  eigi  nema  minnu  en  V2  ^f 
venjulegum  dagtekjum  þess,  sem  sjúkur  er.  Eftir  dönsk- 
um  lögum  mega  þeir  ekki  vera  minni  en  40  aurar  á  dag 


TJm  sjúkrasamlög.  lli 

handa  karlmanni  1 8  ára  eða  eldri,  en  mega  vera  minni 
handa  unglingum  .15—18.  ára  og  kvenmönnum,  og  verð'- 
ur  árstillag  þeirra  þá  þeim  mun  lægra.  Menn  geta  trygt 
sér  misháa  dagpeninga;  fer  þá  hæð  árstillagsins  eftir  þvL 
Það  er  talið  rétt,  að  vinnuhjú  tryggi  sér  ekki  dagpeninga 
öðruvisi  en  svo,  að  þau  verði  þeirra  þá  fyrst  aðnjótandi^ 
ef  sjúkdómurinn  helzt  lengur  en  nemi  þeim  tíma,  sem 
húsbóndi  er  skyldur  að  greiða  þeim  kaup.  Þá  er  það 
alstaðar  venja,  að  sjúkrasamlög  greiða  þvi  að  eins  dagpen- 
inga,  ef  félagsmaður  erfrá  verki  vegna  sjúkdómsins, 
og  það  lengur  en  nemi  3  dögum.  Er  þá  jafnan  farið  eftir 
úrskurði  læknis.  Nú  verður  félagsmaður  heilsulaus  og 
ófær  til  vinnu  misserum  saman,  og  má  þá  ekki  heimta  af 
sjúkrasamlaginu,  að  það  standi  straum  af  honum,  greiði 
honum  stöðugt  dagpeninga  eða  borgi  legukostnað,  ef  hann 
er  í  sjúkrahúsi.  Einhverstaðar  verða  takmörkin  að  vera, 
og  þau  verður  að  setja  Ijósum  orðum  i  lög  hvers  samlags, 
Eftir  dönskum  lögum  verður  hvert  lögskráð  samlag  að 
heita  félagsmönnum  dagpeningum  upp  í  13  vikuráhverj- 
um  12  mánaða  fresti,  en  þá  er  maðurinn  talinn  úr  sam- 
laginu,  ef  hann  hefir  notið  dagpeninga  eða  sjúkrahúsvistar 
60  vikur  i  röð,  eða  60  vikur  samtals  á  þriggja  ára  fresti. 

Auk  þessara  4  sjálfsögðu  hlunninda  veita  mörg  erlend 
sjúkrasamlög  tvent  i  viðbót,  en  það  er  einhver  ákveðinn 
styrkur  handa  hverri  félagskonu,  sem  elur  barn,  og  útfar- 
arkostnaður,  hvenær  sem  einhver  félagi  deyr. 

Barnsfarargjaldinu  úr  samlagssjóði  er  þannig 
háttað,  að  hver  sængurkona  fær  tiltekið  fé,  t.  d.  10  kr. 
(mörg  dönsk  sjúkrasamlög^),  eða  þá  dagpeninga,  tiltekinn 
tíma,  t.  d.  6  vikur  (ýms  þýzk  samlög). 

Útfararkostnað  greiða  mörg  erland  samlög,  en 
misháan,  sum  meira  og  sum  minna,  venjulega  50 — 100  kr. 
Þeim  kostnaði  er  jafnað  á  félagsmenn  með  ýmsum  hætti. 
Sum  samlög  hafa  í  lögum  sinum  ákvæði  um  tiltekið  árs- 
gjald  frá  hverjum  félagsmanni  í  þessar  þarfir.    önnur  hafa 


^)    Ýms  af  þeím  láta  20  kr.  fyrir  tvibura  og  30  kr.  fyrir  þriburar 


112  .Um  sjúkrasamlög. 

það  svo,  að  þegar  einhver  deyr,  er  heimtað  aukatiUag  af 
Jiverjum  félagsmanni,  t.  d.  1  kr.,  i  útfararkostnað. 

Þvi  má  aldrei  gleyma,  að  sjúkrasamlög  eru  t  r  y  g  gr 
i  n  g  a  r  félög,  ekki  styrktarfélög.  Styrktarsjóðum,  t.  d.  al- 
þýðustyrktarsjóðnum  hér  á  landi,  er  þannig  háttað,  að 
allir  gjalda  jafnt,  en  hafa  þó  ekki  sama  rétt  til  hlunninda, 
þvi  að  þeir  einir  njóta  góðs  af  sjóðnum,  sem  allra  erfið- 
ast  eiga,  og  verða  að  s  æ  k  j  a  um^  styrk  og  eiga  undir 
n  á  ð  annara  hvað  þeir  fá.  Þessir  styrktarsjóðir  eru  ekki 
annað  en  ný  útgáfa  af  fátækrasjóðunum  (sveitasjóðum)  og 
litlu  vinsælli.  Alt  öðru  máli  er  að  gegna  um  sjúkrasam- 
lög;  þau  eru  á  borð  við  lífsábyrgðarfélögin,  brunabótasjóði 
0.  s.  frv  AUir  eru  jafn  réttháir;  menn  greiða  tiltekið 
iðgjald  á  ári  hverju  og  öðlast  þar  i  móti  tilkall  til  ýmsra 
hlunninda,  ef  veikindi  ber  að  höndum,  þurfa  ekki  að  sækja 
um  þessi  hlunnindi,  eiga  heimtingu  á  þeim,  r é 1 1  á 
þeim,  ogallir  sama  rétt  án  nokkurs  tillits  til  efna- 
liags. 

Um  sjúkrasamlög  í  upphafi  þessa  máls  var  gerð  grein 
Mr  á  landij  hvernig  fyrir  þvi,  að  veikindi  eru  versta  hætt- 
þeim  sTcuU  Jiáttað.  an  hér  á  landi,  eins  og  annarstaðar, 
fyrir  efnahag  og  sjálfstæði  alþýðu- 
manna.  Allur  þorri  alþýðumanna  stenzt  ekki  veikindi 
ef  nokkru  nema,  og  allra  sizt  ef  þeir  þurfa  i  sjúkra- 
hús ;  verða  þá  hjálparþurfar,  og  neyðast  til  að  fiýja  á  náðir 
hreppsnefndanna. 

Þörfin  á  sjúkrasamlögum  er  þvi  öU  hin  sama  og  i 
öðrum  löndum. 

Eg  hefi  oft  átt  tal  um  sjúkrasamlög  við  menn  af  ýms- 
um  stéttum.  Þeir  hafa  fiestir  talið  ókleift  að  koma  á 
fót  sjúkrasamlögum  hér  á  landi;  þeir  hafa  játað  þörfina, 
en  þeir  hafa  sagt  að  alþýðu  manna  sé  það  um  megn  vegna 
fátæktar,  og  þeir  hafa  sagt  að  útgjöldin  séu  orðin  svo 
mörg,  að  menn  geti  ekki  bætt  við  sig  nýjum  útgjöldum. 
Þetta  heyri  eg  úr  öllum  áttum,  og  mér  koma  þá  jafnan  í 
ihug  orð  eins  kennara  mins  við  pilt,   sem  svaraði   honum 


Um  sjúkrasamlög.  113 

Ækakt:  »Það  er  öldungis  rétt,«  sagði  kennarinn,  »eða  með 
öðrum  orðum  hringlandi  vitlaust.« 

Það  er  öldungis  rétt,  að  alþýða  raanna  á  við  fátækt 
að  búa,  en  einmitt  þess  vegna  hefir  hún  ekki  efni  á  að 
vera  e k k  i  í  sjúkrasamlögum.  Fátæklingarnir 
J)urfa  um  fram  alt  að  vera  í  sjúkrasamlögum,  og  það  þvi 
fremur,  sem  þeir  eru  fátækari.  Þvi  fer  fjarfi,  að  alþýðu- 
menn  séu  fátækari  hér  en  í  öðrum  löndum;  ársarður 
verkamanna  i  kaupstöðum  og  sjómanna  er  m  e  i  r  i  hér 
-en  viða  annarstaðar,  þar  sem  sjúkrasamlög  eru  komin  á 
fót  i  hverri  sveit.  Og  það  er  víst,  að  allur  þorri  sveita- 
bænda  hér  á  landi  lifir  við  meiri  efni  en  t.  d.  fuUur 
helmingur  af  bændum  í  Danmörku;  það  eru  hjáleigubænd- 
urnir  dönsku  (Husmænd) ;  þeir  búa  á  smáskikum,  þetta  5 
•dagsláttum,  ef  vel  lætur,  eiga  eina  kú  eða  tvær,  nokkur 
hæns,  eitt  eða  tvö  svin  —  það  er  allur  bústofninn.  Þess- 
ir  dönsku  smábændur  eru  nú  allfiestir  komnir  í  sjúkrasamlög. 

Það  er  öldungis  rétt,  að  alþýða  manna  hér  á  landi 
má  illa  við  nýjum  álögum  eða  útgjöldum.  En  það  er 
hringlandi  vitlaust,  að  segja  um  sjúkrasamlög  að  þau 
mundu  baka  alþýðu  manna  ný  útgjöld.  Gæti  nú  hver  i 
sína  sveit.  Tökum  t.  d.  heila  sýslu  i  huga;  okkur  mun 
þá  öllum  koma  saman  um  það,  að  á  hverju  ári  verða 
sýslubúar  fyrir  mjög  miklum  veikindakostnaði,  miklum 
útgjöldum  fyrir  læknishjálp  og  sendiferðir  eftir  lækni, 
fyrir  lif  og  fyrir  legukostnað  þeirra,  sem  senda  verður  í 
sjúkrahús;  og  þar  við  bætist  svo  alt  vinnutjónið,  sem  af 
veikindunum  hlýzt.  En  þessi  útgjöld  koma  ekki  jafnt 
niður  á  alla  sýslubúa  á  hverju  ári;  sumir  sleppa  alveg, 
en  aðrir  verða  hart  úti,  og  margir  þeirra  standast  ekki 
þennan  kostnað,  fara  á  sveitina.  En  hver  maður  á  ^eik- 
indin  yfir  höfði  sér,  ef  ekki  i  ár,  þá  að  ári,  einhvern 
tíma  fyrr  eða  síðar,  og  ef  hann  er  fátækur,  þá  vofir  jafn- 
,an  sú  hætta  yfir  honum,  að  sjúkdómar  komi  honum  á 
sveitina.  Nú  skulum  við  hugsa  okkur  að  alt  fólk  i  einni 
.sýslu  ætti  heilsu  sína  trygða  í  sjúkrasamlögum.  Ekki 
jrbvL  Teikindin  meiri  fyrir   þvi,   og   ekki   yrði   veikinda- 

8 


114  Um  sjúkrasamlög. 

kostnaður  sýslubúa  meiri  en  áður ;  en  þá  kæmi  hann  ekki 
niður  á  eih&tökum  raönnum  í  sejin,  þeim  um  mQgn,  þvi  að' 
þá  yrði  þessi  kostnaður  greiddur  úr  sjóðum  sjúkrasamlag- 
anna.  Og  árstillög  sýslubúa  í  þessa  sjóði  mundu  alls  ekki 
nema  meiru  en  veikindaútgjöld  þeirra  nú;  samlags-^ 
gjöldin  yrðu  einmitt  i  hverju  héraði  miðuð  við  þann  veik- 
indakostnað,  sem  héraðsbúar  verða  nú  fyrir  að  samtöldui 
á  hverju  ári.  Hér  er  þvi  alls  eigi  að  ræða  um 
n  ý  ú  t  g  jö  1  d,  n  ý  j  a  r  á  1  ö  g  u  r,  heldur  það  eitt,  að- 
héraðsbúar  gangi  fylktu  liði  gegn  hættulegum  sjálfstæðis- 
óvin  þeirra  allra,  sjúkdómunum,  með  vísa.:^  sigur  fyrir 
höndum,  i  stað  þess  að  nú  mætir  hver  þessum  óvin  eina 
sins  liðs  og  fer  þess  vegna  halloka. 

Nú  er  þá  að  íhuga  hversu  mikill  þessi  kostnaður  er 
hér  á  landi,  eða,  með  öðrum  orðum,  hversu  há  árstiUög 
manna  þyrftu  að  vera,  ef  sjúkrasamlög  kæmust  hér  á  fót; 
verður  að  athuga  væntanleg  útgjöld  sjúkrasamlaganna  lið 
fyrir  lið,  læknishjálp,  lyf,  sjúkrahúskostnað  og  dagpeninga 
handa  sjúkum  samlagsmönnum. 

Læknishjálpar  eru  erlend  sjúkrasamlög  vön  a5 
afia  sér  á  þann  hátt,  að  hvert  samlag  gerir  samning  við 
einn  lækni  um  ákveðna  ársþóknun  fyrir  hvern  félagsmann. 
í  Danmörku  er  alsiða,  að  samlög  greiða  lækni  3  krónur 
fyrir  hvern  einhleypan  mann  og  6  krónur  fyrir  hverja 
fjölskyldu  (foreldra  og  börn)  á  ári,  en  læknir  er  þó  ekki 
skyldur  að  draga  út  tennur,  svæfa  eða  inna  af  hendi^ 
læknisaðgerðir,  sem  mikið  kveður  að,  t.  d.  stóra  holdskurði^. 
nema  þá  fyrir  sérstaka  borgun.  Þar  er  og  alsiða  að  lækn- 
ar  vísa  sjúklingum  í  sjúkrahús,  ef  um  alvarlegan  sjúk- 
dóm  er  að  ræða,  eða  erfiðan  viðureignar,  en  þeim  mun 
minni  verður  fyrirhöfn  læknisins.  Þá  er  þess  að  gæta^ 
að  með  lækniskostnaði  í  sveitum  er  talinn  sá  kostnaður 
að  sækja  lækninn.  Alt  í  alt  verður  því  lækniskostnaður 
í  Danmörku  meiri  en  3  kr.  á  hvern  félagsmann  á  ári. 
Árið  1907  var  lækniskostnaður  á  hvern  félagsmann  i  sam- 
lögunum  í  Kaupmannahöfn  til  uppjafnaðar  3  kr.  55  aur.^ 
í  samlögum  annara  danskra  bæja  4  kr.  28  aur.,  í   sveita- 


Um  sjúkrasamlög.  115- 

samlögum  á  eylöndunum  3  kr.  S6  aur.,  í   svGÍtasamlögum 
á  Jótlandi  4  kr.  37  aur.     Hér  á  landi  er,  utan  Reykjavík- 
ur,  ekki  öðrum  læknum  til    að  dreifa,    en    héraðslæknan- 
um.    Þeir  fá  laun  verka  sinna  eftir  lögboðinni   gjaldskrá 
(Gjaldskrá  fyrir  héraðslækna  14.  febr.  1908)  og  timaborg- 
un     eftir    5.    gr.    læknaskipunarlaganna    16.    nóv.    1907. 
Hvorutveggja  gjöldin  eru  afarlág,  miklu  lægri    en  tiðkast 
í  öðrum  löndum.     Sjúkrasamlög  hér   á   landi    mundu   þvi 
gera    réttast    i    a,ð    halda    sér   við    þessi   lög   i   byrjun^ 
gera  engan  samning  við  héraðslækni  sinn,  en  borga  hon- 
um  eftir  reikningi  samkvæmt  gjaldskránni  og   læknaskip- 
unarlögunum;  en  sjálfsagt  er  þó  hyggilegast,  þegar    fram 
1  sækir  og  reynsla  er  fengin,  að  komast  að  samningi   vi5 
lækni  um  tiltekna  ársþóknun;  það  er   mikill   hægðarauki 
fyrir  samlagið  og   lækninn   og    útgjöld   samlagsins    verða 
jafnari,  borgun  til  læknis  söm,  þótt  mikil  veikindi  gangi. 
Mér  er  það  kunnugt  um  tekjur  sveitalækna,  að  eg  þykist 
mega  fullyrða,  að  það  sem  þeir  fá  árlega  fyrir   verk   siii 
og  i  ferðapeninga  nemur  ekki  V2  krónu  á   hvern    fullorð- 
inn  héraðsbúa  (eldri  en  15  ára).     Öðru  máli  er  að  gegna  um 
kauptún  og  kaupstaði  þar  sem  læknar  búa;  þeir,  sem  eiga 
stutt  til  læknis,  leita  hans    miklu    oftar.      Hins    vegar   er 
mjög  eríitt  að  meta  i   sveitum    þann   kostnað,  að    »sækja 
lækni«,  enda  mjög  mikill  munur  á  þeim  kostnaði,  eftir  þvi, 
hve  langt  er  og  erfitt  að   ná   til   hans.     Nú   vilja   menn 
stofna  sjúkrasamlag  i  sveit  og  nái   það    yfir    einn   hrepp, 
þá  er  rétt  að  hreppsbúar  hittist  allir  að   máli   og   athugi, 
hve  mikil  útgjöld  þeirra  hafa  verið  að  samantöldu  undan- 
farin  ár  fyrir  læknishjálp  og  fyrir   að    vitja    læknis.      Þá 
vita  þeir,  hve  mikill  þessi  kostnaður  muni  verða  á  hvern 
félagsmann,  ef  sjúkrasamlag  kemst   á   fót.      Sömu   aðferð 
geta  menn  notað  í  kauptúnum    og   sjóþorpum.      Það    ætti 
að  sjálfsögðu   að    vera   í   lögum   allra  sveitasamlaga,    að 
hver  húsráðandi  skuli  sækja  lækni   og   lyf   handa   öllum 
samlagsmönnum  á  heimili  sinu,  samlaginu   að    kostnaðar- 
lausu,  ef  hann  hefir  hesta  og   mann   til   ferðarinnar,    eða 
skip,  en  geti  hann  ekki  vitjað  læknis  sér  að   útlátalausu. 


116  Um  sjúkrasamlög. 

þá  verður  útlátaskyldan  að  hvíla  á  samlaginu.  Strjál- 
bygðin  er  mikið  mein  að  þessu  leyti,  en  við  getum  —  til 
bráðabirgða  —  áætlað  að  útgjöld  samlaga  bér  fyrir  lækn- 
ishjálp  og  fyrir  að  vitja  læknis  og  lyfja  verði  3  krónur 
á  hvern  félagsmann.  Þessi  útgjöld  eru  þó  efalaust  nú 
víðast  hér  á  landi  miklu  minni,  en  þessu  nemi;  það  mun 
hver  sveit  sanna,  ef  menn  bera  sig  saman.  Mjög  mörg 
sveitasamlög,  þau  er  ekki  eiga  langt  til  læknis,  mundu 
komast  af  með  IV2— 2  kr.  á  mann. 

L  y  f.  I  dönskum  samlögum  er  sá  kostnaður  til  upp- 
jafnaðar  2^2  króna  á  hvern  félagsmann  á  ári,  1908  t.  d. 
2  kr.  45  aurar  og  1907  2  kr.  61  eyr.  Hér  á  landi  eru  lyf 
að  visu  lítið  eitt  dýrari,  og  þau  lyf,  sem  áfengi  er  1,  tals- 
vert  miklu  dýrari  vegna  toUhækkunar  á  áfengi;  en  Dan- 
ir  eru  miklu  meiri  meðalahítir  en  fslendingar,  og  mun 
J)ví  vel  í  lagt,  að  ætla  2V2  krónu  á  mann  í  kaupstöðum 
fyrir  lyf;  til  sveita  mundi  þessi  kostnaður  vafalaust  ekki 
nema  meiru  en  IV2 — 2  kr.  á  mann. 

Sjúkrahús.  í  öðrum  löndum  eru  sjúkrahús  til  í 
hverjum  bæ  og  hverju  héraði  og  kostuð  af  almanna  fé 
og  þeim  lagt  svo  mikið  úr  sveitasjóðum,  amtssjóðum,  eða 
ríkissjóði,  að  alþýðumenn  fá  vist  i  þeim  fyrir  krónu  með- 
gjöf  á  dag,  og  þar  alt  í  talið,  fæði  og  hjúkrun,  læknis- 
hjálp,  lyf  og  umbúðir.  Sumstaðar  er  meðgjöfin  enn  lægri 
(t.  d.  85  aurar  á  dag),  en  stundum  lika  nokkru  hærri  (t. 
d.  1  kr.  25  aur.).  Hér  á  landi  eru  sjúkrahúsin  fá  og  alt 
sparað  við  þau  af  hálfu  sýslusjóða  og  landssjóðs ;  sjiikling- 
arnir  verða  því  miklu  harðara  úti,  og  mun  láta  sem  næst, 
að  allur  kostnaður  sjúklinga,  sem  þeir  sjálfir  verða  að 
greiða,  nemi  til  uppjafnaðar  2  kr  á  dag.  Af  því  að  sjúkra- 
húsin  eru  fá  og  legukostnaður  hár  og  landið  strjálbygt, 
þá  fara  miklu  færri  sjúklingar  i  sjúkrahús  hér  en  í  öðr- 
um  löndum,  miðað  við  fólksfjölda;  hér  fara  menn  ekki  i 
sjúkrahús  nema  brýna  nauðsyn  beri  til.  Það  mundi  lengi 
haldast,  þó  að  sjúkrasamlög  kæmust  á  fót,  og  þess  vegna 
mundi  sjúkrahúskostnaður  íslenzkra  sjúkrasamlaga  ekki 
ná  því,  sem  tíðkast  í  útlendum   samlögum,  en  þar  er  þessi 


Um  sjúkrasamlög.  117 

kostnaður  um  1  kr.  á  hvern  félagsmann  á  ári;  í  dönskum 
bæjum  (öðrum  en  Kaupmannahöfn)  var  hann  t.  d.  árið 
1907  1  kr.  35  aur.,  en  ekki  nema  58  aurar  á  mann  í 
sveitasamlögum  eylandanna  dönsku,  og  fyrir  tiu  árum  ein- 
ir  30  aurar.  Hér  á  landi  mundi  þessi  kostnaður  sjúkra- 
samlaga  að  svo  komnu  vafalaust  ekki  fara  fram  úr  50 
aur.  á  mann. 

Dagpeningar.  Sjúkrasamlag  er  ekki  i  réttu  lagi, 
nema  félagsmönnum  sé  trygðir  dagpeningar,  ef  þeir  fatl- 
ast  frá  vinnu  vegna  veikinda.  Þöríin  á  þessari  tryggingU 
er  mjög  misjöfn,  meiri  i  kaupstöðum  en  til  sveita,  yfirleitt 
meiri  fyrir  þurrabúðarmenn  en  bændur,  minni  fyrir  ein- 
hleypt  fólk  en  þá  sem  eiga  fyrir  öðrum  að  sjá.  Á  því 
bezt  við  að  ársgjald  allra  félagsmanna  sé  miðað  við  lága 
dagpeninga,  t.  d.  40  eða  50  aura,  en  hverjum  félagsmanni 
frjálst  að  tryggja  sér  hærri  dagpeninga  gegn  hærra  gjaldi, 
en  þó  svo,  að  dagpeningarnir  nemi  eigi  meiru  en  ^/^  af 
venjulegum  dagtekjum  hans,  til  þess  að  enginn  hliðri  sér 
frá  vinnu  i  því  skyni,  að  ná  i  dagpeningajia.  Það  er  al- 
siða  að  greiða  enga  dagpeninga,  ef  sjúkdómur  veldur 
ekki  verkfalli  lengur  en  3  daga.  Sum  samlög  greiða 
ekki  dagpeninga,  ef  sjúkdómur  stendur  skemur  en  viku. 
En  haldist  veikindin,  á  félagsmaður  að  fá  dagpeninga 
frá  upphafsdegi  verkfallsins,  eða  frá  þeim  degi,  er  hann 
tilkynnir  stjórn  samlagsins  veikindi  sín.  Það  er  nú 
afaráriðandi  fyrir  þá,  sem  vilja  koma  á  fót  sjúkrasam- 
lagi,  að  vita  fyrirfram,  hversu  mörgum  veikindadögum 
gera  þarf  ráð  fyrir  á  hvern  samlagsmann  árlega.  Heilsu- 
far  manna  er  líkt  hér  og  í  Danmörku.  Þar  koraa  hér 
um  bil  5  veikii^dadagar  á  hvern  karlmann  og  4^2  á 
hvern  kvenmann  á  ári,  samkvæmt  skýrslum  sjúkra- 
samlaganna.  Því  lík  mundi  reyndin  verða  hér  á  landi. 
Er  þá  auðveld  áætlanin  um  þennan  kostnað.  Hugsum 
okkur  100  manna  samlag  og  til  uppjafnaðar  5  veikinda- 
daga  árlega  á  hvern  mann  —  1—3  daga  veikindi  ekki 
talin  —  þá  verður  samlagið  að  greiða  dagpeninga  fyrir 
5X100  =  500  daga  á  ári.     Gerum  að  dagpeningar  séu  50 


118  Um  sjúkrasamlög. 

aurar,  þá  verður  þessi  útgjaldaliður  samlagsins  500X0,50 
=  250  kr.  á  ári,  eða  2  kr.  50  aur.  á  hvern  félagsmann. 

Útgjöld  sjúkrasamlaga  hér  á  landi  mundu  mjög   víða 
verða  á  þessa  leið: 
FyrÍY  læknisverk     ...    1 

-  að  sækjalæknioglyf  J    ^     kr.  árl.áhvern  félagsm. 

-lyf .    .    IV2 - 

—  sjúkrahúsvist  ....       V2  — —        — 

Dagpeningar 2V2  —    —  ^      —        — 

Stjórnarkostnaður    ....       1/4  — —        — 

Samtals  6^U  kr.  -  -  —  — 
Sumstaðar  mundu  útgjöldin  verða  meiri,  t.  d.  fyrir 
læknishjálp  og  lyf  og  sjúkrahúsvist  i  kaupstöðum,  þar  sem 
alt  þetta  er  ávalt  við  hendina  og  þvi  miklu  oftar  notað; 
en  sumstaðar  til  sveita  mundu  þau  vafalaust  verða  minni 
€n  hér  er  ráðgert. 

Þá  eru  tekjurnar.  Alþingi  ætti  að  veita  styrk  úr 
landssjóði,  segjum  2  kr.  á  hvern  samlagsmann.  Samlögin 
hljóta  að  koma  smátt  og  smátt  hér  eins  og  annarstaðar 
og  þessi  útgjöld  landssjóðs  mundu  ekki  verða  mikil  fyrstu 
árin,  líklega  1 — 5  þúsund  krónur,  en  smáhækka  eftir  þvi 
sem  samlögunum  fjölgaði,  og  þó  litlar  líkur  til,  að  þau 
komist  upp  i  20  þús.  kr.  fyr  en  að  20  árum  liðnum.  Þá 
ætti  engu  síður  að  miðla  samlögunum  ársstyrk  úr  sveita- 
sjóðum,  þvi  að  þau  mundu  létta  af  sveitaþyngslunum  að 
geysimiklum  mun ;  ein  króna  á  ári  úr  sveitasjóði  á  hvern 
samlagsmann  er  smáræði  á  við  þann  létti,  sem  samlögun- 
um  mundi  fylgja.  Ef  samlögin  fá  3  kr.  styrk  á  hvern 
félagsmann,  þá  munu  árstillög  þeirra  ekki  þurfa  að  nema 
meiru  en  3 — 5  kr.  SJúkrasamlög  reyna  hka  Jafnan  að 
auka  sjóð  sinn  á  ýmsan  hátt,  safna  gjöfum,  halda  hluta- 
veltur,  afla  sér  hlutlausra  félaga,  en  það  eru  efnamenn, 
sem  greiða  árstillag,  en  eru  ekki  hlutgengir,  eiga  ekki  til- 
kall  til  styrks  úr  sjóðnum.  I  allflestum  sveitasamlögunum 
dönsku  er  árstillag  félagsmanna  3 — 5  krónur.  I  mörgum 
hæjasamlögum  er  árstillagið  hærra,  alt  upp  i  14  kr.,  en 
þau  samlög  greiða  miklu  meiri  dagpeninga. 


TJm  sjúkrasamlög.  119 

Þegar  menn  ganga  á  jökla  hafa  þeir  taug  í  milli  sin; 
liún  er  þeim  ekki  byrðarauki,  en  ef  einhver  þeirra  dettur 
«ða  hrapar,  þá  taka  hinir  i  taugina  og  kippa  honum  úr 
hættunni. 

Sjúkrasamlög  iþyngja  ekki  alþýðu  manna,  þau  auka 
-ekki  veikindakostnað  þjóðarinnar,  en  þau  eru  bjargtaug 
milli  manna;  ef  einhver  verður  fyrir  sjúkdómsáfalli,  þá 
Mppa  hinir  honum  úr  kostnaðarhættunni,  úr  sjálfstæðis- 
voðanum.  — 

Sá  verður  þræll  þjóðfélagsins,  sem  á  sveitina  fer;  hann 
•er  sviftur  frelsisinu,  ýms  dýrmæt  réttindi  eru  tekin  af 
laonum,  t.  d.  kosningarétturinn.  Sjúkdómar  eru  algengasta 
orsökin  til  þess,  að  menn  lenda  i  slikum  þrældómi.  Sjúkra- 
samlög  verða  dýrmæt  vernd  gegn  þeirri   þrældómshættu. 

Vinnukona  i  sveit  g  e  t  u  r  losað  3  kr.  af  kaupinu  sinu 
til  að  gjalda  i  sjúkrasamlag,  en  fái  hún  lungnatæringu  og 
þurfi  að  fara  i  heilsuhæli  og  vera  þar  1 — 2  misseri,  þá 
verður  hún  um  leið  að  fara  á  sveitina  —  ef  hún  er  ekki 
i  sjúkrasamlagi.  Kotbóndi  getur  greitt  lambsverð  á  ári  i 
sjúkrasamlag  fyrir  sig,  konu  og  börn,  en  fái  hann  hnémein 
og  verði  að  liggja  10 — 12  mánuði  í  sjúkrahúsi  og  kosta 
til  5—6  hundruð  krónum,  það  getur  hann  e  k  k  i,  þá  fer 
hann  á  sveitina  —  ef  hann  er  ekki  i  sjúkrasamlagi. 

Því  er  það,  að  fátæklingar  í  öðrum  löndum  klífa  þri- 
tugann  hamarinn  til  þess  að  komast  i  sjúkrasamlag  og 
fltanda  i  skilum  við  það. 

Er  minni  sómatilfinning  í  fátæklingunum  hér  á  landi? 

Af  og  frá. 

En  islenzka  alþýðu  hefir  skort  þekkingu  á  þessari 
miklu  og  merku  veraldarnýung. 

Mér  vitanlega  er  ekki  til  nema  eitt  sjúkrasamlag  hér 
á  landi,  er  líkist  erlendum  sjúkrasamlögum ;  þcð  er  »Sjúkra- 
samlag  prentara  i  Reykjavik«.  Það  var  stofnað  árið  1897, 
^r  átrúnaðargoð  prentarastéttarinnar  og  hefir  líka  dafnað 
ár  frá  ári.  í  árslok  1908  voru  samlagsmenn  22  og  áttu 
1  sjóði  4073  kr.  og  4  aura.  Það  er  mikill  sómi  fyrir  þá 
fltétt. 


120  Um  sjúkrasamlög. 

Lög  þessa  saralags  eru  þó  ekki  til  eftirbreytni ;  þaii 
eru  ekki  að  öllu  leyti  i  samræmi  við  þær  kenningar  um 
sjúkrasamlög,  sem  nú  eru  taldar  réttastar,  og  lýst  hefir 
verið  i  þessari  ritgerð. 

Það  er  mjög  mikill  vandi  að  semja  góð  lög  handa 
sjúkrasamlögum.  Menn  geta  ekki  hér  á  landi  farið  að 
öUu  leyti  eftir  þvi,  sem  tiðkast  i  öðrum  löndum;  i  hverju 
landi  verða  sjúkrasamlög  að  semja  sig  að  landsháttum  og^ 
landslögum.  Það  má  til  að  hafa  hliðsjón  af  fátækralög- 
gjöfinni,  vinnuhjúalögum,  farmannalögum,  sóttvarnarlög- 
um  o.  s.  frv. 

Fari  nú  svo,  að  einhverjir  vilji  koma  á  fót  sjúkra- 
samlagi  i  nútiðarsniði,  og  verði  þeim  ráða  skortur,  þá 
mega  þeir  snúa  sér  að  Oddfellowfélaginu  i  Reykjavik.  Það- 
félag  hefir,  eins  og  menn  vita,  komið  mörgu  góðu  til  leiðar^^ 
Og  nú  að  undanförnu  hefir  það  haft  þetta  málefni  í  huga 
og  afráðið,  að  láta  sér  ant  um^  að  sjúkrasamlög  séu  sett 
á  stofn.  í  Oddfellowfélaginu  eru  góðir  menn  af  öllum 
stéttum,  lögfræðingar  og  læknar,  bændur  og  sjómenn,  iðn- 
aðarmenn,  verzlunarmenn  o.  s.  frv.,  og  munu  leiðbeining- 
ar  þess  reynast  mjög  mikils  verðar  fyrir  alla  þá,  sem  fara 
að  hugsa  um  sjúkrasamlög.  Eg  hefi  verið  i  þessu  félagi 
frá  því  er  það  komst  hér  á  fót  (1.  ág.  1897)  og  er  yfir- 
maður  Oddfellowfélagsskaparins  hér  á  landi  og  hefir  mér 
hlotnast  að  ríða  á  vaðið  —  með  þessa  ritgerð;  formaður 
Oddfellowdeildarinnar  í  Reykjavík  —  hún  heitir  »lngólfur« 
—  er  nú  Klemens  Jónsson  landritari,  en  ritari  Jón  Þórar- 
insson  f ræðslumálastjóri ;  má  senda  einhverjum  okkar 
þriggja  hvers  konar  fyrirspurnir  um  sjúkrasamlög  og  skulu 
þær  verða  íhugaðar  og  þeim  svarað  svo  fljótt  sem  unt  er. 

Berið  hver  Góðgerðasemi  er  fögur  dygð;  það  hefir 
annarshyrðar.  jafnan  verið  einróma  álit  allra  þjóða.  En 
tryggingarfélögin  nú  á  dögum  bera  langt 
af  góðgerðaseminni ;  þau  auka  og  glæða  enn  betur  bræðra- 
þel  mannanna;  þau  hlýða  æðsta  lögmáli  mannfélagsfræð- 
innar,  að  sá  er  þjóð  þarfastur,  sem  þarfastur   er   sjálfum 


Um  sjúkrasamiög.  121 

sér;  þau  lúta  fegursta  boðorði  allra  helztu  trúbragða 
heimsins,  því  boðorði,  er  skipar  öllum  mönnum  að  hjálpa 
hver  öðrum.  Berið  hverannars  byrðar  —  segir  Páll  post-^ 
uli  —  og  uppfyllið  þannig  lögmál  Krists. 

15.  maí  1909. 

G.  Björnsson. 


Síðustu  minnmgarnar. 


Undir  sólaruppkomuna  hafði  gjört  þéttan  og  vatns- 
mikinn  skúr  af  suðri.  En  svo  lýsti  hann  undir  kápuna, 
hyssaði  henni  upp  og  gekk  hana  út  af  sér,  svo  að  nú 
Ækein  sólin  i  hlýju  og  kyrru  heiði  yfir  dalinn  og  fjalls- 
hliðarnar,  er  luktu  að  honuni;  roðaði  og  gylti  skýbólstrana, 
sem  á  víð  og  dreif  sátu  enn  eftir  uppi  yfir  fjallabrúnun- 
um,  og  jaðra  þykkisbakkans,  sem  óðum  var  að  ganga 
niður  i  norðrinu. 

Nyrzt  og  vestast  i  kirkjugarðinum  á  Strönd,  vinstra 
megin  við  sáluhliðið,  er  inn  er  gengið,  eru  fjórir  menn 
að  taka  gröf.  Tveir  þeirra  eru  uppi,  að  moka  moldinni, 
er  upp  kemur,  i  bing,  en  hinir  tveir  eru  niðri.  Eru  þeir 
hvortveggi  unglegir  menn;  annar  á  að  gizka  um  tvitugt. 
Haim  er  i  léttri  dúktreyju,  og  losar  mold  og  kastar  upp; 
en  hinn  er  fimm  eða  sex  árum  eldri.  Hann  er  snögg- 
klæddur  og  krýpur  niðri  í  gröfinni  og  er  í  óða  önn  að 
skorða  og  koma  fyrir  kistubroti  framan  við  beinahrúgu, 
er  þeir  hafa  varpað  i  skot,  sem  gjört  hefir  verið  útundir 
grafarbakkann.  Þegar  hann  þykist  hafa  komið  þvi  i  þær 
stellingar,  er  hann  vill  vera  láta,  lítur  hann  um  öxl  sér 
og  segir: 

—  Hana  nú,  Gisli  minn!  Að  þessum  frágangi  vona 
eg  þó  að  hvorki  þú  né  aðrir  hafi  neitt  að  finna.  Sjáðu! 
Búinn  að  þilja  alt  i  hólf  og  gólf  og  það  bæði  fallega  og 
sterklega,  eftir  atvikum.  En  hvað  er  nú?  Á  hverjum 
ertu  nú  strandaður? 

—  Það  er  svo  litill  kistustokkur,  sem  við  urðum  ekki 


Siðusta  minningarnar.  123 

varir   við   áðan,    þvi   að  hann  var  ögn  neðar,  segir  Gisli 
heldur  þurlega. 

—  Ja,  hver !  mikið !    En  það  er  ekki  um 

Jað  að  fást,  segir  hinn  snöggklæddi.     Svo  stendur  hann  á 
iætur  og  stingur  rekunni  niður  með  höfuðgaflinum. 

—  Svona,  Gísli  minn,  stiktu  svo  þinni  reku  niður 
með  hinum  gaflinum.  Ætli  það  geti  ekki  verið,  að  hún 
þoli  það,  að  við  tökum  hana  svona  upp  á  milli  okkar  á 
rekunum. 

—  Nei,  ekki  á  eg  von  á  þvi,  segir  Gísli  og  er  heldur 
fituttur  í  spuna;  stingur  þó  rekunni  niður  með  kistunni. 

Þá  er  þeir  ætla,  að  þeir  hafi  náð  niður  fyrir  kistugafl- 
-ana,  tóku  þeir  með  mestu  hægð  og  varasemi  að  vega  kist- 
una  upp.  En  er  þeir  höfðu  nokkurn  veginn  komið  henni  upp 
-á  grafargólfið,  þá  hrundi  hún  sundur  og  saman.  örsmáar 
kjúkur,  ofurlitlir  líðir,  leggir  og  rifbein  komu  i  Ijós,  og 
auk  þess  nokkurir  næfurþunnir  og  veigalitlir  hauskúpu- 
hlutar.  Beinin  rugluðust  og  rótuðust  saman  hvert  innan 
um  annað.  Hrökluðust  sum  niður  í  holuna  aftur,  en  sum 
iipp  á  grafargólfið. 

Gísli  rétti  sig  upp,  stakk  rekunni  lauslega  niður  með 
annari  hendinni,  hallaði  sér  á  aðra  öxlina  upp  að  grafar- 
veggnum  og  virti  fyrir  sér  beinin.  Áhuginn  og  ákafinn 
var  nú  farinn  að  skína  út  úr  snöggklædda  manninum, 
þótt  hann  í  fyrstunni  yrði  dálítið  vandræðalegur  á  svip- 
inn  og  klóraði  sér  í  höfðinu.     Gísli  segir  við  haiin : 

—  Einhvern  tíma  hefir  nú  líklega  verið  grátið  yfir 
þessum  beinum. 

Snöggklæddi  maðurinn  tekur  rekuna  tveim  hönd- 
um  og  segir: 

—  Mjög  líklegt,  Gísli  góður,  nærri  sjálfsagt.  En  hvað 
er  um  það  að  tala?  Burt  með  þau!  Upp  með  þau! 
Áfram  með  þau?  Upp  undir  bakkann!  Inn  undir  grafar- 
bakkann! 

Og  svo  mokuðu  þeir  beinunum,  ásamt  mold  og  kistu- 
iDrotum,  inn  i  skotið,  sem  áður  er  getið  um. 


124  Siðustu  mmningariiar. 

Að  þvi  loknu  grafa  þeir  gröfina  litið  eitt  dýpri;  og- 
er  þeir  hafa  varpað  moldinni  að  mestu  upp,  vegur  snögg- 
klæddi  maðurinn  sig  upp  úr  gröfinni,  skimar  sig  um,  litur 
auður  fyrir  túnið,  segir  svo  við  þá,  sem  fyrir  voru: 

—  Nú  ætla  klárar  okkar  að  taka  á  rás  suður  á  daL 
Langbezt,  bræður,  að  taka  þá  strax,  láta  húsið  geyma  þá^ 
svo  einn  okkar  eða  fleiri  þurfi  ekki  alt  af  að  vera  á  þön- 
um  við  þá.    Búnir  að  rífa  nóg  af  grasi  i  kviðinn  á  sér«. 

Hinir  féllust  fljótlega  á  þetta  og  skunduðu  suður 
túnið. 

Þá  kemur  maður  innan  úr  bænum  og  út  á  hlaðið. 
Hann  signir  sig,  þegar  hann  kemur  út  á  varinhelluna, 
styður  niður  priki,  setur  hönd  fyrir  augu,  skimar  til  veð- 
urs  og  yfir  sveitina.  Honum  verður  litið  til  kirkjugarðs- 
ins,  og  er  hann  sér  mennina  þar,  þá  heldur  hann  fram  á 
hlaðið  1  áttina  til  þeirra,  fer  höktandi  og  styðst  við  prikið. 
Má  sjá,  að  honum  er  áhugamál  að  hraða  sér,  en  þarf  þó 
að  fara  varlega,  því  að  bæði  eru  rigningarpollar  á  hlað- 
inu,  er  sneiða  þarf  hjá,  og  svo  verður  að  ætla  fótunum 
af,  sem  auðsælega  eru  bæði  stirðir  og  þróttlitlir.  Maður- 
inn  virðist  vera  mjög  aldurhniginn  og  er  hár  hans  og 
skegg  fannhvitt. 

—  Guð  gefi  ykkur  góðan  daginn,  piltar  mínir,  segir 
karlinn  um  leið  og  hann  stumrar  inn  úr  sáluhliðinu.  Nú 
hafið  þið  tekið  af  ykkur  rekkjuvoðina  dálitið  á  undan  Jóni 
gamla.  Búnir  að  taka  gröfina!  og  hafið  tekið  hana,  — 
tekið  hana  hérna! 

—  Já,  búnir  erum  við  að  þvi,  og  þurftum  þess  líka,, 
þvi  að  bráðum  fer  að  verða  von  á  líkfylgd  og  hki.  Þetta 
er  nú  heldur  ékki  svo  mikið  verk  fyrir  fjóra  unga  menn, 
röskva  og  hressa  í  huga:  liðugar  þrjár  álnir  á  lengd  og 
tæpar  tvær  á  breidd,  og,  eins  og  sér,  dýptin  hæð  hans 
Gísla  þarna.  Jarðvegurinn  eins  og  smjör.  En  settu  þig 
nú  niður,  Jón  minn,  og  hvildu  þín  gömul  og  lúin  bein. 

Þetta  lét  Jón  gamli  sér  að  kenningu  verða,  settist 
niður  á  leiði  eitt  þar  hjá,  tók  ofan,  virti  fyrir  sér  moldar- 
binginn,    nuddaði   augun    ofurhtið,    virti   hann    svo    aftur 


Siðustu  minningarnar.  125 

íyrir  sér;  tekur  svo  til  orða  og  snýr  máli  sinu  að   manni 
þeim  hinum  snöggklædda,  er  við  hann  hafði  talað : 

—  Ó  já,  Björn  minn,  ekki  ætti  eg  nú  að  vera  orðinn 
lúinn  af  dagsverkinu,  sem  eg  hefi  unnið  i  dag;  en  eg  er 
nú  tekinn  að  gjörast  gamall  og  rúmlatur  og 

—  Já,  Jón  minn,  orðinn  gamall  og  rúmlatur,  og  það 
sem  verra  er,  eða  þá  betra,  —  annaðhvort,  rist  nú  bráð- 
um  hvorki  fyr  né  seinna  úr  rekkju,  eins  og  við  allir, 
segir  Björn  og  var  þá  kropinn  á  kné  milli  leiða  þar  rétt 
hjá,  rakti  þar  i  sundur  vaðmálstreyju,  tók  innan  úr  henni 
iiösku  og  rétti  Jóni  gamla. 

—  Þetta  gjörir  þér  að  minsta  kosti  ekkert  ilt,  karl- 
inn  minn.  —  Já,  orðinn  gamall  og  grár.  En  —  »Við 
skulum  ekki  víla  hót«. 

—  Raunar  get  eg  nú  ekki  neitað  þvi,  að  eg  hefi  haft 
gaman  af  að  dreypa  í  dropann  um  dagana,  og  svo  er  enn, 
segir  Jón  gamli  og  saup  á,  og  guðlaun  fyrir,  Björn  góður. 
Þó  hefi  eg  aldrei  verið  talinn  svæsinn  drykkjumaður.  En 
hefði  eg  risið  fyr  úr  rekkju  i  morgun  og  verið  kominn  á 
fætur  fyr  en  þið  byrjuðuð,  þá  hefði  eg  fengið  ykkur  til 
að  taka  gröfina  annarstaðar  en  hérna. 

—  Hvað  er  að  heyra  til  þín,  Jón  minn!  Hér  var  gott 
að  grafa.     Okkur  mátti  heita  ganga  vel. 

—  Það  getur  nú  verið,  en  þið  hafið  hlotið  að  koma  hér 
ofan  á  kistu  og  róta  þvi  til,  sem  eg  vildi  að  hefði  haft 
frið,  meðan  eg  náði  til. 

—  Rótuðum  svo  sem  ekkert,  Jón  minn,  neinu.  Þú 
mátt  óhætt  vera  rólegur  þess  vegna  og  bera  þig  að  vera 
glaður.  Bezt  að  súpa  á  aftur^  Jón  gamli,  sagði  Björn  og 
fekk  karli  aftur  fiöskuna ;  og  er  hann  hafði  sopið  á  henni, 
tók  hann  aftur  við  henni,  saup  á,  hallaði  sér  að  Jóni 
gamla  og  sagði  i  lægra  rómi  um  leið  og  hann  þrýsti 
tappanum  i: 

—  Jú,  eg  skal  ekki  neita  þvi,  að  við  komum  ofan  á 
kistu,  auk  stokksins.     Við  hugsuðum  okkur  fyrst  að  færa 

hana   til,    en  þá  datt  hún  öll  í við  sáum  nefnilega 

þá,  að  hún  þoldi  það  ekki.     Var  það  nokkur  ættingi  eða 


126  Síðustu  minningarnar. 

venzlamaður   þinn,    Jón    minn?     Sjálfsagt    orðið    fjarska 
langt  siðan  hún  var  grafin. 

—  Ójá,  víst  er  það  nokkuð  langt  síðan.  Þá  var  eg 
tíu  ára  gamall,  en  nii  er  eg  hálf-niræður.  Nei,  ekki  var 
hún  neitt  skyld  mér.  Það  var  kona  hérna  i  sókninni,. 
sem  eg  veit  ekki  hvort  þú  kannast  nokkuð  við,  orðin 
hálf-áttræð,  og  södd  lifdaga  pegar  hún  dó.  Mér  var  ofur- 
litið  kunnugt  um  æfiferil  hennar  undir  hið  síðasta,  vissi 
að  húh  gekk  þreytt  til  hvíldar  og  —  — 

—  Já,  en,  Jón  minn,  sjötiu  og  fimm  ár!  hugsaðu  um 
það!  Er  fþað  ekki  blessaður  timi  svona  í  einu?  Við- 
færðum  hana  heldur  ekki  nema  svo  sem  um  eina  alin; 
komum  þvi  öUu  fyrir  i  röð  og  reglu  hérna  út  undir 
graf  ar  bakkan  um . 

Svo  klappaði  hann  lítillega  á  herðarnar  á  Jóni  gamla^ 
sem  nú  sat  með  aftur  augun  og  höfuðið  hálfsigið  ofan  á 
bringuna,  vippaði  sér  á  hnjánum  svo  htið  til  á  milli  leið- 
anna,  þangað  sem  treyjan  hans  lá,  stakk  flöskunni,  sem 
nú  var  orðin  tóm,  undir  hana,  en  tók  upp  aftur  hálfflösku^ 
sem  hann  lét  koma  i  vasa  sinn. 

Jón  gamli  rumskaðist  við,  strauk  hendinni  um  skall- 
ann,  sem  nú  var  orðinn  brennheitur  af  sólarylnum,  er 
einlægt  var  að  aukast,  og  segir  siðan  og  leit  þó  ekki  upp : 

—  Gott  og  hlýtt  er  blessað  veðrið,  og  kannske  guð 
fari  nú  að  gefa  okkur  góða  tíð  hér  eftir  og  bærilega  gras- 
sprettu,  ef  framhald  verður  á  þessu. 

—  Já,  efalaust,  Jón  minn,  verður  það;  að  minsta 
kosti  hefði  eg  hagað  þvi  svo,  ef  eg  hefði  ráðið  fyrir  regni 
og  skini  sólar. 

Jón  gamli  heyrði  vist  ekki;  að  minsta  kosti  gegndi 
hann  engu.  En  Gisli  gegndi,  þar  sem  hann  enn  þá  stóð 
niðri  i  gröfinni  á  Mtilli  trétröppu  og  lagði  hendurnar  upp 
á  grafarbakkann : 

—  Ekki  hefi  eg  nú  góða  trú  á  því,  Björn  minn,  að 
við  breyttum  um  til  batnaðar,  þótt  þú  tækir  við  þeim 
störfum,  sem  þú  nefndir. 


Siðustu  minningarnar.  12T 

—  Jú,  áreiðanlega  niáttu  trúa  þvi,  Gisli  góður;  þá 
skyldi  margur  dagurinn  verða  þægilegur  og  notasæll. 

—  Það  getur  verið,  að  svo  yrði  innan  um.  En  ekki 
kæmi  mér  það  á  óvart,  þótt  heldur  óviðfeldnir  hvellir 
kæmi  svona  við  og  við.  Og  þótt  eg  þekki  þig  nú  litið^ 
þá  er  eg  sannfærður  um  það,  að  ef  þú  kæmist  i  þá  tá,  þá 
yrðirðu    óþolandi  sóði  og  fantur  og  beinlinis  þræll. 

—  Því  talar  þú  svona,  Gisli  minn?  Þú  leggur  nafa 
mitt  við  hégóma  og  verra  en  það.  En  farðu  nú  að  hugsa 
um  að  komast  upp  úr  gröfinni,  segir  Björn  og  rétti  hon- 
um  hönd  sina.  Tók  Gisli  i  hana  og  kleif  svo  upp  úr  gröf- 
inni,  settist  svo  niður  og  batt  skóþveng  sinn.  Björn  sóp- 
aði  mestu  moldina  af  baki  hans  og  herðum  og  segir 
um  leið: 

—  Eg  var  farinn  að  halda,  að  þú  ætlaðir  að  leggjast 
til  hvildar  við  hlið  gömlu  konunnar  þarna  niðri. 

—  Mér  sýndist  þú  nú  búa  svo  að  henni  áðan,  að 
ekki  væri  hægt  að  tala  um  neina  sérstaka  hlið  á  henni 
hér  eftir:  rótaðir  öllu  til,  mölvaðir  alt  og  brauzt,  sem 
fyrir  varð,  að  nauðsynjalausu. 

Jón  gamli  hrökk  upp  og  horfði  á  þá  á  víxl  stórum« 
og  opnum  augum. 

—  Mölva  og  brjóta  hvað? 

—  Ekkert,  Jón  minn,  alls  ekkert!  Við  Gisli  minn 
sitjum  hér  meinlausir  og  gjörum  ekkert  af  okkur,  og 
hérna  undir  bakkanum  eru  bein  gömlu  konunnar  efalaust 
öU  með  tölu,  óg  upp  á  það  máttu  öruggur  dreypa  i  þetta, 
karlinn  minn!     Og  svo  rétti  Björn  honum  hálffiöskuna. 

Jón  gamli  gjörði  sem  fyrir  hann  var  lagt;  segir  síðan 
um  leið  og  hann  skilaði  íiöskunni  aftur: 

—  Þakka  þér  nú  fyrir  alt,  Björn  minn  góður!  Mér 
þykir  vænt  um  að  heyra,  að  þið  hafið  sem  allra  minst 
rótað  þessum  leifum.  Hvili  þær  i  friði  guðs  og  hjálpi 
hann  okkur  öllum  saman!  En  að  eg  fari  nú  að  hökta 
heim! 

Svo   reisti   hann   sig   á   fætur  og  veitti  all-erfitt,  tók 


128  Siðustu  minningarnar. 

prikið    í   hönd  sér,  stildraði  vestur  fyrir  gröfina  og  svo  á 
nyrðri  bakkann,  studdist  fram  á  prikið  og  horfði  niður. 

—  Eg  er  nú  orðinn  svo  sjóndapur;  en  þið  hafið  vist 
litlu  eða  engu  rótað.  Mér  sýnist  eg  sjá  i  kistuhliðina 
þarna  út  undir. 

—  Þar  hefir  þú  alveg  rétt  að  mæla,  Jón  minn.  En 
komdu  nú  sömu  leið  og  farðu  ekki  suður  fyrir  binginn. 

—  Óhætt  er  mér  það ;  eg  fer  mér  gætilega,  segir  Jón 

gamli,  mjakar  sér  svo  áfram  og  söng  með  gamla  laginu: 

lo._   . 

Umhugað  er  einum  drotni 

allra  sinna  barna  lik; 

i  jörðu  hér  þótt  holdið  rotni, 

huggun  traust  mig  gleður  slík. 

—  Jæja,  Jón  minn,  gjörir  ekkert  til;  eg  skal  þá  lag- 
færa  veginn  fyrir  þig,  segir  Björn,  tekur  sér  reku  í  hönd 
og  gengur  suður  fyrir  binginn.  Voru  þar  rif,  liðir  og 
leggjabrot  nokkur.  Hann  færði  moldina  yfir  þau  og  slétt- 
aði  svo  með  rekunni. 

—  Nú  er  eg  búinn  að  gjöra  alt  greiðfært  fyrir  þig 
og  komdu  nú,  gamli  Jón  minn! 

Jón  kemur  stumrandi  og  syngur: 

Hann  vill  ei  týnist  bein  né  brotni, 
blessuð  sé  hans  elskan  rík! 

—  Fallega  syngur  þú  nú,  karlinn  minn,  eða  að  minsta 
kosti  eftir  þvi  sem  von  er  til  af  þér  afgömlum,  vitlaus- 
um,  sjónlausum  og  heyrnarlausum.  En  viltu  nú  ekki 
bragða?  segir  Björn  og  rétti  fram  flöskuna. 

Jón  gamli  hafði  víst  heyrt  óglögt  eða  alls  ekki  heyrt 
annað  af  orðum  Björns  en  niðurlagið,  þvi  að  hann  hristi 
höfuðið  og  svaraði: 

—  Onei,  Björn  góður,  má  ekki  meira;  og  þakka  þér 
nú  og  ykkur  fyrir  öll  þægilegheitin  og  verið  þið  nú  i 
guðs  friði! 


Siðustu  minningarnar.  129 

Svo  hökti  hann  út  um  hliðið  við  prik  sitt  og  norður 
með  garðinum.  Björn  litur  upp  og  til  hans,  þaðan,  sem 
hann  var  á  hniánum  við  treyjuna  sina  og  segir: 

—  Hvað  hét  hún  annars,  kerlingin,  sem  þú  varst  að 
minnast  á? 

Jón  gamli  snerist  við  og  hváði. 

—  Eg  var  að  spyrja  að,  hvað  hún  hefði  heitið,  kerl- 
ingin,  hún hún  hérna  uppi  og  niðri. 

—  0,  það  er  ekki  til  neins;  eg  heyri  það  ekki. 

—  Svo  sneri  hann  sér  í  áttina  til  bæjardyranna,  nam 
staðar  á  varinhellunni,  strauk  niður  hárið  í  vanganum, 
sem  glóðvolgur  sumarblærinn  hafði  flett  upp,  sneri  sér 
við  aftur,  horfði  ofan  eftir  túninu  og  eftir  sólargeisla- 
^tafnum,  þar  sem  hann  lá  suðaustur  dökkgrænt  og  dögg- 
vott  engið,  þaðan  á  ská  yfir  vatnið  smágárað  af  morgun- 
andvaranum,  síðan  enn  yfir  engjarnar  hinu  megin,  unz 
fyrir  hann  tók  af  forsælu  f jallshlíðarinnar  að  austanverðu. 

—  Jú,  það  vona  eg  að  guð  gefi  okkur  nú  gott  og 
fclessað  grasár  i  sumar. 

Að  svo  mæltu  hvarf  hann  inn  í  bæinn. 

JÓHANNES   ÞOKKELBSON. 


Úr  ferðasögu. 

(Framliald). 


'      IV. 
Suður  yfir  Alpafjöll. 

Innsbruck  er  í  þjóðbraut  til  ítalíu.  Raunar  liggur  nú 
við,  að  bér  komi  fremur  til  hugar  að  nota  orðið  þjóðabraut^ 
þar  sem  ræða  er  um  veg  til  ítalíu,  landsins  þar  sem  Róm 
stendur,  borgin  sem  svo  lengi  var  höfuðborg  hins  mentaða 
og  afmentaða  heims.  Járnbraut  liggur  frá  Innsbruck  yfir 
Brennerskarð,  hið  mesta  mannvirki,  og  var  fuUger  1867. 
Vanaleg  vagnbraut  liggur  auðvitað  lika  um  skarðið,  frá 
fornu  fari,  en  nú  á  þessum  siðustu  timum  notuð  nokkuð 
á  annan  hátt  en  menn  gerðu  sér  hugmynd  um  að  verða 
mundi.  Má  nú  oft  sjá  þar  Ijósleitar  rikismannabiTreiðar 
renna  akbrautina  i  kapp  við  eimlestina  á  járnslóð  sinni, 
akfæri  nítjándu  aldar  og  tuttugustu  aldar,  sem  eiga  nú 
samleið  um  stund,  hvað  lengi  sem  það  verður. 

Daginn  sem  eg  fór  suður  yfir  fjöllin  var  veður  hið 
fegursta,  álíka  bjart  yfir  eins  og  á  íslandi  á  fögrum  sumar- 
degi.  En  jafn  heiðbjartan  himin  og  hér  getur  verið,  hefi 
eg  annars  hvergi  séð  nema  á  Grænlandi,  inni  við  jökul- 
inn  mikla.  Sögðu  samferðamenn,  sem  farið  höfðu  þessa 
leið  ár  eftir  ár,  að  aldrei  hefðu  þeir  séð  fjöllin  jafn  glæet. 
Enda  gaf  á  að  líta.  En  htið  var  hægt  að  skrifa  þessa 
dagleiðina,  því  að  eg  varð  að  hafa  mig  allan  við  að 
skoða,  alt  af  var  eitthvað  nýtt  og  fróðlegt  að  bera  ^rir 
augun,  er  eimlestin  brunaði  áfram,  en  fjalladýrðin  óum- 
ræðileg. 


Úr  ferðasögu,  131 

Furðu  gott  yfirlit  má  fá  yfir  jarðlagabyggingu  Alpa- 
fjallanna  á  þessari  leið,  þó  hraðfarin  sé,  einkum  hafi 
ménn  þegið  ýmsar  góðar  bendingar,  eins  og  Blaas  pró- 
fessor  hafði  látið  mér  i  té.  Nyrzt  eru  kalkfjöll,  þá  gneis- 
og  flögugrjótsfjöll,  þá  granit,  sem  mikið  er  brotinn  og 
notaður  til  bygginga,  þá  porfyrar  eða  dilagrjót,  en  siðan 
kalkfjöll  aftur.  Er  lagið  á  fjöllunum  nokkuð  mismunandi 
eftir  því  hvaða  efni  er  i  þeim,  en  fer  þó  lika  nijög  mikið 
eftir  þvi  hvaða  ofl  hafa  um  þau  leikið. 

Brautin  liggur  yfir  3000  fetum  hærra  en  sjávarmál^ 
þar  sem  hæzt  er;  þá  fer  að  halla  suður  af,  til  ítaliu.  Er 
það  dálitil  nýlunda,  að  þarna  sem  vötnum  deilir  er,  þegar 
lestin  staðnæmist,  selt  vatn  til  drykkjar,  úr  einhverri  af- 
bragðs  svalalind,  en  ekki  þessi  vanalegi  ólinnandi  bjór. 
Hjá  Bozen  kemur  brautin  niður  i  Etsch-dalinn,  og  er  þar 
komið  ítalskt  loftslag  og  ítalskur  gróður;  hefir  seilst  eftir 
þessum  djúpa  dal  langt  norður  í  fjöllin.  í  Etsch-dalnum 
er  Meran,  en  þangað  leita  brjóstveikir  viða  af  löndum  sér 
til  heilsubótar. 

Útsjónin  frá  Bozen  var  fögur  og  furðuleg.  Eins  og 
jötnakastalar  og  turnar  gnæfðu  dólómitf  jöllin  frægu  upp,  8000 
— 9000  feta  há,  og  sló  á  þau  rauðfölum  bjarma.  I  fjöll- 
um  þessum  er  kórallakalk,  og  er  undarlegt  að  hugsa  til 
þess,  að  hin  örsmáu  kóralladýr  skuli  geta  unnið  efni  i 
heil  fjöll,  svo  skoplítið  sem  hvert  einstakt  dýr  leggur  til 
af  steini.  Hvílíkar  afarbreytijigar  hafa  ekki  orðið,  siðan 
í  stað  þessara  reginfjalla  voru  sjávarklappir  morandi  af 
smádýrum.  í  það  mund  voru  spendýrin  að  hefjast,  og 
forfeður  mannkynsins  þá  munu  hafa  verið  dýr  svipaðri 
rottu  en  manni  á  vöxt  og  framgang,  en  þó  að  visu  langt- 
um  ófullkomnari  að  byggingu  en  rottur,  sem  ekki  komu 
fram  fyr  en  löngu  seinna.  Hvað  skyldi  þá  verða  um 
niðja  mannkynsins,  þegar  þessir  bergjötnar  hafa  orðið  að 
lúta  kerlingunni  Elli  og  eru  að  velli  lagðir,  en  sjórinn 
flæðir  aftur  yfir  fornar  stöðvar  á  ókomnum  áramiljónum, 
eins  og  telja  má  vist  að  verði,  ef  náttúran  ein  fær  að 
ráða.    Eða   verða   niðjar   mannanna,   þegar  svo  langt  er 


132  Úr  ferðasögu. 

komið  sögunni,  ef  til  vill  eitthvert  ofurmannkyn,  sem 
ræður  takmörkum  lands  og  hafs  ?  — 

Frá  Bpzen  brunar  lestin  enn  suður  á  við,  djúpan  dal, 
há  og  brött  kalkfjöU  á  báðar  hendur.  Sumstaðar  eru 
aurar  miklir  framundan  giljum  og  gróðrardrög  i;  gróður- 
inn  keppist  við  að  klæða  aurana,  en  heflr  ekki  við,  svo 
öflugur  sem  hann  er  i  þessu  loftslagi;  grjótframburðurinn 
er  svo  mikill,  að  sumir  aurarnir  eru  nærri  islenzkir  á  svip. 
Skriður  hafa  fallið  niður  i  dalina  hér  og  hvar  og  stíflað 
vatnsrásirnar  svo  myndast  hafa  einkennilega  grænleit 
vötn;  einkum  er  þetta  afar  stórkostlegt  nálægt  Rovereto; 
það  er  eins  og  heilt  fjall  hafi  hrunið  þar  niður  i  dalinn. 
Jöklar  á  ísöldu  eru  valdir  að  því,  að  fjöllin  hafa  orðið 
svo  brött  að  til  hruns  leiddi,  hafa  þeir  sorflð  neðan  úr 
hliðunum,  en  líklegt  er,  að  skriðurnar  hafi  einkum  fallið 
1  landskjálftum. 

Á  íslandi  er  mjög  mikið  um  sKkar  skriður,  eins  og 
sjá  má  austan  við  Skagafjörðinn,  i  Vatnsdalnum  og  mjög 
viða  annarstaðar. 


V. 
Á  Vatnsenda. 

í  Mori  fóru  þeir  út  sem  ætluðu  að  Vatnsenda  (Lago  di 
Garda),  en  hraðlestin  brunaði  áfram  til  Verona.  I  Mori 
tók  við  innanhéraðslest,  fornfáleg  að  útbúnaði  og  hægfara. 
Umskiftin  eftir  hraðlestina  voru  svipuð  þvi  að  setjast  á 
latan  húðarjálk  eftir  bráðfjörugan  gæðing.  En  það  gott 
fylgdi  lestaskiftunum,  að  ekki  sviftist  eins  fljótt  fram  hjá 
það  sem  fyrir  augun  bar,  svo  hægara  var  að  skoða  landið. 
En  nú  var  skamt  eftir  dagleiðar,  enda  sá  brátt  á  Garda- 
vatn;  er  það  afarlangt  og  flrði  hkast,  en  brött  fjöll  og 
sumstaðar  þverhnýpt  báðu  megin  að.  En  við  vatnsend- 
ann  er  talsvert  undirlendi,  þar  sem  vatnið  heflr  fylt  af 
árburði.     Er   þar   frjósamt   land   og   mikil   bygð,    og  þar 


Ur  ferðasöj^u.  133 

stendur  smábærinn  Riva  (bakki),  en  þangað  var  förinni 
heitið  það  kvöld. 

Orð  Jiafði  verið  gert  á  því,  hvað  gott  væri  að  koma 
á  Vatnsendagesthúsið  (Hotel  du  Lac),  enda  var  þar  set- 
inn  bekkurinn.  Þar  voru  ilfiatir,  hvikeygir  Gyðingar, 
ameríkskur  herforingi  og  eitthvað  fleira  þaðan  úr  heimi;. 
auðugar  og  fáránlega  ófríðar  enskar  fornmeyjar.  Og  svo 
ýmsar  þýzkar  og  austurríkskar  útgáfur  af  Adam  og  Evu, 
eftir  syndafallið,  en  áður  en  þau  voru  rekin  burt  úr  garð- 
inum  sæla. 

Stór  og  fjölskrúðugur  garður  var  við  gesthúsið,  með 
alvarlegum,  dökklaufguðum  miðhafslandatrjám  og  bros- 
andi  blómjurtum.  Garðurinn  var  svo  fagur  i  morgun- 
skininu  daginn  eftir,  er  fuglarnir  kvökuðu  og  ferfætlurnar 
skutust  yfir  gangana,  að  mér  kom  í  hug,  hvort  ekki 
mundi  einhverjum  af  þessum  þýzku  brúðhjónum  meðal 
samferðamannanna  þykja  sem  þau  væru  í  aldingarðin- 
um  í  Eden.  Hafði  margt  þess  háttar  fólk,  aem  ætl- 
aði  sér  að  njóta  þess  sem  á  ensku  er  nefnt  hunaugs- 
mánuður,  i  landinu  þars  gul  sítrónan  grær,  verið  með 
í  lestinni.  Sum  voru  þessi  brúðhjón  svo  þreytuleg,. 
að  þau  hafa  víst  ekki  gefið  mikinn  gaum  hinni  ytri 
náttúru,  en  önnur  voru  aftur  sælleg  og  skemtileg  að  sjá, 
einkum  ein,  sem  voru  1  sama  vagnklefa  og  eg;  höfðu  þau 
haft  klefann  fyrir  sig  ein  og  gáfu  mér  ilt  auga  þegar  eg 
kom  inn,  en  blíðkuðust  brátt  er  þau  sáu  að  eg  var  vin- 
veittur  og  óforvitinn  og  horfði  alt  af  út  um  gluggann. 
Eo-  hefi  nldrei  séð  ^'leðina  skína  eins  af  svip  nokkurs 
manns  eins  og  þessara  ungu  hjóna,  ástarsælan  beinlínis  fegr- 
aði  þessi  fiemur  hversdagslegu  andlit;  það  var  auðséð,  að 
þau  voru  að  11  la  sitt  fegursta,  að  sú  ást,  sem,  ef  trúa  má  enska 
orðinu,  er  sæt  eins  og  hnnang^  blómgaðist  i  brjóstum  þeirra. 


VI. 
Gardavatn. 

Riva    er   í    Austurríki,    því  að  landamæri  þessa  ríkis 
og    ítaliu    iiggja    yfir    norðurendann    á    Gardavatni.     En 


134  Úr  ferðasögu. 

náttúran  er  þarna  orðin  ítölsk,  og  jafnvel  ítalskari  meðfram 
Lago  di  Garda  og  öðrum  þessum  vötnum,  en  nokkuru 
fíunnar,  á  Pósléttunni;  skjólið  er  svo  mikið  sunnan  í  fjall- 
garðinum  og  sólarbrekkur. 

Svipdimmir  kirkjugarðsýpressar  standa  á  við  og 
dreif  um  héraðið,  og  aðrar  trjátegundir  með  dökkgræn- 
um,  skinnkendum  blöðum,  eins  og  myrtusviður,  og  jafn- 
vel  oliutré,  sjást  hér  og  þar,  þó  að  þeirra  eiginlega  heim- 
kynni  sé  ekki  fyr  en  sunnar.  Tré  með  þunnu,  Ijósgrænu 
laufi,  eins  og  t.  a.  m.  linditré  og  beykitré,  þrífast  ekki  á 
þessum  stöðvum,  þvi  að  þess  konar  blöð  standast  ekki 
hina  miklu  sumarþurka,  sem  einkenna  loftslagið  í  miðjarð- 
arhaf  slöndunum . 

Vér  leggjum  á  stað  suður  eftir  Gardavatni,  sem  er 
álíka  langt  og  Eyjafjörður,  á  litlu  gufuskipi,  snemma 
morguns,  i  Ijómandi  sólskini  og  blálogni.  Liturinn  á  vatn- 
inu  er  frægur  og  ótrúlega  fagur,  langt  fram  yfir  það  sem 
eg  hafði  búist  við,  einkennilega  lýsandi  blátær.  Vatnið 
út  frá  skipinu  er  að  sjá  eins  og  gimsteinsflötur,  þess  er 
turkis  heitir,  og  er  á  lit  einna  fegurstur  steina.  Liklega 
kemur  þessi  fagri  litur  á  vatnið  af  því  að  í  það  berat 
ofurlitið  af  jökulleðju  ofan  úr  háfjöUum. 

Fjöllin  að  vatninu  eru  mjög  brött  og  víða  þver- 
hnýpt,  úr  kalksteini,  sem  mjög  er  lagður  i  fellingar;  htið 
er  um  vatnsrensli  úr  fjöllum  þessum  hjá  því  sem  er  úr 
íslenzkum  fjallahliðum ;  en  sumstaðar  steypast  þó  niður 
smáfossar  og  á  einum  staö  mjög  einkennilega,  þvi  að  þar 
spýtist  fossinn  út  um  gat  á  bergveggnum.  Allsstaðar  er 
bygð  fram  með  vatninu,  þar  sem  henni  er  með  nokkuru 
móti  hægt  að  fóta  sig,  og  er  það  helzt  þar  sem  lækir 
hafa  gert  smáeyrar  frara  í  vatnið.  Er  þar  að  sjá  appel- 
sinu-  og  sítrónulunda,  og  glóa  ávextirnir  innan  um  dökk- 
grænt  laufið,  eins  og  segir  i  hinu  fræga  kvæði  eftir  Goethe, 
þar  sem  einmitt  er  i  fyrsta  erindinu  svo  meistaralega  lýst 
Suðurevrópugróörinum  og  þeim  frábrugðna  svip,  sem  hann 
setur  á  héraðið,  því  sem  gerist  norðar  i  Evrópu.  En 
um   appelsinulundana  er  annars  likt  að  segja  og  oKutrén, 


Ur  ferðasöga.  135 

að  þá  er,  þegar  vötnunum  sleppir,  ekki  að  finna  fyr  en 
allmiklu  sunnar,  og  er  Sikiley  mesta  appelsínuland  ítalíu; 
þroskast  þær  frá  janilar  og  þangað  til  í  april,  'og  lengur 
eí  rétt  er  með  farið,  og  mun  varla  vera  til'jafn  arðsam- 
ur  jarðargróði. 

Snjór  sást  í  fjöllum,  hátt  uppi  yfir  þessum  suðræna 
gróðri,  og  var  undarlegt  að  sjá  þarna  svona  skamt  öfg- 
anna  í  milli.  En  þó  var  annað  undarlegra.  Við  suður- 
>endann  á  þessu  mikla  vatni  eru  stórir  jökulgarðar,  allir 
uppgrónir  nú  auðvitað,  og  vatnsstæðið  sjálft  er  eins  og 
geysimikið  trog,  sem  skriðjökullinn  hefir  grafið,  og  af 
skriðjökuls  völdum  hefir  það  orðið,  á  þann  hátt^sem  drepið 
var  á  hér  að  framan,  sem  fjöllin  að  vatninu  eru  svona 
hröti  og  undirlendi  meðfram  þvi  svona  litið.  Þetta  ein- 
kennilega  landslag  er  með  öðrum  orðum  vottur  um 
fltórkostlegar  breytingar,  sem  hér  hafa  orðið  á  1  o  f  t  s- 
1  a  g  i,  og  hafa  rannsóknir  Pencks  bezt  leitt  í  Ijós  hvernig 
vötn  þessi  hafa  skapast. 

Undarlegt  er  hins  vegar  að  hugsa  til  þess,  að  svipað 
loftslag  og  nú  er  þarna  á  Norður-ítalíu  hefir  áður  fyr, 
eins  og  jurtaleifar  i  fjöUum  sýna,  verið  á  íslandi;  svo  að 
Italía  hefir  eigi  að  eins  líkst  um  þessar  slóðir  þvi  sem 
nú  er  sumstaðar  á  íslandi,  heldur  hefir  einnig,  og  þó 
löngu  fyr,  íslandi  svipað  til  ítalíu,  sem  nú  er. 

Suður  af  jökulgörðunum  við  vatnsendann  eru  vellir 
viðir  og  fagrir,  og  er  þar  komin  Pósléttan ;  er  þar  raunar 
forn  jökulsandur,  likt  og  Skeiðarársandur  nú,  þar  sem 
ultu  fyrrum  yfir  ólgandi  jökulsár.  Gætum  vér  brætt  t.  a. 
m.  Skeiðarárjökul,  þá  mundi  sennilega  koma  fram  stöðu- 
vatn  þar  sem  jökullinn  er,  innan  við  jökulöldurnar,  og 
lægi  vatnsbotninn  að  öllum  líkindum  stórum  dýpra  en 
sandurinn  fyrir  utan ;  yrði  þar  nú  raunar  ekki  lengi  eyði- 
sandur  þegar  jökullinn  væri  horfinn. 

En  næsta  ótrúlegt  virðist  það  sem  þó  má  telja  víst, 
að  þarna  skuli  hafa  verið  sandauðn  fyrrum,  sem  eim- 
lestin  rann  nú  um  hið  fegursta  land,  en  hitinn  (nokkuru 
eftir   miðjan    maímánuð)   framundir   30°  C.  i  skugganum. 


136  Úr  ferðasögu. 

Rósir  glóðu  þar  sem  þær  máttu,  og  virtust  ekki  eiga 
erfiðara  uppdráttar  en  fíflar  og  sóleyjar  hjá  oss.  Sum- 
staðar  var  verið  að  hirða  grænt  hey,  eg  veit  ekki  i  hvaða 
skifti,  þvi  að  á  Pósléttunni  kvað  mega  fá  uppskeru  alt 
að  þvi  6  sinnum.  En  þó  er  sagt,  að  þegar  Rússlandi  sleppir, 
sé  óviða  i  Evrópu  fátækari  bændalýður  en  á  Pósléttunni^ 
og  verður  manni  hér  að  minnast  málsháttarins :  ekki  er 
öll  fátækt  guði  að  kenna. 

í  hitanum  mátti  oft  heyra  orðin  che  caldo  (en  sá  hiti)^ 
og  minti  þetta  á  islenzkt  orð  gagnstæðrar  merkingar. 
Yfirleitt  minnir  hljómurinn  í  itölsku  mjög  á  íslenzku;  það 
eru  þessir  sömu  ærlegu,  ósviknu  hljóðstafir  eins  og  í  is- 
lenzkU;  og  svipuð  ráðvendni  i  áherzlu  orðanna.  Og  ítalsk- 
an  er  að  þvi  leyti  fegurri  en  islenzka,  sem  hún  er  laus 
við  þessar  »ur«  endingar,  sem  svo  leiðinlegur  ofvöxtur 
hefir  hlaupið  i  hjá  oss,  og  svo  við  ddn  og  ddl  hljóðin, 
sem  vort  mál  lýta;  aftur  á  móti  beita  ítalir  töluvert 
bhsturshljóðum  og  er  það  auðvitað  til  stórlýta. 

Eg  hefi  aldrei  fengið  neina  tilsögn  i  itölskum  fram- 
burði,  né  borið  við  að  tala  ítölsku  nema  þessa  fáu  daga,. 
sem  eg  var  innanum  ítali;  en  að  talsvert  af  því  sem  eg 
var  að  reyna  að  setja  saman  skildist,  bendir  til  þess  hvað- 
hljóðin  í  þessum  málum  sem  eg  nefndi  eru  lík.  Menn 
ættu  að  reyna  að  b^ra  ensku  eða  dönsku  fram  á  islenzku^ 
eins  og  eg  gerði  að  mestu  við  itölskuna  og  sjá  hvað  mikið 
skildist;  Englendingurinn  eða  Danskurinn  mundi  varla 
geta  sér  til,  að  verið  væri  að  reyna  að  tala  hans  mál. 
En  þetta  sem  eg  drap  k,  bendir  líka  til  þess,  að  fram- 
burður  á  latinu  hafi  verið  mjög  líkur  og  á  íslenzku,  og 
er  nú  ef  til  vill  ekki  svo  erfitt  að  gera  grein  fyrir  þessu,- 
og  hefir  sjálfsagt  verið  gert. 

En  svo  hljómfögur  sem  dóttir  latínunnar  er,  þá  er 
hún  samt  æði  úrkynjuð  og  hvergi  nærri  eins  göfugt  mál 
eins  og  islenzka,  »þriðja  klassiska  málið«;  italskan  er 
nokkurs  konar  latínsk  færeyska,  eða  sveitaraál  eins 
og  þau  gerast  i  Noregi,  enda  skiftist  hún  mjög  í 
mállýzkur;  hin  prúða  setningaskipun  latínunnar  hefir 
ruglast    mjög,    og    mesti    fjöldi    af    orðum    aflagast    og 


Úr  ferðasögu.  137 

afskræmst,  eins  og  t.  a.  m.  orðið  exitus,  sem  á  itölsku  er 
useita.  Er  Ijótt  til  þess  að  vita,  hvernig  sú  mikla  heimsk- 
unaralda,  sem  gekk  yfir  hinn  siðaða  heim,  drekti,  með  annari 
siðmenningu,  miklu  af  fegurð  og  speki  hinna  göfugu  forn- 
mála,  og  verður  það  tjón  líklega  seint  bætt.  En  þegar 
um  þetta  efni  er  að  ræða,  má  þó  auðvitað  ekki  ætla,  að 
alþýða  rómverska  rikisins  hafi  nokkurn  tima  talað  hið- 
fagra  mál,  sem  er  á  ritum  Cæsars  eða  Hóratsar  t.  a.  m., 
fremur  en  íslendingar  tala  daglega  það  mál,  sem  er  á 
Gylfaginning,  Njálu  eða  jafnvel  Grasaferð  Jónasar..  Þeir 
fræðimenn,  sem  vilja  gera  sem  mestan  mun  á  islenzku  að 
fornu  og  nýju,  en  þá  aftur  minstan  mun  hennar  og  annara 
Norðurlandamála,  virðast  of  mjög  gleyma  þessu.  Kemur 
þessi  grundvallarmisskilningur  mjög  greinilega  fram  i  riti 
eftir  Paul  Passy  (sem  dr.  Valtýr  Guðmundsson  segir  frá 
i  tímariti  Bókmentafélagsins  1893,  bls.  268).  Er  óneitan- 
lega  i  meira  lagi  skringilegt  að  sjá  islenzka  rithöfunda 
hvatta  til  að  taka  sér  ekki  fornritin  til  fyrirmyndar.  Það 
er  víst  satt,  að  tungan  mundi  þá  fljótar  breytast,  en  efalaust 
ekki  til  batnaðar.  Og  ekki  þykir  mér  líklegt,  að  sá  sem 
er  svo  andlaus  að  stæla  i  blindni  fornritin,  muni  fyrir 
það  verða  snjallari  rithöfundur,  ef  hann  sleppir  sér  mót- 
spyrnulaust  við  alt  það  smekkleysi,  alt  það  hugsunarleysi 
og  þá  hugsunar-  og  tunguleti,  sem  svo  mjög  markar  dag- 
lega  málið.  En  þá  mundi  íslenzkan  á  endanum  verða 
svipuð  ítölsku  eða  færeysku,  og  af  henni  aðalsbragurinn ; 
en  einmitt  hans  vegna  er  það,  sem  oss  riður  á  að  halda 
í  þetta  mál.  íslenzkan  varðveitir  ýmislegt,  sem  annars- 
staðar  leið  undir  lok  í  heimskuflóði  miðaldanna,  og  því 
betur  sem  vér  sjáum  þetta,  því  verra  þykir  oss  að  hugsa 
til  þess  að  glata  henni,  þvi  fremur  keppum  vér  að  halda 
í  horfið  eftir  beztu  fyrirmyndunum,  i  stað  þess  að  láta 
togast  niður  í  kæruleysisvaðal  daglegs  máls^).  —  Erfiðleik- 

^)  I  ritgerð  eftir  dr.  E.  Brandes:  Dansk  og  fremmed  Sprog  (Det 
ny  Aarh.  okt.  1908)  er  ýmsum  þeim  skoðunum  haldið  fram  um  eðli 
tungumála,  sem  eg  áíít  fjarstæðastar  og  oss  óhollastar,  og  ættum  vér  að  var- 
ast  að  taka  mikið  mark  á  slíkum  ritgerðum  þó  eftir  merkismenn  séu. 
Sjónarmiðið  hlýtur  að  vera  svo  ólikt  voru. 


138  Úr  ferðasögu. 

arnir  á  að  læra  vel  útlend  tungumál  eru  ekki  litlir,  og  ekki 
minstur  er  sá  að  læra  að  misbrúka  málið,  skæla  það  og  skemma, 
eins  og  gert  er,  og  víst  verður  að  gera,  í  daglegu  tali  í  hverju 
landi  sem  er.  Það  læra  menn  ekki,  hvað  mikla  stund  sem  þeir 
leggja  á  beztu  höfunda  málsins.  Útlendingar  sumir,  sem 
eru  að  kvarta  yfir  því  hvað  þeir  skilji  iUa  mælt  mál 
islenzkt  þó  að  þeir  lesi  auðveldlega  sögurnar,  virðast  ekki 
hafa  athugað  þetta  nógu  vel,  og  byggja  á  skilningsleysi 
sínu  of  víðtækar  ályktanir  um  breytingar  þær,  sem  orðið 
hafi  frá  fornmálinu. 


VII. 
Milano. 

I. 
MilanO;  er  Þjóðverjar  nefna  Majland,  er  álíka  fólksmörg 
og  borgin  á  jökulsandinum  forna  norðanf jalls,  Miinchen  (rúm 
Y2  miljón  íbúa).  Eru  þar  mörg  vegamót  og  járnbrauta,  og 
verzlun  mjög  mikil,  enda  talsverður  nýtízku  bragur  þýzk- 
ur  á  bænum,  og  er  þvi  ófróðlegri  fyrir  ferðamenn  en 
ýmsar  aðrar  borgir,  um  ítalskt  borgalif.  Yfirleitt  er  talið, 
að  allmíkið  sé  af  germönsku  blóði  i  Norðuritölum^  enda 
er  þar  ekki  mjög  sjaldgæft  Ijóshært  fólk ;  og  stórvaxnara 
kvað  það  vera  en  á  Suður-ítaliu.  En  þó  virðist  öllu 
minna  um  þetta  en  búast  mætti  við,  þegar  þess  er  gætt 
hvað  miklu  Norður  ítalía  tók  við  af  þessum  germönsku 
þjóðflokkum,  sem  steyptust  eins  og  striðir  straumar  niður 
i  þjóðahaf  rómverska  ríkisins;  og  voru  þar  nú  raunar 
margir  drepnir  niður  »fyrir  úlf  og  örn«  framan  af.  En 
síðarmeir  varð  helzt  að  treysta  mönnum  af  germönsku 
kyni  til  landvarna  Rómaveldis,  og  germönsk  riki  voru 
stofnuð  á  rústum  þess ;  nokkur  hluti  Norður-ítaliu  ber  enn 
nafn  eins  af  þessum  germönsku  þjóðflokkum  (Langbarða), 
likt  og  Frakkland  og  England. 


Úr  ferðasögu.  139 

Milano,  er  Rómverjar  nefndu  Mediolanum,  var  til  forna 
írægari  borg  en  nú,  og  var  þá  um  eitt  skeið  aðsetur  keisar- 
^nna.  Alt  er  furðulegt  i  Mediolanum,  segir  skáldið  Ausonius 
(Et  Mediolani,  mira  omnia  — ).  Hversu  herskátt  land 
])arna  hefir  verið,  en  borgin  þótt  mikllsverð,  má  marka 
af  þvi,  að  48  sinnum  hefir  herlið  setið  um  Milano,  en  28 
sinnum  hefir  borgin  verið  i  hershöndum.  Er  þvi  ekki  að 
furða,  þó  að  fremur  lítið  sé  þar  um  fornmenjar.  —  En 
annað  eins  og  þetta  minnir  á,  hvernig  mannkynið  hefir 
eytt  sínum  beztu  kröftum  í  styrjaldir  og  alls  konar  deilur, 
oft  hégómlegar  að  öllu  öðru  en  þeim  hörmungum, 
•eem  þær  ollu;  og  er  ekki  furða,  þó  að  siðmenningin  sé 
ekki  komin  lengra  áleiðis  en  er,  svo  margar  og  f  jölmennar 
kynslóðir,  sem  eru  til  moldar  gengnar. 


2. 

Milano  er  líklega  frægust  út  um  löndin  vegna  dóra- 
kirkju  sinnar,  enda  eru  það  engar  ýkjur  þó  að  hún  sé 
talin  eitt  af  furðuverkum  heims.  Eins  og  fell  gnæfir 
dómkirkjan  upp  yfir  bæinn,  öll  úr  hvítum  marmara,  en 
logagylt  líkneski  á  efsta  stöpli.  Eru  myndasmíði  og  lik- 
neski  svo  mörg  utan  á  kirkjunni  að  þúsundum  skiftir,  en 
stöplafjöldínn  og  gluggarnir  marglitu,  sem  eru  eins  og 
dýrir  steinar  greyptir  inn  i  kirkjuveggina,  gera  þessa 
miklu  byggingu  líkari  tröllstóru  helgiskríni,  heldur  en  húsi. 

Annar  eins  gimsteinn  húsgerðarlistarinnar  ætti  að 
standa  á  viðum  völlum  og  fögrum,  en  ekki  i  kreppu 
grárra  hversdagshúsa.  Torg  allmikið  er  nú  raunar  fyrir 
framan  kirkjuna  og  veitir  þaðan  og  þangað  vagnarás 
um  allan  bæinn,  svo  að  þar  er  eins  og  nokkurs 
konar  hjarta  borgarinnar,  og  er  þar  eins  og  við  er  að 
Mast  ókyrt  mjög  og  hávaðasamt. 

Hvílík  viðbrigði  að  koma  úr  þessu  glampandi  sól- 
skini,  og  öllum  skarkalanum  úti,  og  inn  í  hið  hátiðlega 
rökkur  og  kyrð  kirkjunnar.  Hvílíkur  geimur,  hvílíkar 
hvelfingar  og  súlur.     Og  hvílikir  gluggar;    þeir   minna   á 


140  Úr  ferðasögu. 

gluggana  í  töfrahöliinni  hans  Aladdins.  Þrjátiu  álnir  eru 
þeir  vist  á  hæð  og  allir  með  fögrum  litum;  gluggarnir 
eru  tómar  myndir,  svo  þúsundum  skiftir  eru  i  þeim  af 
þessum  dýrmætu  h'staverkum.  Áleitnir  sólargeislar  brjót- 
ast  gegn  um  þá,  og  töfrafögrum  glitbjarma  bregður  á 
rökkrið  hátt  uppi  í  kirkjugeimnum.  En  annars  er  skugg- 
sýnt,  sólin  fær  ekki  að  njóta  sín  i  kirkjunni  fyrir  helgum 
sögum,  likt  og  segja  mætti  um  sannleikann.  — 

Það  er  verið  að  syngja  messu,  margir  klerkar;  mitur 
er  tekinn  ofan  og  settur  upp  aftur,  klerkarnir  ganga  til 
og  frá  með  ýmsum  undarlegum  látburði  og  þylja  latinu, 
ilmandi  glóðarkerum  er  veifað  af  sveinum  1  hvitum 
sloppum.  Virðist  undarlegt  að  sjá  nokkurn  guð  tign- 
aðan  á  þennan  hátt. 

En  alt  i  einu  er  eins  og  foss  fegurstu  hljóma  steyp- 
ist  inn  i  kirkjurökkrið,  fagur  og  voldugur  organsöngur 
dunar  undir  hvelfingunum;  svo  magnþrungnir  eru  tón- 
arnir,  að  það  er  líkt  eins  og  þrumur  dynji  undir  við  lagið^ 
þrumur  tamdar  undir  furðuvald  söngsins.  Þetta  er  guðs- 
þjónusta,  sem  hlýtur  að  hafa  áhrif  einnig  á  þá,  sem  engri 
goðasögu  trúa,  hvorki  norrænni,  grískri  né  hebreskri; 
það  er  eins  og  þetta  fagurdunandi  hljómflóð  lyfti  hverri 
hugsan  og  hverri  von,  eins  og  þessi  tónastraumur  hafi 
upptök  sin  í  einhverjum  fegra  og  betra  heimi,  sem  flestir 
vildu  víst  iúslega  trúa  að  til  væri,  ef  skynsemin  gæti 
feiigið  eittlivað  að  fóta  sig  á. 

Kaþólska  kirkjan  vissi  hvað  hún  gjörði,  þegar  hún 
tók  svo  mjög  í  sina  þjónustu  söngjistina,  sem  huggar  og 
gleður,  og  ein  af  öllu  jarðnesku  megnar  að  breyta  öllu  i 
fegurð  sem  hún  snertir  á.  Margur  mun  sá  vera,  sem 
einmitt  söngsins  vegna  er  kirkjunni  ekki  eins  andstæð- 
ur  og  hann  annars  mundi.  Og  það  var  heldur  ekki  illa 
til  fundið^  að  nota  mest  organið,  það  sem  bezt  fróar  af 
öllum  hljóðfærum,  og  þó  hið  tignarlegasta ;  undraómi  þess 
má  lýsa  með  orðum  sálmsins  fræga :  tuba  mirum  spargens 
sonum,  orðunum  sem  i  sáhninum  eiga  raunar  við  dómslúð- 
urinU;  sem  eitt  sinn  átti  að  kveða  við  i  skýjum,  eftir  trúnni^ 


Úr  ferðasögu.  141 

Latínan  og  organið^  það  tvent  á  vel  saman,  því  að  lík- 
lega  er  ekkert  tungumál  eins  fært  um  organtóna  eins  og 
latínan,  með  sinum  langt  dunandi  endingum.  — 

Mér  virtist  iJ  duomo,  dómkirkjan  i  Milano,  bera  langt 
af  öllum  kirkjum,  sem  eg  heíi  séð,  jafnvel  Frúarkirkju  í 
Paris  og  Pálskirkju  i  Lundúnum;  og  annað  eins  organ 
hefi  eg  hvergi  heyrt. 

Kaþólsku  kirkjurnar  eru  svo  dimmar,  en  myrkrið  er 
holt  hjátrú  og  allskonar  sóttkveikjum.  En  skemtilegt  er 
að  þær  skuli  altaf  vera  opnar  hverjum  sem  inn  vill  setj- 
ast  til  bænagerðar  eða  hugleiðinga,  eða  þá  til  að  h\íla  sig. 
Voldugur  vottur  eru  þessi  hátt  gnæfandi  steinlistaverk 
um  afl  trúarinnar  og  þeirra,  sem  notuðu  trúna  i  þjónustu 
vilja  sins  til  valdsins.  Og  fagrar  safnbyggingar  eru  slik- 
ar  kirkjur,  því  að  sjálfsagt  fer  tala  þeirra  vaxandi,  sem 
lita  á  þessi  musteri,  sem  einu  sinni  voru  hinum  trúuðu 
imynd  himinrikis  á  jörðunni,  eins  og  nokkurskonar  forn- 
gripasöfn,  og  minnisvarða  yfir  einni  hinni  máttugustu  stofn- 
un  mannanna,  kaþólska  kirkjufélaginu,  sem  mergsaug  hið 
sterka  Rómaveldi,  og  erfði  nokkuð  af  afli  þess  í  annari 
mynd.  En  þó  mun  vera  of  fljótt  að  lita  svo  á,  því  að 
fleira  er  í  þeirri  kirkju  siungt  en  sóttkveikjurnar,  sem 
þrifast  svo  vel  i  rökkrinu  og  vígsluvatninu.  Oghver  veit 
nema  nýtt  heimskuflóð  eigi  eftir  að  ganga  yflr  löndin,  og 
eigi  virðist  það  fjarri  óskum  ýmissa  þeirra,  sem  mestan 
Jiafa  máttinn. 


VIII. 
Norður  yfir  fjöílin. 

1. 

Veður  hafði  verið  óvanalega  skinandi  bjart  yfir  Alpa- 

f  jöllunum  þessa  daga,  og  svo  mjög  sem  mig  langaði  til  að 

dvelja  nokkra  daga  á  ítaliu,    þá  þorði    eg   ekki   að    eiga 

undir  því  að  bjartviðrið  héldist.    En  aðalerindi   mitt   var 


142  Úr  ferðasögu. 

að  fá  einhverja  hugmynd  um  Alpafjöllin,  og  hefði  mér 
þótt  iU  min  ferð,  hefði  eg  farið  um  f jöllin  blindandi  sakir 
dimmviðris.  Eg  hélt  þyi  leiðar  minnar  frá  Milano  og 
Gottharðsbrautina  til  Basel.  Og  það  stóð  heima,  þegar  til 
Basel  kom,  var  lokið  bjartviðri  þvi  sem  um  tíma  hafði  verið- 
yfir  allmiklum  hluta  Evrópu. 

Undrafagurt  er  það  útsýni,  sem  víða  bregður  fyrir 
augað  á  leiðinni  frá  Milano  til  Basel,  nóg  efni  til  að  horfa 
á  vikum  saman  og  lengur.  Auðvitað  er  það  ekki  nema 
svipur  hjá  sjón,  þegar  svona  fljótt  ér  farið  yfir;  og  oft 
vildi  maður  geta  hægt  á  lestinni,  sem  eins  og  gefur  að 
skilja,  geisar  áfram  án  þess  að  gera  nokkurn  greinarmun 
á  fögru  og  miður  fögru  landslagi,  fremur  en  rigning  og  sól- 
skin  á  réttlátum  og  ranglátum.  Og  of  oft  stingst  hún 
inn  í  kolsvartan  hellismunna,  og  dunar  langan  í  berg- 
göngum,  kafin  1  slnum  eigin  reyk ;  vilja  farþegar  koma  þaðan 
allsótugir  og  bíldóttir  út,  þó  að  fullsnyrtilegir  færu  þeir 
inn.  Það  er  ekki  allskostar  rétt  sem  segir  í  fyrirsögninni 
fyrir  kafla  þessum,  að  farið  sé  yfir  fjöllin,  því  að  margar 
mílur  að  öllu  samanlögðu,  liggur  leiðin  g  e  g  n  u  m  fjöllin. 
Frá  Milano  er  farið  upp  Langbarðaland  og  leiðin  liggur 
siðan  með  suðurendanum  á  Comovatni  og  er  þá  bráðlega 
komið  inn  í  Sviss  hina  ítölsku ;  því  næst  fram  með  Lug- 
anovatni  og  yfir  um  það  til  Lugano,  og  er  þar  fagurt  mjög, 
vatnið  mjög  vogskorið  en  há  fjöll  að,  og  á  bökkunum 
gægjast  fram  sumarbústaðir  ríkismanna,  umhprfnir  vín- 
viði,  appelsínulundum,  oliutrjám  og  öðrum  suðrænum  gróðri. 
Eftir  langt  kaf  i  gegnum  f jall,  brunar  lestin  uppefiiir  Ticino- 
dalnum,  sem  er  djúpur  en  ekki  breiður.  Airolo  heitir  þar 
sem  koma  á  þessari  leið  aðal  berggöngin,  gegnum  sjálfan 
St.  Gottharð.  Eru  þau  rúmar  2  milur  á  lengd,  en  alls  er 
lengdin  á  berggöngunum  á  þessari  leið  yfir  6  mílur;  öll 
eru  þau  þó  langtum  styttri  en  aðalgöngin,  svo  geta  má 
nærri  að  þau  verða  oft  fyrir.  Er  það  mikill  sjónarsviftir, 
að  steypast  svo  í  jörð  niður,  er  blasir  við  hið  fegursta 
útsýni,  skínandi  snjófgir  hátindar,  glampandi  vötn  og  grónar 
hliðar  og  hjallar  með  ramlega  húsuðum  bæum.   Gröschenea 


Úr  ferðasögu.  143' 

heitir  þar  sem  kemur  út  úr  aðalgöngunum  að  norðanverðu. 
Þótti  það ,  að  vonum  hið  mesta  þrekvirki,  þegar  berggöng- 
um  þessum  og  brautarlagningu  var  lokið  árið  1882;  20- 
minútur  er  hraðlestin  að  renna  um  lengstu  göngin.  Brautin 
liggur  i  Airolo  1144  stikur  (m.)  yíir  sjó,  eða  nokkiu  hærra 
en  efsti  tindur  á  Botnssúlum;  sumstaðar  liggur  hún 
skrúfu,  og  sjá  rnenn  þegar  upp  eftir  er  farið,  æ  dýpra  og: 
dýpra  fyrir  neðan  sig  beljandi  ár  og  gljúfur  og  glæfra- 
lega  djarfbygðar  brýr. 

Frá  Göschenen  er  farið  niður  og  út  eftir  Reussdalnum^ 
og  er  einkum  frábærlega  fagurt  eftir  að  sést  á  Vierwald- 
staettervötnin  og  næsta  fróðlegt  að  sjá  grjótlögin  i  f jöllun- 
um  nálægt  Flueelen,  sem  svissneski  jarðfræðingurinn  Albert 
Heim  heíir  rannsakað  og  lýst  af  frábærri  snild;  er  fjalla- 
lögin  svo  beygð  og  undin  saman,  og  likara  er  að  þar  væra 
i  mjúkir  dúkar,  en  harða  grjót.  En  grjótlög  þessi  eru  til  komin 
á  sjávarbotni,  og  voru  að  upphaíi  lárétt  eða  því  sem  næst. 

Á  þessari  íleygiferð  um  AlpafjöIIin  var  mér  einkura 
hugur  á  að  sjá  það  sem  gæti  skerpt  eftirtekt  mína  og 
skilning  á  islenzku  landslagi,  og  þá  ekki  sízt  hvernig  lagið 
á  fjöllunum  lýsti  áhrifum  jöklanna  á  ísöldunum.  En  þau 
áhrif  hafa  verið  afarmikil,  eins  og  Penck  hefir  manna  bezt 
sýnt  framá.  Og  sá  sem  hefir  fengið  góða  leiðbeiningu,  og 
vanur  er  að  reyna  að  sjá,  getur  lika  talsvert  séð  þótt  á 
fljótri  ferð  sé.  Var  ekki  sízt  fróðlegt  að  taka  eftir  hvernig 
jöklarnir  höfðu  grafið  niður  úr  fornum  dalsbotnum,  og 
skilið  leifar  þeirra  eftir  eins  og  sillur  og  hjalla  í  hlíðunum.. 
Á  þessum  hjöllum  er  oft  mikil  bygð,  og  hin  mesta  prýði 
að  þeim  i  landslagi.  Eins  var  fróðlegt  að  taka  eftir  hvar 
verið  hafði  efri  rönd  hinna  miklu  jökulþjala,  sem  eftir 
öUum  lægðum  í  fjöllunum  höfðu  gengið,  því  að  þar  fyrir 
ofan  breytist  enn  landslag  mjög;  þar  eru  hornin  og  tind- 
arnir.  Skarðsheiði  (með  Skessuhorn)  minnir  dálítið  á  suma 
þessa  Alpatinda,  og  jafnvel  frá  Reykjavik  má  greinilega 
sjá  hvað  hátt  á  henni  gengu  jöklar  siðustu  ísaldar. 

Leiðinlega  lítið  vita  menn  ennþá  um  eðli  og  ævi- 
sögu  þessarar  jarðar,  sem  mannkynið  hefir   þó    bygt    nú,- 


144  Úr  ferðasöga. 

iíklega  ekki  skemur  en  svo  sem  í  miljón  ár.  En  þó  má 
f urða  heita  hvað  þekkingin  er  á  veg  komin  i  þessum  efn- 
um,  þegar  þess  er  gætt  hve  ung  sú  grein  er  vísindanna, 
og  hve  fáir  þeir  eru  að  tiltölu,  sem  þar  hafa  unnið  að. 
AUur  þorri  manna  álitur  engu  skifta  þessi  fræði,  sem  þó  hafa 
átt  svo  drjúgan  þátt  í  að  breyta  lífsskoðun  þeirra  sem  i 
andlegum  efnum  eru  »balt  jarðar«.  Og  ennþá  skifta  þeir 
ef  til  vill  miljónum,  sem  festa  trúnað  á  jafn  fáránlega 
fjarstæðu  og  þá  t.  a.  m.,  að  alt  þurlendi  haíi  farið  á  kaf  i 
vatnsflóði. 

Eg  var  að  gefa  gæiur  að  samferðafólki  minu  þegar  farið 
var  fram  hjá  sumu  því  sem  stórkostlegast  var,  og  það  virtist 
t.  a.  m.  alveg  greinilegt,  að  engir  þeir  af  samferðamönn- 
unum,  sem  eg  gat  veitt  eftirtekt,  komu  auga  á  jafnvel 
hinar  aðdáanlegu  bugður  og  fellingar  í  grjótlögum  fjall- 
anna  við  Vierwaldstattervatn,  og  er  þó  þar  að  ræða  um 
sannkölluð  og  augijós  íurðuverk  náttúrunnar. 

En  að  vísu  má  alt  að  einu  éta  dýrindis  mat  i  glæsi- 
legum  gesthússölum  fyrir  því,  þó  að  menn  skynji  htið  af 
,þvi  sem  fyrir  augun  ber  á  ferðinni;  og  ekki  allfátt  af 
þessu  fólki,  sem  er  svo  heppið  að  hafa  efni  á  að  ferðast, 
virtist  mér  ferðast  einna  helzt  til  þess.  Eg  hefl  ekki  séð 
matelskara  fólk  en  sumt  sem  mér  bar  fyrir  augu  i  þess- 
ari  ferð,  einkum  sum  miðaldra  hjón^).  Það  virtist  bersýni- 
legt,  að  sameiginleg  ást  á  mat  getur  verið  meginþáttur  i 
bezta  hjónabandi.  Það  er  að  segja,  þegar  nóg  er  til  handa 
báðum. 


2. 

Ekki  vil  eg  skiljast  við  þetta  mál  án  þess  að  minn- 
ast  nokkurum  orðum  á  uppruna  Alpafjallanna.  Talsverð- 
ar  breytingar  hafa  orðið  á  ætiunum  manna  um  þau  efni 
síðastliðin  50  ár.    Menn  héldu  fyrst,  að  f jöllin  hefðu  spyrnst 


^)  Eg  verð  að  sýna  lesandaiium  það  vantraust  að  taka  það  fram, 
að  hann  má  ekkí  af  þessn  sem  þarna  er  sagt,  leiðast  til  að  ætla  mér  þá 
óhæfu^  að  eg  lasti  góðan  mat. 


Úr  ferbasögu.  145 

upp  af  afli  sem  stefndi  beint  að  néðan,  og  hefðu  vatna- 
grjótslögin  (kalkið  o,  s.  frv.)  bognað  og  hrukkast  er  granitr 
inn  og  gneisinn  i  miðölpunum  ruddist  upp  eins  og  eldleðja. 
Prekari  athuganir  virtust  sýna,  að  þetta  gæti  ekki  verið 
rétt ;  þá  kom  upp  sú  skoðun,  að  lögin  hefðu  hrukkast  af 
J)vi  að  jörðin  dregst  saman  er  hún  kólnar,  og  yrði  þá 
grjótskurnið  of  vitt,  líkt  og  hýðið  á  epli  sem  er  þurkað; 
hefðu  þvi  fellingarnar  orðið  af  hliðarþrýstingi  en  ekki  áf 
þrýstingi  sem  kom  beint  að  neðan^).  Nú  hefir  enn,  á 
^Ura  siðustu  árum,  orðið  breyting  á  þessum  skoðunum; 
menn  hafa  fengið  vitneskju  um,  að.  vatnagrjótlög  muni 
Jiafa  runnið  til  á  forngrýtisgrundvelli  sinum,  likt  og  snjór 
á  þaki  t.  a.  ra.,  og  lögin  stundum  færst  jafnvel  svo  mil- 
um  skiftir  þaðan  sem  þau  mynduðust.  Er  þá  svo  að  sjá 
>eins  og  upphaf  shkra  fjallgarða,  sem  Alpafjöllin  eru,  sé 
bunga  eða  kryppa  sem  jörðin  skýtur  upp,  og  er  bungan 
svo  brött,  að  jarðlögin  hrapa  niður  brekkuna  og  leggjast 
i  fellingar  við  brekkufótinn ;  hafa  þau  þá  stundum  færst 
yfir  lög  sem  yngri  voru,  en  jarðfræðingunum  risið  af  þvi 
miklir  erviðleikar,  er  til  þess  kom  að  þýða  þetta.  Siðan 
lyftast  þessi  bognu  lög  upp  sjálf,  því  að  bungan  sem  nefnd 
var,  virðist  færast  yfir  jörðina  eins  og  alda  á  sjó. 

Alt  fer  þetta  mjög  hægt.  En  gætum  vér  látið  oss  bera 
fyrir  sjónir,  á  fáeinum  augnablikum,  þá  atburði  sem  verða 
raunar  á  miljónum  ára,  þá  mundi  oss  virðast  sjálf  hin 
steini  studda  fold  kvikul  eins  og  hafið,  löndin  breyta  lög- 
un  sinni  á  svipstundu,  og  fjallgarðarnir  hefjast  og  hníga 
likt  og  öldur  sjávar.  Og  myndir  lífsins  mundu  breytast 
eins  og  í  sjónhverfingaleik,  skynlaust  eða  skynlítið  þang- 
að  til  á  þessum  síðustu  augnublikum,  að  mannvitið  kemur 
til  sögunnar,  undarlegast  af  öllu  sem  enn  hefir  orðið  og 
iramtíðarþrungnast. 

IX. 
Á  leið  til  Parisar. 

En  nú  ætla  eg  að  hverfa  frá  þessum  náttúrufræðishug- 
leiðingum  og  biðja  lesandann,  —  sem  auðvitað  er  góðgjarn, 

^)  Þessu  er  nákvæmar  lýst  í  ritgerðinm  „Um  fjöU",  Timarit  Bók- 
mentafélagsins  1899.  10 


146  Úr  ferðasöga. 

eða  að  minsta  kosti  hefir  honum  helzt  verið  valið  það  lýsing- 
arorð  um  langan  aldur,  —  að  koma  með  mér  til  þeirrar  borg- 
ar,  sem  lengi  hefir  verið  talin  höfnöborgin  á  meginlandi 
Evrópu,  Parísar.  En  áður  en  þangað  vikur  sögunnni,  verður 
að  segja  frá  dálitlu  atviki,  sem  fyrir  mig  bar  á  leiðinni,. 
þó  að  lesandanum  kunni  að  þykja  það  ómerkilegra  en 
mér.  En  það  sem  eg  sá  var  hæna,  sem  var  að  kroppa  nokkrar 
álnirfrábrautinni  og  leit  ekki  upp,  heldur  hélt  áfram  að  kroppa 
þegar  hraðlestin,  þetta  ferliki,  sem  spýr  gneistum  þrungnu 
myrkri,  brunaði  dunandi  framhjá.  Eg  hefi  aldrei  séð 
merkilegri  fastheldni  við  regluna,  ^nil  admirari«  (ekkert 
ber  að  undrast)  heldur  en  þessi  hæna  sýndi,  aldrei  jafn 
greinilega  andstæðu  þess  hugsunarháttar,  sem  stundum 
kemur  mönnum  til  að  gleyma  eigin  hagsmunum  til  að 
undrast  og  hugsa  um  eitthvað  af  því  raerkilega  sem  fyrir 
þá  ber  á  þessari  merkilegu  jörð,  aldrei  séð  lýst  yfir  með  jafn 
mikiUi  einlægni  og  alvöru,  þeim  óhrekjandi  sannindumy 
að  það  verði  að  ganga  fyrir  öllu  að  hafa  ofan  i  sig.  Og 
nú  verður  að  gæta  þess,  að  í  augum  hænunnar  er  hraðlestin 
líklega  ekki  nein  dauð  vél,  heldur  einhver  ótrúlega  stór 
ormur,  sem  skriður  áfram  með  hræðilegum  dyn  og  hraða, 
og  er  því  stilling  hennar  og  hagsýni  þeim  mun  aðdáan- 
legri. 

Helgi  Pjeturss. 


Mærin  frá  Orléans, 

Alþýðu-erindi. 

Af  öllum  þeira  konum,  sem  veraldarsagan  talar  um, 
er  engin  mér  jafn-lifandi  fyrir  hugskotssjónum  eins  og 
mærin  frá  Orléans,  Jeanne  d'Arc.  Þetta  mun  meðfram 
koma  af  því,  að  eg  hefi  lifað  6  mánuði  í  Orléans;  þar  er 
ekki  hægt  að  þverfóta  án  þess  að  vera  mintur  á  hana  á 
einhvern  hátt. 

Strætið,  sem  ber  nafn  hennar  (rue  Jeanne  d'Arc),  er 
fult  af  búðum;  þar  er  ekki  annað  selt  en  myndir  af  henni 
og  ýmsir  smámunir  til  minningar  um  hana ;  á  stærsta  torgi 
borgarinnar  —  Martroi  —  er  fagurt  likneski  af  henni  á  hest- 
baki;  annað  likneski  af  henni  er  fyrir  framan  ráðhúsið, 
og  hið  þriðja  hinumegin  við  brúna  yfir  Loire^  i  frambæn- 
um  Olivet. 

Merkilegasta  safnið  i  Orléans  er  helgað  Jeanne  d'Arc 
og  öllu  þvi  er  viðkemur  sögu  hennar.  Þar  má  sjá  merki 
það,  er  hún  sjálf  bar  eða  lét  bera  i  broddi  fylkingar  allan 
þann  tíma,  sem  hún  var  fyrir  liði  Frakka.  Merkisblæjan  er 
fannhvit  og  þar  á  dregin  mynd  lausnarans;  englar  eru 
til  beggja  handa  og  rétta  liljur  að  Kristi  —  en  liljublómið 
var  einmitt  merki  Frakkakonunga. 

Loks  eru  aðalatriðin  úr  sögu  Jeanne  d'Arcs  undur- 
samlega  vel  máluð  á  gluggarúður  dómkirkjunnar  St.  Groix^ 
og  þykir  mesta  prýði  hennar. 

En  það  er  ekki  einungis  þessir  áþreifanlegu  hlutir^ 
sem  minna  hér  á  Jeanne  d'Arc  og  hennar  tima,  heldur 
hefir  borgin  ýms  einkenni,  sem  ósjálfrátt  draga  hugann 
að  liðnum  tíma.    Auk  þess   sem   sumir  borgarhlutar   eru 

10* 


148  Mærin  frá  Orléans. 

alveg  óbreyttir  frá  þvi  á  miðöldunum,  þá  hafa  þar  haldist 
við  ýmsir  gamlir  siðir,  sem  löngu  eru  lagðir  niður  annar- 
staðar. 

En  það  eru  einmitt  þeir,  sem  fremur  öðru  hjálpa 
okkur  til  að  gleyraa  nútímnnum  og  til  að  skilja  hugsunar 
hátt  liðinna  alda.  Hér  yrði  of  langt  mál  að  rekja  þetta 
út  i  æsar,  en  eg  skal  samt  leyfa  mér  að  lýsa  hátiðar- 
höldum  þeim,  er  fara  fram  í  Orléans  á  ári  hverju,  7.  og 
8.  d.  maimánaðar,  til  minningar  um  það,  er  Jeanne  d'Arc 
leysti  borgina  úr  umsát  Englendinga.  Þó  að  eg  muni 
siðar  vikja  máli  mínu  að  þessu  atriði  sögunnar,  þykir  mér 
hér  eiga  við  að  minnast  ofurlitið  á  dagana  7.  og  8.  mai 
1429. 

Umsátin  hafði  staðið  7  mánuði,  frá  þvi  í  október  1428 
þangað  til  i  maí  1429.  En  á  einni  viku  tókst  18  ára 
gamalli  stúlku  að  leysa  borgina  úr  óvina  höndum. 

7.  d.  maim.  stóð  aðalorustan.  I  henni  varð  Jeanne 
sár  og  nærri  lá,  að  Englendingar  hefðu  handtekið  hana; 
en  ekki  varð  af  þvi  i  það  sinn.  Hún  lét  binda  um  sár 
sitt  og  gjörði  bæn  sina  og  gekk  þá  aftur  fram  i  broddi 
fylkingar  og  örfaði  menn  sina,  þangað  til  virki  Englend- 
inga  voru  unnin.  Brúin  yfir  Loire  var  i  snatri  gjörð  fær 
yíirferðar  og  seint  um  kveldið  reið  hún  inn  i  borgina  með 
lið  sitt  og  Englendinga  þá,  er  teknir  höfðu  verið  höndum, 
en  allur  borgarlýður  fylgdi  henni.  öllum  kirkjuklukkum 
borgarinnar  var  hringt,  en  fólkið  þyrptist  inn  i  kirkjurnar 
og  tók  undir  með  prestinum  i  lofsöng  til  guðs.  Næsta 
dag,  sem  var  sunnudagur,  lét  Jeanne  d'Arc  reisa  altari 
úti  undir  berum  himni  og  þar  voru  sungnar  tvær  messur 
og  lofgjörðarsálmar  i  viðurvist  alls  liðsins,  þó  að  margir 
þeirra  hefðu  heldur  kosið  að  veita  Englendingum  eftirför. 
Siðan  var  snúið  heim  til  borgarinnar  og  hlýtt  á  ræður  í 
kirkjunum;  en  að  þeim  loknum  var  hafin  hátiðleg  skrúð- 
ganga  um  alla  borgina. 

Upp  frá  þvi  var  á  ári  hverju  haldin  minningarhátið 
»meyjarinnar  frá  Orléans«.  Svo  var  nú  farið  að  nefna 
stúlkuna.    Hátíðin  hefir  verið  haldin  fram  á  þennan   dag 


Mærin  frá  Orléans.  149 

og  mun  sjálfsagt  verða  haldin  enn  ura  margar  ókunnar 
aldir. 

Þessi  minningarhátíð  er  að  því  leyti  einkennileg,  að 
tvær  ólíkar  stéttir  raanna  ráða  þar  mestu:  klerkar  og 
hermenn,  enda  eru  það  tvær  fjölmennustu  stéttirnar  í 
Orléans. 

Hátíðin  byrjar  7.  d.  maim.  kl.  8  að  kveldi  dags  með 
því,  að  hleypt  er  af  stórri  fallbyssu  og  jafnskjótt  er  tekið 
að  hringja  öllum  kirkjuklukkum  borgarinnar.  Allar  her- 
deildir,  sem  eru  i  Orléans  og  nágrenni,  margar  þúsundir 
manna,  koma  i  fylkingu  með  bumbum  og  hljóðfæraslætti 
og  skipa  sér  i  fylkingum  fyrir  framan  ráöhúsið;  en  þar 
eru  fyrir  embættismenn  borgarinnar,  borgarstjórinn  fremst- 
ur.  Lögregluþjónn  tekur  nú  upp  merkisblæju  Jeanne 
d'Arcs,  en  þá  kveður  við  þjóðsöngur  Frakka,  la  Mar- 
seiUaise,  og  allur  mannfjöldinn  hrópar:  vive  la 
France!  (lifi  Frakkland!)  Þá  er  lagt  af  stað  til  dóm- 
kirkjunnar,  sem  er  þar  skamt  frá,  borgarstjórinn  fremstur 
og  merkisberinn,  en  næstir  þeim  bæjarfulltrúar.  Kirkju- 
dyrnar  eru  opnar  á  gátt  og  kirkjan  öll  dýrlegá  uppljóm- 
uð,  en  á  þröskuldinum  stendur  biskupinu  i  Orléans,  og 
umhverfis  hann  heil  hersveit  innlendra  og  útlendra  kenni- 
mannahöföingjd.  Borgarstjóri  fær  honum  hið  dýrmæta 
merki  og  heldur  ræðustúf,  en  biskup  svarar  honum  mörg- 
um  fögrum  orðum.  í  saraa  bili  kveða  við  fallbyssuskot, 
Ijós  sjást  i  öllum  giuggum  ráðhússins  og  i  öðrum  húsum, 
sera  eru  almennings  eign;  úr  dórakirkjunni  heyrist  raarg- 
raddaður  söiigur  og  fagnaðaróp  kveða  við  hvaðanæfa. 

Þessa  einu  nótt  ársiiis,  nóttina  railli  7.  og  8.  raai,  er 
fánaiueiki  Jeanne  d'Arcs  geyrat  i  dónikirkjunni. 

Fyrri  hluti  hátíöarinnar  er  nú  á  enda;  en  ura  leið  og 
biskuparnir  ganga  úr  kirkjunni,  lýsa  þeir  blessun  yfir 
mannfjöldanum,  sem  hefir  þyrpst  saman  á  bersvæðinu  þar 
fyrir  utan  með  kerti  og  blys  i  höndunura. 

Næsta  morgun  vakna  menn  enn  við  fallbyssuskot  og 
klukknahiingingar.  Kl.  10  byrjar  guðsþjónustugjörð  i 
dórakirkjunni.     Þangað    fer    öll    bæjai'stjórnin,    allur    em- 


15C  Mærin  frú  Orléans. 

bættislýður  og  allir  liðsforingjar,  að  ógleymdum  öllurri 
biskupum,  klerkum  og  munkum,  sem  þennan  dag  fjölmenna 
úr  öllum  áttum. 

Frá  ómunatíð  hafa  lofræður  þær,  er  vtð  þetta  tæki- 
færi  eru  haldnar  til  dýrðar  Jeanne  d'Arc,  vakið  mikla 
eftirtekt,  og  ekki  er  öðrum  en  miklum  mælskumönnum 
trúað  fyrir  þessu  vandasama  hlutverki.  Ekki  eru  það 
einungis  frakkneskir  kennimenn,  sem  hljóta  þennan  sóma, 
heldur  man  eg  t.  d.  að  árið,  sem  eg  var  i  Orléans,  var 
það  biskup  frá  Ameriku,  sem  talaði.  Þessar  lofræður,  þótt 
i  kirkju  séu  haldnar,  eru  mjög  ólikar  því,  seni  við  eigum 
að  venjast  af  prédikunarstólnum,  þvi  að  þó  að  reyndar 
kaþólska  kirkjan  liti  á  Jeanne  d'Arc  sem  dýrling,  þá  er 
lofsöngurinn  um  hana  við  þetta  tækifæri  fremur  miðaður 
við  hreysti  hennar,  föðurlandsást  og  óbilandi  trú  á  fram- 
tið  þjóðar  sinnar. 

Klukkustundu  siðar  hefst  svo  frá  dómkirkjunni  skrúð- 
ganga  um  alla  borgina  og  er  hún  óvenjuleg  að  því,  að  i 
henni  má  sjá  bæði  hermenn  i  Ijómandi  einkennisbúning- 
um,  prestalýð  skrýddan  mislitum  flos-  og  silkifötum,  dóm- 
ara  i  rauðum  klæðiskápum  með  hermelinsbekk  o.  s.  frv. 
Kórdrengir  i  rauðum  og  hvítum  klæðum  veifa  reykelsis- 
kerum,  klerkar  í  raessuskrúða  bera  fánamerki  ýraissa  dýr- 
linga,  krossraörk  og  skrin,  sem  helgir  dómar  eru  geyradir 
í,  en  á  undan  og  eftir  þeim  eru  herraenn  raeð  síu  merki, 
og  m jög  svo  veraldlegan  hornablástur  og  bumbuslátt ;  þeg- 
ar  komið  er  heim  aftur  að  dómkirkjunni,  er  sungið  Te  Deum, 
og  merkisblæja  meyjarinnar  frá  Orleans  borin  heira  í  safnið, 
sem  kent  er  við  hana  og  geymt  er  í  ráðhúsinu. 

Um  kveldið  eru  hafðir  flugeldar  á  fljótinu  Loire  og 
mikiJ  blysför  um  borgina. 

Eg  hefi  minst  svo  ítarlega  á  þessa  hátíð  af  því  að 
18.  dag  aprílraánaðar  tók  páfinn  Jeanne  d'Arc  i  heilagra 
manna  tölu. 

Það  var  8.  dagmaimán.  1870  að  hinn  þáverandi  biskup 
i  Orléans,  Dupanloup,  í  lofræðu  sinni  raeð  óviðjafnanlegri 
málsnild  sýndi  fram  á,  að  raærin  frá  Orleans   hefði    með 


Mærin  frá  Orléans.  151 

heilagieika  sínum  og  píslardauða  verðskuldað,  að  henni 
yrðu  reist  altari  i  kaþólskum  kirkjum  Frakklands.  Viðstaddir 
biskupar  féllust  alveg  á  það  og  rituðu  páfa  bréf  þess  efnis, 
að  hann  tæki  þennan  verndarengil  Frakklands  í  dýrlinga- 
tölu.  Pius  IX.  neitaði  þvi  að  svo  stöddu,  en  Leo  XIII. 
varð  við  tilmælum  frakknesku  klerkastéttarinnar  með 
þeim  hætti,  að  stofnað  var  til  rannsókna  um  heilagleik 
hennar  1885. 

Hér  heima  er  svo  lítið  kunnugt  um  það,  sem  binn 
heilagi  faðir  i  Rómaborg  hefir  fyrir  stafni,  að  marga  mun 
ekki  einu  sinni  gruna  það,  að  hann  þvi  nær  árlega  gerir 
einhvern  mann  eða  konu  dýrleg,  setur  þau  i  heilagra 
manna  tölu.  Á  útlendu  máli  er  þetta  kallað  »Canonisation«. 
En  enginn  má  ætla,  að  hlaupið  sé  að  sliku,  þvi  að  sanna 
verður  fyrst,  að  hér  sé  um  helgan  mann  að  ræða  og  að 
hann  hafi  að  minsta  kosti  gert  þrjú  kraftaverk.  Til  þess 
að  rannsaka  þetta  til  hlitar  er  beinlinis  höfðað  mál.  Páf- 
inn  skipar  einn  kardinála  til  að  vera  málaflutningsmann 
guðs  {advocatus  Dei)  og  annan  til  að  vera  málflutnings- 
mann  hins  vonda  (advocatus  Diaboli).  En  sjálfur  er  páfinn 
dómarinn.  Mál  þessi  geta  dregist  heilar  aldir,  og  það  er 
J)ví  ekki  að  furða,  þó  að  mál  Jeanne  d'Arcs  hafi  dregist 
á  langinn.  Fyrsta  stig  málsins  var  unnið  1898  og  var 
hún  þá  nefnd:  »venerabiUs«  (lotningarverð).  í  útlendum 
blöðum  hefi  eg  séð,  að  sunnudaginn  13.  desemberm.  síðast- 
liðinn  hafi  páfinn  tekið  gild  þrjú  kraftaverk  af  þeim  sjö, 
sem  upp  höfðu  verið  borin  til  sönnunar  um  heilagleik 
Jeanne  d'Arcs,  og  lýsti  því  jafnframt  yfir,  að  með  mikl- 
um  hátiðahöldum  í  tveimur  helztu  kirkjum  Rómaborgar 
ætti  i  aprílmánuði  að  hefja  hana  á  næsta  stig  helgunar- 
innar,  svo  að  nú  yrði  hún  nefnd  »J)eatifica«  (alsæl),  en  þá  er 
-ekki  langt  að  bíða  þess,  að  þriðja  og  seinasta  stig  máls- 
ins  sé  unnið  og  að  hún  með  réttu  verði  nefnd  dýrlingur 
■eða  «sancta». 

En  hvað  hefir  þá  mærin  frá  Orlens  unnið  til  þess  að 
verða  átrúnaðargoð  frakknesku  þjóðarinnar,    bæði  þeirra, 


152  Mærin  frá  Orléans. 

sem  kaþólskir  eru,  en^einnig  þeirra  sem  láta  sig  kirk- 
juna  litlu  skifta? 

Þetta  er  það,  sem  eg  vildi  liugleiða  i  kveld,  og  bi5 
þvi  tilheyrendur  mina  að  fylgja  mér  í  huganum  langt  aftur 
i  timann,  nærfelt  fimm  aldir  og  lita  á  ástandið  i  Frakk- 
landi  árið  1422. 

Það  ár  dó  konungur,  sem  hét  Karl  6.  Hátt  upp  i 
heila  öld  hafði  ófriður  við  Englendinga  staðið.  Þegar  tveim- 
ur  árum  áður  hafði  einn  mesti  höfðingi  Frakka,  hertoginn 
af  Búrgúnd,  gengið  i  lið  með  Englendingum,  og  þegar 
Karl  6.  dó,  vildi  hann  koma  Hinriki  6.  Englakonungi  til 
valda.  Hann  var  reyndar  enn  barn  i  vöggu;  en  hann 
var  dóttursonur  Karls  6.  Nær  riklserfðum  stóð  auðvitað 
sonur  hans,  sem  tók  sér  hka  konungsnafn  og  nefndi  sig 
Karl  7.  Sá  flokkur,  er  hann  fylgdi,  var  kendur  við  greif- 
ann  af  ArmagnaCj  er  hafði  uppalið  hann  og  fallið  i  Paris- 
arborg  árið  1418,  þegar  hertoginn  af  Búrgúnd  og  Englend- 
ingar  náðu  borginni.  Armagnacflokkurinn  var  mjög  illa 
þokkaður  á  Norður-Frakklandi,  því  að  þótt  hreysti  þeirra 
væri  viðurkend^  þá  voru  þeir  áKtnir  mestu  bófar  og  ræn- 
ingjar  af  hinum  flokknum  og  öllum  bændalýð.  Flokka- 
dráttur  og  sundurlyndi  var  svo  megnt  í  landinu  sjálfu, 
að  ókleift  var  að  veita  útlenda  hernum  neina  verulega 
mótspyrnu,  þó  að  þessi  her  væri  í  raun  og  veru  ekki  svo 
geigvænlegur.  Svo  var  komið  1428,  að  ekki  var  nema 
ein  merkisborg,  sem  Englendingar  áttu  eftir  að  leggja 
undir  sig;  en  hún  var  þeim  mun  merkilegri,  sem  hún  var 
ekki  að  eins  i  miðju  Frakklandi,  heldur  var  einnig  míð- 
stöð  óviuaflokksins  og  hafði  verið  Karli  7.  trú,  þegar  Par- 
isarborg  og  allar  aðrar  borgir  i  nágrenninu  gengu  undan 
honum.  Þessi  borg  var  Orléans  og  Englendingar  beindu 
nú  þangað  aðal-liðsafla  sinum,  reistu  sterk  virki  umhverfis 
hana  og  tóku  að  herja  á  hana  12.  d.  októbermán.  1428. 
Það  var  fyrirsjáanlegt,  að  félli  hún  í  hendur  Englendinga, 
þá  væri  vonlaust  um  Karl  7.  og  sjálfstæði  Frakklands- 
lokið. 


Mœrin  frá  Orléans.  15J 

Enn  þá  leit  guð  í  náð  til  síns  fólks,  segja  trúræknir 
söguritarar  og  sendi  þvi  unga  stúlku  til  hjálpræðis.  Þessi 
stúlka  var  Jeanne,  dóttir  bónda  nokkuré  að  nafni  Jaques- 
d'Arc,  er  bjó  i  þorpinn  Domremy  i  Lothringi.  Móðir  henn- 
ar  hét  Isabella^  að  viðurnefni  Romée;  menn  ætla  af  þvi^ 
að  hún  hafi  farið  pilagrimsferð  til  Rómaborgar.  Þetta  má 
vel  vera,  þvi  að  öllum  ber  saman  um,  að  þau  hjón  hafi 
verið  kristin  vel,  þótt  fátæk  væru,  og  hafi  alið  börn  sín 
upp  í  guðsótta  og  góðum  siðum.  Jeanne  var  einkadóttir^ 
en  átti  fjóra  bræður.  Móðir  hennar  kendi  henni  að  sauma 
og  spinna  og  allskonar  innanhússtörf ;  en  aldrei  lærði  hún 
að  lesa  eða  skrifa.  Sjálf  segir  hún,  að  móðir  sín  hafi  kent 
sér  Faðir  vor  og  ýmsar  bænir  og  sjálfsagt  heflr  hún  einnig 
sagt  henni  heilagramanna  sögur  eins  og  þá  tíðkaðist.  Alt 
frá  barnæsku  hafði  hún  mikið  yndi  af  að  heyra  hljóma 
kirkjukluknanna  og  snemma  vandi  hún  göngur  sínar  til 
kirkju. 

Þegar  hún  var  13  ára,  heyrði  hún  einn  góðan  veður- 
dag  rödd  frá  himni,  sem  sagði  við  hana:  »Jeanne,  vertu 
gott  og  hlýðið  barn  og  farðu  oft  í  kirkju.« 

Hún  segir  sjálf,  að  i  fyrstu  hafl  hún  orðið  mjög  hrædd, 
en  smátt  og  smátt  vandist  hún  við  að  heyra  þessa  raust, 
og  þóttist  vita,  að  það  væri  engillinn  Mikael,  sem  talaði 
við  sig,  eða  réttara  sagt,  hún  þóttist  sjá  hann.  Hin  heil- 
aga  Margrét  og  hin  heilaga  Katrín  birtust  henni  líka,  og  að 
því  kom,  að  þær  birtu  henni  ætlunarverk  hennar  i  þess- 
um  heimi.  Þær  töluðu  við  hana  hér  um  bil  á  þessa  leið: 
»Dóttir  drottins,  Frakkland  er  í  nauðum  statt,  þú  verður 
að  hjálpa  þvi  og  konungi  þess.«  Þegar  tímar  liðu  fram^ 
urðu  fyrirmæli  þau,  er  hún  fékk  á  þessa  leið,  ákveðnari, 
og  að  lokum  hélzt  hún  ekki  við  heima,  þó  að  hún  vissi, 
að  foreldrum  sinum  væri  það  móti  skapi,  að  hún  færi. 

Fimm  ár  liðu  frá  því,  að  hún  heyrði  raddirnar  fyrsta 
sinn  og  þangað  til  hún  loksins  lagði  af  stað  að  heiman. 
Má  af  því  ráða,  að  hún  hafl  lengi  hugsað  sig  um,  hver- 
jum  bæri  að  hlýða,  foreldrum  hennar,  eða  hinum  himnesku 
röddum    (mes  voix  =  raddirnar    minar,    eða    mon   conseil 


1Ö4  Mærin  frá  Orléans. 

=  ráðaneytið  mitt,  nefndi  hún  þær).  Eins  og  ástandið 
var  þ^  í  landinu,  var  ungri  stúlku  ókleift  að  fara  ein 
bæja  á  milli,  enda  vissi  hún  ekki  einu  sinni,  hvar  konung 
var  að  finna.  En  »raddirnar  henríar«  leiðbeindu  henni 
einnig  í  þessu  og  vísuðu  henni  á  höfuðsraann  konungs, 
Baudricourtj  er  var  i  næstu  borg.  Frændi  hennar  einn 
fylgdi  henni  til  hans  og  talaði  máli  hennar,  en  höfuðsmað- 
urinn  skipaði  honum  að  fara  burt  með  stúlkuna ;  það  væri 
sjálfsagt  að  hún  færi  heim  til  sín  aftur  og  ekki  raundi  hún 
hafa  ilt  af  nokkrum  kinnhestum ;  það  mundi  kenna  henni 
að  hætta  þessu  þvaðri.  En  Jeanne  fór  hvergi,  og  hún 
talaði  af  svo  mikilli  sannfæringu,  og  svo  brennandi  áhuga, 
um  að  hún  væri  send  af  guði  til  að  frelsa  Frakkland  úr 
óvina  höndum  og  til  að  láta  krýna  Karl  konung  i  Reims- 
horgj  að  tveir  af  riddurum  Baudricourts  trúðu  henni  og 
buðust  til  að  fylgja  henni  á  konungsfund.  Þeir  skutu  sam- 
an  og  gáfu  henni  hest  og  riddarabúning,  enda  lagði  hún 
upp  frá  þessu  niður  kvenbúning  sinn  og  lét  klippa  hár  sitt. 
Það  var  um  hávetur  í  febrúarmánuði  1429,  að  hún 
lagði  upp  i  þessa  ferð.  Allar  ár  voru  uppbólgnar,  vegirnir 
ófærir  og  altaf  mátti  búast  við  árásum  af  mönnum  þeim, 
ei  fóru  herskildi  um  landið.  Jeanne  hafði  ekki  nema  5 
eða  6  vopnaða  menn  með  sér.  En  hún  lét  ekkert  á  sig 
fá  og  hughreysti  förunauta  sína  glaðlega  með  þessum  orð- 
um:  »Ottist  ekkert,  drottinn  sjálfur  greiðir  götu  mína. 
Eg  er  til  þess  i  heiminn  borin  að  fara  þessa  för?«  Hún 
fór  aldrei  svo  fram  hjá  kirkju,  að  hún  bæðist  ekki  fyrir 
eða  hlýddi  á  messur  og  í  allri  framkomu  sinni  var  hún 
svo  hógvær,  siðvönd  og  guðhrædd,  að  hún  ávann  sér  fljótt 
virðingu  og  traust  förunauta  sinna.  Eftir  11  daga  ferð 
kom  hún  til  borgarinnar  Chinon.  Þar  var  konungur  þá 
staddur.  Hún  hafði  þegar  boðað  honum  korau  sina  í  bréfl 
■og  sagt  honum,  að  hún  hefði  guðlega  köllun  til  að  gera 
hann  að  löglegum  konungi  Frakklands,  láta  krýna  hann 
í  Reimsborg  og  leysa  Orláans  úr  urasát  Englendinga.  Orð- 
róraurinn  hafði  borist  á  undan  henni,  og  öllura  var  for- 
vitni  að  sjá  þessa  18  ára  stúlku,  sera  sagði   fyrir   óorðna 


Mærin  frá  Orléans.  15ö 

Muti  og  menn  vissu  ekki  hvort  send  væri  af  drotni  eða 
djöflinum,  þvi  að  margir  voru  þeir,  sem  álitu  hann  galdra- 
konu  þegar  frá  byrjun. 

Konungur  tök  «á  móti  henni  að  kveldi  dags,  í  stórum 
sal  uppljómuðum  raeð  50  blysum,  og  að  allri  hirðinni  við- 
staddri,  raörgum  hundruðum  manna.  Sagt  er,  að  konung- 
ur  hafi  með  vilja  staðið  dálitið  til  hliðar  til  að  villa  henni 
sjónir.  En  hún  gekk  rakleiðis  til  hans,  tók  ofan,  hneigði 
sig  og  ávarpaði  hann  á  þessa  leið:  »Gröfugi  konungsson- 
ur,  eg  er  mærin  Jeanne.  Konungur  himnanna  sendir  mig 
iil  yðar,  til  þess  þér  verðið  krýndur  i  Reimsborg  og  verðið 
ráðsraaðurhiranaföðurins,sera  erhinnisanni  konungurFrakk- 
lands.«  Það  þótti  dásaralegt,  að  bóndastúlka  fráLothringi 
fikyldi  tafarlaust  þekkja  konunginn  innan  ura  alla  riddar- 
ana,  sem  þó  voru  klæddir  likt  og  hann;  en  samt  þótti 
þetta  teikn  ekki  nægja  til  að  taka  trúanlega  köUun  henn- 
ar.  Hún  var  send  til  Poitiers  til  þess  að  biskupar  og  kenni- 
menn  prófuðu  hana ;  Jeanne  þótti  þetta  leitt,  að  orð  henn- 
ar  skyldu  vera  rengd;  en  við  þvi  varð  ekkert  gert;  hún 
varð  að  fara. 

Sextán  lærðir  guðfræðingar  settust  nú  við  að  spyrja 
hana  spjörunum  úr;  en  henni  varð  aldrei  svara  fátt.  Hún 
sagði  þeim  blátt  áfrara  og  alvarlega  frá  vitrunura  þeira, 
sera  hún  hafði  fengið.  Einn  raunkurinn  kora  raeð  þá  raót- 
báru,  að  ef  guð  vildi  reka  Englendinga  úr  landi,  þá  þyrfti 
hann  engan  liðsafla  til  þess.  Þá  svaraði  hún  óþolinraóð- 
lega:  »Skiljið  þér  ekki,  að  þó  að  herraennirnir  berjist,  þá 
-er  það  guð,  sera  gefur  sigurinn?«  Klerkur  nokkur  frá 
Limousin  —  íbúar  þess  héraðs  þykja  ekki  tala  sem 
bezt  raál  —  spurði  hana,  hvaða  raál  englarnir  töluðu. 
»Betra  raál  en  þér«,  svaraði  Jeanne  viðstöðulaust,  svo  að 
menn  sjá,  að  hún  var  ekki  feirain.  Loksins  kváðust  þeir 
ekki  geta  trúað,  að  hún  væri  send  af  guði,  nema  hún  sann- 
aði  það  raeð  jarteikni.  Hún  svaraði  stillilega  og  einarð- 
lega:  »Eg  er  ekki  hingað  komin  til  að  gera  undur  og 
jarteikn.    Það  teikn,  sera  eg  geri,  er  að  leysa  Orleans  úr 


156  Mærin  frá  Orléans. 

óvinahöndum.  Fáið  mér  lið,  litið  eða  mikið,  og  eg  skal 
fara«. 

Orðstír  hennar  barst  út  ura  borgina  og  alþýða  mannar 
fékk  trú  og  traust  á  henni.  Hópum  saman  komu  menn 
til  að  sjá  og  tala  við  Jeanne,  og  allir  voru  ásáttir  uni,  að 
hún  væri  send  af  guði.  Jafnvel  prófdómendur  hennar 
urðu  að  játa,  að  ekkert  fyndist  ilt  í  fari  hennar  og  að 
vel  mætti  vera,  að  guð  hefði  sent  hana.  Orléansbúar 
voru  aðfram  komnir;  þeir  kröfðust.  þess,  að  konungur 
sendi  þeim  þá  hjálp,  sem  guð  hefði  ætlað  þeim,  og  svo 
fór,  að  seinast  i  april  sendi  hann  þeim  mikinn  her  manna^ 
vistir  og  skotfæTÍ  og  loksins  það,  sem  mestu  varðaði^ 
Jeanne  d'Arc  sjálfa. 

Sjónaivottar  að  burtför  hennar  lýsa  Jeanne  á  þá  leið^ 
að  hún  hafi  verið  ung,  falleg,  hraustbygð  og  vel  vaxin^ 
en  nokkuð  hálsstutt.  Hún  var  búin  hvitum  herklæðum^ 
reið  hvitum  hesti  og  bar  í  hendi  sér  hvitt  fánamerki; 
á  það  voru  málaðar  liljur,  mynd  lausnarans  og  tveggja 
engla.  Eftir  þessari  lýsingu  er  gerð  hin  mikla  og  fagra 
mynd  af  innreið  Jeanne  d'Arcs  i  Orleans,  sem  sjá  má 
í  höllinni  í  VersaiUes;  en  engin  mynd  er  til  af  henni  sjálfri. 
Sömu  mennirnir,  sem  hafa  gefið  okkur  þessa  lýsingu  af 
útliti  Jennnes,  hafa  einnig  sagt  okkur  margt,  seni  lýsir 
innra  mamii  hennar.  Strið  og  styrjöld  höfðu  breytt  her- 
mönnura  Frakka  í  óargadýr,  sem  drápu  og  rændu  jafnt 
vÍDÍ  sera  óvini.  Þó  að  einhver  neisti  af  trú  fyndist  enn 
i  hjarta  þeirra,  þá  voru  trúarhugrayndirnar  orönar  sva 
rangsnúnar  hjá  þeira,  að  t.  d.  einn  aðalherforingi  Arraag- 
nacs  flokksins,  La  Hire,  lét  sér  önnur  eins  orð  ura  munn 
fara  eins  og  þau,  »að  ef  lausnarinn  hefði  gerst  herraaður,. 
þá  væri  ekki  að  vita  neraa  hann  rænti  líka«.  Og 
áður  en  hann  lagði  af  stað  i  herferð,  var  hann  vanur  að 
biðjast  fyrir  á  þessa  leið:  »Herra  minn  guð,  eg  bið  þig 
að  gera  fyrir  La  Hire  það  sama,  sera  La  Hire  raundi  gera 
fyrir  þig,  ef  þú  værir  höfuðsraaður,  en  La  Hire  væri  guð«. 
Það  þarf  ekki  að  segja  frá  því,  að  þessir  karlar  blótuðu 
og  rögnuðu  og  lögðu  guðs  nafn  við    hégóma;    þeir   höfðu 


Mœrifl  frá  Orléans.  157 

frillur  sínar  með  sér  í  ófriðnum  og  svifust  einkis.  öllu 
þessu  gerbreytti  Jeanne  d'Arc.  Hún  heimtaði  'fyrst  af 
öUu,  að  þeir  létu  lauslætiskonur  allar  fara  burt ;  þær  mátti 
hún  ekki  sjá.  Flún  áminti  þá  um  að  skrifta  og  neyta  heil- 
agrar  kvöldmáltiðar.  Margir  munkar  voru  i  föiinni,  og 
fyrir  því  voru  sett  ölturu  úti  á  víðavangí  og  messur  lesn- 
ar,  ef  ekki  var  unt  að  gera  bæn  sina  í  kirkjum.  Svo 
mikla  virðingu  báru  þeir  fyrir  henni,  að  i  viðurvist  hennar 
settu  þeir  sér  að  blóta  ekki,  og  samt  tóku  þeir  það  svo 
nærri  sér,  að  Jeanne  t.  d.  kendi  i  brjósti  um  gamla  La 
Hire  og  leyfði  honum,  hálft  um  hálft  i  gamni,  að  segja: 
Par  mon  haton!  (það  veit  stafurinn  minn!)  í  stað  þess  að 
ákalla  guö  og  djöfulinn  til  skiftis. 

Þrátt  fyrir  það,  að  hún  lifði  innanum  þessi  rudda- 
menni,  hélt  hún  virðingu  sinni  með  öllu.  Um  skirlííi  henn- 
ar,  góðgerðasemi  og  guðsótta  er  enginn  efi;  allir  Ijúka  upp 
einum  munni  um  það,  enda  var  hún  mjög  vör  um  mann- 
orð  sitt.  Þegar  hún  gat,  gisti  hún  hjá  góðum  og  guð- 
hræddum  konum;  ella  lá  hún  i  öllum  herklæðum,  þótt 
<5þægilegt  væri. 

Hún  kom  til  Orleans  að  kveldi  dags,  29.  april.  Borg- 
arlýðurinn  allur  þyrptist  á  móti  henni  og  keptist  um  að 
snerta  klæði  hennar  eða  að  minsta  kosti  hestinn,  sem  hún 
reið  á.  En  þótt  almenningur  tilbæði  hana  og  tryði  því,  að 
hún  væri  send  af  guði  til  að  frelsa  borg  þeirra,  þá  er 
eins  og  höfuðsmaður  borgarinnar,  Dunois,  hafi  ekki  verið 
alveg  öruggur  um,  að  hún  hefði  vit  á  hermálum;  að 
minsta  kosti  vildi  hann  ekki  fylgja  ráðum  hennar,  vildi 
jafnvel  fara  á  bak  við  hana. 

4.  dag  maímánaðar  lagði  hann  til  orustu  við  Englend- 
inga,  án  þess  að  hún  væri  með.  Hún  svaf,  þegar  Dunois 
reið  út  úr  borginni  með  sveit  manna.  En  alt  i  einu  vakn- 
aði  hún,  sagði  að  sig  hefði  dreymt,  að  hún  ætti  að  fara 
að  berjast.  Hún  flýtti  sér  i  herklæðin  og  fór  á  eftir  lið- 
inu,  taldi  kjark  í  það  og  hjálpaði  þvi  til  að  vinna  eitt 
Tirki  Englendinga.  í  annað  sinni  sátu  Dunois  og  menn 
hans  á   leyniráðstefnu   og   ákvörðuðu,   þvert   ofan  i  vilja 


158  Mærin  frá  Orléans. 

hennnr,  iið  fresta  áhlaupinu  á  sterkasta  vígi  Englendinga^ 
y>les  Tournelles^i,  er  hefti  alla  umferð  uni  Loirebrúna.  En 
Jeanne  vissi  þetta  lika  og  sagði  við  Dunois  um  kveldið  :  »Þér 
sátuð  á  yðar  ráðstefnu  en  eg  á  minni;«  sneri  sér  þá  að- 
skriftaföður  sinum  og  bætti  þessu  við:  »Vekiö  mig  árla 
á  morgun  og  verið  með  mér  allan  daginn;  eg  mun  þurfa 
yðar  við,  þvi  að  eg  mun  verða  sár« ;  þessi  forspá  rættist 
að  öllu,  og  jók  átrúnaðinn  á  heilagleik  hennar.  Hún  gat 
i  rauninni  öllu  ráðið  i  borginni.  5.  maí  hélt  hún  samt 
kyrru  fyrir  1  borginni,  af  því  að  þá  var  uppstigningardagur;^ 
en  þá  var  lika  þolinmæði  hennar  lokið.  Næsta  morgun  um 
sólaruppkomu  reið  hún  niður  að  Loireíljótinu,  en  hermenn 
og  borgarar  fylgdu  henni  i  blindni.  Á  bátum  var  farið 
yfir  fljótið;  en  hún  sagði  fyrir,  að  um  kvöldið  mundu  þeir 
r  i  ð  a  sigursælir  yfir  b  r  ú  n  a,  því  að  vígið  »les  Tournelles« 
skyldi  falla  þennan  dag.  Og  svo  varð.  Eg  hefi  þegar 
minst  á  dagana  7.  og  8.  mai  1429  og  get  þvi  siept  þeim  hér. 

Lausn  Orléansborgar  hafði  afarmikil  áhrifáalla,  vini 
og  óvini.  Enginn  efaðist  lengur  um,  að  hér  væri  um 
yfirnáttúrlega  krafta  að  tefla.  Um  hitt  voru  menn  ekki 
ásáttir,  hvaðan  þeir  stöfuðu.  Frakkar  trúðu  þvi,  að  það 
væri  guð,  en  Englendingar,  að  það  væri  djöfuUinn.  Frakk- 
ar  litu  á  Jeanne  d' Arc  sem  dýrling^  Englendingar  sem  galdra- 
konu.  Frakkar  höfðu  fengið  óbilandi  traust  á  henni  og  á  rétt- 
mætikonungdóms  Karls7. ;  enEnglendingum  hafðihún  skotið 
svo  mikinn  skelk  í  bringu,  að  þeir  hörfuðu  undan  henni  hvar- 
vetna,  þegar  hún  lagði  af  stað  i  krýningarferðina  til  Reims; 
en  leiðin  þangað  lá  einmitt  gegnum  óvinaherinn. 

Sunnudaginn  17.  júlimánaðar  var  Karl  7.  hátíðlega 
krýndur  í  dómkirkjunni  þar.  L  þeim  dögum  þótti  þjóð- 
inni  mjög  mikils  vert  um  krýningu,  og  það  er  eftirtektar- 
vert;  að  einföld  bóndastúlka  skyldi  sjá  þetta  betur  en  allir 
ráðunautar  konungs.  Frá  upphafi  lagði  Jeanne  mjög  mikla 
áherzlu  á  þetta  atriði,  og  til  þess  hafði  hún  fylstu  ástæðu. 
Það  var  svo  mikill  ávinningur  fyrir  Karl  7.  að  ná  krýn- 
ingu,  áður  en  Englendingar  létu  krýna  Hinrik  6.,  að  heita 
má,  að  upp  frá  því  væri  sigurinn  honum  i  hendur  lagður- 


Mærin  frá  Orléans.  159* 

Það  er  sagt,  að  Jeanne  hafi  þegar^  eftir  krýninguna 
beðið  konung  um  heimfararleyfi,  með  þvi  að  nú  hefði  hún 
lokið  erindi  sínu,  að  leysa  úr  umsát  Orleans  og  láta  krýna 
konung.  En  Karl  og  menn  hans  höfðu  haft  mikíu  meira 
gagn  af  henni  en  svo,  að  þeir  vildu  missa  hana,  áður  en 
Englendingar  væru  með  öllu  reknir  úr  landi.  Sögur  um 
afreks-  og  kraftaverk  hennar  fiugu  út  um  öll  lönd,  ýktar 
og  úr  lagi  færðar,  eins  og  lög  gera  ráð  fyrir.  Hún  hafði 
náð  tökum  á  hugum  allra  manna  á  Frakklandi,  jafnvel 
óvina  sinna;  þeir  óttuðust  hana  eins  mikið  og  hinir  dáð- 
ust  að  henni.  Hingað  til  hafði  alt  gengið  að  óskum;  með 
óbilandi  trú  á  köllun  sinni  hafði  hún  fengið  framgengt 
öllu  því,  sem  hún  vildi 

Daglega  og  oft  á  dag  hafði  hún  átt  tal  við  engla  og 
dýrlinga  guðs,  og  þeir  höfðu  birzt  henni  i  dýrðarljóma- 
Hingað  til  hafði  hún  verið  kát  og  örugg  eins  og  saklaust 
barn,  vís  þess,  að  vinir  sinir  á  himnum  mundu  veita  sér 
alt,  sem  hún  bæði  um.  En  alt  i  einu  breyttist  þetta. 
Þegar  hún  hafði  afrekað  það,  sem  hún  hafði  fengið  skip- 
un  um  frá  himnum,  var  eins  og  hún  hefði  mist  trúna  á 
sjálfa  sig.  Hún  hélt  reyndar  áfram  að  segja,  að  hún 
hræddist  ekkert,  en  bætti  samt  við :  n  e  m  a  s  v  i  k.  Hing- 
að  til  hafði  hún  hrósað  sér  af  því,  að  hafa  aldrei  notað 
sverð  sitt,  af  þvi  að  hún  vildi  ekki  mann  vega,  og  að  sér 
þætti  þúsund  sinnum  vænna  um  fánamerkið  sitt.  Nú  fór 
hún  alt  i  einu  að  hugsa  um,  að  sverðið  væri  gott  og  hægt 
að  verja  sig  með  þvi.  »Raddirnar«  heyrði  hún  nú  sjaldan 
og  henni  rann  i  grun,  að  ekki  mundi  hún  verða  langlif. 
Hún  hafði  á  orði,  að  bezt  væri  að  reyna  að  hafa  sem  mest  not 
af  sér,  þvi  að  varla  mundi  hún  endast  nema  árið ;  og  sú  varð 
raunin  á.  Alt  haustið  og  allan  veturinn  var  hún  eins  og 
áður  fremst  i  bardögunum  gegn  Englendingum.  En  23.  d. 
maimán.  1430  var  hún  tekin  höndum  í  bardaganum  við 
Compiégnej  og  er  sagt,  að  bæði  Englendingar  og  Búrgúndar 
hafi  furðað  sig  á  þvi  að  sjá,  að  galdrakonan,  sem  þeir 
óttuðust  svo  mikið,  var  ung  og  frið  stúlka.  Búrgúndar 
tóku   hana   höndum.     En  svo  var  Englendingum  ant  um- 


160  Mœrin  frá  Orléans. 

að  ná  henni  á  sitt  vald,  að  þeir  keyptu  hana  dýrum  dóm- 
iim,  og  sendu  hana  síðan  til  RoueUj  svo  að  rannsóknar- 
dómurinn^  (Inquisition)  og  vinur  þeirra,  biskupinn  af  Beau- 
vais,  Pierre  Cauchon,  gætu  dæmt  hana  til  dauða  fyrir  galdra 
og  fjölkyngi.  Englendingum  lék  mjög  hugur  á  að  fá  það 
sannað,  að  það  hefði  verið  djöfullinn,  sem  hefði  verið  á 
móti  þeim,  en  ekki  guð,  með  öðrum  orðum,  að  mærin  frá 
Orléans  væri  galdrakona  en  ekki  send  af  guði.  En  gæt* 
^ndi  er  þess,  að  á  eftir  hinum  geistlega  dómi  átti  að  koma 
annar  dómur,  svo  að  engin  hætta  var  á  því,  að  Englend^ 
ingar  mistu  af  hefndum  sinum,  jafnvel  þótt  ekki  væri 
liægt  að  sanna  upp  á  hana  galdra.  Undirbúningur  máls- 
ins  dróst  lengi,  en  á  meðan  var  Jeanne  flutt  úr  einu  varð^ 
lialdi  i  annað.  Loksins  var  réttur  settur  í  máriinu  9.  janúar 
1431  í  Rouen  og  prófln  byrjuðu  21.  d.  febrúarm.  Aðal- 
dómararnir  voru  tveir,  en  meðdómendur  voru  fyrsta 
daginn  41,  og  siðar  miklu  fleiri,  þvi  að  þetta  þótti  svo 
merkilegt  mál.  Það  var  það  líka  i  rauninni  og  skjöl 
málsins,  sem  öU  hafa  verið  prentuð,  eru  aðal-grundvöll- 
urinn,  sem  nýrri  tima  söguritarar  byggja  söguna  af  Jeanne 
d'Arc  á.  Prófln  héldu  áfram  þangað  til  i  niiðjum  marz 
og  eru  mjög  svo  einkennileg. 

Fyrst  vildi  Jeanne  ekkert  segja  um  vitranir  sinar. 
En  guðfræðingarnir  spurðu  mest  um  þær,  svo  að  hún  varð 
að  láta  undan,  enda  sagði  hún  i  fjórða  próflnu,  að  um 
nóttina  hefði  hún  heyrt  »raddirnar  himnesku«,  og  að  þær 
hefðu  sagt  sér  að  svara  einarðlega  öllum  spurningum. 
Oft  og  einatt  svaraði  hún  dómurum  sinum  svo,  að  þeim 
varð  orðfall.  Einu  sinni  ætluðu  þeir  að  veiða  hana  með 
þvi,  að  spyrja  hana,  hvort  hún  héldi,  að  hún  væri  í  náðar- 
ástandi.  Hún  svaraði:  »Ef  eg  er  ekki  í  þvi,  þá  mun  guð 
hjálpa  mér  til  að  komast  í  það,  en  ef  eg  er  í  þvi,  þá  mun 
góður  guð  einnig  hjálpa  mér  til  að  varðveita  það«.  öðru 
sinni  spurðu  þeir  hana,  hvort  Mikael  engill  hefði  verið 
nakinn,  þegar  hann  birtist  henni.  Hún  svaraði  þeim  með 
hæðnissvip:  »Haldið  þið,  að  drottinn  hafl  ekkert  til  að 
ilæða   hann   í?«     Á  öllum  spurningum,   sem  fyrir  hana 


Mærin  frá  Orléans.  161 

Toru  lagðar,  er  auðséð,  að  dómarar  hennar  gáfust  fljótt 
upp  við  að  sanna  að  hún  væri  galdrakona,  og 
reyndu  að  eins  að  dæma  hana  fyrir  guðlast  og  villu- 
trú.  Sakleysi  hennar  og  guðhræðsla  var  sarat  svo  aug- 
Ijós,  að  jafnvel  ýmsum  meðdómendanna  ofbáuð  meðferðin 
á  henni;  þeir  vitjuðu  hennar  i  fangelsinu  og  ráðlögðu 
henni  að  skjóta  máli  sinu  til  páfans;  en  biskupinn  korast 
að  þvi,  varð  reiður  mjög  og  vék  þessura  raönnum  burt. 
Jeanne  bar  þessa  réttraætu  kröfu  frara,  en  henni  var  ekki 
sint  og  allri  von  var  lokið  um,  að  henni  yrði  réttlæti  sýnt. 
í  dýflissunni  var  hún  höfð  i  hlekkjum  og  nótt  og  dag  voru 
yfir  henni  þrír  enskir  herraenn.  Hún  þjáðist  mikið  af  þvi, 
að  geta  ekki  farið  i  kirkju  eða  neytt  sakramentis  um 
páskana;  en  til  þess  að  fá  leyfi  til  þess  þurfti  hún  að  af- 
neita  þvi,  sera  hún  hafði  sagt  um  raddirnar  frá  himnura 
og  leggja  niður  karlraannsfötin.  Það  gat  hún  ekki  til 
unnið.  Af  öllu  þessu  striði  varð  hún  veik,  en  þá  urðu 
Englendingar  hræddir.  Warwick  lávarður,  sem  þá  var  i 
Kouen,  sagði  sjálfur  við  lækna  þá,  er  hann  sendi  til  hennar: 
»Konungurinn  vill  ekki  fyrir  neinn  mun  að  hún  deyi 
náttúrlegum  dauða.  Konungurinn  hefir  keypt  hana  dýru 
verði;  þér  verðið  að  lækna  hana;  hún  verður  að  deyja 
á  bálinu. 

Henni  var  þvi  hjúkrað  og  dóraararnir  korau  til  henn- 
ar  til  að  prédika  yfir  henni  og  reyna  að  sannfæra  hana 
ura  viUutrú.  En  hún  svaraði  þeim  bliðlega,  sagðist  vera 
skirð  og  vera  kristin  vel  og  mundi  deyja  í  trú  sinni. 

En  nú  var  Englendingum  farið  að  leiðast;  þeir  vildu 
að  málinu  væri  flýtt  og  til  þess  að  hræða  Jeanne  var 
henni  sýndur  böðuUinn  og  sagt  að  pyndingarfærin  væru 
til  búin;  það  hafði  alls  engin  áhrif;  þvert  á  móti  var  eins 
og  henni  yxi  kjarkur,  enda  sagði  hún.  sjálf,  að  Gabriel 
engill  hefði  koraið  til  sin  og  hún  tæki  ekkert  aftur  af  þvi, 
fiera  hún  hefði  sagt,  hyað  raikið  sera  þeir  pynduðu  sig. 

Akæran  gegn  henni  var  sarain  i  12  greinum  og  Eng- 
lendingar  ákvörðuðu,  að  hún  skyldi  lesin  i  viðurvist  lýðs- 

11 


162  Mærin  frá  Orléans. 

ins,  bæði  til  að  hræða  Jeanne  og  til  að  æsa  lýðinn  á  mótí' 
henni. 

Tveir  pallar  voru  reistir  á  kirkjugarði  nokkrum  í 
bænum;  á  öðrura  sátu  2  yfirdómarar  og  33  assessorar  og^ 
enski  kardinálinn ;  á  hinum  var  Jeanne,  verðir  hennar  og^ 
skrifarar,  sem  áttu  að  rita  orð  hennar,  og  enu  fremur  einn 
klerkur,  sem  átti  að  áminna  hana;  en  fyrir  neðan  pallinn; , 
var  böðullinn  á  kerru  sinni  til  taks  að  grípa  hana,  þegar 
hún  væri  dæmd. 

Athöfnin  byrjaði  með  prédikun,  en  ræðumaður  var 
svo  óheppinn  að  byrja  á  þvi,  að  ráðast  á  Karl  7.,  og 
segja  að  hann  væri  villutrúarmaður.  Þá  gleymdi  Jeanne 
sér  og  tók  fram  i  fyrir  honum  og  sagði,  að  með  allri  virð- 
ingu  fyrir  honum,  þá  færi  hann  þarna  með  rangt  mál; 
konungur  hennar  væri  göfugastur  allra  kristinna  manna 
og  elskaði  trúna  og  kirkjuna  meir  en  nokkur  annar^. 
Henni  var  skipað  að  þegja  og  nú  átti  að  fara  að  lesa  upp  dóm- , 
inn,  sem  þegar  var  saminn;  en  þá  lögðu  allir,  sem  nærri 
henni  stóðu,  svo  rikt  að  henni  að  taka  aftur  orð  sin,  að 
hún  varð  hikandi.  Þeir  sögðu  henni,  að  ef  hún  skrifaði 
undir  skjal  það,  er  kardinálinn  enski  rétti  henni,  þá  væri 
hún  sloppin  úr  klóm  Englendinga  og  kirkjan  ein  ætti  að 
dæma  hana;  ella  mundi  hún  verða  brend  tafarlaust.  Þá 
lét  hún  tilleiðast  og  gerði  sem  þeir  sögðu. 

Biskupinn  af  Beauvais  las  nú  upp  dóm  kirkjunnar;. 
hún  átti  að  vera  í  æfilöngu  fangelsi  til  að  iðrast  syndanna. 
En  þrátt  fyrir  þetta  var  hún  fengin  Englendingum  i  hendur 
aftur  til  varðhalds.  Enskar  hefðarkonar  heimsóttu  hana 
þar  og  komu  henni  til  að  fara  i  kvenfötin  aftur,  þvi  að 
ein  af  aðalákærunum  á  móti  henni  var  sú,  að  hún  væri 
svo  ósvifin  að  vera  i  karlmannsbúningi.  En  undarlegt  var 
það,  að  Englendingar,  sem  tóku  alt  af  henni,  jafnvel  blý- 
hring,  sem  hún  hafði  haft  á  hendinni,  siðan  hún  var  barn,. 
létu  karlmannsfötin  vera  inni  hjá  henni  í  klefanum,  þau 
föt,  sem  hún  sjálf  hafði  óskað  að  vera  i,  meðan  hún  þyrfti 
að  vera  innan  um  tóma  karlmenn.  Var  það  til  að  freista 
hennar?    Líklegast  er  það,  enda  urðu  allir  óvinir  hennar 


Mærin  frá  Orléans.  16S 

næsta  ,glaðir,    þegar   það    barst   út  á  þrenningarhátíðinni 
24.  maí,  að  hún  hefði  af  nýju  óhlýðnast  guði  og  inönnum. 
og  farið  i  karlmannsfötin  aftur. 

Næsta  .dag  var  hún  yfirheyrð  á  ný  og  svaraði  þá,  að 
hún  hefði  heyrt  raddirnar  af  himni,  og  þær  hefðu  sagt 
sér,  að  það  hefði  verið  synd  að  afneita  sannleikanum  af 
ótta  vib  dauðann.  Hún  hefði  verið  svikin;  i  staðinn  fyrir 
að  vera  flutt  i  varðhald  kirkjtrnnar,  hefði  hún  verið  fengin 
EnglenjdÍBgnra  i  hendur  aftur  og  hún  áliti  sig  því  ekki 
skylda  að  bera  önnur  föt  en  þau,  er  hinar  himnesku 
raddir  þegar  í  öndverðu  hefðu  skipað  henni  að  klæðastí; 
en  hún  væri  fús  að  gera  alt,  sem  þeir  vildu,  ef  hún  væri 
að  eins  höfð  i  varðhaldi  kirkjunnar.  Fyrri  dómarar  hennar 
hefðu  viljað  taka  tillit  til  þessa,  en  þorðu  það  ekki  fyrir 
Englendingum. 

Dauðadómurinn  var  kveðinn  upp  29.  maí.  Næsta 
morgun  kl.  8  var  munkur  sendur  tíl  hennar  til  þess  að 
segja  henni,  að  nú  ætti  að  brenna  hana  lifandi  á  báli,  o.;' 
til  þess  að  undirbúa  hana  undir  dauðann.  I  fyrstu  grét 
húnhástöfum:  »Því  er  farið  svona  grimdarlega  með  mig? 
eg  vildi  heldur  vera  hálshöggvin  7  sinnum  en  brend 
svona  til  ösku.  Eg  vitna  til  guðs,  að  eg  er  ranglega 
dæmdic.  Siðan  varð  hún  rólegri,  skriftaði  og  neytti  kveld- 
máltiðarinnar.  En  þegar  hún  sá  biskupinn  af  Beauvais^ 
kallaði  hún:    »Biskup,  þér  eruð  orsök  í  dauða  mínum!« 

Klukkan  9  var  lagt  af  stað  með  hana  til  aftökustað- 
arins,  stærsta  torgs  borgarinnar.  Þrir  pallar  voru  reistir 
þar,  tveir  úr  timbri  fyrir  dómarana  og  hina  ákærðu,  en 
hinn  þriðji  úr  gipsi  og  uppi  á  honum  var  bálkösturinn 
hlaðinn.  I  byrjuninni  bar  Jeanne  sig  illa,  grét  mjög,  en 
engan  ákærði  hún.  Og  þegar  hún  vsly  komin  upp  á  pall- 
inn,  kraup  hún  niður,  bað  til  guðs  og  bað  alla,  er  i 
kring  voru,  að  biðja  fyrir  sér;  einkum  bað  hún  prestana 
að  lesa  messur  fyrir  sálu  sinni,  þegar  hún  væri  dáin. 
Hún  var  svo  auðmjúk  og  undirgefin  guðs  vilja,  að  allir 
komust  við  og  jafnvel  dómarar  hennar  grétu  hástöfum. 

11* 


164  Mærin  frá  Orléans. 

Biskupinn  þerraði  samt  augun,  las  upp  dauðadóminn 
og  sagði,  að  kirkjan  gæíi  hana  i  hendur  hins  veraldlega 
dóms.  En  Englendingar  voru  orðnir  alt  of  óþolinmóðir 
til  að  hugsa  um  formið,  enginn  annar  dómur  var  upp 
kveðinn,  heldur  skipuðu  þeir  böðlinum  að  taka  hana  þarna 
og  flýta  sér  að  gera  skyldu  sína. 

Jeanne  bað  um  að  fá  krossmark,  og  Englendingur 
einn,  sem  hjá  stóð,  batt  saman  i  flýti  kross  úr  tveimur 
smáspýtum  og  fekk  henni;  hún  kys^i  krossinn  og  stakk 
honura  á  brjóstið.  En  munkur  sá,  sem  hafði  fylgt  henni 
og  huggað  hana,  lét  sækja  handa  henni  krossmark  úr 
næstu  kirkju  og  á  þvi  hélt  hún,  þegar  hún  steig  á  bálköstinn. 
Þar  var  hún  bundin.  Munkurinn  stóð  enn  hjá  henni,  þegar 
loginn  tók  að  leika  um  fætur  hennar.  Hún  bað  hann  blíð- 
lega  um  að  fara  burt.  En  fólkið  þyrptist  að,  til  að  heyra 
síðustu  orð  hennar,  til  að  heyra  hvort  hún  mundi  ekki 
ákæra  konung  að  lokum,  sem  ekkert  hafði  reynt  að  hjálpa 
henni.  En  svo  var  ekki;  þar  á  móti  voru  síðustu  orð 
hennar:  »Hvort  sem  eg  hefl  vel  eða  illa  gert,  þá  er 
konungurinn  saklaus;  hann  heflr  aldrei  lagt  mér  nein 
ráð«. 

Eu  loginn  hækkaði  og  hækkaði. 

Munkurinn,  sem  stóð  fyrir  neðan  bálið  og  rétti  að  henni 
krossmarkið,  heyrði  hana  enn  fremur  segja:  »Raddirnar 
komu  frá  himnum;  þær  hafa  ekki  blekt  mig«.  Loksins 
kallaði  hún:  »Jesús!«  og  höfuðið  hneig  niður. 

Tíu  þúsundir  manna  grétu,  en  ritari  Englakonungs 
sagði  um  leið  og  hann  fór  burt:  »Það  er  úti  um  okkur, 
því  að  við  höfum  brent  dýrling  guðs«. 

Æsingin  var  svo  mikil,  að  menn  þóttust  sjá  alls  konar 
jarteikn;  einn  sá  anda  hennar  svífa  til  himins  í  dúfulíki, 
aðrir  sáu  nafn  Jesú  skráð  í  loganum  o.  s.  frv.  Merkileg- 
ast  þótti  þó,  að  þegar  allur  likami  Jeanne  var  brunninn 
til  kaldra  kola,  þá  fanst  hjarta  hennar  óskemt  í  öskunni, 
og  mun  þetta  vera  satt.  En  svo  voru  Englendingar 
hræddir  við,  að  eitthvað  sýnilegt  yrði  eftir  af  verndar- 
engli   Frakka,   sem   hægt  væri  að  tilbiðja,  að  þeir  tóku 


Mærin  frá  Orléans.  165 

hjartað  og  köstuðu  því  í  Signu.  Þjóðtrúin  segir,  að  áin 
haíi  borið  það  til  sjávar,  en  bylgjurnar  uiinu  ekki  frekar 
á  þvi  en  eldurinn.  Það  sökk  ekki  og  barst  ekki  burt, 
heldur  var  á  verði  við  strendur  Frakklands,  svo  að  her 
Englendinga  kæmist  þar  ekki  á  land  aftur. 

Karl  7.  hreyfði  hvorki  legg  né  lið  til  að  hjálpn  stúlku 
þeirri,  sem  hann  átti  að  þakka  konungdóm  sinn,  og  er 
það  harla  óskiljanlegt.  Þar  kom  samt  um  siðir,  að  sam- 
vizka  hans  vaknaði;  þá  lét  hann  taka  upp  mál  Jeanne 
d'Arcs  á  ný;  123  vitni  voru  leidd  í  því,  og  kom  þá  sak- 
leysi  hennar  i  Ijós.  Fyrri  dómurinn  var  ónýttur  og  Jeanne 
dæmd  sýkn  saka,  en  þetta  var  25  árum  eftir  dauða  henn- 
ar,  árið  1456. 

Hér  með  er  saga  Jeanne  d'Arcs  á  enda,  og  hún  er 
stórmerkileg,  frá  hvaða  sjónarmiði  sem  hún  er  skoðuð. 
Ung  og  umkomulaus  stúlka  íinnur  hjá  sér  köUun  til  að 
frelsa  fósturjörðina  úr  óvina  höndum.  Hún  framfylgir 
þessari  köllun  sinni  með  hugrekki  og  staðfestu,  en  jafn- 
framt  með  þeirri  auðmýkt,  að  hún  gleymir  aldrei,  að 
gefa  guði  dýrðina. 

Hún  er  i  fylsta  skilningi  dóttir  katólskrar  kirkju.  En 
biskup  og  kennimenn  þessarar  kirkju  dæma  hana  þó  fyrir 
villutrú.  Er  hægt  að  hugsa  sér  meiri  píslarvott  en  þessa 
tvítugu  stúlku,  sem  er  kastað  á  bál  og  lifandi  brend,  af 
þvi  að  hún  trúir  í  hjartans  einfeldni  sinni  öllu  þvi,  sem 
henni  hefir  verið  kent  í  barnæsku  um  dýrlinga  guðs  og 
dásamlegar  vitranir  þeirra  ?  Þvi  að  þó  að  misiaf nlega  sé 
litið  á  Jeanne  d'Arc,  þá  hefir  engum  nokkuru  sinni  dottið 
i  hug  að  halda  því  fram,  að  ,hún  þ  æ  1 1  i  s  t  að  eins 
heyra  þessar  raddir.  Hún  heyrði  þær  í  raun  og  veru, 
hvort  sem  þær  nú  komu  frá  himni  eða  frá  hennar  eigin 
-brjósti;  og  hún  fylgdi  sannfæringu  sinni  alt  fram  í  dauð- 
ann,  þennan  óttalega  dauða  á  bálinu.  Þó  að  t.  d.  vér  ís- 
lendingar,  sem  eigum  svo  bágt  með  að  trúa  öðru  en  því, 
sem  vér  getum  þreifað  á,  trúum  ekki  fyllilega  á  heilag- 
leik  hennar,  þá  hefir  hún  samt  svo  marga  aðra  eiginleika, 
sem  vér  hljótum  að  dást  að.    Hún  var  góð  og  guðhrædd^ 


166  Mærin  frá  Orléans. 

hún  var  hraust  og  huguð,  hún  var  ósérplægin  og  auðmjiik, 
og  loks  var  hún  saklaus  og  skirlif. 

Það  eru  þessar  dygðir,  sem  hafa  áunnið  henni  nafnið: 
m  æ  r  i  n   frá  Orleans. 


Sunnudagsmorguninn  18.  aprílm.  þ.  á.  mátti  i  Róma- 
borg  sjá  ógrynni  fólks  þyrpast  að  Péturskirkjunni.  Þar 
átti  að  fara  fram  helgunarathöfn  Jeanne  d'Arcs.  Kirkjan 
sjálf  var  prýdd  rauðum  damastdúkum  og  silkidúkum  með 
gyltum  kögrum;  i  kórnum  voru  fánamerki  með  myndum 
úr  sögu  hins  tilkomandi  dýrlings;  en  öll  var  kirkjan 
uppljómuð  óteljandi  rafljósum. 

Pallar  höfðu  verið  reistir  handa  helztu  gestunum: 
ættingjum  Jeanne  d'Arcs,  150  að  tölu;  ættmönnum  páfans, 
kardinálum  og  biskupum  o.  s.  frv.  Einnig  var  séð  um, 
að  pilagrímar  þeir,  sem  streymdu  að  úr  öllura  áttum, 
fengju  að  komast  inn.  Frá  Frakklandi  nam  tala  þeirra 
alt  að  40,000  og  voru  fyrir  þeim  flokki  75  biskupar  og  3 
kardinálar. 

Athöfnin  hófst  hálfri  stundu  eftir  dagmál  með  þvi, 
að  biskupinn  í  Orléans  las  upp  páfabréfið  um  »alsælu« 
Jeannes.  Því  næst  var  sungið:  Ora  pro  noUs,  Beata 
Joanna  .  .  .  og  um  leið  var  mynd  af  Jeanne  afhjúpuð,  en 
rafljósum  var  svo  fyrir  komið,  að  hún  birtist  í  dýrðarljóma. 
Því  næst  las  biskupinn  hina  fyrstu  messu  til  dýrðar 
Jeanne. 

Páfinn  var  ekki  sjálfur  við  staddur  um  morguninn, 
en  kl.  5  siðdegis  lagði  hann  af  stað  í  kirkjuna,  til  að  heiðra 
hina  alsælu  meyju  og  lýsa  blessun  yfir  fólkinu.  Þeir  sem 
við  voru  staddir  segja  einróma,  að  eigi  sé  hægt  að  lýsa 
dýrð  þessarar  guðsþjónustu,  sem  öllura  rauni  rainnisstæð, 
er  á  hlýddu.  Næsta  raorgun  veitti  páfinn  viðtal  i  Vatican- 
höllinni  öllura  þeira,  er  viðriðnir  voru  mál  Jeanne  d'Arcs 
og  tók  við  gjöfum  þeim,  er  honura  voru  færðar,  eins  og 
vandi  er  til  við  slik  tækifæri.  Því  næst  tók  hann  á  raóti 
írönsku   biskupunura    og   kardinálunura    og  loksins,  einni 


Mærin  fráOrléans.  167 

fítundu  fyiir  hádegi,  blessaði  hann  alla  pilagríraana  í  kirk- 
junni  Saint-Louis  des  FrangaiSj  en  þar  hafði  fögur  stand- 
mynd  af  Jeanne  verið  látin  á  eitt  altarið.  Um  kveldið 
byrjaði  svo  sjálf  kirkjuhátiðin :  Triduum.  Svo  nefnast 
þær  hátiðir  katólskra  manna,  er  standa  yíir  þrjá  daga. 
Hátiðin  endaði  að  kveldi  fimtudags  22.  apríl  með  þvi  að 
biskupinn  i  Tivoli  hélt  lofræðu  um  Jeanne  á  itölsku. 

Um  alt  Frakkland  hafa  sams  konar  kirkjuhátiðir, 
Triduunij  verið  haldnar,  en  auðvitað  bar  hátiðin  i  Orleans 
af  þeim  öllum.  Hún  var  með  sama  sniði  og  vant  var, 
en  miklu  tilkomumeiri  og  stóð  i  þetta  sinn  fulla  þrjá  daga, 
€ða  frá  kveldi  hins  7.  mai  til  10.  sama  mán.  40  biskupar 
sóttu  hana  og  að  sama  skapi  fjölmentu  hershöfðingjar  og 
liðsforingjar.  Standmyndir  Jeanne  d'Ares  voru  blómum 
vafðar,  og  silfurpálmaviðargrein  var  látin  á  krossinn,  er 
reistur  er  hinumegin  við  Loirej  þar  sem  kvenhetjan  mikla 
varð  sár.  Stórkostlegur  samsöngur  (500  söngvarar  og  ótal 
hljóðfæri)  var  haldinn  að  kveldi  hins  8.  maí  og  öll  borgin 
var  skreytt  fánum  og  uppljómuð  á  kveldin. 

I  Parisarborg  var  hátíðin  haldin  14.,  15.  og  16.  mai; 
i  Lyon  og  MarseiIIe  21.,  22.  og  23.  maí  o.  s.  frv. 

I  sumum  borgum  Frakklands  er  hún  ekki  um  garð 
gengin  enn ;  t.  d.  á  hún  að  vera  í  Limoges  seinast  i  júní, 
í  Nantes  ekki  fyrri  en  9.,  10.  og  11.  nóvember  næstkom- 
andi. 

ÞÓKA  Fkiðriksson. 


k 


Hitt  og  þetta  um  draiima. 

Eftir 

GUÐMUND    FrIÐJÓNSSON. 


Engin  dulargáfa  er  svo  almenn  sem  draumskygnin ; 
þvi  íiesta  menn  getur  dreymt,  að  staðaldri,  ef  þeir  vilja 
draumfarir  hafa,  og  sjá  þeir  þá  i  svefninum  ýmislega  fyr- 
irboða  ókominna  atburða.  Eg  hefi  reynslu  fyrir  þvi,  að- 
þessa  gáfu  má  glæða  eins  og  hverja  aðra  gáfu,  með  þvi 
að  leggja  rækt  við  hana.  En  hitt  er  jafn  auðvelt  að  tor- 
tíma  henni,  eða  auðveldara  þó,  því  að  það  er  ávalt  auð- 
veldara  að  eyðileggja  hvað  sem  er  heldur  en  þróa  — 
þeim  mun  auðveldara,  sem  léttara  er  að  renna  sér  niður 
brekku,  heldur  en  staulast  hana  upp.  Ráðið  til  að  glæða 
draumskygnina  er  það,  að  leggja  hugann  eftir  draumun- 
um  á  allar  lundir:  tala  um  þá  og  trúa  þeim  og  gera  hug- 
ann  næman  fyrir  þeim  á  þann  hátt.  Viljinn  er  máttug- 
ur  í  þessu  efni  eins  og  öðrum.  Enginn  maður  kemst 
leiðar  sinnar  i  nokkuri  grein,  nema  því  að  eins,  að  hann 
vilji  komast  áfram  og  trúi  því,  að  það  takist.  Jafnvel 
trúin  sjálf,  guðstrúin,  er  á  valdi  viljans.  Sá  sem  vill 
trúa  getur  trúað,  en  sá  sem  vill  ekki  trúa,  hann  getur 
ekki.  — 

Þvihkt  er  manninum  háttað  gagnvart  draumunum. 
Sá  sem  ekkert  mark  tekur  á  draumum  sinum  og  vill  ekki 
einu  sinni  ritja  þá  upp  fyrir  sér,  hann  verður  ónæmur 
fyrir  áhrifum  draumanna,  og  hann  man  ekki  einu  sinni,. 
hvað  hann  dreymir. 


Hitt  og  þetta  am  drauma.  16^ 

En  sá  raaður,  sem  er  elskur  að  draumunum,  hugsar 
um  þá  á  kvöldin  og  óskar  sér  draumsjóna,  þegar  hann 
fellur  í  svefninn,  og  hann  rifjar  þá  upp  milli  dúranna  á 
nóttunni  og  á  morgnana,  þegar  hann  vaknar  alveg.  Ef 
draumelski  maðurinn  gerir  þetta  og  er  spurull  þar  að- 
auk  um  draumskygni  annara  manna  og  forvitinn  um  þýð- 
ingu  drauma  og  ráðningar,  þá  verður  hann  draumamað- 
ur  með  aldrinum  og  getur  ráðið  drauma  þá,  sem  helzt 
er  takandi  mark  á,  eí  þeir  fjalla  um  þau  efni,  sem  eru 
nokkurn  veginn  hversdagsleg  og  til  þess  fallin  að  gera 
vit  úr.     Þvi  sumir  draumar  eru  eintóm  markleysa. 

Það  er  vist,  að  þeir  eru  markleysa  sumir  hverjir.  Það 
er  ekki  undarlegt;  þvi  að  mestur  hluti  þeirra  orðræðna,  seni 
háðar  eru  manna  milli  hversdagslega,  er  markleysa  og  hé- 
gómi.  —  Og  fyrst  orðræður  mannanna  í  vökunni  eru 
mestallar  svona  léttvægar,  er  það  ekki  undarlegt,  þótt 
hugsanir  mannanna  í  svefninum  séu  fánýtar.  Eg  segi 
hugsanir  i  svefninum;  þvi  að  eg  geri  mér  i  hugarlund,  að 
draumarnir  séu  hugsanir  heilans  i  svefninum,  eða  ein- 
hverrar  náttúru  mannsins,  nema  svo  sé,  að  sálir  framlið- 
inna  manna  séu  þar  að  verki  og  bregði  upp  dularmyndum 
draumanna.  En  þó  að  svo  væri,  þá  ber  samt  að  sama 
brunninum:  Draumarnir  eru  alt  að  einu  hugsanir  og 
hugmyndir  einhverrar  niannveru,  sem  er  óf ulll  ominnar 
tegundar  að  eðlisfari. 

Það  held  eg  víst  sé,  að  alþýðumenn  séu  draumspak- 
ari  en  lærðir  menn,  og  sveitafólk  fremur  en  bæjabúar. 
Eg  hefi  þreifað  fyrir  mér  ura  þessar  slóðir  hvorar  ura  sig 
og  koraist  að  raun  ura  þetta.  Þetta  er  blátt  áfrara  nátt- 
úrlegt.  Drauraskygnin  er  ein  tegund  þjóðtrúarinnar,  eða 
er  i  nánu  sarabandi  við  hana.  En  þjóðtrúin  hefir  altaf 
fylgt  alþýðunni  og  jarðvegur  hennar  enzt  bezt  i  sveitun- 
ura.  Þjóðtrúin  er  nokkurs  konar  bergraál  frá  huliðsheira- 
ura  náttúrunnar.  Náttúran  getur  geyrat  raargt  í  barral 
sinura.  Alþýðan  lifir  nær  barrai  hennar  heldur  en  lærðir 
raenn  og  kaupstaðabúar,  og  þess  vegna  gæti  verið  eðli- 
legt,  að  hún  heyrði  betur  hjartslátt   náttúrunnar  og  fyndi 


'tlO  '  flitt  og  þetta  uni  drauma. 

betur  instu  slög  lifæðar  hennar,  heldur  en  þeir  menn, 
.;sem  lifa  mestmegnis  á  yfirborði  menningar-glaumsins. 

Þessi  skýring  kemur  mér  i  hug,  þegar  eg  hugsa  um 
-orsakirnar  til  þess,  að  alþýða  hianna  sér  og  heyrir,  t.  d. 
í  svefni,  fyrirboða  ókominna  atbUrða.  Eg  bendi  á  þetta 
að  eins  svo  sem  eins  og  vörðubrot  á  veginum.  En  hitt 
T-eit  eg  vel,  að  þessar  leiðir  allar  saman  eru  duldar  i 
fjarska  mikillar  móðu  djúpra  dala  og  liggja  sumir  þeirra 
að  baki  þeirra  fjalla,  sem  ritlistarmennirnir  sjá  ekki  í 
^egnum.  Það  skiftir  litlu  máli,  þegar  um  drauma  er  að 
ræða,  hvort  þeir  boða  stórtíðindi,  eða  þeir  eru  fyrir  litils- 
háttar  daglátum.  Ef  þeir  boða  óorðna  atburði,  eru 
þeir  merkilegir  og  óskiljanlegir,  enda  þótt  atburðirnir, 
sem  þeir  boða,  séu  lítilsháttar.  Tökum  t.  d.  þá  tegund 
drauma,  sem  er  algengust:  veðurspárdrauma.  Þeir  eru 
ekki  mikilsháttar  að  vísu,  yfirleitt.  En  þó  eru  þeir  fyrir- 
boði,  sem  enginn  veit  hvaðan  kemur,  eða  af  hverjum 
rótum  er  runninn. 

Oftast  dreymir  almenninginn  í  landi  voru  fyrir  veðr- 
um  og  gestkomum.  Þessir  atburðir  eru  algengastir  og  er 
eigi  kynlegt,  þó  að  þangað  bregöi  draumunura,  sem  hug- 
urinn  hvarflar  oftast.  Og  þó  eru  draumarnir  ekki  bein- 
línis  afleiðing  hugsunarinnar  í  vökunni.  Eg  skal  benda 
á  eitt  sönnunargagn  fyrir  þeirri  staðhæfingu  minni:  þegar 
vér  alþýðumennirnir  göngum  að  heyskap  á  sumrin,  eða 
að  fjárhirðing  á  veturna,  höfum  vér  hugann  rígbundinn 
við  þessi  störf,  af  eðlilegum  orsökum.  —  Starfinn  þessi, 
hvor  um  sig,  er  svo  vaxinn,  einkum  heyskapurinn,  að 
hann  krefur  þess,  að  gengið  sé  að  honum  af  alhuga  og 
alefli.  Ef  svo  væri,  að  draumarnir  væru  afleiðing  og  á- 
framhald  hugsunarinnar,  sem  maðurinn  gengur  mest  með 
i  vökunni,  þá  mundi  okkur  heyskapar-  og  fjármennina 
dreyma  oftast  og  mestmegnis  h  e  y  og  f  é.  En  svo  er 
þó  ekki.  Okkur  dreymir  ekki  hey  og  fé  —  nema  fyrir 
veðrum.  Hey  og  fé  í  svefni  er  fyrir  hreggi  og  hrið  úr 
þeirri  átt,  sem  heyið  er  i  svefninum,  eða  sauðféð,  og  er 
Ton  því  meiri  úrkomu,  sem  féð  eða  heyið   er   meira.     Ef 


Hitt  og  þetta  um  draama.  171 

féð  er  alt  hvítt  og  fer  óðfluga,  þá  veit  það  á  hvassviðri 
ásamt  úrkomunni.  —  Egg  óg  fuglar  eru  sömuleiðis  fyrir 
úrkomu,  og  skyr  og  mjólk.  —  En  rauðir  stórgripir  eru 
hlákuboðar  og  brennivin  og  vatnavextir  sömuleiðis. 

Eg  veit  vel,  að  þetta  verður  hlátursefni  sumum  mönn- 
iim,  að  heyra  þetta  og  lesa.  En  þetta  drauma-»skrök« 
er  svo  algengt  og  rótgróið  í  þjóðlífinu,  að  það  á  rétt  á  sér 
til  rannsóknar,  og  þegar  sannanir  koma  fram  fyrir  áreiðan- 
leik  þess,  þá  verður  að  taka  þær  trúanlegar. 

En  það  er  satt,  að  sannanir  eru  ekki  algildar  i  þessu 
máli,  eða  svo  góðar,  sem  lögrétta  dómstólanna  ákveður 
fullgildar,  meðan  sannanirnar  eru  að  miklu  leyti  sögu- 
sagnir.  Þó  vil  eg  ekki  láta  véfengja  það,  sem  eg  segi 
frá  sjálfs  min  reynd  i  þessum  efnum.  Og  þegar  sannorðir 
menn  segja  mér  frá  sinni  reynd,  þá  tek  eg  það  trúanlegt. 
En  þó  er  þetta  ekki  sannanir  á  þvilikan  hátt,  sem  það 
€r  t.  d.  sönnun  fyrir  tilveru  sólarinnar,  að  sólargeislarnir 
skina  i  andlit  vort.  — 

Eg  hefi  nefnt  nokkur  atriði,  sem  boða  sérstök  veðra- 
brigði  i  draumi.  En  ekki  nefni  eg  þá  drauma  með  sér- 
stökum  dæmum  daga  eða  manna.  Þó  mætti  nefna  marga 
menn,  sem  dreymt  hefir  fyrir  veðrum  og  hafa  sagt  draum- 
ana  áður  en  veðrin  komu  fra'n.  En  þau  dæmi  eru  svo 
mörg,  að  stjörnur  himins  eru  ekki  fleiri,  né  hárin  á  höfði 
mannsins.  Draumar  fyrir  gestkomum  eru  og  margir.  Og 
einn  þann  draum  ætla  eg  nú  að  segja,  af  því  að  hann  er 
spánnýr  og  gerðist  á  heiraili  sjálfs  min  (í  vetur)  og  var 
sagður  áður  en  gesturinn  kom. 

Hjá  mér  eru  tvær  mæðgur  að  heimilisfangi  og  dreymdi 
báðar  mjög  á  sömu  leið  sömu  nóttina:  þær  dreymdi  kven- 
mann,  ókunnan,  með  knif  i  höndum  og  brá  hún  á  sig 
knifnum  og  datt  i  saraa  vetfangi  niður.  .  Þetta  var  aðal- 
atriði  drauraanna  og  hirði  eg  ekki  að  segja  þá  með  ná- 
kvæmara  hætti.  En  næsta  dag  kom  á  bæ  minn  maður 
nokkur,  sem  kominn  er  af  merkum  mönnum.  En  á  heim- 
ili  eins  merkismannsins,  forföður  hans,  kom  það  fyrir,  að 
þar  dó  stúlka  af  knífstungu  og  fanst  dauð  að  morgni  dags 


il12  Hitt  og  þetta  um  drauma. 

undir  smiðjubelgnum.  Svo  var  að  orði  kveðið  i  hámælí 
manna,  að  stúlkan  -hefði  .fyrirfarið  sér.  .  En  i  tæmtingí 
var  hitt  haft,  að  sonur  merkisbóndans  hefði  stungið  stúlk- 
una  til  bana  —  þungaða  af  völdum  sjálfs  hans. 

Þetta  mál  er  nú  komið  undir  græna  torfu,  að  því 
leyti,  sem  sannleikann  snertir:  hver  valdur  var  að  dauða 
stúlkunnar.  En  hitt  er  enn  ógrasgróið:  að  stúlkan  dá 
af  knifstungu,  og  hitt  er  jafnvíst:  að  mæðgurnar  dreymdi 
svo  sem  fyr  er  frá  sagt  á  undan  gestinum  i  vetur,  sem 
kom  til  okkar,  og  átti  enginn  maður  von  á  honum,  því 
að  hann  var  ekki  heimagangur  á  bæ  minum,  né  tiður 
komumaður. 

Marga  drauma  gæti  eg  sagt,  sem  verið  hafa  fyrir 
gestkomum.  En  þennan  læt  eg  mér  nægja.  Fjöldi  dæm- 
anna  hefir  ekkert  gildi  fram  yfir  það  sem  eitt  dæmi  hefir, 
ef  það  er  vel  valið. 

Vorið  1906  dó  merkur  bóndi  i  Reykjadal:  Haraldur 
Sigurjónsson.  Hann  var  kunnur  fjölda  manna,  af  því  að 
hann  var  i  þjóðbraut  fjölfarinnar  póstleiðar  og  kunnur 
öllum  almenningi  að  greind  og  gestrisnu.  Hitt  var  ekki 
alþjóðu  kunnugt,  þótt  það  væri  allmörgum  mönnum  Ijóst, 
að  hann  var  enginn  hjátrúarmaður,  og  hneigðist  að  trúar- 
skoðunum  þeirra  manna  hér  i  sýslu  og  víðar,  sem  trúa 
ekki  á  bókstafinn.  —  Haraldur  vissi  fyrir  dauða  sinn,  ári 
áður  en  hann  dó  og  hafði  orð  á  þvi  yið  son  sinn  eitt  sinn, 
er  þeir  vóru  að  kasta  heyi  i  hlöðu.  Hann  ^at  þess  þá, 
að  þetta  sumarið  yrði  það  siðasta,  sem  þeir  ynnu  saman 
að  þessu  verki,  og  hafði  hann  orð  á  því,  við  son  sinn, 
hvernig  haga  skyldi  búsýslu  og  fjárreiðum,  ef  sin  misti 
við.  Harald  mun  hafa  dreymt  fyrir  dauða  síuum  og  oftar 
en  einu  sinni.  Eftir  samtal  þeirra  feðganna  í  hlöðunni, 
sem  eg  gat  um,  dreymdi  hann  eitt  sinn  á  þá  leið,  að  hann 
þóttist  vera  i  orustu  einhverri  og  fekk  lag  i  brjóstið  og 
var  sárið  mikið,  og  þóttist  hann  i  svefninum  mundi  bíðar 
bana  af  þessu  sári.  —  Hann  dó  úr  brjóstveikiy 
og  lá  lengi,  á  þvi  ári,  sem  hann  sagðist  mundi  siðast  lifa. 

Steinþór  Björnsson  heitir  bóndi  á  Litluströnd  við  Mý- 


flitt  og  þetta  ura  drauma.  ITB^ 

Tatn,  vel  gefinn  raaður  og  sannorður,  enginn  hégiljumaður 
né  hindurvitna.  Hann  var  í  Réykjavík  »frostaveturinn« 
1880 — 81.  Hann  dreyradi  draum  einn,  nóttina  áður  en 
póstur  kom  að  norðan,  og  mundi  sá  póstur  hafa  verið 
miðsvetrarpóstur.  Hann  þóttist  vera  staddur  i  ókunnum 
bæ  og  ráfa  út  iir  bænum  út  á  einhverjar  auðnir,  snævi 
drifnar.  —  Þar  sá  hann  fyrir  sér  örla  á  tveim  mönnum 
og  voru  þeir  nærri  því  á  kafi,  sá  á  handlegg  annars  og 
höfuðið  og  úfið  hár  og  í  augun,  og  það  sá  hann  að  maður- 
inn  rótaði  augunum.  En  eitthvað  Stá  á  fatnað  hins  manns- 
ins.  —  Þetta  eru  aðalatriðin  úr  draumnum  og  vona  eg,  að 
eg  muni  þau  hér  um  bil  rétt.  En  um  daginn  eftir  kom 
:8ii  frétt  með  póstinum,  að  tvær  stúlkur  hefðu  orðið  úti  frá 
Þverá  í  Laxárdal  og  fundust  þær  eftir  fimm  sólarhringa' 
útivist,  í  aftaka  stórhríðargrimd,  þannig  á  sig  komnar, 
sem  Steinþór  sá  raannamyndirnar  í  svefninum.  önnur 
þeirra  var  raeð  lífsmarki  og  hvikaði  augunum  þvilíkt  sera 
Steinþóri  sýndist  i  drauranura.  Og  þannig  voru  þær  huld- 
ar  i  snjónum,  sem  fyrir  hann  bar.  En  í  húsi  því,  sera 
Steinþór  bjó  i,  var  systir  annarar  stúlkunnar,  sem  úti 
varð  —  eða  einhver  nákorain  stúlka.  Eg  þykist  vera 
viss  um,  að  það  sé  rétt  i  minni  minu,  að  það  væri  systir 
hennar.  En  af  þvi  að  eg  tek  þetta  eftir  rainni  minu,  slæ 
eg  þennan  varnagla.  Steinþór  hefir  sagt  mér  sjálfur  frá 
þessu  og  tel  eg  hann  ágætan  heimildarraann.  En  ef  eitt- 
hvað  er  ónákværat  í  smærri  atriðura  draurasins,  þá  er 
raér  ura  að  kenna.     En  aðalatriðin  eru  rétt  herrad. 

Þessir  drauraar,  sera  eg  hefi  nú  sagt,  eru  rajög  raerki- 
legir  að  þvi  leyti,  að  þeir  geta  ekki  verið  runnir  af  rót- 
ura  hugsunarinnar  í  vökunni,  og  get  eg  þessa  fyrir  þá 
sök,  að  margir  menn  vilja  rekja  draumana  til  þeirrar 
rótar.  —  Stúlkurnar,  mæðgurnar,  sem  dreymdi  í  rainum 
húsum  stúlkuna  með  knífinn,  gat  ekki  dreyrat  á  þessa 
lund  sökum  hugsunar  sinnar.  Þær  bjuggust  ekki  við 
gestkoraunni,  né  heldur  höfðu  þær  rætt  ura  eða  hlýtt  á 
uraræðu  ura  þá  fornu  atburði,  sera  gerðust,  þegar  stúlkan* 
dó  af  knífstungunni.    önnur  þeirra,  raóðirin,  hafði  að  vísu 


174  Hitt  og  þetta  um  drauma. 

heyrt  þettn  óskaplega  »æfintýr«  fyrir  löngu.  En  dóttir 
hennaF.hefir  víst  ekki  verið  búin  að  heyra það  nefnt,  þegar 
hana  (Jr^ymdi  þetta.  — 

Og  Haraldur  bóndi  á  Einarsstöðum  —  hvernig  átti 
hann  að  vita  fyrir  dauða  sinn?  —  þvi  dreymdi  hann  á 
þessa  luud,  að  hann  væri  lagður  vopni  í  brjóstið,  ef  draum- 
arnir  eru  afleiðing  hugsunarinnar  i  vökunni?  —  Hann  var 
að  visu  ótraustur  fyrir  brjóstinu.  En  var  ekki  veilari 
þessi  missiri  en  áður,  fyrr  en  hann  lagðist. 

Og  Steinþór  —  þvi  dreymir  hann  atburð,  sem  liðinn 
er  fyrir  einum  mánuði,  með  öllum  ummerkjum,  nóttina 
áður  en  atburöurinn  kemur  til  hans  í  bréfi,  í  það  hús,  aem 
systir  stúlkunnar  býr  í,  sem  úti  varð?  Þetta  alt  samaa: 
verður  ekki  leyst  til  úrlausnar  raeð  röksemdum. 


Eg  hefi  haft  garaan  að  draumura,  siðan  eg  var  railli 
vita,  og  dreyrat  hefir  mig  eitthvað  fiestar  nætur,  eða  allar, 
þegar  eg  hefi  verið  heiraa  hjá  mér  og  í  réttura  skorðum. 
En  fiestir  eru  draumar  rainir  lítilsháttar  og  ekki  færandi 
í  f rásagnir.  Og  þó  þykist  eg  ekki  haf a  1  i  f  a  ð  þá  nótt, 
sera  raig  hefir  ekki  ráraað  i  drauraa  raína  að  raorgni,  og 
þykist  eg  þá  hafa  týnt  þó  nokkuru  féraæti  á  því  dægri. 

En  fyrst  eg  hefi  nú  sagt  drauraa  annara  raanna,  fá- 
eina,  ætla  eg  að  gera  sjálfura  mér  jafn  hátt  undir  höfði,. 
sem  eg  hefi  gert  fáeinum  náungura  rainum  og  segja  einn 
draum,  sem  raig  hefir  dreyrat.  —  Eg  býst  ekki  við  þvi, 
að  eg  verði  rengdur  ura  sannsöglina,  eða  mér  verði  brugðið 
um  það,  að  eg  »skáldi«  drauminn,  því  að  þá  væri  raér 
gert  rangt  til.  —  Eg  tek  þennan  draura,  af  því  að  raér 
þykir  hann  betri  en  aðrir  drauraar  rainir  og  dýpri  að  þýð- 
ingu,  eftir  þvi  sera  hann  kora  frara.  Sú  saga  er  á  þessa 
leið: 

Eg  var  staddur  á  Akureyri  að  vetrarlagi  og  dvaldi 
tiraakorn  i  húsi  Stefáns  kennara  Stefánssonar  og  hásfreyju 
hans  og  i  góðu  yfirlæti.    Ferð  minni  var   þannig   háttað,. 


Hitt  pg  þetta  um  draumai  175- 

að  eg  gat  verið  að  heiman,  þó  nokkurn  tíma,  án  þess  að 
nokkuð  mundi  horfa  til  vandræða  á  heimili  mínu.  Og  var 
eg  þvi  i  góðu  skapi  og  öruggum  hug  og  undi  mér  vel. 

En  þegar  eg  var  búinn  að  dvelja  hjá  Stefáni  nokkur- 
ar  nætur,  bregður  svo  kyniega  við,  að  mig  tekur  að  dreyma 
illa  og  erfiðlega  —  með  þeim  hætti  fyrst  og  fremst,  að- 
eg  þóttist  vera  í  ógöngum  staddur  og  i  hömrum  nokkur- 
um.  Það  vissi  eg  ekki,  hvar  i  veröld  hamrarnir  voru,. 
þvi  að  eg  þekti  mig  ekki  í  svefninum.  En  það  eitt  vissi 
eg,  að  eg  komst  hvorki  fram  né  aftur  og  ekki  upp  á  við.: 
En  sjór  var  undir  hömrunum  og  f jörumál,  og  sá  eg  fram 
á  fjörð,  og  nú  komst  eg  niður  i  fjöruna,  »eins  og  i  draumi« 
og  þá  leystust  vandræði  mín  í  svefninum,  með  þvi  móti 
—  að  eg  vaknaði.  Þennan  draum  og  þvi  líkan  hafði  eg 
tvær  nætur.  Og  réð  eg  hann  á  þá  leið,  að  eg  mundi 
hreppa  hörð  veður  á  heimleiðinni.  Eg  var  gangandi,  og 
þetta  var  i  bláasta  skammdeginu  og  svartasta,  þegar  von 
er  allra  þeirra  veðra  sem  vond  eru.  Ferðalög  allskonar 
þoldi  eg  illa,  bæði  á  sjó  og  landi,  og  hugði  eg  að  bratt- 
inn  í  svefninum  mundi  verða  fyrirþví,  að  Vaðlaheiði  yrði 
mér  örðug  i  vökunni.  Mig  hafði  dreymt  áður  á  æfi  minni 
á  þá  leið,  að  eg  var  i  ógöngum  og  klettariði  og  varð  mér 
það  fyrir  hörðum  veðrum  og  þeim  örðugleikum,  sem  þau 
hafa  stundum  i  för  með  sér,  við  fjárgeymslu  og  önnur 
heimilisumsvif.  Eg  var  þessvegna  hérumbil  óhræddur  við 
þennan  draum,  enda  þótt  þjóðtrúin  kveði  svo  að  orði,  að 
hamrar  í  svefni  og  fjallaskriður  séu  fyrir  veikindum  i 
vöku,  sömuleiðis  sjór  og  vötn,  sem  eru  manninum  ægileg 
í  draumnum,  eða  til  farartálma. 

Eg  hafði  orð  á  draumþrautum  mínum  við  Stefán  kenn- 
ara  og  frú  hans  og  sneri  þó  frásögninni  i  glettingar.  Stefán 
hafði  enga  trú  á  draumum  eða  fyrirburðum,  og  hafði  eg 
gaman  af  að  vega  salt  á  móti  honum  i  því  efni.  Eg  lét 
í  veðri  vaka,  að  eg  ætti  ekki  sjö  dagana  sæla  í  húsum 
hans,  þar  sem  mér  væri  sýnt  svona  i  tvo  heimana  undir 
þaki  hans.  —  En  eftir  þriðju  nóttina,  sem  mig  dreymdi 
aðaldrauminn,  leizt  mér  ekki  á  blikuna,   því   að   þá   tók 


176"  Hitt  og  þetta  lím  drauma. 

flteininn  úr  og  hafði  eg  þá  þau  orð  við  hjónin,  að  morgni 
dagsins  eftir  draumanóttina,  að  nú  færi  eg  heim  á  leið  og 
dveldi  þar  ekki  lengur;  því  að  ánriaðhvort  mUndi  ganga 
^tthvað  að  fólki  minu  heima,  eða  nokkuð  ilt  lægi  fyrir 
sjálfum  mér.  En  hvort  sem  heldur  væri,  skyldi  eg  heim 
til  min  fara  og  taka  þar  við  þvi  sem  að  höndum  bæri. 
En  þess  vegna  sagðist  eg  þaðan  fara  sem  skjótast,  að  mér 
stóð  til  boða  að  dveíja  lengur  hjá  Stefáni,  ef  eg  vildi  þar 
vera  enn  um  sinn.  Og  þann  dag  lagði  eg  af  stað  heim 
ér  leið,  og  hafði  útivist  hæga  og  góða  heimkomu.  En  draum- 
ur  minn  var  á  þessa  leið : 

Eg  þóttist  vera  staddur  i  húsi  einhverju  og  ókendu. 
Þar  var  svo  háttað  húsaskipun  og  herbergja,  að  aðalsalur 
var  i  húsinu  og  þar  undir  jarðhús  og  lágu  göng  niður  i  jarð- 
húsið  af  aðalgólfi.  Tröppur  voru  i  jarðhúsgöngunum  úr  grjóti 
og  horfði  tröppugangur  þessi  móti  vestri.  Göngin  voru  úr 
torfhleðslum  til  hliðanna  og  torf  i  rjáfrinu  og  lágu  göngin 
þannig,  að  rjáfrið  hallaðist  niður  að  sama  skapi,  sem  tröpp- 
urnar  gengu  niður  í  jörðina.  Eg  þóttist  ganga  niður  tröpp- 
urnar,  þar  til  eg  sé,  að  hliðveggir  þessa  rangala  bunguðu 
inn,  eins  og  hleðslurnar  væru  að  bila,  og  við  þessa  mis- 
fellu  þrengdist  gangurinn  til  muna.  Og  þarna  uppi  í  rjáfr- 
inu  löfðu  torfutuskur  niður  i  ganginn  á  sama  stað,  sem 
hleðslurnar  bunguðu  inn.  Mér  leizt  illa  á  þetta  i  svefnin- 
um,  og  þóttist  nema  staðar  og  hugsa  á  þá  leið:  Er  það 
skynsamlegt  að  halda  áfram  þarna  niður  i  jörðina?  Mér 
þótti  vera  spölur  enn  eftir  niður  í  jarðhúsið.  Og  mér  kom 
i  hug,  að  þessi  miódd  i  rangalanum  mundi  síga  saman 
og  þrengjast,  meðan  eg  væri  niðri  í  jarðhúsinu.  Og  það 
þótti  mér  vera  vafasamt,  að  eg  kæmist  þá  upp  fyrir  mjódd- 
ina  aftur.  Þá  kom  mér  og  það  í  hug  í  draumnum,  að  eg 
ætti  ekkert  erindi  niður  i  jarðhúsið,  í  raun  réttri.  Og  að 
•öllum  þessum  ástæðum  samanlögðum  og  vegnum  á  drauma- 
vogina,  sneri  eg  við  i  rangalanum  og  hafði  mig  út  úr 
J)essu  völundarhúsi.  —  Þá  var  og  draumnum  lokið. 

Eins  og  eg  gat  um  fyrir  stuttu,  var  heimili  mitt  laust 
við  allan  vanda,  þegar  eg  kom  heim  til  mín  og  komst  eg 


Hitt  ög  þetta  um  draama.  177 

i  engar  ógöngur  né  fólk  raitt  þau  missiri  —  var  auðvitað 
rskammaður  eitthvað  i  sumum  blöðunum  eins  og  vant  var 
— -  en  ekki  heldur  meira  en  vant  var,  svo  að  fyrir  þeim 
viðkvsemnisbeyglum,  sem  opinberum  illyrðum  fylgja,  gat 
mig  ekki  dreymt  i  þetta  sinn,  fremur  en  önnur  missiri, 
þegar  eg  var  þolandi  í  þeim  sökum.  — 

En  Stefán  kennari  slapp  ekki  alveg  við  skarðan  hlut: 
Hann  lagðist  fáum  dögum  eftir  brottför  mina  úr  húsi  hans 
i  »skarlatssótt«  með  svo  miklum  ofurhita,  að  nálega  tók 
yfir  líf  hans  og  krafta.  En  þegar  hann  kom  fótum  fyrir 
fíig,  lagðist  húsfreyja  hans  og  barn  þeirra  annað  i  tauga- 
veiki  og  mátti  segja  að  sverð  dauðans  héngi  yfir  húsinu 
hálfan  veturinn. 

Þá  sá  eg  hvað  draumur  minn  þýddi:  Hættan,  sem 
yfir  mér  vofði,  var  táknuð  með  jarðhúsinu  og  göngunum. 
Ef  eg  hefði  dvalið  lengur  hjá  Stefáni  i  þetta  sinn,  mundi 
€g  hafa  lent  niðri  í  jarðhúsinu  og  komist  i  þvílika  tvi- 
sýnu  með  líf  mitt,  sem  mér  þótti  tvísýnt  í  svefninum,  að 
eg  ætti  afturkvæmt  úr  jaiðhúsinu  og  upp  íyrir  mjóddina 
i  göngunum,  ef  eg  færi  niður  i  þá  kjallaravist.  — 

Mér  þykir  þarfieysa  að  segja  fleiri  drauma  úr  rusla- 
skrinu  sjálfs  min.  Þessi  er  fullgildur  og  mun  hann  eigi 
fyrnast  mér  meðan  eg  lifi.  Það  þykir  mér  einkennilegt  í 
þessum  draumi  meðal  annars,  að  tröppugangurinn  lá  niður 
í  jörðina  móti  vesturátt  —  móti  dagsetrinu  og  nóttinni, 
en  þar  sem  dagurinn  deyr  og  sólin  sloknar,  hugsuni  vér 
okkur  dyragátt  dauðans.  — 

Þannig  eru  draumarnir:  eins  og  hálfkveðin  visa,  eða 
gáta,  stundum  eins  og  hálfgildings  skáldsaga,  sjaldan  blátt 
áfram,  eða  likingalausir,  þeir  sem  nokkuð  kveður  að.  En 
flestir  draumar  ern  lítilsháttar,  enda  er  flestum  ofurefli  að 
ráða  þá. 


En  hvernig  stendur  þá  á  draumunum?  Eg  get  ekki 
látið  vera  að  varpa  frara  spurningunni,  þótt  eg  geti  ekki 
fivarað  henni  til  hlitar. 

12 


178  Hitt  og  þetta  um  drauma. 

Draumunum  er  þvílíkt  háttað  sem  þyngdarlögmálinu : 
enginn  veit  hvernig  á  því  stendur,  enþó  verðum  vér  varir 
við  verkanir  þess.  Vér  verðum  varir  við  draumana  og 
og  komumst  að  raun  um  fyrirboða  þeirra,  stundum,  að' 
þeir  eiga  sér  stað.     En  enginn  veit,  hver  þeim  veldur. 

Þó  að  vér  segjum,  að  draumunum  valdi  undirmeðvit- 
und  mannsins,  þá  er  það  ekkert  svar  —  engin  ráðning^ 
gátunnar.  Og  undarlega  mætti  hún  vera  skáldmælt  og 
drátthög  þessi  kjallaravera  okkar,  eða  undirvitund,  ef  húa 
ætti  að  geta  búið  til  annað  eins  málverk  eins  og  t.  d, 
þennan  draum  minn  og  aðra  enn  betri. 

Getgátur  hafa  auðvitað  ekkert  sönnunargildi  i 
þessu  máli,  heldur  en  öðrurn.  En  ef  eg  skyldi  nokkurs- 
til  geta  um  orsök  draumanna,  til  gamans  mönnum,  eða 
þá  ásteytingar,  mundi  eg  helzt  geta  þess  til,  að  sálir  fram- 
liðinna  vina  vorra  og  ættingja  drægju  upp  fyrir  okkur 
draumamyndirnar  1  svefninum  og  notuðu  sér  likingar  þess- 
ar,  af  þvi  að  þeim  væri  ókleift  að  tala  við  okkur  blátt  áfram^ 
sakir  þess  að  djúp  mikið  er  milli  þeirra  og  vor,  og  eng- 
inn  talsími  milli  veraldanna  né  heldur  neistaskeyta  sam- 
band.  En  óliklegt  er  að  þorri  manna  fallist  á  þessa  get- 
gátu. 


Aths.  ritstj.: 

Þó  að  rétt  þyki  eftir  atvikum,  að  Skirnir  flytji  fram- 
anprentaða  grein,  dylst  oss  ekki,  að  hinn  háttvirti  höf. 
hefir  eingögu  litið  á  málið  frá  alþýðlegu  sjónarmiði,  og 
ekki  tekið  til  greinar  rannsóknir  á  því,  sem  gerðar  hafa 
verið  með  vísindalegri  nákvæmni.  Vitneskju  um  þær 
rannsóknir  kennir  ekki  heldur  i  öðrum  ritgerðum  islenzk- 
um,  þar  sem  að  sama  efni  hefir  verið  vikið.  Þegar  tími 
vinst  til  og  rúm  i  Skírni,  mun  verða  gerð  dálítil  grein 
þess,  hverjar  ályktanir  skynsamlegt  virðist  að  draga  af 
þeim  athugunum. 


Grikkir  og  Páll  postuli. 


Kafli  úr  tölu  eftir  enskan  ræðuskörung,  W.  J.  Fox,  *!•  1864,  frænda 
stjórnvitringsins  fræga  með  sama  nafni  f  1806.  Fyrirsögn  tölunnar  var 
„Grrikkland  og  Páll  postuli  á  Aresarhæð". 

Frá  því  er  lýsa  tók  af  degi  mannvits  og  menningar 
í  álfu  vorri,  heíir  hróður  Grikklands  farið  með  him- 
inskautum.  A  fjöllum  þess  settu  frelsisins  guðir  há- 
sæti  sin,  helguðu  sér  hafsins  öldur  og  blésu  yíir  þær  ógn 
og  storkun  móti  harðstjóranna  óvígu  herfylkingum.  Þar 
léku  við  lýðinn  listir  og  íþróttir,  er  fyltu  hús  og  heim- 
kynni  hverskyns  prýði,  stráðu  lifsveginn  rósum,  bundu 
um  brár  manna  Ijósgrænum  laufsveigum,  smiðuðu  lifræn 
líkneski,  skreyttu  torg  og  tún  mjallhvítum  marmarahofum^ 
fyltu  skynfæri  manna  fegurðarunaði  og  breiddu  loks  blæju 
friðar  og  indælis  á  látinna  leiði.  Þar  kom  fram  óðsnildin 
ifærð  algervum  skrúða  úr  gróðurþrungnum  andans  akri  — 
eins  og  Mínerva  i  sögunni  kom  úr  höfði  Seifs  íklædd  al- 
væpni  og  búin  til  að  hnekkja  timans  táli  og  hertaka  hjört- 
un.  Þar  stóðu  á  þingi  ræðuskörungarnir,  er  aldrei  sáu 
sína  lika,  og  gáfu  heiminum  fyrirmyndir  málsnildarinnar 
—  strengleik  sálar,  hörpu  hvers  hugskots  og  geðbreytinga, 
tón  eftir  tón.  Hér  undu  heimspekingarnir  frægu  i  græn- 
um  lundum  og  gangsvölum  skínandi  sala,  hér  kendu  þeir 
orðspekina,  lifsspekina,  djúpspekina,  er  ala  skyldi  og  eíia 
andans  innri  öíl  og  þroska  og  fylla  þá  fósturjörð  frægð 
og  vegsemd,  sem  sjálf  var  vegsemd  allrar  veraldar. 

Liklegt  er  að  engin  endanleg  listasmiði  hafi  til  verið 
eins  töfrandi  eins  og  blasti  við  auganu,  er  gengið  var  ^Qgn 
um  Aþenuborg  í  almætti  hennar.    Frá  hennar  hernumdu, 

12* 


180  Grikkir  og  Páll  postuli. 

sundurbrotnu  listaleifum  hafa  vorir  listamenn  fengið  frægð 
sina  og'  snild,  og  í  þeim  afgangsmolum  á  vor  þjóð  þá  f  jár- 
sjóðu,  er  vekJM  cftirsjón  allra  siðaðra  þjóða.  Hugsið  yður 
þessa  mola  heila  —  blikandi  í  sólarljóma  ættjarðar  þeirra, 
hvern  á  sinum  stað  í  samhljóðan  við  hallir  og  hof!  hugs- 
um  oss  á  reiki  um  þau  torg  og  stræti,  þar  sem  stóðu  á 
tvær  hendur  og  hvar  sem  litið  var  eintómar  raðir  goðum- 
likra,  skinandi  likneskja!  og  síðan  stiga  þaðan  upp  i  há- 
borgina  (Akropolis),  hið  háreista  vígið,  bæði  til  varnar  og 
víðfrægðar  borginni!  að  hafa  séð  —  hugsum  oss  það!  — 
hin  vegsamlegu  helgihöld  og  hátíðir,  skraut  hofgoðanna, 
rausnarviðhöfn  blótanna,  hinar  sistreymandi  fjölskreyttu 
fylkingar  skrúðgangnanna,  fjölmenni  samkomanna,  bólstra 
hins  ilmanda  reykelsis,  sem  eitt  skygði  hið  heiða  og  hreina 
himinloft;  og  svo  hinn  dillandi  hreimur  og  söngspil  frá 
svölum  og  hofsrjáfrum,  þar  sem  hver  máttarviður  var 
siglutré  persneskra  stórskipa;  svo  og  hin  tignarlegu  sjón- 
leikasvið,  sem  fremur  fyltu  lýðinn  háleitum  hugsjónum  en 
þau  skemtu  skilningarvitunum.  Og  loks  uppnám  og  ham- 
farir  kappleikanna  og  úthlutun  sigurlaunanna :  kórónu- 
sveiga  viðsmjörsviðarlaufanna,  grenisins  eða  pétursseljunn- 
ar,  er  þá  voru  í  því  verði,  að  ekki  mundi  griskur  sigur- 
vegari  hafa  skift  né  einum  þeirra  fyrir  hið  dýrasta  kon- 
ungsdjásn  nútimans  Evrópu. 

Að  hafa  horft  á  alt  þetta  og  séð,  að  skurðgoðatrú  var 
lifið  og  sálin  i  því  öllu  og  drotnaði  yfir  hugum  og  hjört- 
um,  það  vakti  vandlætishug  slíkrar  trúarhetju  sem  Páll 
var.  Veikari  trú  en  hans  hefði  bráðnað  í  bikar  töfranna, 
runnið  saman  við  hina  heiðnu  dreypifórn.  En  Páll  vissi 
hitt,  að  undir  hinu  fagra  yfirborði  leyndist  vefur  lygi  og 
spillingar,  risabákn  svika  og  sjónhverfinga,  bæði  upp- 
spretta  og  afleiðing  glæpa  og  glapráða;  grundvöllurinn 
skröksögur,  véfréttirnar  fals  og  hjátrú,  tíðaþjónustan  hé 
gómi.  Hann  vissi,  að  guð  er  einn,  bæði  samkvæmt  aug- 
lýsingum  náttúrunnar  og  röksemdum  Krists.  Hann  vissi 
og,  að  þakknæmileg  lotning  er  eigi  fólgin  í  blótfórnum  til 
að  sefa  reiði  guðdómsins,  né  i  ytri  dýrð  til  fagnaðar  hon- 


Grikkir  og  Páll  po&tuli.  181. 

ura,  heldur  i  iðrun  og-  sonarást,  i  anda  og  i  sannleika.  Hann 
vissi,  að  skinhelg  triiarbrögð  æli  spilta  siðu,  sliti  skyld- 
unnar  vébönd,  saurguðu  alla  helgi,  og  leiddi  æ  lengra 
brott  frá  þeiri'i  hágöfgi,  að  vita  sig  sonu  guðs,  berendur 
hans  myndar  og  njótendur  hans  velþóknunar.  Eftir  þeirri 
lifsskoðun  gekk  hann,  og  hann  vann  mikið  afrek  og  sköru 
legt  fyrir  kristindóni  og  mannkyn.  Þegar  hann  stóð  02: 
virti  fyrir  sér  mannmúginn,  er  saman  var  kominn,  stóð 
hann  og  var  albúinn  að  senda  honum  beint  i  hjartastað 
hvassar  örvar  helgrar  sannfæringar.  Og  þarna  var  mann- 
fjöldi  saman  kominn  svo  skarpvitur,  svo  gagnrýnandi,  svo 
fágaður  og  svo  fikinn  í  nýmæli,  svo  þyistur  i  málsnilli, 
en  um  leið  svo  vanstiltur  og  firtinn,  að  hinn  minsti  eim- 
ur  eða  áherzla  útlendrar  og  óheflaðrar  tungu  hæglega 
mátti  spilla  mestu  ræðusnild  og  röggsemi,  —  mannfjöldi, 
sem  við  mátti  búast  að  hefði  öll  varnarvopn  sinnar  tungu 
á  lofti  móti  snjallasta  boðskap  kristinnar  trúar.  Þar  stóð 
hofgoðinn,  er  furðaði  sig  á  ofdirfsku  hins  aðkomna  út- 
lendings,  og  hann  mældi  með  augunum,  ýmist  með  reiði 
eða  fyrirlitning,  afl  þess  Samsons,  er  svo  ósleitilega  greip 
um  stoðir  hans  musteris,  sem  vildi  hann  umsteypa  þvi 
með  þess  blótstöllum  og  gervöllum  goðum.  Þar  stóð  Stóu- 
spekingurinn  eins  og  ofrembings-ofviti  og  horfði  niður 
fyrir  sig,  sem  á  barn  að  leik  með  börnum  og  sem  hann 
vildi  sjá  hvort  nokkurt  leikspil  væri  nýtt  að  sjá  eða 
heyra.  Þar  var  lifsnautnar-vitringurinn  af  flokki  Epikúrs, 
er  hugði  vel  að  orðum  prédikarans,  hvort  þar  mundi  nokk- 
uð  til  gamans  á  borði,  og  það  brást  honum  ekki,  þvi  að  þeg- 
ar  Páll  kom  með  upprisu  framliðinna  tók  hláturinn  fyrir 
mál  hans.  Þar  var  og  Sofistinn  og  lá  honum  við  brosi, 
er  hann  heyrði  hve  kringt  Páli  fór  í  formála  ræðunnar,  en 
eftir  á  fanst  honum  fátt  um  kenning  hans,  eins  og  slíkum 
mönnum  jafnan  verður,  er  þeir  heyra  aðra  bera  fram 
sannfæringarmálefni  með  einlægri  ákefð.  Þar  stóð  ánauð- 
ugur  maður  og  hlýddi  til  álengdar  og  eins  og  í  óleyfi,  ef 
verða  mætti  að  til  sin  bærist  orð  og  orð  yfir  höfuð  hús- 
bónda  hans  af  hinni  nýstárlegu  fögru  kenning    um    bróð- 


182  Grikkir  og  Páll  postuli. 

erni  allra  manna.  Þar  var  ungur  og  ættstór  Rómverji, 
er  komið  hafði  frá  Rómaborg  með  allan  hennar  drotnunar- 
svip  i  augum  og  yíirbragði,  til  að  tileinka  sér  alt  það, 
sem  listamenn  og  skáld,  spekingar  og  visindamenn  máttu 
bjóða  sem  skylduskatt  höfðingjum  jarðarinnar.  Og  loks 
heíir  að  likindum  einhver  landi  postulans  staðið  eigi  all- 
fjarri  og  rent  leynilegu  lymsku-hornauga,  hataður  og  hat- 
ursfullur,  til  hinna  viðbjóðslegu  heiðingja,  en  siðan  horft 
með  enn  meiri  heift  og  bræði  á  hinn  frávilta  son  Abra- 
hams,  er  svo  dælt  gerði  sér  við  óumskornar  sálir,  að 
hann  bauð  þeim  til  samneytis  i  kærleik  og  heilagleik  1 
nafni  hins  viðurstyggilega  Galilea! 

M.  J.  þýddi. 


Erlend  tlðíndi. 


Ofriðarspár  og  umræður  um  vígahug  og  herbúnað  hafa 
Terið  einar  háværustu  raddirnar  í  Norðurálfunni  þessa  síðustu  mán- 
uði  og  eru  óhásar  enn.  Stafar  órói  sá  og  hávaði  sérstaklega  af 
herbúnaði  Þjóðverja  og  aðförum  öllum,  því  þeir  eru  nú  römm- 
ust  og  harðbrynjuðust  herþjóð  á  meginlandinu  sem  stendur  og  í 
rauninni  versti  valnastakkur  veraldar  og  ekkert  olnbogamjúkir. 
Þó  hafa  þeir  haft  hægt  um  sig  síðasta  mannsaldurinn,  enda  haft 
sæmilegt  að  vinna  að  halda  herfangi  sínu  og  völdum. 

Samt  fór  Vilhjálmur  keisari  þeirra  að  stjaka  eitthvað  fyrir 
skömmu  við  afskiftum  Frakka  í  Marokkó,  norðvestan  á  Afríku,  en 
þó  þessir  stóru  glatúnshundar  gjömmuðu  þar  dáh'tið  og  urruðu, 
þá  urðu  engin  áflog  úr  þessu,  því  þeir  lögðu  málið  í  gerð  og 
könnuðust  nú  báðir  við  um  daginn,  að  hafa  þar  ofgert,  og  höfðu 
báðir  skömm  af,  og  endaði  vel. 

En  það  bar  annað  til  núna  í  vetur,  sem  hitaði  alvarlega  stór- 
veldunum,  og  það  var  innlimun  Bosníu  og  Herzegóvínu  í  austur- 
íska  keisararíkið,  og  var  þess  atviks  getið  hór  í  fréttaágripinu  sið- 
asta.  Þessu  er  svo  háttað,  að  eftir  að  Rússar  höfðu  limað  frændur 
€Ína  á  Balkanskaganum  nokkurnveginn  af  Tyrkjanum  í  ófriðnum 
1877,  þá  samdist  svo  á  stórveldaþinginu  í  Berh'n  1878,  að  löndin 
Bosnía  og  Herzegóvína  skyldu  koma  í  umráð  Austurríkis  en  vera 
nndir  fullveldi  Tyrkja  sem  fyr.  Nú  var  á  því  ajálfsköpuð  ábyrgð 
fitórveldanna,  að  þessum  fyrirskipunum  þeirra  yrði  ekki  haggað,  ef 
þau  áttu  að  halda  virðingu  sinni  og  valdi,  enda  hefir  þar  öHu  mátt 
heita  lítið  haggað  til  þessa.  Búlgarar  gerðust.  reyndar  óháð  kon- 
ungsríki  nú  í  febrúar,  en  það  mátti  kalla,  að  það  gerðist  í  friðsemi 
milli  þeirra  og  Tyrkja,  þó  það  væri  með  aðbeiningu  Rússa,  og 
stórveldin  hafa  látið  það  gott  heita  og  virðist,  sem  þau  telji  það 
sjálf  nægja  til  fulls  sjálfstæðis  í  reyndinni,  ef  landið  getur  fleytt 
iSÓr  og  þau  mótmæla  ekki,  þótt  þau  viðurkenni  ekki  fullveldið  í  orði. 


184  Erlend  tiðindi. 

En  hér  rífur  eitt  stórveldið  sjálft  berlínarsamþyktina  í  sundur 
til  eiginhags  sér,  og  dettur  engum  manni  í  hug  að  sh'kt  jafn  vanbúi5» 
ríki  sem  Austurriki  hefði  þorað  að  fleygja  þessu  stórveldaskjali  í  svaðið"* 
og  stappa  ofan  á  það  framan  í  öllum  stórveldunum^  ef  Þjzkaland 
hefði  ekki  staðið  að  baki  með  báða  hnefa  krepta  ef  einhver  hreyfði 
sig.  Smáríkin  urðu  æf,  einkum  Serbar,  því  þeir  hyggja  á  banda- 
lag  við  Bosníu  og  Herzegóvínu  og  hétu  á  Rússann,  frænda  sinn  og 
vin,  til  verndar  þeim  öllum.  Rússar  urðu  sóma  síns  vegna  að  mót- 
mæla  aðförura  Austurríkis,  og  þó  ógróiii  sé  sár  Rússans,  þá  hefði 
Austurríki  fljótlega  orðið  að  taka  upp  sneplana,  ef  það  hefði  verið 
eitt  í  ráðum,  en  þá  Ijsti  ríkiskanzlarinn  þjzki  því  á  þingi,  að- 
Þjóðverjar  stæða  óbifanlegir  við  hlið  þessum  30  ára  trygðavin  sín- 
um,  og  svo  hvíslaði  hann  um  leið  einhverju  að  Rússanum,  sem 
allir  sáu  en  enginn  heyrði,  en  það  var  nóg  til  þess,  að  Rússar 
Ijstu  yfir  því,  að  þeir  mættu  enga  hjálp  veita  frændþjóðum  sínum 
sakir  fornra  samninga  við  Þjóðverja,  en  það  segja  allir  hiklaust,  að^ 
þeir  hafi  hótað  Rússum  báli  og  brandi  þegar  í  stað,  ef  þeir  þegðu- 
ekki  eins  og  steinar.  Urðu  Serbar  þá  að  sh'ðra  sverðið  og  ráku 
ríkiserfingja  ræksni  sitt  í  útlegð,  þann  sem  mest  lamdi  á  skjöldinn.- 


ÞjÓðverjar.  Hver  er  tilgangur  þeirra  ?  Hvað  ætlast  þeir 
fyrir?  Því  svarar  enginn  nema  óljóst  og  í  ráðgátum,  en  helzt  er 
að  sjá  að  grunur  manna  sé  þessi : 

Austurríki  er  klambrað  saman  úr  jmisum  alóskyldum  bútum" 
og  mesti  ótti  á,  að  það  gliðni  til  fulls  í  sundur  þegar  Frans  Jósef 
keisari  fellur  frá,  og  það  getur  borið  að  á  hverri  stund,  því  hann 
er  nú  kominn  að  áttræðu  (f.  1830).  Nú  vilja  Þjóðverjar  tryggja 
sér  sem  allra  bezt  ástarþel  bræðra  sinna  þjóðversku,  sem  mestit 
ráða  í  Austurríki  og  taka  svo  við  þeim  og  öllu,  sem  hremt  verður,. 
og  ef  til  vill  nieiri  hhita  ríkisins,  þegar  Sdm  um  losnar  eÖa  fá  þann 
hlutann  að  minsta  kosti  í  fast  samband  við  sig.  Balkanlöndin  slav- 
nesku  geta  þeir  svo  tengt  j  bandalag  og  gert  að  öfkigu  ríki.  Ung- 
verja  eða  Bæheim  taka  þeir  eða  kúga  til  sambands. 

Hversu  um  Tyrkjalönd  fer,  er  komið  undir  því,  hvert  hlut- 
skifti  Rússlands  verður,  en  það  þykir  einmitt  h'klegast,  að  Þjóð- 
verjar  leyfi  Rússum  að  leika  sem  þeir  vilja  við  frændur  sína  á' 
Balkan  og  gefi  þeim  í  viðbót  Litluasíu  frá  Tyrkjum,  en  taki  Mikla- 
garð  sjálfir  og  löndin  þeim  megin.  Það  má  helzt  ráða  í,  að  menn- 
gruni,  að  þetta  séu  sennilegust  undirmál  Rússa  og  Þjóðverja,  því 
þeir  dylja  þess  vandlega  hver  þau  eru.     En  só    þetta  ætlunin,  þá 


Erlend  tíðindi.  185- 

er  sjálfgert  bandalag  milli  þeirra  til  að  berjast  fjrir  lífi  sínu  mótf 
Bretum  og  Frökkum.  ítalir  eiu  ekki  nefndir,  en  eðlilegra  virðist^ 
að  þeir  yrðu  Breta  megin,  en  geta  vel  setið  hjá. 

Gengi  þetta  fram,  fengju  Þjóðverjar  lausa  höndina  vestan  megin 
til  að  laga  til  hjá  sór  þar  með  Danmörku  og  Hollandi  ef  þurfa. 
þætti,   því   það  kostaði  ekkert. 

Auðvitað  er  þetta  grunur  nianna  og    getur,    og    þó    sagt    svo 
varlega,  að  stundum  sést  varla   hvað  við  er  átt,  en  mjög  merk  blöð^ 
og  tímarit,  svo  sem  The  Review  of  Reviews    benda  Balkun 
ríkjunum  á,  að  sameina  sig  sjálf  sem  allra    bráðast,    svo    þau    fari 
ekki  í  pottinn  og  ýmsir  láta  Tyrki  skilja,  hvers  þeirra  bíður. 

En  hvað  sem  þessu  óUu  líður,  þá  veit  öll  veröld,  að  Þjóðverjar 
hafa  hervæðst  látlaust  meira  en  50  ár  og  aukið  flota  sinn,  síðustu 
20  árin,  svo  sem  þeir  megnuðu  ítrast,  og  núna  árið  sem  leið  hafa 
þeir  verið  að  reisa  4  tröllbarða,  þessa  óvinnandi,  og  sjá  bæði  Bretar 
og  aðrir,  að  flotafla  Þjóðverja  er  eingöngu  miðað  á  Breta  og  heims- 
veldi  þeirra,  og  til  þess  varið  öUu  afH  og  nærri  um  megn.  Og 
þetta  er  ærin  bending,  því  enginn  maður  getur  séð  neinn  stei» 
annan  á  vegi  Þjóðverja,  sem  sh'k  heljartök  eigi  að  lyfta.  En  auk 
aUs  þessa  eru  Þjóðverjar  að  koma  sér  upp  aragrúa  af  loftförum  til' 
hernaðar  og  eitthvað  þegar  fuUgert. 


Bretar  bafa  lengi  haft  iUan  bifur  á  herbúnaði  Þjóðverja  og 
þó  einkum  á  herskipahamförunum,  en  hafa  þó  farið  fremur  hægt 
að  flota-auka  hjá  sér,  enda  taUð  sig  eiga  nægan  flota  til  að  mæta 
tveim  stórveldum,  hver  sem  væri,  ef  í  það  færi.  Þjóðverjar  höfðu 
og  ákveðið  í  fyrra,  að  reisa  að  eins  2  tröUbarða  hvort  árið  næsta,  en 
svo  kom  það  í  Ijós  í  vetur  að  þeir  eru  4  á  ferðinni,  og  skyrðu 
Þjóðverjar  það  svo,  sem  þeir  hefðu  viðað  að  «ér  til  aUra  skipanna 
í  ár,  sakir  þess  að  efni  væri  alt  í  svo  lágu  verði,  en  þegar  við  þetta 
bættist  smíði  aUra  loftfaranna  og  áhugaofboð  keisara  og  herforingja  á 
þeim,  þá  fóru  Bretar  að  kenna  si'n  og  það  alvarlega,  sáu  að  hór 
gat  að  minsta  kosti  verið  fjandi  í  leggnuni  og  kváðu  sum  blöðin 
svo  hart  að  orði,  að  England  gæti  fengið  heiian  flota  loftskipa  yfir 
big  á  hverri  stundu  og  Lundúnaborg  staðið  í  björtu  báU  en  floti 
Þjóðverja  búinn  að  ná  þeini  að  þrem  árum  Uðnum,  1912.  Þetta 
greip  svo  iUiiega  þjóðina,  að  mörgum  fataðist  alveg  stiUingin  og 
fóru  menn  að  sjá  loftfdr  Þjóðverja  kvölds  og  morgna  yfir  strönd- 
unum  á  njósn,  en  það  vitnaðist  brátt,  að  þetta  voru  loftbelgir  frá 
vélasmiðjum,  sem  þær  sendu  til  auglysinga  og  eftirtektar  mönnum,- 


186  Erlend  tiöindi. 

•^u  þó  fólkjð  spektist,  sáu  allir  alvöruna,  og  þegar  stjórnin  bað 
lþingií5  uDð  fé  til  4  tröllbarða  í  ár  kröfðust  margir  þess  hástöfum, 
að  byrjað  yrði  á  8  tröllum  þegar  í  stað,  og  varð  það  ofan  á  eftir 
afftrmikla  rimmu,  þótt  œgilegt  væri,  því  ekki  eru  þetta  nein  50 
-aura  Ijttrnagull. 

Sroi'ð  slíks  risa-bryndreka  stendur  yfir  í  tvö  ár  og  kostar  fleyt- 
an  ekki  minna  en  36  til  40  miljónir  króna  hver.  Og  20  slíkar 
verða  Bretar  að  vera  búnir  að  reisa  1912  og  verða  þó  ekki  neraa 
3  á  undan  Þjóðverjum,  því  17  36  miljóna  tröll  ætla  þeir  að  eiga 
«ór  þá.  Með  þessu  minst  þykjast  Bretar  geta  borgið  heimsveldi 
sínu  og  allsherjar  friði  og  þó  því  að  eins,  að  þeir  verji  of  fjár  til 
loftskipa  sem  allra  fyrst.  Því  enginn  maður  veit  nú,  nema  þau 
geri  alla  tröUbarðana  alls  ónyta  á  fám  árum  og  er  það  hryllileg 
hugsun,  og  heiminum  h'klega  þó  eina  björgin,  því  »annaðhvort 
hljóta  loftherskipin  að  aftaka  allan  hernað  eða  gjöreyða  heims- 
menningunni,«  segir  W.  T.  Stead. 

En  þó  svona  hafi  nú  hitnað  síðustu  vikurnar  og  við  og  við 
ivolgni  í  hér  og  hvar,  þá  verður  ekki  séð,  að  neitt  ófriðarbál  só  í 
yændum  í  bili,  þó  blöðin  láti  ófriðlega;  því  hvað  sem  Þjóðverjar 
ætla  sór,  þá  synast  þeir  engan  veginn  tilbúnir  enn  og  mun  öllu 
óhætt  að  minsta  kosti  til  þess  er  heyrist  lát  eða  fráför  Franz 
Jósefs  keisara. 

Þó  hingað  væri  símað  fyrir  nokkurum  dögum,  að  rússneskt 
herskip  hafi  skotið  á  farmskip  brezkt,  þá  verður  tæplega  mikið  úr 
því  og  naumast  hugsanlegur  ófriður  milli  þeirra  þjóða  fyrst  um 
sinn. 

Nylendur  Breta.  Þeir  eru  hin  eina  þjóð  í  heimi,  sem 
lærst  hefir  að  stjórna  njlendum  til  þrifuaðar,  enda  blómgast  þær 
allar  sem  að  heiman  eru  bygðar  og 

I  n  d  1  a  n  d  sennilega  að  lagast.  Að  minsta  kosti  virðist  þjóðin 
fremur  hafa  spekst  um  stund  við  þá  réttarbót,  að  fá  einn  landa 
sinn  í  röð  brezka  jarlsins  og  hluttöku  í  löggjöf  sinni. 

Kanada  og  Bandaríki  Astralíu  ætla  nú  að  fara 
að  kosta  herskip  til  styrktar  Bretaveldi,  og  N/ja  Sjáland  ætlar  að 
gefa  Bretum  einn  tröllbarða.  íbúar  eru  tæp  miljón  og  verður  það 
því  um  40  kr.  skattur  á  nef.  Alt  verður  þetta  Bretum  mesti 
styrkur  og  hafa  Þjóðverjar  séð  það  síðustu  vikurnar,  að  affarasælla 
•er  að  farast  sæmilega  við  nylendur  sínar,  en  að  flá  þær  og  hor- 
draga  eins  og  þeir  hafa  gert. 

Bandaríki    Suðurafríku    eru    nú    alstofnuð    og    hefir 


Erlend  tiðindi.  l"'? 

Bretum  lánast  að  klóra  fljótt  og  vel  yfir  þá  heimsvanvirðu  sem 
þeir  unnu  á  Búum.  Það  hefir  reynst  svo,  sem  allir  góðir  menn 
•óskuðu,  að  sú  þjóð,  sem  lagt  hefir  til  suma  hina  ágætustu  bjarg* 
Tætti  heimsmenningarinnar,  ætti  enn  þá  menn,  sem  vildu,  að  ökk- 
ur  yrði  bætt  þetta  bróðurniorð,  því  þar  vorum  við  allir  bdugþiggj- 
endur. 

Þetta  eru  hinar  einu  gleðifróttir  þessara  þriggja  mánaða. 

Geta  skal  þess,  að  Bretar  verða  að  leggja  á  sig  ærna  gjöld  til 
hins  mikla  herkostnaðar  og  að  nokkru  leyti  til  ellistyrksins,  sem 
minst  var  á  síðast,  en  kváðu  niður  enn  sem  fyr  allar  raddir  um 
tolla  á  nauðsynjavöru,  eins  kaffi,  sykri  og  tei,  en  fjármálaráðgjafi 
lagði  til  að  þeir  hækkuöu  enn  toll  á  víni,  svo  hann  verði  nú  fullar 
2  kr.  á  Whiskypotti,  eins  hækkað  á  tóbaki  að  mun.  Svo  lagði  hann  til, 
að  leggja  n/jan  skatt  á  alla  stærstu  jarðeigendur  í  landinu  og  hús- 
stæðaeigendur  í  bæjum  og  nokkur  fleiri  skattanymæli  minni  háttar. 
Með  þessu  hygst  stjórnin  fá  efni  til  að  hafa  hervarnir  og  flota 
framvegis  í  því  lagi,  að  Bretar  geti  haldið  hafinu  og  skákað  Þjóð- 
verjum  og  öðrum  bæði   heima  og  heiman. 


DanmÖrk*  Þaðan  eru  litlar  fróttir  og  heldur  illar.  Þar 
hafa  nú  farið  fram  kosningar,  sem  getið  var  síðast  að  til  stæðu  og 
stóðu  þær,  eins  og  þar  var  sagt,  um  víggirðingu  Kaupmannahafnar, 
hvort  víggirða  skyldi,  eða  að  hve  miklu  leyti,  en  það  mál  er  að 
eins  einn  þátturinn  úr  þeim  vandræðaherfjötri  þjóðarinnar,  því 
máli,  hvort  hún  skuli  hafa  landvarnir  eða  hversu  þeim  skuli  þá 
haga,  og  hefir  það  mál  alt  verið  ein  hin  versta  mara  á  þjóðinni 
nú  um  30  ár.  Þetta  mál  hefir  verið  einkar  vel  lagað  til  p  ilitískra 
æsinga  og  stjórnarofbeldis,  því  þjóðin  finnur  að  hún  getur  orðið  í 
verstu  vargakjöftum  áður  en  varir,  en  ?árþráir  að  tryggja  líf  sitt 
og  frelsi. 

Stefnurnar  í  málinu  eru  í  rót  sinni  þær  tvær,  hvort  ríkið  eigi 
að  fá  sór  friðtryggingu  stórveldanna  og  hafa  svo  að  eins  lögreglu- 
lið  á  sjó  og  landi  og  þann  útbúnað,  sem  það  krefur,  en  engan  her 
nó  hervarnir,  svo  alls  ekki  só  hugsað  um  að  leggja  til  orustu. 
Þessu  fylgja  jafnaðarmenn  og  í  aðalatriðinu  gjörbreytendur,  en 
hægrimenn  og  Neergaards  liðar  vilja  geta  lagt  til  orustu  og  hagað 
vörnum  sínum  eftir  því.  Milli  þeirra  stendur  J.  C.  Ohristensen 
með  sinn  flokk    og    einhver    miðlunar    óheilindi. 


%8^  Erlend  ti'ðindi. 

Nú  höfðu  meuii  vænst  að  kosuingarimr  skæru  úr  þessu.  e» 
því  miður  gaf  gæfan  það  ekki.  Hér  varð  enginn  flokkur  í  meiri- 
hluta  og  ofan  á  það  bættist  til  óskemtunar,  að  jafnaðarmenn  og 
gjörbrejtendur  hlntu  nær  helmingi  allra  atkvæða  í  landinu,  eu  fá 
ekki  nema  41  þingmHun  samtdls  af  112,  en  hægrimenn  og  Neer- 
gaard  38  vísa  og  2  eða  3  óvísa,  og  eru  því  jafusterkir.  Christen- 
sen  verðnr  hér  því  mundangið  með  24  vísa  og  5  eða  6  óvi'sa  I 
símskeyti  nú  í  vikunni  segir,  að  hann  neiti  (Neergaard  og  hægri- 
mónnum  uni)  að  semja  við  þá  á  þeim  grundvelli,  að  Kaup- 
mannahöfn  verði  víggirt  landmegin.  Þetta  synir,  að  hann 
er  enn  í  bræðingsgerð  og  ætlar  að  fá  aðra  hvora  til  að 
þoka  svo  mikið,  að  hann  geti  skammh'tið  keypt  sig  inn  í  ráða- 
neyti  eða  látið  þá  lifa  af  náð  sinni.  Annars  var  þetta  skeyti  með 
öllu  óþarft,  því  við  vitum  fyrir  löngu  úr  dönsku  blöðunum,  að 
Christeneen  og  alt  hans  lið  var  rígbundið  við  þau  kosningaheit  sín, 
að  neita  skilyrðislaust  landvirkjunum.  Og  við  vissum  þar  á  ofan 
af  orðum  Christensens  sjálfs  í  RingkÖbing  Amts  Dagblad  26.  maí^ 
að  hann  þvertók  fyrir  að  þoka  lengra  á  leið  til  Neergaards.  Við 
þurftum  ekki  að  fá  að  vita,  að  J.  C.  Christensen  hefði  ekki  framið 
sjálfsmorð.     Það  gera  þess  kyns  menn  varla. 

Þetta  mál  á  þá  að  verða  dönsku  þjóðinni  áfram  til  óláns,  og 
hamingjan  veit  hvar  lendir. 


Tyrkir-  Þar  hafa  orðið  þau  stórtíðindi,  að  soldán  rak  Ung- 
tyrki  frá  stjórn  og  gerðist  einvaldur  í  hálfa  aðra  viku ;  en  þá  ráku 
Ungtyrkir  hann  bæði  frá  völdum  og  ríkisstjórn  og  settu  hann  í 
æfivarðhald,  og  varð  þetta  alt  með  svo  skjótri  svipan,  að  veröldin 
stóð  öteinhissa. 

Aðdragandi  og  atburðir  byltinga  þessara  virðast  vera  á  þessa 
leið:  Margir  menn  vissu  og  fleiri  grunaði,  að  Abdúl  Hamíd  kunni 
sárilla  hinni  njju  stjórnarbót,  sem  honum  hafði  verið  þröngvað  til 
að  gefa  þjóðinni.  Menn  vissu  og,  að  klerkalyð  og  mörgum  göml- 
um  og  góðum  hundtyrkja  var  meira  en  illa  við  trúarbragðafrelsi 
það,  sem  nyja  stjórnin  lögleiddi,  einkum  þar  sem  þeir  og  aðrir 
vissu,  að  margir  Ungtyrkir  eru  mentaðir  menn  úr  háskólum  Vestur- 
evrópu  og  fríhyggjendur.  Enn  var  það,  að  margt  af  setuliði  Mikla- 
garðs  var  soldáni  og  prestura  hliðholt,  rótttrúað  fólk  og  menningar- 
lítið.  Svo  bar  það  til,  að  myrtur  var  ritatjóri  nokkur,  ólmur  and- 
stæðingur  hinnar  nyju  stjórnar,  eftir  að  hann  hafði  skrifað  eina  af 


Erlend  tiðindi.  18& 

fivæsiinstu  greinuni  sínum.  Þetta  var  kent  Unjjtyrkjum  og  urðu 
tír  niegnar  æsiugar  og  þær  notaði  soldán  og  klerkarnir  til  að  espa 
herliðið  og  var  tækifærið  vænlegt,  þrí  áðalforingi  Ungtyrkja,  Enrer 
bey,  var  auk  þess  norður  í  Berlín.  Prestar  og  smalar  gengu  milli 
herskálanna  og  soldán  bar  óspart  fé  á  liðið  og  svo  var  alt  sett  af 
stað  13.  apríl.  Þingið  herkvíað,  dómsmálaráðgjafi  veginn  og  stjórn- 
inni  nyju  vikið  frá.  Annars  gekk  þetta  furðu  illvirkjah'tið,  enda 
flyðu  þeir  sem  gátu  og  iUs  áttu  von.  Skipar  nú  soldán  nyja  stjórn, 
og  öllu  öðru  að  sínu  skapi. 

Miðstjórn  Ungtyrkja  sat  vestur  í  Salónikí  og  þar  áttu  þeir 
trúar  hersveitir  og  víðar  utan  Miklagarðs,  og  þar  var  yfirforingi 
þeirra,Mahmúd  Sjefket  passja  (titill,yfirforingi),  fljótur  til  ráðs.  Hanii 
lætur  safna  saman  hersveitum  v/ðs  vegar  að  og  heldur  öilum  hern- 
um,  um  30  þús.,  16.  apríl  á  leið  til  Miklagarðs,  en  Enver  bey 
(titill,  fylkisstjóri,  borgarhöfðingi)  kemurað  norðan,  og  að  viku  liðinni 
hafa  þeir  kringt  um  borgina,  og  halda  inn  í  hana  þ.  24.  Flestir 
hermannaskálar  gáfust  þegar  upp,  þó  vörðust  sumir  nokkuð  og 
varð  því  nokkurt  mannfall.  Sunnudaginn  25.  var  tekiu  hin  víg- 
girta  höll  soldáns  og  hann  fangaður,  hafði  búist  við  dauða  sínum 
og  varð  ákaflega  vesalmannlega  við,  þegar  hann  var  tekinn,  og 
þrábændi  sór  h'fs,  en  honum  voru  áður  ætluð  grið.  Er  þar  skemst 
af  að  segja,  að  þessi  járnkaldi  blóðhundur,  Abdúl  Hamíd,  var  rek- 
inn  frá  ríki  næsta  dag  og  fluttur  í  æfilangt  varðhald  til  Salónikí 
í  höll  sem  hann  á  þar,  en  hann  látinn  afsala  sér  öllum  eigum  sín- 
•um,  um  1000  miljónum  króna,  sem  hann  hafði  stolið  mestu  af  rík- 
is  fó,  en  10  af  konum  sínum  fekk  hann  að  hafa  með  sór  og  þjóna, 
og  fær  of  fjár  í  lífeyri. 

Til  soldáns  var  tekinn  yngri  bróðir  hans,  Múhamed  Resjad 
Effendi  og  nefndur  Múhamed  5.  Hefir  Abdúl  bróðir  hans  haldið 
ihonum  í  varðhaldi  í  32  ár  í  sömu  höllinni,  sem  hann  situr  nú 
sjálfur  í.  Hinn  nýi  soldán  kvað  vera  veiklaður  af  sparhaldinu, 
annað  vita  menn  fátt  um  hann. 

Nú  ráða  Ungtyrkir  öllu  aftur  í  Tyrkjaveldi  og  er  auðséð  að 
öll  völd  eru  þar  í  höndum  hersins  og  hans  manna,  en  menningin 
ekki  meiri  en  það,  að  sigurvegararnir  hafa  hengt  uppreistarmenn 
hópum  saman  á  opinberum  torgum  um  borgina  og  fyrir  dómkirkju- 
dyrum  og  látið  bólgin  líkin  hanga  þar  allan  daginn.  Sá  aumingja 
lyður,  sem  er  ætlað  að  horfa  á  þetta  sór  til  betrunar,  á  marga 
:sjói  eftir  í  land. 


190  Erlend  tiðindi. 

Frakkland.  í*ar  heflr  orðlð  töluvert  merkilegur  atburður 
þessa  nianuði,  þó  ekki  megi  kalla  hann  stórtíðindi,  því  ekki  var 
það  annað  en  að  póstmenn  og  símaþjónar  lögðu  niður  starf  sitt. 
Víðast  í  bluSum  og  tímaritum  var  ekki  meira,  úr  þessu  .gert  en  al 
mennu  og  vanalegu  verkfalli,  en  þó  það  væri  svipað  því,  þá  var 
þetta  verkfall  þó  athugaverðara  fytir  heiminn  en  þau  eru  annars- 
vön  að  vera. 

Eins  og  allir  vita,  eru  verkföll  venjulegatst  bardagi  vinnuljðs,- 
sem  lifir  á  því,  að  selja  verkkaupeudum  vinnu  sína.  Vilji  verksal- 
inn  ná  hærra  kaupi  fyrir  vinnu  sína  eða  betri  vinnukjörum,  hollarí 
verkstofum  eða  einhver  misklíð  kemur  milli  verksala  og  verkkaup- 
anda,  þá  eru  í  flestum  löndum  engir  dómar,  sem  þeir  geti  skotií^ 
máli  sínu  til.  Þar  ræður  enn  þá  vi'ðast  að  eins  handalögmál  og 
verkfallið  er  þá  eina  vopnið,  sem  verkljðnrinn  á  í  eigunni,  og 
mannfélagið  neyðir  hann  til  að  beita.  Þetta  stríð  er  oftast  millr 
einstakra  félaga  eða  þá  verksmiðju-  eða  námueiganda  og  verkmanna 
hans,  og  þó  þjóðin  öU  líði  auðvitaö  óþægindin  og  tjónið  og  verði 
að  greiða  herkostnaðinn  að  lokum  og  stundum  oll  heimsverzlunin^ 
þá  snertir  þetta  þó  ekki  beinh'nis  valdsvið  ríkisvaldsins,  því  ríkið 
hefir  einmitt  sjálft  skotið  sér  þar  undan  afskiftunum  og  yfirráðun- 
um  og  skoðað  vinnuna  sem  vöru,  sem  seljandi  og  kaupandi  réðu 
einir  verði  á. 

Á  Frakklandi  eru  póstgöngur  og  símar  í  yfirráðum  ríkisstjórn' 
arinnar,  svo  sem  hér  hjá  oss  og  póstmenn  því  allir  ríkisvinnumenn,. 
embættismenn,  og  mikill  þorri  símaþjóna  h'ka.  Hór  var  því  ríkið^ 
verkkaupandinn  og  vinnumennirnir  vistráðnir  þjónar. 

Hér  áttust  því  ekki  við  einstaklingar  í  ríkinu,  heldur  ríkis- 
valdið  og  þjónar  þess.     Þess  vegna  er  þetta  verkfall  séreðlis. 

Svo  bar  til  í  febrúar,  að  óánægja  megn  varð  meðal  póstmanna 
með  Simyan  deildarstjóra  í  stjórnarráðinu,  sem  hefir  á  hendi  síma- 
og  póstmál.  Þótti  hann  hlutdrægur  og  ranglátur  í  embættaskipun' 
og  atvinnuveitingum  og  óþjáll  viðskiftis.  Varð  óánægjan  svo  röram' 
og  almenn,  að  nær  allir  póstþjónar  hættu  störfum  í  París  og  víðar 
og  urðu  úr  stökustu  vandræði  í  bili  og  var  sem  París  væri  flutt 
upp  á  Sprengisand  langt  úr  öUum  mannabygðum.  Clemenceau 
innanríkisráðgjafa,  frelsisgarpinum  gamla,  tókst  þó  að  koma  mála- 
miðlun  á  þetta  í  það  sinn,  og  fengu  póstmenn  vilja  sinn  að  öllu 
nema  því  einu,  að  Simyan  var  ekki  vikið  frá  embætti  eða  fluttur 
í  annað  embætti  eins  og  menn  höfðu  þó  krafist,  en  von  hafði  ráðgjafí 
gefið    um,    að    Simyan    yrði  þokað  til  í  kyrþey  við  hentugleika  og^ 


Erlend  tiðindi.  19T 

þóttist  ráðgjafinn  ekki  mega  ganga  nær  ríkisvaldinu  en  þetta,  en 
flest  stórblöð  landanna  átöldu  Clemenceau  þunglega  og  kváðu  hjiiin> 
með  þessu  móti  •  ráða  ein  á  heimilinu  ep  húsbóndarétti  ríkisins> 
varpað  í  hauginn. 

Hvort  sem  nú  þessar  ákúrur  eða  annað  hafa  valdiö,  þá  sögðu' 
póstmenn  að  stjórnin  hefði  mjög  vanef'nt  loforð  sín,  og  síðara  hlut 
apríl  hóldu  þeir  um  þetta  marga  fundi  og  æsta,  og  sögðu  Simyan* 
aldrði  hafu  setið  fastara  en  þá,  og  fastréðu,  að  leggja  enn  niður  verk- 
sitt  og  fengu  í  lið  með  sér  fjölda  símamanna  og  jafnvel  járnbrauta 
þjóna  víðsvegar  um  land.  Stóð  nú  aðal  kappleikurinn  um  það,  auk 
Simyans,  hvort  starfsmönnum  ríkisins  skyldi  heimilt  að  hafa  at- 
vinnufélagsskap  sín  á  milli  og  heimtuðu  stórborgarar  og  auðmenn,- 
að  póstmönnum  yrði  óheimilaður  allur  fólagsskapur  og  hver  maður 
sviftur  stöðu,  sem  óhlyðnaðist.  Harðnaði  nú  á  öllum  stÖgum  og- 
voru  25.  apríl  8  ritsima-  og  30  talsímamenn  sviftir  stöðu  sinni  fyrir 
illyrði  um  Simyan  og  í  byrjun  maí  enn  fleiri ;  lögðu  þá  um  5000' 
póstmanna  niður  verk  og  nokkrir  símamenn,  en  voru  illa  samtaka 
og  hikandi,  enda  var  stjórnin  nú  vel  undirbúin,  hafði  æft  fjölda 
hermanna  við  símstörf  og  bréfaburð  og  bréfdúfufólög  höfðu  til  taks- 
30  þús.  dúfur  og  tyndu  verkfellendur  tolunni  óðum  og  gáfust  al- 
farið  upp  eftir  nokkra  daga.  Það  áunnu  þeir  þó,  að  ráðgjafinn 
heimilaði  þessum  starfsmönnum  að  hafa  fólagsskap  með  sér  og 
mynda  félög,  sem  kysu  nefndir  manna,  til  að  gera  tillögur  ura 
embættaveitingar  í  atvinnugrein  þeirra  og  skyldi  stjórnin  fara  eftir 
þeim  tillögum.  í  heild  sinni  skoða  starfsmenn  þessir  og  aðrir  út  í 
frá  þessi  málalok  samt  sem  algerðan  ósigur,  því  ríkisvaldið  hefir  i 
þessari  atrennu  algjörlega  neitað  að  kannast  við  fólagsrótt  starfs- 
manna  sinna,  en  aðrir,  og  þeir  margir,  telja  starfsmenn  ríkisins- 
eiga  sama  rétt  á,  að  gæta  hagsmuna  sinna  gagnvart  ríki,  þegar  það 
er  verkkaupandi,  eins  og  gagnvarb  hverju  félagi  öðru  og  einstak- 
lingum.  í  þetta  sinn  hefir  þessu  þó  lyktað  svona  hversu  sem 
síðar  fer. 


Ymislegt.  L  a  p  ú  k  í  n,  lögreglustjóri  í  Pótursborg,  var 
settur  í  varðhald  út  úr  Azeffs-málinu,  eins  og  getið  var  síðast  og 
hefir  hann  nú  verið  dæmdur  í  5  ára  hegningarvinnu,  til  að  missa 
aðalsrótt  sinn  og  öll  borgararéttindi  auk  þess  og  í  æfilanga  útlegð 
í  Síberíu.  Ekki  var  honum  þó  gefið  það  að  sök,  þó  hann  bruggaði 
morðráðin  með  Azeff,    heldur  hitt,  að  hann  hafði  lostið  upp  athæfi 


192  Erlend  tíðindi. 

þessa  trúa  og  ágæta  þjóns  stjórnarinnar,  og  gert  byltingamönnum, 
»fjandmönnum  Rússlands  og  keisarans«  þennan  greiða.  Var  hann 
«akaöur  um  mök  við  þá  og  vita  allir,  að  það  er  bláber  uppspuni 
og  hefir  dómur  þessi  mælst  afarilla  fyrir  um  alt  Rússland  og  víðar 
-og  er  hann  talinn  níðingsverk,  likast  Dreyfusardómi  og  einn  af 
Ætjórnarglæpum  Rússa. 

Enginn  veit  hvar  Az3ff  er,  en  talið  víst  að  hann  hafist  við  á 
Rússlandi  á  laun  og  í  vernd  lögregluliðsins. 

F  i  n  n  a  r  hafa  enn  orðið  fyrir  skráveifu  af  hendi  Rússa. 
Brutu  þeir  lög  á  ríkisráði  Fínna  og  virðast  ætla  að  kúga  þing 
þeirra  og  er  sárast  að  vita,  að  þeir  gera  það  með  styrk  Finna 
•sjálfra,  því  þeir  hlaupa  í  stjórn  Rússa  og  blöð  með  mál  sín,  svipað 
því,  sem  við  höfum  hlaupið  til  Danmerkur  og  hlaupum  enn.  Það 
^r  happ  að  þurfa  ekki  að  liggja  í  eyrunum  á  Rússum. 

Hveitiverð  steig  afskaplega  nú  í  apríl,  og  er  það  mjög 
ikent  stórkaupum  manns  eins  í  Chicago,  James  Pattens.  Hann 
ihafði  keypt  í  haust  og  framan  af  vetri  5  milj.  tunnur  hveitis,  og 
róð  því  mikhi  á  heimsmarkaðinum,  hélt  því  inni  og  lót  verðið 
stíga.  Um  20.  apríl  var  verðið  hækkað  í  London  5  kr.  á  tunnu 
•og  hann  búinn  að  græða  margar  miljónir,  sumir  sögðu  10  milj., 
en  þá  réð  hann  ekki  við  og  24.  apríl  fór  hveitið  að  falla  og  brunnu 
um  það  bil  fyrir  Patten  500,000  bushel  (rúml.  200,000  tunnur) 
og  má  vera,  að  það  hafi  kipt  úr  lækkuninni,  en  það  sem  fréttir  ná 
var  hveiti  að  falla. 

Landskjálftar  hafa  verið  tíðir  og  víða,  bæði  um  ítalíu, 
Suðurfrakkland,  Spán  og  Portúgal.  Þar  voru  dregin  í  einum  bæ 
40  h'k  úr  rústum  og  fjöldi  húsa  skemdist,  en  fólk  meiddist. 

K  u  1  d  a  t  í  ð  hefir  verið  óvanaleg  nú  í  maí  víða  um  Norður- 
álfu.  Frost  og  snjór  í  miðjum  maí  í  Noregi,  Svíþjóð  og  Danmörku 
•og  kaldara  í  Ríndalnum  en  í  Reykjavík. 


Prestarnir  og  játningarritin. 


Að  stofnínum  til  inngangsorð  tíl  umræðu,  flutt  á  prestastefnunnl 
á  Þingvelli  1909. 

Eftir 
Jón  Helgason  lektor. 


Spurningin  um  afstöðu  prestanna  til  játningarrita 
kirkjunnar,  eða  spurningin  um  kenningarfrelsi  presta,  er 
vafalaust  ein  af  þeim  spurningum,  sem  oftast  hafa  á  góma 
borið  og  ekki  hafa  minstum  ágreiningi  valdið  innan  vé- 
banda  evangelisku  kirkjunnar  á  siðari  tímum. 

Þetta  stendur  upphaflega  i  mjög  eðlilegu  sambandi  við 
sivaxandi  kröfur  manna  um  frelsi  einstakingsins  á  öU- 
um  svæðum  mannlifsins,  kröfur,  sem  yfirhöfuð  að  tala 
•einkenna  19.  öldina  alla  og  20.  öldin  hefir  tekið  i  arf  frá 
henni.  Þessar  frelsiskröfur  eru  aftur  mjög  svo  eðlilegur 
ávöxtur  vaxandi  skilnings  manna  á  persónulegu  mæti 
einstaklingsins.  Að  sama  skapi  sem  mönnum  hefir  auk- 
ist  skilningur  á  mæti  mannlegs  persónuleika  svo  sem 
frjálsrar  veru  með  fuUri  ábyrgð  á  öllum  sínum  gjörðum, 
hefir  mönnum  einnig  vaxið  lifandi  óbeit  á  öllum  böndum, 
■er  virzt  gætu  hefta  þróun  persónuleikans  og  gjöra  honum 
erfitt  fyrir  að  ná  ákvörðun  sinni  sem  frjáls  maður. 

Eldri  timum  var  alls  ekki  Ijóst  gildi  hins  mannlega 
persónuleika  sem  frjálsrar  veru;  fyrir  því  gátu  menn  þá 
horft  með  jafnaðargeði  á  ýmislegt  það,  sem  vorum  tímum 
hrýs  hugur  við  sem  beinlinis  glæpsamlegu,  og  ekki  að 
•eins  sætt  sig  við  það,  heldur  og  varið  það.  Og  svo  íhalds- 
fiamur  er  mannsandinn  enn  í  dag,  að  fjölda  annars  góðra 


194  Prestarnir  og  játningarritÍÐ. 

og  göfuglyndra  manna  veitir  afarerfitt  að  átta  sig  á  þess- 
um  frelsiskröfum  einstaklingnum  til  handa,  sem  uppi  eru 
á  vorum  tímum,  eða  að  skilja  það,  að  einstaklingurinn  geti 
þróast  andlega  nema  i  fuUu  frelsi. 

En  að  baki  kröfunum  um  kenningarfrelsi  presta  stend- 
ur  líka  önnur  mikilsverð  staðreynd,  er  gjörir  þessar  kröf- 
ur  afareðlilegar  og  því  sem  næst  sjálfsagðar.  Það  er  vax- 
andi  þekking  manna  á  uppruna,  eðli  og  markmiði  játn- 
ingarrita  kirkjunnar,  sem  prestarnir  eru  heitbundnir  við 
í  kenningu  sinni,  og  tilfinningin  fyrir  því  tilfinnanlega 
mikla  djúpi,  sem  staðfest  er  milli  þess  skilnings  á  guðs- 
orði  i  ritningunni,  sem  þar  er  haldið  fram  eða  liggur  til 
grundvallar  útlistunum  þeirra,  og  skilnings  kirkjunnar 
manna  á  nálægum  tima.  Játningarritin  eru  arfur,  sem 
kristni  vorra  tima  hefir  fengið  frá  löngu  liðnum  timum,  þau 
eru  til  orðin  undir  kringumstæðum,  sem  sérstaklega  einkendu 
þá  tima,  með  hliðsjón  á  hreyfingum,  sem  þá  voru  uppi, 
og  umfram  alt  mótuð  af  hugsunarhætti  þeirra  tíma  og  þeim 
skilningi  á  kristindóminum,  sem  þá  var  álitinn  réttur. 
En  tímarnir  hafa  breyzt  og  með  þeim  einnig  hugsunar- 
hátturinn.  Mannsandinn  hefir  aldrei  staðið  i  stað,  heldur 
sífelt  haldið  áfram  rannsóknarstarfi  sinu  og  sífelt  verið 
að  vaxa  að  vizku  og  þroska  og  skilningi  á  þessu  Ijúfasta 
viðfangsefni  hugsandi  mannsandans.  Margt  af  því,  sem 
játningarritin  innihalda  og  var  álitið  rétt  og  sannleikan- 
um  samkvæmt  á  þeim  tímum,  er  nú  álitið  sumpart  vafa- 
samt  og  sumpart  rangt,  og  skilningur  manna  á  kristin- 
dóminum  er  i  ýmsum  greinum  orðinn  allur  annar  en  þá  var. 
Guðfræði  síðari  tima  hefir  í  Ijós  leitt  ýmsar  staðhafnir, 
sem  eldri  tíma  ekki  óraði  fyrir  og  þeir  ekki  heldur  gátu  þekt, 
svo  skamt  sem  þeir  voru  á  veg  komnir  í  þekkingu  sinni, 
og  brugðið  nýju  Ijósi  upp  yfir  fjölda  gamalla  sanninda, 
sem  nú  horfa  alt  öðru  vísi  við  oss  en  áður  gjörðu.  En 
þrátt  fyrir  þetta  hafa  menn  til  skamms  tima  átt  afarörð- 
ugt  með  að  átta  sig  á  þvi,  að  nokkura  nauðsyn  bæri  til 
að  losa  um  játningarhaftið  á  kennimönnum  kirkjunnar, 
og  álitið  kröf urnar  um  kenningarf relsi  presta,  ef  ekki  bein- 


Prestamir  og  játningarritin.  195 

linis  sprotnar  af  ókirkjulegri  sundrungaviðleitni,  þá  að 
minsta  kosti  altof  ótimabærar  til  þess  að  þeim  væri  að 
nokkru  sinnandi. 

Sannleikurinn  er  sá,  að  hvergi  hefir  íhaldssemi  manns- 
andans  fremur  látið  til  sin  taka  en  einmitt  innan  vébanda 
kirkjunnar  og  trúarbragðanna,  og  skilningurinn  á  öllum 
frelsiskröfum  einstaklingnum  til  handa  átt  jafn  eríitt  upp- 
dráttar  og  þar.  Svo  hefir  þetta  verið  á  öllum  timum  og 
er  enn  i  dag  i  mörgu  tilliti  —  einnig  innan  hinnar  evan- 
gelisku  kirkju,  sem  eftir  allri  hugsjón  sinni  hefði  einmitt 
átt  að  verða  heimkynni  andlegs  frelsis  i  öllum  greinum 
og  þá  ekki  sízt  í  þeim  efnum,  sem  hér  ræðir  um. 

Þvi  verður  ekki  neitað,  að  með  siðbót  Lúters  Ijómar 
nýr  dagur  yfir  kirkjunni,  dagur,  sem  boðar  frelsi  frá 
margra  alda  ánauð,  sannfæringar-  og  samvizkufrelsi  innan 
kirkjunnar.  En  það  er  ekki  kirkjunni  að  þakka,  að  sá 
hin  kirkjulega  frelsishreyfing,  sem  Lúter  hratt  af  stað^ 
kafnaði  ekki  i  fæðingunni.  Þvi  að  það  fær  ekki  duli?n 
neinum,  sem  þekkir  sögu  vorrar  evangelisku  kirkju,  aO^ 
mjög  mikið  af  starfi  hennar  eftir  daga  Lúters  miðar  að 
þvi  að  reisa  skorður  við  þvi  frelsi  kirkjunni  til  handa,. 
sem  Lúter  barðist  fyrir,  og  fer  i  ýmsu  tilliti  í  öfuga  átt 
við  það  sem  hann  ætlaðist  til  i  fyrstu.  Ég  segi  i  f  y  r  s  t  u^. 
þvi  að  það  fær  ekki  dulist,  að  sjálfur  Lúter  tekur  i  ýmsu 
tilliti  að  gjörast  »ólúterskur«  með  aldrinum  og  lendir  þá 
jafnvel  i  mótsögn  við  sinar  eigin  siðbótarfrumreglur. 
Þessi  staðreynd,  svo  skiljanleg  sem  hún  er  og  afsakan- 
leg,  hefði  þó  ekki  þurft  að  verða  framþróun  kirkjunnar 
til  meins,  ef  lærisveinum  Lúters  og  sporgöngumönnum 
hefði  verið  það  Ijóst  frá  byrjun,  að  siðbótin  er  verk  hins- 
u  n  g  a  Lúters,  sem  i  mörgu  tilliti  er  nokkuð  annar  mað- 
ur  en  hinn  gamli  Lúter.  En  þetta  var  eftirkomendum 
Lúters  ekki  Ijóst,  og  fyrir  því  gat  lúterskan  orðið  a^ 
»lúter8ku<,  þ.  e.  kirkjulegri  stefnu,  sem  fremur  auðkend- 
ist  af  anda  ófrelsis  og  þröngsýni,  en  sönnum  frelsis  og 
framsóknaranda,  og  hin  evangeliska  kirkja  um  langan 
aldur  fjarlægst  svo  hugsjón  sina,  að  ekkert  átti  þar  síður 


196  Prestarnir  og  játningarritin. 

viðurkent  heimilisfang  en  samvizku-  og  sannfæringarfrelsi 
einstaklingsins  í  þeim  málum,  sem  snerta  kristindóm  og 
kirkju. 

Á  þessu  heíir  orðið  mikil  breyting  á  siðustu  öld  og 
nmfram  alt  á  síðustu  mannsöldrunum  tveimur,  enda  frels- 
iskröfurnar  orðið  sífelt  háværari  og  erfiðari  að  leiða  hjá 
8ér.  En  kenningarfrelsi  presta  er  krafa,  sem  menn  hafa 
€nn  ekki  fengist  til  að  sinna,  það  hugtak  er  enn  í  dag 
fremur  illa  séð  af  öUum  þorra  þeirra  lima  kirkjunnar, 
sem  eru  sinnandi  andlegum  málum.  En  þetta  orsakast 
meðfram  af  því,  að  almenningi  er  ekki  fyllilega  Ijóst,  hvað 
átt  er  við,  þegar  talað  er  um  kenningarfrelsi  presta.  Eina 
hina  fáránlegustu  útskýringu  þessa  hugtaks  rak  ég  mig 
nýlega  á  í  einu  kristindómsmálgagninu  íslenzka  (»Bjarma«), 
•en  tilefnið  til  þess  að  blaðið  fer  að  athuga  það  mál  er, 
að  ritstjórninni  hefir  borist  til  eyrna,  að  kenningarfrelsi 
presta  sé  eitt  þeirra  mála,  sem  koma  eigi  til  umræðu  á 
þessari  prestastefnu.  Sem  geta  má  nærri,  fræðir  blaðið 
lesendur  sina  á,  að  hér  sé  um  sannarlega  »tviræða  nýjung« 
að  ræða.  Það  neitar  þvi  ekki,  að  til  sé  sannarlegt  og 
kristilegt  kenningarfrelsi,  —  en  það  sé  fólgið  i  því  að 
kenna  eins  og  guðs  orð  kenni.  En  um  það  kenningar- 
frelsi,  sem  hér  eigi  að  koma  til  umræðu,  farast  blaðinu 
orð  á  þessa  leið:  »Hitt  kenningarfrelsið  er  fólgið  i  því, 
að  smáhopa  á  hæl  undan  spiltum  aldaranda  og  kenna 
e  k  k  i  eins  og  guðs  orð  kennir,  alveg  af dráttarlaust,  held- 
ur  auka  það  ýmist  eða  skerða  eftir  því  sem  hver  viU 
heyra(!)«  Og  svo  bætir  blaðið  við  þessari  dýrlegu  klausu: 
>»En  með  því  gjöra  menn  sig  seka  i  því  óráði  að  breyta 
á  móti  samvizku  sinni(!)«  Ég  bendi  hér  á  þetta  eingöngu 
sem  dæmi  þess,  hve  langt  þekkingarleysis-belgingurinn 
getur  leitt  annars  —  að  líkindum  —  góðviljaða  menn. 
En  í  sjálfu  sér  er  ekki  mikil  ástæða  til  að  furða  sig  á 
sliku  hjá  blaði  þessu  eða  þeim  sem  að  þvi  standa,  er  jafn- 
vel  annar  eins  maður  og  ritstjóri  »Sameiningarinnar«  er 
€kki  kominn  lengra  i  skilningi  sínum  á  kenningarfrelsis- 
hugtakinu,  en  raun  gefur  vitni  hinn  furðulegi   fyrirlestur 


Prestarnir  og  játningarritin.  197 

hans  um  »gildi  trúarjátninganna«,  er  út  kom  i  fyrra;  þar 
gefur  hann  i  skyn,  að  kenningarfrelsiskröfurnar  séu  allar 
meira  og  minna  sprotnar  af  óvild  og  hatri  til  kristindóra& 
og  kirkju,  séu  »heiðindómur  i  kirkjulegum  dularklæðum«(!). 

Það  sem  því  öllu  öðru  fremur  riður  á  í  þessu  máli 
er,  að  menn  gjöri  sér  fulla  grein  fyrir  því,  hvað  hér  er 
um  að  ræða,  —  hvað  átt  er  við  með  »kenningarfrelsi 
presta«. 

Spurningin  er  i  sjálfu  sér  afareinföld.  Hún  er  engin 
önnur  en  þessi:  Eru  kennimenn  kirkjunnar  í  öllum  atrið- 
um  kristilegrar  trúar  bundnir  við  þann  skilning  á  þessum 
atriðum  trúarinnar,  sem  haldið  er  fram  i  játningarritum 
þeim,  sem  kirkjan  lögum  samkvæmt  viðurkennir? 

Um  þetta  er  spurt  —  og  ekkert  annað. 

Kenningarfrelsismálið  er  engin  nýjung  eins  og  sumir 
halda.  Það  hefir  t.  a.  m.  verið  á  dagskrá  í  Danmörku 
síðan  i  byrjun  19.  aldar  og  er  það  enn.  Meðal  Dana  hef- 
ir  þessi  »heiðindómur  i  kirkjulegum  dularklæðum«  —  sem 
síra  J.  B.  kallar  svo  —  ekki  átt  sér  ómerkilegri  talsmenn 
eða  ókirkjulegri  en  menn  eins  og  H.  N.  Clausen,  N.  Fr» 
S.  Grundtvig,  N.  Lindberg,  Visby,  Vilh.  Birkedal,  M.  Melby^ 
L.  Helveg,  A.  Leth,  Otto  Möller,  Morten  Pontoppidan^ 
Skat  Rördam,  J.  H.  Monrad  o.  fl.  o.  ti.  öllum  þessum 
mönnum  kemur  saman  um,  að  kenningarfrelsi  presta  sé 
eitt  af  frumskilyrðunum  fyrir  sönnum  þrifum  kirkju  og 
kristindóms.  Árið  1881  samþykti  fjölmennur  prestafund- 
ur  í  Askov  áskorun  til  stjórnarinuar  um  kenningarfrelsi 
og  fuUkomið  afnám  allra  játningaskuldbindinga.  Ágrundt- 
vígskum  »vinafundi«  í  Oðinsvé  1890  er  því  haldið  fram^ 
að  meðan  prestarnir  séu  bundnir  af  prestaheitinu  komi 
barátta  þeirra  gegn  vantrúnni  að  engu  haldi,  því  að  vitn- 
isburöur  þeirra  sé  ekki  »frjáls«  —  engin  trygging  fyriry 
að  hann  byggist  á  persónulegri  sannfæringu.  Og  ári 
seinna  heldur  V.  Birkedal  þvi  fram,  að  prestaheitið  verði 
með  hverju  ári  mein-hættulegra  fyrir  þrif  þjóðkirkjunnar 
og  jafnvel  sjálfan  kristindóminn.  Árið  1902  skorar  »Kirke- 
ligt    Samfund   fra    1898«,    —     en    i    þvi    er   meginþorri 


198  Prestarnir  og  játningArritin. 

Grundtvígssinna  meðal  prestanna  —  á  stjórnina,  að  breyta 
prestaheitinu  á  þessa  leið:  »Ég,  sem  veit  mig  í  samhljóð- 
an  við  hina  evang.-lút.-kirkju,  lofa  að  hafa  um  hönd  skirn 
og  kveldmáltið  eftir  innsetningu  drottins  og  venju  hinnar 
dönsku  þjóðkirkju  og  eftir  beztu  sannfæringu  að  prédika 
fagnaðarerindið  samkvæmt  heil.  ritningu^)«.  í  allri  þess 
ari  baráttu  danskra  presta  fyrir  kenningarfrelsinu  heyrist 
bergmál  orða  Grundtvigs:  »Hverjum  presti  i  rikis-  eða 
þjóðkirkju  verður  að  vera  heimilt  að  segja  það,  sem  hann 
sem  heiðarlegur  maður  álítur  sannast  og  réttast  um  bibliu 
og  kristindóm,  ef  menn  á  vorum  dögum  eiga  að  geta  lagt 
trúnað  á  orð  hans.  Sé  honum  ætlað  eingöngu  að  muðla 
fyrir  munni  sér  allar  trúargreinarnar  gömlu,  hlýtur  að 
fara  fyrir  lútersku  trúnni  likt  og  farið  hefir  fyrir  hinni 
katólsku :  Trúin  verður  mentuðum  mönnum  ómögulegur 
hlutur«.2) 

A  næstliðnum  vetri  hefir  mjög  mikið  verið  rætt  um 
afstöðu  presta  við  játningarritin  í  norsku  kirkjunni.  Thv. 
Klaveness,  sem  eftir  allri  andastefnu  sinni  er  fullkominn 
kenningarfrelsismaður,  kom  þar  hreyfingu  á  málið  með 
fyrirlestri  um  »þýðingu  játningarritanna  í  lútersku  kirk- 
junni«3.  Þeir,  sem  i  vetur  taka  málið  upp  til  umræðu, 
heimta  að  vísu  ekki  fult  kenningarfrelsi,  heldur  heimta 
þeir  flestir,  að  feldar  séu  úr  gildi  nokkrar  af  játningum 
þeim,  sem  lögum  samkvæmt  gilda  í  Noregi,  og  vilja  miða 
játningarskuldbindinguna  við  postullegu  trúarjátninguna 
€ina  og  fræði  Lúters  hin  minni.  Aðalflutningsmenn  þessa 
máls  eru  nafnkendir  menn  úr  hóp  hinna  ihaldssömu  norsku 
kennimanna,  prestarnir  H.  N.  Hauge  frá  Skien,  sem  fyrir 
nokkru  var  kirkjumálaráðgjafi,  og  L.  Dahle  i  Stavanger. 
Þeir  flytja  mál   sitt   á   hinum    árlega    norska   kirkjufundi 


^)  Sbr.  einkarfróðlega  ritgjörð  eftir  lic.  theol.  Lindegaard-Petersen: 
.„Symbolforpligtelsen  i  den  danske  Kirke".     Theol.  Tidskrift.  190». 

*)  Tilvitnuð  orðjtekin  eftir  Norsk  Kirkeblad  1909  bls.  18';,  eru  sennilega 
úr  riti  Grandtvigs:     Dcn  d^nske  Statskirlíe  upartisk  betragtet.     Kh.l834. 

')  Þetta  ágæta  erindí  er  prentað  i  „For  frisindet  Kristendom  L 
€hri8tj.  190Ó". 


Prestarnir  og  játningarritin.  199 

(Landsmödet),  sem  sizt  verður  borin  á  brýn  byltingagirni 
í  nokkurri  mynd,  en  tekur  þó  vel  í  þetta  mál  og  sam- 
þykkir  tillögu  um  endurskoðun  játningarritanna.  Síðan 
heflr  málið  verið  allitarlega  rætt  frá  báðum  hliðum  i  höf- 
uðmálgagni  ihaldsstefnunnar  i  norsku  kirkjunni  (Luthersk 
Kirketidende). 

En  þvi  hefi  ég  bent  á  þetta,  að  ég  vildi  með  þvi 
sýnt  hafa  þeim,  sem  á  annað  borð  vilja  sjá  það,  að  kenn- 
ingarfrelsiskrafan  er  ekki  sprottin  af  neinni  vantrú  eða 
löngun  til  að  kollvarpa,  heldur  af  einlægri  virðingu 
fyrir  stöðu  hins  kirkjulega  kennimanns  og  kennimanninum 
sjálfum  seni  siðferðilegum  persónuleika. 

Þegar  vér  nú  litum  til  vorrar  eigin  kirkju,  þá  hefir 
lítið  verið  rætt  um  þetta  mál  meðal  vor  fyr  en  núna  allra 
•siðustu  árin  og  lítið  um  það  skrifað,  enda  skilningur 
manna  á  málinu  yfirleitt  býsna  ófullkominn.  Fyrir  10  ár- 
um  hafði  prestastefna  vor  málið  á  dagskrá,  en  síðan  hefir 
því  lítið  verið  hreyft  þangað  til  hin  ágæta  ritgjörð  sira 
Haralds  Níelssonar  um  kenningarfrelsi  presta 
kom  út  i  Skírni  í  fyrra  sumar,  fyrsta  tilraunin,  sem  gjörð 
hefir  verið  með  oss  til  að  skýra  málið.  Meðal  landa  vorra 
vestra  hefir  málið  verið  á  dagskrá  síðustu  tvö  árin.  Síra 
Tr.  J.  Bergmann  hefir  varið  kenningarfrelsið  með  miklum 
Ælugnaði  i  »BreiðabIikum«,  en  »Sameiningin«  hamast  á 
móti  því  og  fiutt  hverja  greinina  annari  furðulegri  um 
málið,  að  ógleymdu  kirkjuþingserindi  síra  Jóns  um  »g  i  1  d  i 
,trúarjátninganna«,  sem  þegar  hefir  verið  nefnt. 

Hér  á  landi  hefir  að  minsta  kosti  venjan  löghelgað, 
Auk  hinna  þriggja  svonefndu  allsherjar  játninga  fornkirk- 
junnar,  tvær  af  sérjátningum  hinnar  evang.-Iút.kirkju, 
Ágsborgar-játninguna  og  fræði  Lúters.  Eins  og  síðar  mun 
fiýntverða,  er  lögf esting  þessara  játningarrita  hjá  oss  mjög 
Bvo  vafasöm,nema  ef  svo  mættisegja,  að  hana  leiði  af  sjálfri 
lögtekningu  hinnar  evang.-Iút.-kirkju  sem  kirkju  landsins 
með  lögtekning  kirkjuordinantíu  Kristjáns  3.  árin 
1541  og  1551.  En  engu  að  síður  hafa  íslenzkir  prestar 
verið    e  i  ð  bundnir  við  »játningarrit  hinna  dönsku  kirkna« 


200  Prestarnir  og  játningarritin. 

frá  því  í  lok  17.  aldar  til  ársins  1888,  er  presta-eiðurinn 
var  með  konungsúrskurði  numinn  úr  gildi  og  presta-h  e  i  t  i  ð* 
sett  i  staðinn.  Samkvæmt  því  eru  prestar  vorir  á  vigslu- 
degi  sinum  látnir  »lofa  þvi,  i  augsýn  allsvitanda  guðs  að 
kappkosta  að  boða  guðsorð  hreint  og  óblandið  eins  og 
það  er  kent  i  heilagri  ritningu  og  trúarjátningabókum 
vorrar  kirkju«  eins  og  1.  gr.  prestaheitisins  hljóðar.  Heitið^ 
tekur  að  visu  ekki  eins  djúpt  i  árinni  eins  og  eiðurinn 
gamli,  en  munurinn  verður  minni  en  búast  hefði  mátt  við, 
þar  sem  heit  unnið  »i  augsýn  allsvitanda  guðs«  nálgast 
óneitanlega  allmjög  það  sem  venjulega  er  kallað  eiður. 
Og  hvað  sjálfa  játningaskuldbindinguna  snertir,  þá  er 
hún  að  því  leyti  ónákvæmari  í  heitinu  en  eiðnum,  að 
eiðurinn  nefnir  »játningarrit  hinna  dönsku  kirkna«, 
sem  vér  vitum  áreiðanlega  hver  eru  (sbr.  Dönsku  lög 
Kr.  V.  2.  bók  1.  kap.),  en  heitið  aðeins  »trúarjátningabækur 
vorrar  kirkju«  sem  óvíst  er  hvernig  ber  að  skilja,  sér- 
staklega  þó  ef  s vo  skyldi  reynast,  að  enginn  lagastaf ur  væri 
fyrir  því,  h  v  a  ð  a  játningar  giltu  hér,  svo  að  vér  eftir 
altsaman  værum  bundnir  við  allar  þær  játningar  lútersku 
kirkjunnar,  sem  út  voru  komnar  þá  er  kirkjuordin- 
antian  var  geíin  út  1537.  —  En  hvað  sem  þessu  líður,  þá 
gjörir  bæði  eiðurinn  og  heitið  játningarnar  að  einskonar 
kirkjulegum  lagabálkum,  sem  prestunum  er  gjört  að  skyldu 
að  kenna  samkvæmt  og  öll  frávikning  frá  varðar  við  lög. 


En  hvað  er  við  þetta  að  athuga? 

Frá  því  er  þetta  kenningarfrelsismál  komst  fyrst  á 
dagskrá  hefir  það  sérstaklega  verið  tvent,  sem  menn  hafa 
fundið  þessari  skuldbindingu  við  játningarritin  til  foráttu. 
Annað  er  þetta:  Slik  skuldbinding  er  ótilhlýðilegt  band 
á  persónulegu  frelsi  kennimannsins,  hlýtur  að  draga  úr 
andlegum  vexti  hans  og  framþróun,  og  getur  jafnvel  leitt 
til  yfirdrepskapar  og  hræsni  i  boðun  fagnaðarerindisins. 
Hitt  er  þetta:  Sú  trygging,  sem  slík  skuldbinding  veitir 
söfnuðinum    fyrir    sannleika  vitnisburðarins,  sem  fram  er 


Prestaruir  og  játningarritÍD.  201 

fluttur,  er  imynduð.  Með  henni  er  hann  miklu  fremur 
óbeinlinis  sviftur  allri  tryggingu  hvað  þetta  snertir.  Játn- 
inga-haftið  getur  einmitt,  ef  ekki  er  annað,  sem  hið 
gagnstæða  verði  bygt  á,  vakið  grun  um,  að  presturinn 
tali  það  sem  hann  talar  af  þvi  að  hann  sé  bundinn  heiti^ 
sem  það  geti  kostað  hann  embættið  að  vikja  frá.  A  bæði 
þessi  atriði  hefir  öll  höfuðáherzlan  verið  lögð  i  baráttunni 
fyrir  kenningarfrelsi  presta,  eins  og  hún  hefir  verið  háð' 
i  Danmörku  meginhluta  19.  aldarinnar. 

Þegar  ég  nú  i  dag  heíi  tekið  að  mér  að  innleiða  um- 
ræðurnar  um  kenningarfrelsismálið,  eru  það  þó  ekki  svo 
mjög  þessi  tvö  atriði,  sem  fyrir  mjer  hafa  vakað.  Það 
sem  ég  vildi  hafa  bent  á  og  rökstutt  með  kröfuna  uni 
kenningarfrelsi  prestunum  til  handa  er  aðallega  s  ö  g  u  1  e  g  s 
eðlis,  þ.  e.  stendur  i  sambandi  við  það  sem  kunnugt  er 
orðið  um  uppruna  þessara  rita  sjálfra,  eðlí  og  markmið. 
Að  gengið  hefir  verið  fram  hjá  þvi  atriði  hingað  til  að^ 
miklu  leyti,  orsakast  eðlilega  af  því,  að  hin  sögulega  rann- 
sókn  ritanna  má  heita  verk  síðasta  mannsaldursins.  Hins 
vegar  liggur  það  i  hlutarins  eðli,  að  ekki  ber  siður  á 
þetta  atriði  að  hta  en  hin  tvö.  Þvi  að  eigi  sKk  rit  að 
geta  gilt  sem  regla  og  mælisnúra  fyrir  oss,  þá  ættu  þau 
að  minsta  kosti  1)  að  hafa  upphaflega  verið  samin  i  þeim 
tilgangi,  2)  að  hafa  verið  viðurkend  sem  slik  rit  af  kirkju 
vorri,  3)  að  vera  i  fullkominni  samhljóðan  við  ritninguna 
sjálfa  og  4)  skuldbindingin  við  þau  að  vera  í  fullu  sam- 
ræmi  við  anda  og  hugsjón  vorrar  evangeiisku  kirkju. 

En  því  betur  sem  ég  athuga  málið  frá  þessari  hlið, 
þess  sannfærðari  verð  ég  um,  að  rangt  sé  að  heitbinda 
prestana  i  kenningu  sinni  við  þessi  rit  og  að  tími  sé  til  þess 
kominn  að  breyta  prestaheitinu  hvað  þetta  snertir. 

Ég  mun  nú  leitast  við  að  færa  rök  fyrir  máli  mínu. 

1.  Játningarritin  eru  —  að minsta kosti  sum 
þeirra  —  allsekkiupphaflegasamin  i  þeim 
tilgangiaðvera  bindandi  regla  og  mæli- 
snúrafyrirkirkjunaá   öllum   timum.     Þess- 


202  Prestarnir  og  játningarritin. 

vegna  er  rangt  að  heitbinda  prestana  við  þau  i  kenningu 
sinni. 

Menn  tala  yfirleitt  svo  sem  játningarritin  hafi  upp- 
Tiaflega  verið  samin  i  þeim  ákveðna  tilgangi  að  vera  það, 
«em  þau  hafa  orðið  fyrir  miður  heppilega  rás  timanna, 
að  þau  séu  i  raun  réttri  verk  hinnar  heilögu  almennu 
kirkju,  sem  eftir  fyrirheiti  drottins  leiðist  af  guðs  anda 
og  að  þau  þess  vegna  hljóti  að  álítast  engu  siður  óskeik- 
ul  rit  en  sjálf  ritningin.  Menn  skoða  þvi  alment  játning- 
arritin  svo  sem  helga  dóma  kirkjunnar,  sem  ekki  megi 
snerta,  heilagan  og  ókrenkianlegan  arf,  sem  oss  sé  skylt 
.að  varðveita  og  beygja  oss  fyrir  i  mikilli  auðmýkt  og 
lotningu.  Afleiðingin  af  þessu  heflr  þá  lika  orðið  sú,  að 
j'átningarritin  hafa  í  reyndinni  orðið  slikir  helgir  dómar, 
sem  menn  töluðu  um  með  allri  lotningu,  en  snertu  ekki, 
létu  sér  ekki  einu  sinni  til  hugar  koma  að  kynna  sér 
flest  þeirra.  Því  að  sannleikurinn  er  þessi,  að  einungis 
'örlitiU  hluti  þeirra  manna,  sem  játa  algildi  þessara  rita, 
heflr  nokkurn  tima  augum  litið  önnur  þeirra  en  fræði 
Lúters,  sem  einnig  hafa  að  geyma  postullegu  trúarjátn- 
inguna,  og  þá  oftast  án  þess  að  hafa  hugmynd  um  að 
'þeim  bæri  slík  tign,  sem  hér  ræðir  um.  Það  væri  fróð- 
legt  að  vita,  hve  margir  menn  hérá  landi  hafa  lesið  hin 
játningarritin,  sem  talin  eru  að  gilda  í  vorri  kirkju, 
t.  a.  m.  Agsborgar-játninguna,  sem  þó  svo  oft  er  talað 
rum  í  bókum  og  blöðum,  að  ég  nú  ekki  nefni  Níkeu-  og 
Atanasíusar-játningarnar  svonefndu.  Ég  vil  auðvitað  ekki 
gjöra  stéttarbræðrum  mínum  i  kirkju  íslands  rangt  til,  en 
mér  liggur  þó  við  að  efast  um,  að  þeir  hafl  allir  lesið 
þessar  játningar  allar,  sem  þeir  eru  heitbundnir  við  sam- 
'kvæmt  þeirri  skuldbindingu,  sem  þeir  hafa  undirskrifað  á 
vígsludegi  sínum^ 


^)  Broslegur  gjörist  sira  J.  B.  i  „Sameiningunni"  (jan.  1909  bls. 
:325),  er  hann  fer  að  vefengja  það  sem  „litt  hugeanlegt"  að  Atanasiusar- 
játningin  „muni  með  öllu  ókunn  almenningi  á  íslandi",  af  þvi  að  i  Grall- 
aranum  gamla  hafi  þó  staðið  nálega  orðrétt  þýðing  hinnar  umræddu 
játningar.     Það  er  rétt  eins  og  hann  áliti,  að  Grallarinn  sé  enn  i  hvers 


Prestamir  og  játningarritÍB.  203 

En  svo  mikla  og  verðskuldaða  lotningu  sem  almenn- 
ingur  ber  fyrir  ritum  þessum,  —  þá  ber  þvi  sízt  að  neita, 
^ð  mjög  mikill  vafi  leikur  á  því,  hvort  nokkurt  þeirra  er 
upphaflega  samið  i  þeim  tilgangi,  sem  menn  alment  ætla  nú. 

Þegar  siðbótarhöfundarnir  sömdu  þau  játningarritanna, 
sem  talin  eru  sérjátningar  hinnar  evangelisku  kirkju, 
gjörðu  þeir  það  engan  veginn  i  þeim  tilgangi  að  setja 
með  þeim  lög  eða  réttarreglu  fyrir  þvi,  hvernig  kenningin 
s  k  u  1  i  vera  um  allar  ókomnar  aldir  i  kirkjunni.  Þeir 
brutu  ekki  af  kirkjunni  ok  hins  rómverska  páfa,  til  þess 
Bvo  í  staðinn  að  setja  yfir  hana  pappirspáfa.  Lúter  og 
llelankton  þektu  altof  vel  hættuna,  sem  slik  pappirsgögn 
geta  haft  i  för  með  sér  fyrir  samvizku-  og  sannfæringar- 
frelsi  einstaklinganna,  til  þess  að  þeim  gæti  til  hugar 
komið  að  semja  rit  sin  i  slíkum  tilgangi.  Hve  fjarri  það 
var  hugsun  siðbótarmanna  sýna  meðal  annars  orð  Lúters 
i  riti,  sem  hann  gefur  út  sama  árið  sem  ríkisþingið  i 
Ágsborg  er  haldið :  »KristiIeg  kirkja  hefir  ekkert  vald  til 
þess  að  setja  neinar  trúar-greinar,  hefir  aldrei  gjört  það 
■og  mun  heldur  aldrei  gjöra  það.  Allar  greinar  trúarinnar 
eru  svo  nægilega  framsettar  í  heil.  ritningu,  að  engin  þörf 
er  á  að  framsetja  fleiri.  .  .  Kristileg  kirkja  staðfestir 
evangelíið  og  heil.  ritningu  svo  sem  þegn,  bendir  á  það 
og  viðurkennir  það,  eins  og  þjónninn  liti  og  vopn  hús- 
bónda  síns«i).  Ennfremur  sést  þetta  berlega  á  því,  hversu 
Melankton  leyfir  sér  blátt  áfram  að  gjöra  þær  breytingar 
á  Agsborgar-játningu,  sem  honum  þótti  ástæða  til,  —  og 
það  voru  eins  og  kunnugt  er  allverulegar  efnisbreytingar, 
—  er  hann  gaf  hana  út  að  nýju  1540  (Confessio  August- 
-ana  variata).  Það  hefði  Melankton  ekki  gjört,  ef  hann 
hefði  litið  svo  á  ritið,  sem  þeir  afhentu  keisaranum  í 
Ágsborg    1530,    að    það    ætti    að    vera  bindandi  regla  og 


mannB  hendi  á  landi  hér.  Hann  á  þar  við  sálminn:  „Hvör  sem  vildi 
að  hólpinn  sé",  einhvern  aumasta  leir ourðarsamsetning,  sem  nokkurn  tima 
hefir  prentaður  verið  í  kristninni. 

^)     Sbr.    „Etliche   Artikel,    so    M.    Luther   erhalten    will  wider  die 
^anze  Satansschule"  (1530)  Erlangen-útgáfa   Lúters  rita  31.  bindi  bls.  122. 


204  Prestarnir  o^  játningarritin. 

mælisnúra  fyrir  kenningu  kirkjunnar  um  allar  ókomnar 
aldir.  Og  þegar  Lúter  amaðist  við  hinni  breyttu  Ágsborg- 
ar-játningu,  gjörði  hann  það  engan  veginn  af  því,  að  hann 
eignaði  ritinu  nokkra  slika  framtiðar-þýðingu,  heldur  blátt 
áfram  af  því,  að  hann  áleit  þær  skoðanir  réttari,  sem 
haldið  hafði  verið  fram  í  hinni  fyrri  útgáfu.  Það  voru 
kringumstæðurnar,  sem  knúðu  siðbótar  höfundana  til  þes& 
að  semja  rit  þessi,  —  þarfir  safnaðanna,  sem  i  mörgu  til- 
liti  áttu  erfitt  með  að  átta  sig  á  öllu  þessu  nj'ja  1  kenn- 
ing  og  helgisiðum,  er  siðbótin  hafði  hrundið  á  stað.  Og 
hvað  snertir  Agsborgar-játning  sérstaklega,  þá  átti  bein 
krafa  keisarans  mikinn  —  ef  ekki  mestan  —  þátt  i  fram- 
komu  hennar,  eins  og  ráða  má  af  sjálfum  formálanum 
fyrir  þvi  riti.  Þar  er  svo  að  orði  komist:  »Yðar  keisara- 
lega  hátign  hefir  fyrir  byrjun  þessa  ríkisdags  i  Ágsborg^ 
látið  birta  það  kjörfurstum,  höfðingjum  og  rikisstéttum, 
að  sérhver  rikisstétt  skuli  samkvæmt  boðum  yðar 
keisaralegu  hátignar,  bæði  á  þýzkri  og  latneskri 
tungu,  skýra  frá  og  gjöra  grein  fyrir  meiningum  sinum 
og  áliti.  .  .  Til  þess  að  sýna  þegnlega  hlýðni  vilja  yðar 
hátignar,  leggjum  vér  hér  fram  i  þessu  trúarmáli  játninga 
vorra  kennimanna  og  vora  eigin  til  sönnunar  um  það, 
hversu  þeir  hafa  boðað  og  prédikað  lærdóm- 
inn  söfnuðunum  i  löndum.  vorum,  hertogadæm- 
um,  þegiiskyldum  héruðum  og  borgum  samkvæmt  heilagri 
ritningu  og  hreinu  guðs  orði«^).  Þannig  verður  Ágsborg- 
ar-játning  til.  Hér  er  alls  ekki  að  ræða  um  neinar  skip- 
anir  eða  fyrirmæli  um  það,  hvernig  kenna  s  k  u  1  i  á  pré- 
dikunarstólunum  á  ókomnum  timum,  heldur  að  eins  um 
lýsing  á  því,  hvernig  kent  s  é  þ  á  i  evangeliskum  söfnuð- 
um,  og  tilgangurinn  með  þeirri  yfirlýsingu  var  sá  aðallega 
að  hrekja  og  berja  niður  ýmsar  lygar  og  heilaspuna  um 
hina  nýju  kenningu,  sem  haldið  var  á  lofti  af  mótstöðu- 
mönnum  siðbótarinnar. 

Hversu    fræði   Lúters   hin  minni  eru  orðin  til,  vitum 


0     Sbr.  þýðingu  Sigurðar  Melsteðs  bls  4.     (Rvik  1861). 


Prestarnir  og  játningarritin.  205 

Tér  sömuleiðis.  Lúter  segir  það  sjálfur  i  formálanum  fyrir 
fræðunum.  »Þaö  sem  hefir  knúð  mig  til  að  gefa  út  þessi 
fræði  eða  kristilegu  kenningu  í  þessari  afarstuttu,  einföldu 
og  óbrotnu  mynd,  er  hið  aumlega  ásigkomulag  [í  söfnuð- 
unum],  sem  ég  hefi  komist  að  raun  um,  er  ég  fyrir  skemstu 
var  að  vísitéra  kirkjurnar.  Ódauðlegi  guð !  Hvilik  eymd 
hefir  mér  fyrir  augu  borið!  Alþýðu  manna,  einkum  til 
sveita,  brestur  alla  þekkingu  á  hinni  kristilegu  kenningu, 
og  margir  sóknarprestar  —  þvi  miður  —  eru  býsna  óhæfir 
til  að  kenna!  Og  þó  eiga  allir  að  heita  kristnir,  vera 
skírðir  og  mega  neyta  hins  heilaga  sakramentis,  en  kunna 
hvorki  faðir  vor,  né  trúarjátninguna,  né  boðorðin  tiu«. 
Præðin  áttu  að  vera  hjálparmeðal  handa  prestum  við 
kristindómsfræðslu  æskulýðsins.  Að  lír  þeim  ætti  að  verða 
kirkjulegt  játningarrit  með  lagagildi  i  kirkjunni  um 
ókomnar  aldir,  er  hlutur,  sem  Lúter  sjálfum  heíir  aldrei 
til  hugar  komið,  þvi  að  auk  þess  sem  það  hefði  verið 
með  öUu  gagnstætt  allri  andastefnu  Lúters,  ber  alt  snið 
ritlingsins  það  með  sér,  að  þar  getur  ekki  verið  um  játn- 
ingarrit  að  ræða  i  venjulegum  skilningi. 

Um  fornkirkjulegu  játningarnar  þrjár,  hina  postullegu, 
nikenisku  og  atanasíönsku,  er  það  að  segja,  að  siðbótar- 
mennirnir  viðurkendu  þær  fyrst  og  fremst,  til  þess  að 
sýna  með  því,  að  tilgangur  þeirra  væri  alls  ekki  sá,  að  slíta 
sig  úr  samfélagi  við  heilaga  almenna  kirkju,  en  þvi  næst 
af  þvi  að  þeir  álitu  þær  vera  í  fullri  samhljóðan  við  ritn- 
inguna,  eins  og  þeir  skildu  hana.  Aftur  á  móti  viðurkenna 
þeir  þær  ekki  af  því,  að  kirkjan  hafi  með  lögum  bundið 
söfnuði  sina  á  öllum  timum  við  þær,  —  enda  gat  Lúter, 
samkvæmt  allri  skoðun  sinni  á  kirkjunni,  ekki  kannast 
við  að  kirkjan  hefði  nokkra  heimild  til  sliks,  —  né  held- 
ur  af  því,  að  þeir  við  rannsókn  þeirra  hluta  hefðu  sann- 
færst  um  sögulegt  sanngildi  þeirra.  Það  hefir  orðið  hlut- 
verk  miklu  seinni  tima  að  rannsaka  uppruna  þessara  forn- 
kirkju-játninga  og  þótt  ýmislegt  sé  þar  enn  myrkri  hjúpað, 
þá  er  sú  niðurstaða  rannsóknanna  nú  talin  með  öllu  áreið- 


206  Prestaniir  og  játningarritin. 

anleg,  að  engin  þeirra  beri  nafn  sitt  með  réttu  eða  sé  frá 
þeim  tíma,  sem  áður  hefir  verið  haldið. 

PostuUega  trúarjátningin  er  alls  ekki  samin  af  postulum 
drottins  og  ekki  einu  sinni  framkomin  á  postula-timabilinu. 
í  þeirri  mynd,  sem  vér  þekkjum  hana,  verður  hennar  ekki 
vart  fyr  en  á  6.  öld;  hefir  hún  að  likindum  verið  að  smá- 
myndast  frá  þvi  snemma  á  2.  öld  með  þeim  hætti,  að  ný 
og  ný  atriði  eins  og  hlóðust  utan  um  skírnar-orðin,  til 
frekari  skýringar  á  þrenningunni,  sem  skírt  var  til  sam- 
félags  við^). 

Níkeu-játningin  svonefnda  álitu  menn  lengi  fram 
eftir  öldum  að  væri  tilorðin  á  kirkjuþinginu  í  Nikea 
325.  Seinna  sannfærðust  lærðir  menn  um  að  svo  gæti 
ekki  verið,  þar  sem  í  játninguna  vantaði  þann  lið  Níkeu- 
játningarinnar,  sem  mestum  ágreiningi  hafði  valdið,  orðin ; 
»af  veru  föðurins«  (ek  tes  úsiastúpatros),  og  þriðja 
greinin  væri  þar  miklu  fyllri  en  í  Nikeu-játningunni,  auk 
þess  sem  bannfæringargreinina  í  niðurlagi  játningarinnar 
vantaði  með  öllu.  í  stað  þess  var  tekið  að  nefna  þessa 
játningu  »játninguna  frá  Níkeu  og  Konstantínópel« 
(Symbolum  Niceo-Constantinopolitanu m), 
af  þvi  menn  komust  að  þeirri  niðurstöðu,  að  kirkjufund- 
urinn  i  Konstantínópel  381  hefði  breytt  Nikeu-játningunni 
i  þessa  mynd,  eða  »staðfest  hana  með  smávegis  viðbótum 
í  greinunum  um  föðurinn  og  soninn  og  mikilvægri  viðbót  í- 
greininni  um  heilagan  anda«2).  En  nú  er  álitið  fuUsannað, 
að  þessi  fornkirkju-játning  sé  hvorki  frá  Níkeu  né  Konstan- 


^)  Eftirtektarvert  er  það  i  meira  lagi,  svo  berlega  sem  það  sýnir 
afstöðu  Lúters  til  postuUegu  játningarinnar,  sem  hann  annars  liefir  svo 
miklar  mætur  á,  að  liann  leyfir  sér  að  breyta  einum  lið  játningarinnar, 
þar  sem  hann  setur  „ein,  heilög,  kristileg  kirkja"  i  staðinn  fyrir  „heilög 
almenn  kirkja".  Sömuleiðis  er  það  mjög  eftirtektarvert  hversu  hann  í 
riti  sinu  um  skirnina  („Taufbiichlein"  frá  1523  og  1526)  hefir  stytt  trú- 
arjátningnna  til  muna,  svo  að  af  2.  gr.  er  ekki  annað  eftir  en  þetta: 
„á  Jesúm  Krist  son  hans  eingetinn,  drottin  vom,  fæddan  og  pindan", 
Naumast  er  slikt  hugsanlegt,  ef  Lúter  hefði  litið  á  játninguna  svo  sem 
bindandi  trúarlögmál  kirkjunnar  á  öllum  tímum. 

2)    Sbr.  Helgi  Hálf dánarson :    Saga  fornkirkjunnar  bls.  373—74. 


Prestarnir  og  játningarritin.  207 

tínópel  —  í  Konstantínópel  hafi  yfirhöfuð  engin  játning 
verið  samin  —  og  hafi  aldrei  verið  samþykt  sem  játning 
fyrir  hina  heilögu  almennu  kirkju  á  nokkru  allsherjar- 
kirkjuþingi.  Hún  sé  miklu  fremur  tilraun  til  sambræðslu- 
játningar,  sem  bæði  rétttrúnaðarmenn,  Hálf-Arianar  og 
Andaféndur  (pneumatomachar)  geti  sætt  sig  við.  Hún  sé 
að  stofninum  til  skírnarjátning  sú,  er  notuð  hafi  verið  í 
Jerúsalem  um  og  eftir  miðbik  4.  aldar,  aðeins  litið  eitt 
vikið  við  i  anda  Nikeu-játningarinnar  af  Kýrillusi  biskupí 
1  Jerúsalem,  sem  siðan  hafi  borið  hana  fram  á  fundinum 
í  Konstantinópel  sem  s  i  n  a  játningu.  Seinna,  um  miðja 
5.  öld,  hafi  biskupinn  i  Konstantinópel  rekist  á  þessa  játn- 
ingu  Kýrills  i  skjölum  kirkjufundarins  frá  381,  og  haldið 
hana  vera  játningu  fundarins,  en  ekki  athugað,  að  hér 
vantaði  þann  liðinn,  sem  Atanasíus  hafði  lagt  megináherzl- 
una  á  i  Nikeu  (*af  veru  föðurins«)  og  Konstantínópel- 
fundurinn  játast  undir.  En  þrátt  fyrir  þetta  nær  þessi 
játning  smámsaman  útbreiðslu  i  kirkjunni,  svo  að  undir 
lok  5.  aldar  er  tekið  að  nota  hana  sem  skirnarjátningu 
í  austrænu  kirkjunni  i  stað  Mkeu-játningarinnar,  og  seinna 
er  tekið  að  nota  hana  i  vestrænu  kirkjunni  og  það  jafn- 
vel,  um  tima,  í  staðinn  fyrir  sjálfa  postuUegu  skírnar- 
játninguna^).  Jafnvel  meðal  katólskra  guðfræðinga  hefir 
játning  þessi  verið  talin  mjög  grunsöm.  Þannig  telur 
Vincenzi  (í  riti  »De  process.  Spiritus  sancti.  Romæ 
1878)  játningu  þessa  »gríska  handaskömm  frá  byrjun  7. 
aldar«,  en  slíkt  nær  engri  átt. 

Um  þriðju  fornkirkju-játninguna,  Atanasiusar-játninguna 
svonefndu,  eru  menn  fyrir  löngu  orðnir  á  eitt  sáttir,  að 
hún  eigi  ekkert  skylt  við  Atanasíus  biskup,  sem  mestu 
réð  á  fundinum  í  Mkeu  325.  Þetta  er  meðal  annars  auð- 
sætt  af  þvi,  að  hér  er  haft  tillit  til  kenninga,  sem  ekki 
verða  deiluefni  í  kirkjunni  fyr  en  á  5.  og  6.  öld.  Fyrrl 
helraingur   játningarinnar   álitur  Harnack  að  sé  saminn  í 

*)  Sbr.  dr.  Adolf  Hamaok:  Lehrbucli  der  Dogmengeschiclite  3. 
verbesserte  und  vermehrte  Auflage.  2.  bindi,  bls.  225—26  og  265—67, 
sérstaklega  neðanmálsgreinin  bls.  265—66). 


508  Prestarnir  og  játningarritin. 

Oallíu  á  6.  öld  sem  frekari  útskýring  Níkeu-játningarinnar 
handa  munkunum,  og  hafi  siðar  (á  8.  og  9.  öld)  smámsaman 
orðið  játning  f rankversku  kirk junnar;  þá  f yrst haf i  siðari  helm- 
ingnum  verið  bætt  við,  en  um  uppruna  hans  sé  með  öUu 
ókunnugt.  Með  viðurkenningu  þessarar  játningar  er  þrenn- 
ingarlærdómurinn,  i  stað  þess  að  vera  trúarhugsun,  sem 
manninum  ber  að  tileinka  sér  með  hjartanU;  orðinn  að 
kirkjulegri  réttarreglu,  sem  hann  verður  að  lúta,  eigi  hann 
að  geta  orðið  sáluhólpinni). 

Þegar  vér  nú  vitum,  að  sanngildi  fornkirkju-játning- 
anna,  hvað  sem  innihaldi  þeirra  líður,  stendur  á  mjög 
«vo  veikum  fótum,  að  engin  þeirra  er  svo  til  komin  i 
upphafi,  sem  alment  var  álitið  um  þær  mundir,  er  fyrst 
var  tekið  að  eiðbinda  prestana  við  þær  i  kenningu  sinni, 
og  að  engin  þeirra  getur  til  fulls  kallast  allsherjar-játning 
kristilegrar  kirkju^),  —  og  þegar  vér  því  næst  minnumst 
þess,  hvernig  á  evangelisku  sérjátningunum  tveimur  stendur, 
í  hvaða  tilgangi  þær  voru  upphaflega  samdar,  þá  fer 
óneitanlega  að  verða  erfitt  að  réttlæta  hina  hátíðlegu  heit- 
bindingu  -prestanna  við  slik  rit  í  kenningu  sinni,  eins  og 
tíðkast  hefir  hjá  oss  síðan  í  lok  17.  aldar.  — 

2.  En  ekki  verður  auðveldara  að  réttlæta  heitbindingu 
prestanna  við  játningarritin,  þegar  athugað  er  hvernig 
þau  hafa  náð  viðurkenningu  og  öðlast  lagagildi  i  hinum 
lútersku  löndum,  —  hvernig  þeim  blátt  áfram  hefir  að 
oss  fornspurðum  verið  neyttuppá  oss  afhinu 
veraldlega  valdi. 

Það  er  mjög  svo  algeng  skoðun,  að  þótt  rit  þessi 
liafi  ef  til  vill  ekki  i  upphafi  verið  samin  i  þeim  ákveðna 
tilgangi,  að  þau  skyldu  gilda  sem  réttarregla  viðvikjandi 
trú  og  kenningu  i  kirkjunni  um  ókomnar  aldaraðir,  þá  hafi 
nú    kirkjan    einu    sinni     samþykt   að    svo    skuli     vera; 

')     Sbr.  Harnack:    Lehrb.  d.  Dogmengesch.     II.  bls.  296—298. 

^)  Grisk-katólska  kirkjan  viðurkennir  að  visu  „játninguna  frá  Nikeu 
og  Konstantinópel",  þó  ekki  i  þeirri  mynd  sem  vér  böfum  bana  (með 
viðbótinni  „og  syninum"  —  filioque).  Hvorug  hinna  játninganna 
liefir  þar  „symbólskt"  gildi. 


Prestarnir  og  játningarritin.  209 

það  séþví  ekki  annað  en  einföld  hlýðnisskylda  vorvið  þessa 
vora  andlegu  móður,  að  taka  þessari  ráðstöfun  með  auð- 
mýkt  og  undirgefni  i  þakklátri  viðurkenningu  þess,  að 
hún  haíi  þar  viljað  það  eitt,  sem  hún,  leidd  af  guðs 
anda,  vissi,  að  oss  börnum  sinum  væri  fyrir  beztu.  Þessari 
skoðun  er  ef  til  vill  ekki  haldið  beint  fram,  en  hún  skín 
þó  út  úr  orðum  þeirra  manna,  sem  halda  vilja  sem  fast- 
ast  við  játningahaftið.  Og  margur  maðurinn  er  svo  gott 
barn  móður  sinnar,  að  hann  beygir  sig  i  auðmýkt  fyrir 
þessari  ráðstöfun. 

En  það  er  þó  dálítið  að  athuga  við  allan  þennan 
hugsanaferil,  svo  fallegur  sem  hann  kann  að  virðast  og 
kirkjulegur,  og  það  cr,  að  forsendur  hans  eru  býsna  veik- 
ar.  Vér  getum  auðvitað  aldrei  fullþakkað  vorri  andlegu 
móður,  kirkjunni,  fyrir  þá  blessunarstrauma,  sem  hún, 
eftir  því  sem  aldir  liðu  fram,  heíir  veitt  út  til  vor,  barna 
sinna.  En  þegar  vér  þökkum  henni  fyrir  játningarritin 
að  þvi  leyti  sem  þau  hafa  verið  notuð  sem  kenningar- 
haft  á  prestana,  þá  beinum  vér  þakklætinu  i  ranga  átt. 

Kirkjan  sem  kirkja  á  miklu  minni  þátt  i  innleiðslu  og 
lögfestingu  játningarritanna,  en  alment  er  haldið. 

Eg  mintist  áðan  á  uppruna  fornkirkju-játninganna 
þriggja,  hversu  uppruni  þeirra  reyndist  nú  við  nákvæm- 
^ri  rannsóknir  að  vera  allur  annar  en  um  eitt  tímaskeið 
hefði  verið  haldið,  —  hversu  engin  þeirra  bæri  nafn  sitt 
með  réttu,  hversu  engin  þeirra  yrði  talin  allsherjar-játning 
kristilegrar  kirkju.  En  gerum  vér  nú  ráð  fyrir,  að  t.  a.  m. 
»játningin  frá  Nikeu  og  KonstantínópeI«,  svo  rangnefnd, 
«em  einna  helzt  ætti  að  geta  talist  allsherjar-játning,  hefði 
verið  löglega  samþykt  á  einhverjum  grískum  kirkjufundi 
af  einhverjum  griskum  biskupum,  meðfram  neyddum  til 
þess  af  einhverjum  hálfheiðnum  eða  að  minsta  kosti  lítt- 
kristnum  keisara  fyrir  meira  en  1500  árum,  —  hvaðan 
ætti  sá  kirkjufundur  að  hafa  heimildina  til  þess  að  binda 
kirkjuna  um  fjölda  ókomiuna  alda  við  útlistanir  sinar  á 
höfuðatriðum  hinnar  kristnu  trúar?  Vér  vitum  auk  þessa, 
að  haldnir  voru   um   sama   tímaskeið   fjöldi   kirkjufunda, 

14 


210  Prestarnir  og  játningarritin. 

jafnlöglega  samankallaðir,  og  að  frá  þeim  komu  játning- 
ar  jafnlöglega  samþyktar,  þar  sem  góðir  og  mikilsmetn- 
ir  kirkjumenn  héldu  fram  ólíkum  —  ef  ekki  gagnstæð- 
um  —  kenningum,  en  út  frá  sinum  skilningi  á  ritningunni. 
Hvers  vegna  ættu  vorir  timar  að  vera  bundnir  af  ályktun- 
um  þessa  eina  fundar  fremur  en  af  ályktunum  hinna? 
Þegar  öllu  er  á  botninn  hvolft,  er  það  fylgi  keisarans, 
sem  styður  eina  játningu  til  sigurs  fremur  en  aðra.  Eins- 
og  það  er  veraldlega  valdið,  sem  oftast  nær  ræður  úrslit- 
um  fornkirkjufundanna,  eins  er  það  veraldlega  valdið* 
sem  fylgir  ályktunum  þeirra  fram  til  sigurs  í  kirkjunni. 
Þeir  sem  dálítið  þekkja  til  sögu  trúarlærdómanna  vita,  a6 
það  eru  ekki  svo  fáar  kenningar,  sem  hlotið  hafa  viðurkenn- 
ingu  »kirk]unnar«  fyiir  þá  sök  eina,  að  menn  —  óttuðust 
reiði  keisarans!  Svo  var  vafalaust  i  Mkeu  forðum  og  oft 
síðar. 

En  »lúterska  kirkjan  hefir  viðurkent  þessar  forn- 
kirkju-játningar«  munu  menn  segja.  Það  er  þó  álitamáL 
Vér  getum  sagt,  að  Lúter  og  Melankton  hafi  »viðurkent« 
þær,  en  hér  hefir  lika  verið  drepið  á  það,  hvernig  á 
þeirri  viðurkenningu  hafi  staðið.  Þeir  gjörðu  það  fyrst 
og  fremst  af  »praktiskum«  ástæðum,  til  þess  með  þvi  að^ 
sýna,  að  tilgangur  þeirra  með  siðbótinni  væri  alls  ekki 
sá  að  slíta  samfélaginu  við  heilaga,  almenna  kirkju,  en- 
meðfram  af  því  að  þeir  fengu  ekki  betur  séð  en  að  þess- 
ar  fornkirkju-játningar  væru  í  fullri  samhljóðan  við  guðs- 
orð  i  ritningunni.  En  ekki  kom  þeim  til  hugar  að  gefa^ 
út  neina  skipun  um,  að  þessi  rit  skyldu  hafa  ævarandí 
gildi  í  kiikjunni  né  heldur  að  heitbinda  skyldi  prestana 
við  þau  fremur  en  við  þau  ritin,  sem  þeir  sjálfir  sömdu.. 

Og  hverjir  eru  það,  sem  samþykkja  Ágsborgar-játning- 
una?  Menn  tala  oft  svo  sem  þetta  góða  rit  hafi  verið 
hátiðlega  samþykt  á  einhverju  allsherjar-kirkjuþingi  fyrir 
hina  evangelisk-Iútersku  kirkju,  —  en  sagan  veit  ekki  af 
neinu  sliku  kirkjuþingi.  Hún  var  afhent  Karli  keisara 
V.  á  rikisþinginu  i  Ágsborg  árið  1530.  En  það  var  ekk- 
ert  kirkjuþing"  og  þar  fór  engin  atkvæðagreiðsla  fram  um 


Prestarnir  og  játningarritin.  211 

gildi  játningarinnar,  enda   var    rikisþingið    gjörsamlega   í 
höndum  kaþólskra  manna.     En  þá  ætla  menn  ef  til    vill, 
að  hún   hafi    verið    undirskrifuð    af   öUum    hinum    helztu 
mönnum  siðbættu  kirkjunnar.     En  það  er  nú  siður  en  svo 
sé.    Játningin  er   undirskrifuð    af   s^ö    veraldlegum    höfð- 
ingjum^   hertogum,    markgreifum   og   landgreifum,    og   að 
auki    af   bæjarstjórnunum    i   Níirnberg    og    i    Reutlingen. 
»Eg  efast  um«,  segir  norski  presturinn  L.  Dahle  meðréttu, 
»aðhægt  sé  að  sanna,  aðþessir  menn  hafihaft  nokkra  sérlega 
þekkingu  til  að  bera  umfram  kristna  menn  á  vorum  dög- 
um.     Seinna  voru  reyndar  bæði  játningin   sjálf    og   játn- 
ingarvörnin  líka  undirskrifaðar  af  allmörgum  guðfræðing- 
um,  þar  á  meðal  nokkrum  fremur   nafnkendum    (t.  a.  m. 
Bugenhagen    og    Marteini   Bucer),    en    flestum    þó    býsna 
óþektum.     Og   auðvitað    voru    undirskriftarmenn    að   eins 
örlítið  brot  Lúterstrúarmanna,  svo  að  segja  má,    að   játn- 
ingin  eigi  »symbólskt«  gildi  sitt  fremur  að  þakka   minni- 
hluta-  en  meirihlutaályktun    og  læt   eg   ósagt   um   hvoit 
mönnum  þykir  það  veita    svo    miklu    meiri   tryggingu«i). 
Hvernig  á  þvi   stendur,   að   fræðin  hafa   verið   hafin   til 
játningarrits-tignar,  rit  sem  var  ætlað  börnum  sem  kenslu- 
bók,  er  meiri  gáta  en  svo,  að  hún  verði  ráðin.    Sennilegt 
er,  að  Lúter  hefði    ekki    felt   sig   við    þá   ráðstöfun,    svo 
mikla  áherzlu,  sem  hann  í  formálanum  fyrir  fræðunum  legg- 
ur  á  það,  að  menn  gjöri  ekki  kenninguna  að  lögmálsoki. 
Hvern  þátt  á  svo  kirkjan  i  lögfestingu  þessara  rita  i 
hinum  lútersku  löndum?    Þeirri  spurningu  er  fljótsvarað. 
Kirkjan  á  engan  þátt  i  henni,  heldur  eingöngu  veraldlega 
valdið.     Það  eru  Aldinborgar-kongarnir   dönsku,  sem  hafa 
skipað  fyrir  um  það,  hvaða  játningar  skuli  gilda  sem  regla 
trúar  og  kenningar  í    »hinum    dönsku    kirkjum«    (þ.    e.    í 
Danmörku  og  Noregi).    En  hér  á  landi?     Þótt  segja  mætti,. 
að  með   lögfestingu    hinnar  '  lútersku    kirkju    hér  á  landi 
(i  Skálholtsstifti  1541  og  i  Hólastifti  1551)  séu  einnig  lög- 
festar  þær  sérjátningar,  sem  taka  fram  hið  sérk  ennilega 


»)  Sbr.  Luthcrsk  Kirketidende  1909,  nr.  2  bls.  18;         , 

14?^ 


212  Prestarnir  og  játningarritin. 

trú  og  kenningu,  sem  gjörir  kirkjuna  að  evangelisk-lút- 
erskri  kirkju,  þá  væri  með  þvi  ekkert  um  það  sagt  h  v  a  ð  a 
játningar  skuli  gilda  hér,  og  þvi  öíður  verður  sagt,  að  með 
því  sé  lögf est  skuldbinding  prestanna  við  nokkurt  játning- 
arrit.  Þvi  að  hvorki  kirkjuordinantia  Kristjáns  3.  né  kirkju- 
ordinantia  Kristjáns  4.  nefna  nokkur  játningarrit  á  nafn. 
Aftur  á  móti  nefna  þær  báðar  »nokkrar  sjerlegar  Bækur, 
sem  Landsprestarner  skulu  hafa,  hvörjar  þeir  kunna  ekki 
vel  án  að  vera,  efter  því  að  þar  útganga  á  þessum  timum 
margar  slæmar  Bækur«;  en  »sérlegu  bækurnar«  eruþessar: 
»1)  Heilög  Biblía,  2)  D.  Martini  Lutheri  Postilla,  3)  Confes- 
sionis  Augustanæ  Apologia  Philippi  (þ.  e.  játningarvörn 
Melanktons)!,  4)  Loci  Communes  Philippi  (þ.  e.  trúfræði 
Melanktons),  5)  einhver  önnur  góð  Bók,  af  hvörre  þeir 
megi  vel  kunna  að  útskýra  Barnalærdómenn  med  D.  Mart. 
Luth.  Parvo  Catechismo  og  6)  Instructio  visitationis  Saxo- 
iiicæ.«  —  Hvorug  ordinantían  heíir  nokkurn  prestaeið  ann- 
^n  en  embættiseiðinn,  þar  sem  ekki  er  með  einu  orði 
minst  á  nokkurt  játningarrit.  Við  prestsvígsluna  er  bisk- 
upunum  boðið,  »að  leggja  fyrer  þann,  sem  Kirkjunnar 
Þjónustu  skal  meðtaka,  eina  Bifalning,  a  ð  hann  skule 
réttilega  prédika  Evangelíum  og  útdeila  Sacramentum  til- 
heyrilega  .  .  .  .  og  hann  skule  eirnen  iðuglega  lesa  þá 
heilögu  Skript  og  iðka  sig  i  henne«,  —  en  játningarritin 
eru  ekki  nefnd  á  nafn.  Að  biskupar  hér  á  landi,  eins 
og  átti  sér  stað  i  Danmörku,  hafi  á  eigið  eindæmi  látið 
presta,  er  vígslu  tóku,  undirskrifa  sérstakan  prestaeið  með 
skuldbindingu  við  játningarritin,  er  næsta  óliklegt,  með 
þvi  að  hræðslan  við  »kryptó-kalvinskuna«  var  hér  með  öllu 
ástæðulaus;  en  það  var  hennar  vegna,  að  dönsku  biskup- 
arnir  sumir  tóku  það  upp  bjá  sér  að  heimta  slika  skuld- 
bindingu  af  prestum  þeim,  er  vigslu  tóku.  Um  regiulega 
lögfestingu  játningarritanna  er  ekki  að  ræða  i  danska  rík- 
inu  fyr  en  með  útkomu    dönsku    laga   Kristjáns   konungs 


^)  Það  er  eftirtektarvert,  að  Játningarvörnin  er  hér  nefnd,  en  ekki 
Játningin  sjálf.  Þetta  sýnir,  að  bér  getur  ekki  verið  um  lögfestingu 
ákveðinna  játningarrita  að  ræða. 


Prestarnir  og  játningarritin.  213 

5.  árið  1683.  Þar  er  loks  ákveðið  1  2.  bókar  1.  kap.,  að 
þau  trúarbrögð  ein  skuli  liðast  i  konungsins  rikjum  og 
löndum,  sem  séu  samhljóða  heilagri  ritningu,  postul- 
legUj  nikenisku,  og  atanasíönsku  trúarjátningunum,  hinni 
óbreyttu  Agsborgar  trúarjátningu  frá  1530  og  fræðum  Lúter& 
hinum  minni  (sbr.  einnig  2.  bókar  4.  kap.  6.  gr.).  Með 
þessu  eru  játningarritin  lögfest.  En  við  þessa  lögfestingu 
er  það  þó  að  athuga,  að  sú  bók  Kristjáns  5.  laga,  sem 
lýtur  að  trúarbrögðunum  og  prestastéttinni,  h  e  f  i  r 
a  1  d r e i  i  heild  sinni  verið  lögtekin  á  voru 
1  a  n  d  i.  Hið  sama  er  að  segja  um  Kirkjuritúal 
Kristjáns  5.,  sem  út  kemur  tveim  árum  siðar  (1685),  þetta 
ritúal,  sem  fyrst  fyrirskipar  prestaeiðinn.  Þótt  þessu  rítúali 
hafi  verið  fylgt  hér  á  landi  síöan  skömmu  fyrir  aldamót- 
in  1700  og  prestaeiðurinn,  sem  það  fyrirskipar,  verið 
heimtaður  af  öllum  íslenzkum  prestum  fram  að  árinu  1888, 
hefir  það  aldrei  verið  löglega  innleitt  hér 
fremur  en  kristniréttur  Kristjáns  5.;  má  meðal  annars  sjá 
það  af  því,  að  ritúalið  hefir  aldrei,  að  ráðstöfun  stjórnar- 
valdanna,  verið  útlagt  á  vora  túngu,  né  nokkurt  lagaboð 
verið  gefið  út  um  það,  að  þetta  rítúal  skyldi  gilda  hér 
hjá  oss.  Kirkju-ritúalinu  og  játningahaftinu  með  því  hefir 
verið  laumað  hér  inn  af  stjórnendum  landsins  að  presta- 
stétt  landsins  og  safnaðarlýð  fornspurðum  án  nokkurrar 
sjáanlegrnr  lagaheimildar! 

En  þegar  vér  nú  vitum,  að  lögfesting  játningarritanna 
og  skuldbinding  prestanna  við  þau  í  kenningu  sinni,  er 
svo  tii  komin,  sem  nú  hefir  verið  bent  á,  fer  að  verða^ 
meira  en  erfitt  að  sjá  með  hvaöa  rétti  kennimönnuiii 
vorum  verðui  haldið  i  jálninga-tjóðrinu  úr  þessu.  Og 
bafi  hin  evang.  lúterska  kiikja  lands  vors  getað  komist 
af  án  nokkurs  játninga-hafts  á  prestum  sínum  i  full  150 
ár,  ætti  hún  ekki  síður  að  geta  komist  af  án  þess  hér 
eftir,  svo  miklu  framar  sem  prestastétt  vor  stendur  nú  en 
þá  gjörði  hún.  Hið  eina,  sem  gæti  réttlætt  skuldbindingu 
prestanna  við  játningarritin,  skyldi  vera  það,  að  rit  þessi 
væru  í  öllum  greinum  svo  fullkomin,  bæði  að  efni  og^  bún- 


214  Prestarnir  og  játningarritin. 

ingi,  að  lengra  yrði  ekki   komist,    og   skal    eg   því   snúa 
mér  að  þeirri  hlið  málsins.    — 

3.  Þegar  litið  er  á  efni  og  búning  játningarritanna,  fær 
það  ekki  dulist,  að  svo  merkileg  sem  þessi  rit  eru,  þá 
eru  þau  þó  ófullkomin  mannasmiði,  sem  i 
flestu  tilliti  bera  á  sér  fingraför  sinna 
t  í  ma. 

Það  gæti  i  fljótu  bragði  virzt  litt  skiljanlegt  hversu 
rit  þessi  vaxa  i  áliti  og  gildí  eftir  þvi  sem  liður  frá  sið- 
iDÓtartímabilinu,  sérstaklega  þegar  þess  er  gætt,  hve  fjarri 
það  var  siðbótar-höfundunum  sjálfum  að  eigna  slikt  gildi 
sérjátningum  sinum.  En  til  þess  eru  þó  harla  cðlilegar 
orsakir.  Fyrst  ber  að  nefna  hin  miklu  umskifti,  sem  veröa 
við  það,  að  algildi  páfans  dettur  úr  sögunni  með  siðbót- 
inni.  Meðan  hin  miklu  Ijós  siðbótarinnar  stóðu  enn  á 
uppréttum  fótum,  var  þetta  þó  ekki  svo  mjög  tilfinnan- 
legt,  því  að  menn  gátu  leitað  til  þeirra  með  öU  sín  vafa- 
mál,  og  gjörðu  það  líka.  En  þegar  fram  liðu  stundir  og 
þessi  Ijós  voru  sloknuð,tókuhinir  leiðandi  nienn  kirkjunn- 
ar,  guðfræðingarnir  sjálfir,  að  gjörast  býsna  sundur 
mála  i  skoðunum  sinum  á  ýmsum  trúar-  og  kenningar- 
atriðum;  þá  var  það  eðlilegt,  að  menn  leituðu  til  rita  sjálfra 
siðbótar-höfundanna  og  þá  einkum  þeirra,  sem  stóðu  i 
nánustu  sambandi  við  stofnun  siðbótarkirkjunnar,  til  þess 
að  fá  leyst  úr  vanda-  og  vafaspurningum  sinum,  það  þvi 
fiemur  scm  gjöra  varð  að  sjálfsögðu  ráð  fyrir  fullkom- 
inni  samhljóðun  þeirra  við  guðs  orð  i  heilagri  ritningu. 
Við  þetta  hlaut  ritum  þessum  að  vaxa  álit,  sérstaklega 
þó  þeim,  sem  ætla  mátti,  að  hefðu  að  geyma  stefnuskrá 
hinnar  siðbættu  kirkju.  En  svo  bættist  annað  við,  sem 
ekki  varð  afdrifaminna  i  þessu  tilliti:  Kirkjan  verður 
rikiskirkja  og  stjórnendur  landanna  æðstu  biskupar  hver 
i  sinu  landi.  Þegar  nú  til  þess  kom  að  skipa  fyrir  um 
ýmis  andleg  mál  kirkjunni  viðkomandi,  þurfti  handhægr- 
s>r  lögbókar  til  þess  að  fara  eftir,  svo  góð  regla  mætti 
haldast,  og  sKka  handhæga  lögbók  fundu  stjórnendurnir 
þar  seni  játningarritin  vot'u.     I  þessu    tilliti  nutu  þeir  — 


Prestarnir  og  játningarritin.  215 

því  miður  —  velmeðtekinnar  aðstoðar  kirkjunnar  manna 
sjálfra,  guðfræðinganna.  í  stað  þess  að  halda  sem  fast- 
ast  fram  þeirri  frumreglu  evangelisku  kirkjunnar, 
sem  Lúter  sjálf ur  hafði  sett  henni,  að  ritninginein 
skyldi  vera  regla  og  mælisnúra  trúar  og  kenningar,  taka 
þeir  nú  af  öllu  megni  að  gylla  játningarritin  á  kostnað 
ritningarinnar,  unz  svo  er  komið  að  lokum,  að  ritningin 
á  að  útskýrast  eftir  játningarritunum  —  og  kirkjan,  sem 
kennir  sig  við  Lúter,  er  í  þessu  komin  út  á  villubrautir  kat- 
ólsku  kirkjunnar,  sem  Lúter  hafði  verið  að  berjast  á  móti! 
Hinni  lútersku  siðbótar-frumreglu  er  að  vísu  ekki  afneitað 
i  orði  kveðnu,  en  i  reyndinni  er  öll  játniriga-dýrkun  17. 
aldar  guðfræðinganna  bein  afneitun  hennar.  Þvi  er  ekki 
að  eins  haldið  fram,  að  játningarritin  gildi  aðþvi  leyti 
seni  þau  séu  ritningunni  samhljóða,  heldur  einnig  af 
þvi  að  þau  séu  það.  Og  því  lengur  seni  menn  ein- 
blindu  á  samhljóðunina,  þvi  minna  bar  á  fyrra  atriðinu, 
og  menn  taka  þvi  einnig  smámsaman,  einmitt  vegna  sam- 
hljóðunarinnar,  að  eigna  þeim  hJutdeild  i  innblæstri  ritn- 
ingarinnar.  Þó  létu  trúfræðingarnir  gömlu  sér  nægja  að 
€igna  játningarritunum  að  eins  það  sem  þeir  kölluðu  »in- 
spiratio  mediata«,  .^n  hvað  gildi  þeirra  snertir  þótti  ekki 
nægja  að  eigna  þeim  kirkjulegt  gildi,  heldur  cignuðu  menn 
þeim  beinlínis  guðdómlegt  gildi  (auctoritas  divina). 
Þess  vegna  þótti  það  ekki  nema  rétt  og  tilhlýðilegt,  þeg- 
ar  prestaeiðurinn  gamli  var  sarainn  og  settur  i  rítúalið 
(1685),  að  eiðbinda  prestana  við  »hina  himnesku  kenn- 
ingu  eins  og  hún  er  framsett  í  .  .  .  játningarritum  hinna 
dönsku  kirkna«. 

En  hvað  er  nú  við  þetta  að  athuga? 

Við  þetta  er  það  að  athuga,  að  hér  er  verið  að  eið- 
Mnda  (eða  eins  og  nú  er:  heitbinda)  kirkjuhnar  þjóna  við 
ófullkomin  mannasmíði. 

Hvað  snertir  postullegu  trúarjátninguna,  þá  stendur 
að  visu  nokkuð  öðruvisi  á  henni  en  hinum  játningarritun- 
um,  að  því  leyti  sem  flestir  liðir  hennar  eru  svo  til  orð- 
rétt  teknir  úr  nýja  testamentinu ;  en   einmitt   þess   vegna 


216  Prestarnir  og  játningarritin. 

ætti  ekki  að  vera  þörf  á  sérstakri  heitbindingu  við  hana^ 
þar  sem  prestarnir  eru  bundnir  við  guðs  orð  i  heilagri 
ritningu.i) 

Um  hinar  játningarnar  aliar  er  það  að  segja,  að  þær 
bera  á  sér  margvísleg  fingraför  hins  rikjandi  aldaranda 
þeirra  tíma,  sem  þær  eruframkomnará,eru  mótaðar  af  hugs- 
unarhætti,  sem  er  harla  fjarlægur  hugsunarhætti  vorra 
tima,  og  innihalda  jafnvel  kenningar,  sem  óhætt  mun  að 
segja  um,  að  erfitt  sé  að  samrima  evangelii  Jesú  Krists^ 
að  ekki  sé  meira  sagt. 

Liti  maður  á  Níkeu-játninguna,  svo  eg  haldi  þvi  nafni 
þótt  rangt  sé,  þá  blandast  engum  hugur  um,  að  þar  talar 
býzantinska  guðfræðin  í  alveldi  sínu,  mótuð  af  hugsunar- 
hætti  þeirra  tíma  eins  og  hann  var,  gagnsýrður  af  hinni 
grísku  heimspeki,  lítt  skiljanlegur  vorri  hugsun  og  jafn- 
ósamrimanlegur  rökfræði  vorra  tíma  og  sálarfræði.  Níkeu- 
játningin  er  miklu  fremur  háspekileg  útlistun  trúarinnary 
en  einföld  kirkjuleg  játning  hennar;  en  fátt  er  jafnóvið- 
unandi  i  trúarjátningu  sem  háspekilegar  útlistanir  þeirra 
hluta,  sem  »auga  ekki  sá  og  eyra  ekki  heyrði  og  ekki 
hefir  komið  upp  í  huga  nokkurs  manns«.  Auk  þessa  hefir 
játningin  sifelt  meðfram  tillit  til  trúfræðilegra  ágreinings- 
mála,  sem  allur  meginþorri  nútíðarmanna  kristinna  hefir 
enga  minstu  hugmynd  um  og  botnar  ekkert  i. 

Um  Atanasíusar-játninguna  er  að  flestu  leyti  hið  sama 
að  segja,  en  liún  licfir  þaö  þo  fram  yfir  Iiinar  játningarn- 
ar,  að  hún  hefir  að  geyma  atriði,  sem  beint  verða  að' 
teljast  ókristileg.  Hún  heimtar  trú  á  háspekilegar  út- 
listanir     á     sambandi      guðdómspersónanna     í    þrenning- 


^)  Svo  aðdáanleg  sem  þessi  játning  er  fremur  öllum  öðrum  trúar- 
játningum,  verður  þó  ekki  sagt,  að  hún  sé  fullkomin  játning  hinnar 
kristnu  trúar  fremur  en  aðrar.  Þ  v  i  verður  naumast  mótmælt,  sem  dr. 
A.  Harnack  hefir  sagt,  að  fullkomin  geti  sú  játning  ekki  talist,  þar  sem 
ekki  sé  í>haft  neitt  tiUit  til  prédikunar  frelsarans,  framkomu  hans  allrar 
gagnvart  fátækum  og  sjúkum,  tollheimtumönnum  og  bersyndugum,  til 
persónunnar  eins  og  hún  Ijómar  á  móti  oss  i  guðspjöUunum"  (sbr.  A.. 
Harnack:     Reden  und  Aufsátze  I.  bls.  254). 


Prestarnir  og  játningarritin.]  21T 

unni,  og  á  sambandi  hinnar  guðlegu  og  mannlegu  nátt- 
úru  frelsarans  sin  á  milli,  gjörir  þessa  trú  að  beinu 
sáluhjálpar-skilyrði  og  misskilur  þannig  með  öllu  hug- 
takið  »sáluhjálpleg  trú«.  Þrisvar  sinnum  þykir  ástæða 
til  að  taka  það  fram,  að  ómögulegt  sé  að  verða  hólpinn 
nema  maður  trúi  hinum  lítt  skiljanlegu  útlistunum.  En 
slíkt  er  algjörlega  gagnstætt  þeim  anda  kristnu  trúarinn- 
ar,  sem  ætti  að  vera  ráðandi  i  slíku  játningarriti.  Alt 
slikt  er  talað  af  öðrum  anda  en  hans,  sem  sagði:  »Kom- 
ið  til  min  allir  þér,  sem  erfiðið  og  þunga  eru  hlaðnir,  eg 
mun  veita  yður  hvíld«  áu  þess  að  minna  á  nokkrar  játn- 
ingar,  —  en  hann  fekk  líka  þann  dóm  hjá  samtíð  sinniy 
að  hann  »talaði  ekki  eins  og  hinir  skriftlærðu«. 

Svo  eg  því  næst  snúi  mér  að  sérjátningum  vorrar 
eigin  kirkju,  þá  verður  þvi  ekki  neitað,  að  Ágsborgar-játn- 
ingin  er  ágætt  rit  og  merkilegt,  þegar  miðað  er  við  þann 
tima,  sem  hún  er  frarakomin  á.  En  alt  fyrir  það  ber 
hún  á  hverri  blaðsíðu  meira  og  minna  átakanleg  merki 
sinna  tíma,  merki  þeirra  kringumstæðna,  sem  leiða  til 
þess,  að  hún  er  samin,  og  þess  tilgangs,  sem  hún  er  sam- 
in  í.  Og  jafnáreiðanlegt  er  hitt,  að  þar  er  haldið  fram 
kea^ningum  sem  fæstir  —  ef  nokkurir  —  sem  skyn  ber  á 
þau  efni,  mundu  fáanlegir  til  að  verja  á  vorum  timum. 
Enda  hefir  f  jöldi  hinna  ágætustu  manna  kirkjunnar  á  næst 
liðinni  öld  í  einlægni  játað  með  kirkjusagnfræðingnum 
ágæta,  Neander,  að  þótt  þeir  gjöröu  hið  fylsta  tilkail  tii 
að  kallast  evangelisk-Iúterskrar  trúar,  væri  sér  þó  ómögu- 
legt  að  samsinna  öllu  því,  er  stæði  í  játningunni  frá  Ags- 
borg,  —  og  er  það  því  síður  furða  sem  sjálfur  höf undurinn, 
Melankton,  gat  það  ekki  er  frá  leið,  svo  sem  kunnugt  er. 
Hitt  hefði  verið  miklu  meiri  furða  ef  kristnir  menn  á 
vorum  tímum,  sem  þekkja  játninguna,  hefðu  getað  sam- 
sint  henni  í  öllum  greinum.  Eg  skal  drepa  á  nokkur  at- 
riði.  Hver  vill  á  vorum  dögum  verja  14.  2:r.,  sem  strang- 
lega    fyrirbýður   alla    leikmanna-prédikun    í    kirkjunni?^) 


^)  Jafnvel  hinn  mikli  játninga-talsmaður  sira  Jón  Bjarnason  i  Winni- 
peg  hefir  neyðst  til  að  loka  augum  sinum  fyrir  þeirri  grein.  Eins  Sig- 
urbjörn  kand.  hjá  oss. 


•218  Prestarnir  og  játningarritin. 

Eða  hver  vill  nú  á  dögum  undirskrifa  fyrirdæmingardóm 
'9.  gr.  yfir  Endurskírendum  og  öðrum,  sem  halda  þvi  fram, 
að  börn  geti  orðið  hólpin  án  skírnar,  og  styðja  með  því 
að  þeirri  lítt  kristilegu  skoðun,  að  börnin,  sem  óskirð 
deyja,  glatist?  Jafnvel  hinn  mikli  trúfræðingur  17.  aldar- 
innar  Jóh.  Gerhard  gat  ekki  fylgt  játningunni  hér  fyrir- 
v^aralaust  og  minti  á  orð  Ágústins,  að  það  væri  »ekki 
vöntun  sakramentanna  heldur  fyrirlitning  fyrir  þeim,  sem 
leiddi  dóm  yfir  manninn«.  Eg  vil  ennfremur  minna  á  11. 
gr.  um  skriftirnar,  þar  sem  kent  er  að  halda  skuli  i 
söfnuðunum  heimullegri  aflausn;  eg  veit  ekki  betur  en  að 
þessi  grein  sé  gjörsamlega  fallin  úr  gildi  hvarvetna  i 
hinni  evang.lútersku  kirkju.  Eg  vil  einnig  nefna  2.  gr. 
þar  sem  kent  er  að  upprunaspillingin  eða  erfðasyndin 
dæmi  seka  og  steypi  1  eilifa  glötun  þeim,  sem  ekki  endur- 
fæðist  fyrir  skirn  og  heilagan  anda.  Og  loks  mætti  eg 
minna  á  17.  gr.  og  það  sem  þar  er  kent  um  eilífa  útskúf- 
un  og  fyrirdæmingardóminn,  sem  þar  er  kveðinn  upp  yfir 
þeim  sem  haldi  fram  þúsundáraríkis-kenningunni. 

Eg  veit  það  vel,  að  alt  þetta  þótti  »góð  ]atína«  á  sin- 
um  tíma  og  hneykslaði  fáa  menn,  ef  nokKurir  hafa  verið, 
slíkur  sem  hugsunarháttur  manna  var.  En  skilningur 
manna  á  guðs  orði  hefir  breyzt  svo  mjög  á  þeim  400 
árum,  sem  liðin  eru  siðan  ^Lúter  hóf  siöbót  sína,  að  það 
verður  að  teljast  býsna  viðurhlutamikið  að  skuldbinda 
íkennimenn  vorra  tíma  við  jafn  vafasöm  kenningaratriði 
og  þessi. 

Loks  ber  að  minnast  á  fræði  Lúters  hin  minni.  Vafa- 
laust  voru  þau  ágætt  rit  á  sínum  tíma ;  en  mundi  nokkur 
af  alvöru  vilja  halda  því  fram,  að  það  rit  samsvari  kröf- 
um  vorra  tíma  eða  innihaldi  svo  fuUnægjandi  útskýringu 
|)eirra  hluta  sem  skyldi,  er  þar  er  verið  að  útskýra?  Eg 
vil  benda  á  útlistunina,  sem  þar  er  gefin  á  sakramentun- 
iim  báðum  —  hverju  eru  menn  bættari?  Skírnin  er  látin 
tákna,  »að  hinn  gamli  Adam  i  oss  eigi  daglega  að  drekkj- 

ast  og  deyja og  síðan  daglega  fram  að  koma  og  upp 

^ftur  að  rísa  nýr  maður«  —  útskýring,  sem  ekki  stendur  í 


Prestarnir  og  játningarritin.  219 

iieinu  sambandi  við  athöfnina,  eins  og  hún  er  um  hönd 
höfð  vor  á  meðal,  og  hefirauk  þessa  alls  ekkert  tillit  til 
ungbarnaskirnarinnar.  Eða  mundi  nokkur  þora  að  halda 
þvi  fram,  að  útskýring  Lúters  á  kveldmáltíðar-sakrament- 
inu  væri  þess  eðlis,  að  það  yrði  með  réttu  talið  goðgá  að 
vikja  frá  henni?  Eða  mundi  það  sem  sagt  er  um  töfra 
(magisk)  -áhrif  orðsins  i  báðum  þessum  útlistunum  verða 
talið  fyllilega  evangelisk  kenning?  Eftirtektarvert  er  það, 
að  engin  af  barnalærdómsbókum  vorum  heíir  treyst  sér 
til  að  halda  skýringu  Lúters  á  þessum  efnum,  en  reynt 
.að  koma  með  nýjar  skýringar,  sem  ekki  eru  Lúters.  Og 
þó  á  það  að  vera  regia  og  mælisnúra  fyrir  trú  og  kenn- 
ingu  presta  vorra,  sem  haldið  er  fram  i  fræðunum! 

En  þar  sem  nú  játningarritin  samkvæmt  þessu,  sem 
nú  heíir  verið  tekið  fiam,  eru  og  verða  ófullkom- 
in  mannaverk,  iiggur  í  hlutarins  eðli,  að  óráð  er  að  eigna 
þeim  lagagildi  i  kirkjunni  fyrir  alla  tíma.  Þau  geta  að 
vísu  sýnt  oss,  hvernig  menn  á  ýmsum  tímum  hafa  skilið 
og  útlistað  hin  guðlegu  sáluhjálparsannindi,  —  þau  geta 
vel  staðið  sem  metrasteinar  með  fram  vegi  hinnar  kirkju- 
legu  framsóknar,  er  sýna  hve  langt  menn  voru  komnir 
í  skilningi  hins  opinberaða  orðs  á  þeim  og  þeim  timum, 
en  með  þvi  að  eigna  þeim  það  algildisvald,  sem  þau  hafa 
haft  í  kirkjunni  —  ef  ekki  á  borði,  þá  i  orði  —  siðan 
daga  17.  aldar  trúfræðinganna,  hafa  menn  gjört  þau  að 
tjóðursteinum,  sem  í  mörgu  tilliti  hafa  staðið  eðlilegri 
framþróun  i  vegi.  Menn  gengu  út  frá  þvi,  að  játningar- 
ritin  hefðu  að  geyma  hinn  algjöra  sannleika  i  öllum  grein- 
um,  af  því  að  kenning  þeirra  kom  heim  við  það,  sem  var 
sannleikur  i  þeirra  eigin  augum  og  réttur  skilningur  á 
guðs  orði.  En  hitt  hugkvæmdist  þeim  ekki,  að  öll  guð- 
fræði  og  allar  guðfræðilegar  útlistanir  eru  háðar  tak- 
mörkunum  sinna  tima,  að  engin  játningarrit  eða  trúfræði- 
kerfi  hafa  nokkru  sinni  flutt  sannleikann  i  fuUkomnari 
mynd  en  þeirra  tímar  höfðu  höndlað  hann,  og  að  öll  játn- 
ingarrit  og  trúarlærdónjpkerfi  og  kirkjufundaályktanir  eru 
sifelt  mótuð  af  hugsunarhætti  einhverrar  ákveðinnar  stefnu 


220  Prestarnir  og  játiiingarritin.| 

og  með  hliðsjón  á  alveg  sérstökum  sögulegum  krlngum- 
stæðum.  í  fæstum  orðum:  Þeir  gleymdu  hinu  gamla^ 
góða  postullega  orði,  sem  aldrei  fyrnist,  orðinu  um  þekk- 
inguna,  sem  er  i  molum. 

En  þar  sem  vér  verðum  að  játa  að  þekking  vor  sé 
öU  i  molum,  getur  það  aldrei  réttlæzt  til  lengdar  að  heit- 
binda  kennimenn  kirkjunnar  við  útlistanir  löngu  liðinna 
alda  á  sannindum  kristindómsins,  eins  og  þar  væri  um 
hinn  algjöra  sannleika  að  ræða. 

4,  En  það  sem  að  síðustu  gjörir  kröfuna  um  kenningar- 
frelsi  presta  öllu  öðru  fremur  réttmæta  er  þó  það,  að 
þ  e  s  s  i  eiðbinding  eða  heitbinding  prestanna 
við  játningarritin  riður  algjörlega  í  bága 
við  höfuðfrumreglu  vorrar  evangelisk- 
lútersku  kirkju,  sem  var  undirrót  allrar  siðbótar- 
innar. 

Hver  var  þessi  höfuðf rumregla  ? 

Þessi  höfuðfrumregla  var  sú,  að  heilög  ritning  skyldi 
vera  hin  eina  óbrigðula  regla  og  mælisnúra  trúar  og 
kenningar  í  kirkjunni  á  öllum  timum.  Hvers  vegna?  Af 
því  að  heilög  ritning  og  hún  ein  hefði  að  geyma  hinn  ei- 
lífa  og  óbreytilega  sannleika  til  sáluhjálpar.  Það  var  lif- 
andi  tilfiiming  Lúters  fyrir  því,  að  katólska  kirkjan  hefði 
hrakist  nf  réttri  bi'aut  inn  á  skaðlegar  villubrautir,  er 
hún  setti  erfikenninguna  (en  til  eifikenningarinnar  ber  að 
telja  játningarritin)  yfir  ritninguna,  er  meðal  annars  hratt 
honum  út  í  baráttuna  við  veraldarinnar  voldugasta  félag 
—  hina  katólsku  kirkju  —  og  knúði  hann  til  að  yfirgefa 
móðurskaut  kirkjunnar,  er  hann  sá  hve  fjarri  það  var  henni 
að  þekkja  sinn  vitjunartíma.  Og  þetta  var  enn  ekki 
fallið  í  gleymsku  er  Samlyndisreglan  varð  til  —  hið  mikla 
trúfræðilega  deilurit,  sem  víða  í  lúterskum  löndum  hefir 
verið  lögfest  játningarrit,  þótt  ekki  sé  pað  svo  hjá  oss  né 
i  hinu  danska  riki.  T  inngangi  rits  þessa,  sem  er  samið 
á  árunum  1570 — 80,  er  gjörð  grein  fyrir  afstöðu  játningar^ 
ritanna  til  ritningarinnar,  með   svofeldum  orðum:     ^Játn- 


Prestarnir  og  játningarritin.  221 

ingarritin  hafa  ekki  dómaravald,  þvi  að  sá  heiður  ber 
ritningunni  einni  saman,  heldur  eru  þau  að  eins 
vitnisburður  um  trú  vora  og  útskýring  hennar,  er  sýnir 
hvernig  hinar  helgu  bækur  [ritningarinnar]  hafa  verið  út- 
lagðar  og  útlistaðar  i  kirkju  guðs  á  ýmsum  tímum  i  þeim 
atriðum,  sem  ágreiningi  hafa  valdið,  af  þeim  kennendum 
sem  þá  lifðu,  og  með  hvaða  röksemdum  þeim  lærdómum 
hefir  verið  hrundið,  sem  komu  i  bága  við  heilaga  ritn- 
ingu.«  Og  um  ritnlnguna  segir  svo  i  upphafi  inngangs- 
ins:  »Vér  trúum,  kennum  og  játum,  að  hin  eina  regla 
og  mælisnúra,  sem  allir  lærdómar  og  allir  kennendur  eiga 
^ð  dæmast  eftir,  sé  einvörðungu  hin  spámannlegu  og  postul- 
legu  rit  gamla  og  nýja  testamentisins.  ...  ÖII  önnur  rit 
gamalla  og  nýrra  kennenda,  hverju  nafrii  sem  nefnast, 
ber  ekki  að  meta  til  jafns  við  heilaga  ritningu  .  .  .  og 
ékki  að  veita  þeim  viðtöku  sem  öðru  eða  meiru  en  vitnis- 
burði  um  það,  i  hvaða  mynd  og  á  hvaða  stöðum  kenning 
spámannanna  og  postulanna  hefir  varðveitt  verið  hrein 
eftir  liðna  daga  postulanna.« 

Hér  eru  tekin  af  öU  tvimæli.  Samkvæmt  þessu  eiga 
játningarritin  sjálf  að  prófast  og  dæmast  eftir  ritningunni 
og  geta  því  ekki  verið  að  álita  sem  lög  eða  reglur  fyrir 
því,  hvað  skuli  kenna  í  kirkjunni.  Og  þvi  getur  ekki 
heldur  verið  réttlátt  að  miða  heitbindingu  prestanna  við 
þessi  rit  jafnhliða  ritningunni,  þvi  að  þá  er  ritningin  ekki 
lengur  yfir  játningunum,  heldur  hrundið  úr  þvi  sæti,  sem 
henni  ber  einni  saman.  Vilji  kirkjan  vera  trú  sinni  eigin 
frumreglu  og  bera  heiti  sitt  »evangelisk-lútersk«  með  réttu, 
getur  hún  ekki  bundið  þjóna  sína  við  neitt  annað  en 
guðs  orð  í  ritningunni,  þvi  að  það  og  ekkert  annað  hefir, 
eftir  kirkjunnar  eigin  skoðun,  að  geyma  hinn  algjöra 
sannleika  til  sáluhjálpar. 


Er  það  nú  hugsun  min  með  öllu  þessu,  að  afnema 
beri  að  öUu  leyti  játningarrit  kirkjunnar  eða  að  skipa 
beri  nefnd  manna  til  að  endurskoða  þau,  ef  ske  kynni  að 
ráða  mætti  bót  á  einhverjum  gallanum,  eða  til  að   semja 


222  Prestamir  og  játniní^arritin. 

nýja  játningu,  er  betur  samsvari  kröfum  timans  og  þörf- 
um?  Nei,  fjarri  fer  því.  Ekkert  af  þessu  heíir  mér  til 
hugar  komið. 

Eg  vil  ekki  láta  hagga  hið  minsta  við  þessum  ritum; 
eg  vil  lofa  þeim  að  standa  óbreyttum  eins  og  vér  höfum 
fengið  þau  að  erfðum  frá  liðnum  tímum  og  hvorki  fella 
þar  nokkuð  burtu  né  auka  þar  nokkru  við.  Aftur  á  móti 
er  hugsun  mín  sú,  að  tími  sé  kominn  til  þess  að  hætta  að 
nota  þessi  rit  sem  tjóðurhæla  fyrir  kennimenn  kirkjunnar;. 
eg  vil,  að  hætt  sé  að  heitbinda  prestana  við  játningarritin 
og  að  hitt  sé  látið  nægja,  að  þeir  lofi  eftir  beztu  samvizku 
að  kenna  samkvæmt  guðs  orði  i  ritningunni,  ef  ekki 
þykir  nægja  það  heitið,  sem  þeir  hafa  gjört  þegar 
áður  fyrir  altari  drottins  i  viðurvist  safnaðarins  og  geíið 
vígsluveitanda  og  vottum  hönd  sina  uppá. 

Eg  hefi  engu  minni  mætur  á  játningarritum  vorum 
en  þeir,  sem  vilja  nota  þau  sem  tjóðurhæla;  —  ég  hefi 
mætur  á  þeim  sem  metra-steinum  á  framþróunarbraut 
kirkjunnar,  er  sýna  oss  hve  langt  menn  voru  komnir  í 
tileinkun  hins  guðdómlega  sannleika  á  þeim  tímum,  er 
reistu  þessa  steina ;  —  ég  hefi  mætur  á  þeim  vegna  þeirrar 
f jársjóða  kristilegrar  þekkingar  og  lifsreynslu,  sem  í  þeim 
birtist,  og  þvi  vil  ég  líka  að  prestunum  sé  gjört  að  skyldu 
að  kynna  sér  þessi  rit  sem  bezt  og  tileinka  sér  það  af 
innihaldi  þeina,  sem  hefir  varanlegt  gildi;  þvi  að  þekk- 
ing  þeirra  og  réttur  skilningur  á  efni  þeirri  er  í  mörgum 
greinum  nauðsynlegt  skilyrði  fyrir  réttum  skilningi  kirkju- 
og  trúarlífsins  á  vorum  dögum. 

En  lengra  vil  ég  ekki  fara.  Og  lengra  álít  ég,  að 
kirkjan  megi  ekki  fara,  vilji  hún  vera  trú  sinni  eigin  hug- 
sjón.  Heitbundið  prestana  við  játningarritin  eins  og  lög- 
bók  væri  getur  kirkjan  ekki  nema  þá  um  leið  að  ríða  í 
bága  við  eigin  frumreglu  sína  sem  evangel.Iútersk  kirkja. 
Sé  það  rétt  álitið,  að  játningarritin  séu  ófullkomin  manna- 
smíði,  sem  því  hljóta  að  úreldast  er  tímar  liða  fram,  verð- 
ur  það  alls  ekki  réttlætt  h vorki  að  láta  vinna  eið  að 
þeim  né  heldur  skuldbinda  menn  til  að  kenna  samkvæmt 


Prestarnir  og  játningarritin.  223^ 

þeim  með  hátiðlegu  loforði  fyrir  augsýn  allsvitanda  guðs. 
Kirkjan  getur  heimtað  slíkt  loforð  eða  heit  af  þjónum  sm- 
um  að  þvi  er  snertir  það  að  prédika  evangelium  Jes4 
Krists,  en  ekki  fram  yfir  það.  Jesús  hefir  sjálfur  sagt  á 
hátíðlegri  stundu:  »Farið  .  .  .  og  kennið  þeim  að  halda 
alt,  sem  ég  hefi  boðið  yður!«  Það  ætti  kirkj- 
unni  að  geta  nægt.^) 

Ég  býst  við  þvi,  að  einhver  kunni  að  segja:  »Sá 
sem  gengið  hefir  i  kirkjunnar  þjónustu  upp  á  þessi  skil- 
yrði,  hefir  alls  engan  rétt  til  að  kvarta  yfir  ótilhlýðilegui 
ófrelsi.  Hann  vissi  að  hverju  hann  gekk  og  hefði  því 
átt  að  geta  tekið  ráð  i  tíma.  Kirkjan  hlýtur  að  mega 
heimta  af  þjónum  sinum,  að  þeir  prédiki  hennar  trú  en 
ekki  hvaða  trú  aðra  sem  þeir  vilja». 

Einhverju  á  þessa  leið  hefi  ég  nýlega  séð  hreyft  í 
einhverju  blaði  og  mörgum  kann  ef  til  vill  að  þykja 
það  viturlega  mæit  og  rökrétt.  En  rökfærslan  er  þó- 
ekki  eins  óhrekjandi  og  virðast  kann  i  fljótu  bragði. 
Forsendurnar  eru  ekki  sem  ábyggilegastar. 

Hvernig  er  varið  rétti  kirkjunnar?  Þessi  spurning 
þarf  frekari  athugunar  við  svo  oft  sem  ranglega  er  talað' 
um  »rétt«  kirkjunnar  i  þessu  sambandi. 

Þess  er  þá  fyrst  af  öllu  að  gæta,  en  er  þó  eitt  af 
þvi,  sem  mönnum  hvað  mest  hættir  til  að  gleyma:  að 
sannleikurinn  stendur  yfir  kirkjunni  ^),. 
svo  að  hér  getur  aldrei  verið  um  neinn  algjöran  rétt  að 
ræða  kirkjunni  til  handa.  Því  næst  er  þess  að  minnast,  að- 
kirkjan  er  eftir  hugsjón  sinni  samsafn  Jesú  lærisveina,  sem* 
vilja  hlýða  h  a  n  s  raustu  og  halda  alt  það,  sem  h  a  n  n 
hefir  boðið.  Hún  er  ambátt  drottins  og  hefir  engan  r  é  1 1 
annan  en  þann,  sem  drottinn  hefir  henni  á  herðar  lagt 
sem  s  k  y  I  d  u.  Réttur  kirkjunnar  og  skylda  rennur  sam- 
an  í  eitt.  Réttur  og  skylda  kirkjunnar  sem  félags  er  að 
boða  evangelium  Jesú  Krists  og  það  er  réttur  hennar    og 

^)  Sbr.  grein  G.  0.  Klövstads  prests,  i  Luthersk  Kirketidende  1909. 
I  bls.  89—90. 

^)    Sbr.  fyrirlestur  Thv.   Klavenesss   i   For   frisindet    Kristendom. 


524  Prestarnir  og  játniiigarritiii. 

ískylda  að  heimta  af  þjónum  sinum,  að  þeir  boði  þetta 
evangelíum ;  þvi  að  evangelíum  Jesú  Krists  er  öllu  öðru 
fremur  guðs  orðið  i  heilagri  ritningu.  Væri  þvi  nú  svo 
farið,  að  evangelium  Jesú  Krists  og  játningar  kirkjunnar 
væri  i  öllum  greinum  samhljóða,  gæti  það  réttlæzt  — 
^ótt  þess  gjörðist  þá  ekki  beint  þörf  —  að  kirkjan  heit- 
bindi  þjóna  sina  við  játningarnar.  En  nú  eignar  kirkjan 
'ekki  játningum  sinum  neinn  óskeikulleika.  —  Lútersku 
17.  aldar  trúfræðingarnir  gerðu  það  að  visu,  en  þeir  eru 
^kki  kirkjan.  —  Og  þá  getur  kirkjan  ekki  heldur  með 
.góðri  samvizku  heitbundið  þjóna  sína  við  játningarnar,  — 
hún  getur  ekki  lagt  heitbönd  á  þjóna  sina,  sem  þótt  þau 
.ekki  aftri  þeim  frá  að  rannsaka  evangelíum  Jesú  Krists, 
gjöra  þeim  að  skyldu  að  halda  þvi  leyndu  fyrir  söfn- 
•uðum  sínum,  sem  ekki  kemur  heim  við  játningarritin. 
Kirkjan  getur  ekki  leyft  sér  slikt.  Hún  syndgar  með 
iþvi  gagnvart  guði  og  gagnvart  sjálfri  sér.  Með  þvi  að 
tjóðra  þjóna  sina,  tjóðrar  hún  sjálfa  sig  og  heftir  alla 
framþróun  sina^). 

Þess  vegna  hlýtur  markmið  vort  að  vera  það,  að 
iosna  sem  fyrst  við  heitbindingu  prestanna  við  játningar- 
ritin.  Dagar  hennar  ættu  fyrir  löngu  að  vera  taldir  og 
gagn  hefir  hún  aldrei  gjört.  Þeir  timar,  sem  mest  gjörðu 
að  þvi  að  binda  kenninguna  við  játningarritin  urðu  und- 
anfarar  einhverra  hinna  köldustu  og  dimmustu  daga,  sem 
Tunnið  hafa  upp  yfir  kirkju  vora,  daga  skynsemistrúar- 
innar  gömlu.  Tryggingin,  sem  heitbindingin  átti  að  veita 
hefir  reynst  einskisvirði.  Heitið  hefir  alið  hræsnina  og  aftr- 
;að  framförunum,  sem  ávalt  eru  frelsinu  samfara.  Það 
hefir  oft  og  tiðum  gjört  mennina,  sem  þvi  voru  bundnir, 
-að  beygðum,  áhugalitlum  og  ósjálfstæðum  bókstafsþjónum, 
í  stað  þess  að  gjöra  þá  að  glöðum,  upplitsdjörfum  og  sjálf- 
stæðum  samverkamönnum  guðs. 


^)    Sbr.  grein  Klövstads     L.  K.  1909.    I.  bls.  90. 


Abraham  Lincoln. 

1809-1909. 


Á  aldarafmæli  Abrahams  Lincolns  var  það  bert,  að 
•ekkert  mikilmenni  Bandarikjanna  heíir  getið  sér  meiri 
-ástsæld  en  hann  með  þjóð  sinni.  Ef  Bandarikjamaður  ætti 
:að  leysa  úr  þvi,  af  hverju  ástsæld  og  hylli  Lincolns  væri 
sprottin,  mundi  hann  líklegast  svara  einhvern  veginn  á 
,þá  leið:  »Af  þvi  að  hann  er  öðrum  fremur  hold  af  okk- 
ar  holdi  og  blóð  af  okkar  bióði  og  æíiferill  hans  imynd 
iraxtar  og  viðgangs  þjóðfélags  okkar.«  Og  vér  getum 
bætt  við:  öll  æíi  Lincolns  er  Ijós  og  órækur  vottur  þess, 
hve  miklu  einbeittur  vilji  og  þrautseigja  samfara  góðum 
gáfum  fær  afkastað  í  heiminum. 

I  stuttri  ritgerð  eru  engin  tök  á  að  gera  itarlega  grein 
fyrir  æfi  og  starfsemi  þessa  ágæta  manns.  Vér  verðum 
að  láta  oss  nægja  að  vikja  stuttlega  að  helztu  æfiatriðum 
hans  og  lyndiseinkunn  og  færa  siðan  nokkur  rök  að  þvi, 
hvernig  hann  gerist  leiðtogi  þjóðar  •  sinnar  á  mestu  hörm- 
ungatimum  hennar  og  leiðir  hana  með  þreki  sinu,  hygg- 
lindum  og  drengskap  úr  botnlausum  ógöngum  fram  á  leið 
til  sæmdar  og  sannra  þjóðþrifa. 


Abraham  Lincoln  átti  til  fátækra  foreldra  að  telja, 
sem  höfðu  leitað  vestur  um  haf  frá  Englandi  skömmu  fyrir 
miðja  seytjándu  öld.  Svo  er  að  sjá  sem  rikur  farhugur 
'hafi  ráðið  ferðum  þessara  ættfeðra  hans.  Þeir  fluttust  sveit 
úr  sveit  og  land  úr  landi  til  þess  að  höndla  gæfuna.  Og 
Abraham  litli  fæddist  i  Kentucky,    en  ólst  upp   i   rikjun- 

15 


226  ^  Abraham  Lincoln. 

um  Indiana  og  IUinois,  er  voru  þá  útjaðrar  Bandarikjanna? 
vestur  á  bóginn. 

Þegar  Abraham  var  7  vetra,  fíuttist  hann  með  foreldrum 
sínum  til  Indiana.  Faðir  hans,  Thómas  Lincoln,  var  fátækur 
trésmiður,  sem  þótti  á  yngri  árum  hverflyndur  i  ráði  sínu,. 
en  móðir  hans  var  stilt  kona  og  vel  viti  borin  og  fyrir 
manni  sínum  i  hvivetna.  Þegar  Thómas  Lineoln  hafði 
dvalið  nokkra  hrið  i  Indiana,  reisti  hann  handa  sér  og^ 
fjölskyldu  sinni  allrúmgott  stokkahús.  Hann  vann  einn 
að  smiðinu  ásamt  Abraham  litla  syni  sínum,  er  hjálpaði 
föður  sinum  eftir  mætti.  Hann  fékk  nú  öxi  i  hönd,  þótt 
ungur  væri,  og  lærði  fyrst  að  höggva  smágreinar  og  sið- 
an  tré.  Frá  þvi  hann  var  8  vetra  og  þar  til  hann  hafði 
einn  um  tvítugt  leið  varla  sá  dagur,  að  hann  tæki  sér 
ekki  öxi  í  hönd,  enda  varð  hann,  er  hann  eltist,  einhver 
bezti  og  afkastamesti   viðarhöggvari  i  Indiana. 

Hús  Thómasar  var  ramlega  viðað,  en  að  öðru  leyti 
óvistlegt  og  af  vanefnura  gert.  Einar  dyr  og  einn  gluggi 
voru  þó  á  húsinu,  en  i  stað  rúðuglers  varð  eigandinn  að 
notast  við  skjá.  öll  búsgögnin  voru  2  rúmstæði,  lítið  bor^ 
og  2  stólar,  pottur  og  panna  og  örfá  geymshiílát.  Rúm- 
fatnaðurinn  voru  nokkrar  ábreiður  og  hálmpokar.  Viður- 
værið  var  að  sama  skapi  einfalt  og  óbrotið,  nær  því  ein- 
göngu  brauð  og  villibráð.  Við  þennan  viðurgerning,  sem 
hér  er  stuttlega  drepið  á,  átti  Abraham  að  búa  nokkur  ár. 

Snemma  bar  á  því,  að  Abraham  litli  var  námfús  mjög 
og  hneigður  til  bóka.  En  einu  bækurnar  sem  til  voru  í 
kotinu,  voru  stafrófskver,  spurningakver  og  heilög  ritn- 
ing.  A  æskuárum  hafði  Abraham  lítið  af  fræðslu  að  segja 
og  mörgum  árum  síðar  taldist  honum  sjálfum  svo  til,  að 
að  alls  og  alls  hefði  hann  notið  niu  mánaðar  tilsagnar  í 
skólum. 

í  föðurhúsum  vandist  Abraham  snemma  alls  konar 
vinnu,  en  löngu  vetrarkvöldin  sat  hann  við  arin,  er  vel 
logaði  á  skíðunum,  þvi  að  ekki  var  um  önnur  Ijósfæri  að 
ræða,  og  las  eða  dró  til  stafs.  Ritföngin  voru  oftlega  trjá- 
börkur  eða  tréspænir  og   kolamoli.     Stundum   þegar  fönn 


Abraham  Lincoln.  22  < 

var,  dró  hann  til  stafs  í  snjónum  með  stafpriki.  Þess  á 
miUi  sat  hann  við  kné  föður  sins  og  hlustaði  á  frásögn 
hans  um  nýlenduprestinn,  sem  gekk  eða  reið  4000  enskar 
mílur  á  tólf  mánuðum  og  flutti  mörg  hundruð  ræður,  eða 
um  viðureign  landa  sinna  og  Indiána.  Frásögur  þessar 
urðu  honum  mjög  minnisstæðar  og  juku  táp  hans  og  frama- 
löngun.  Hann  las  öUum  stundum,  er  hann  komst  hönd- 
um  undir,  en  af  þvi  bókaforðinn  á  heimilinu  var  ekki 
fjölskrúðugri  en  fyr  er  sagt,  las  hann  bækurnar  aftur  og 
aftur,  unz  hann  kunni  þær  að  miklu  leyti  utan  bókar;  eink- 
um  varð  hann  mjög  ritningarfróður  og  hafði  siðan  alia- 
jafna  ritningargreinar  á  takteinum. 

Ef  Abrabam  frétti  til  einhverrar  bókar  i  eigu  ná- 
granna  eða  nærsveitarmanna,  var  hann  ekki  i  rónni  fyr 
en  hann  hafði  fengið  bókina  og  lesið  hana.  Þannig  er 
haft  fyrir  satt,  að  eitt  sinn  heyrði  hann  getið  æfisögu 
Washingtons,  er  honum  lék  mjög  hugur  á  að  ná  i.  Hann 
fór  þvi  að  hitta  eiganda  bókarinnar  og  fékk  hana  að  láni, 
Þegar  heim  kom,  gafst  honum  gott  næði  til  að  lesa  bók- 
ina,  þvi  að  þá  gengu  hryðjur  miklar  og  iUviðri,  svo  a5 
ekki  var  unt  að  stunda  útiverk.  Þóttist  hann  vera  orð- 
inn  margs  vis  um  Washington  kvöldið  sem  hann  lauk  vi5 
bókina  og  lagði  hana  við  kofaþilið.  En  þar  var  stór  rifa 
á  súðinni,  vindstaðan  breyttist  um  nóttina  og  regninu 
lamdi  inn  um  rifuna  beint  á  æfisögu  Washingtons.  Abra- 
ham  varð  sárhryggur  yfir  þvi,  að  svo  hafði  tekist  til  með 
bókina  og  fór  morguninn  eftir  að  hitta  eiganda  hennar. 
»Bókin  er  gerskemd«,  sagði  hann,  »og  eg  á  ekkert  fé  til 
að  borga  hana,  en  eg  skal  vinna  af  mér  andvirði  hennar«. 
Siðan  vann  hann  að  uppskeru  þrjá  daga,  til  þess  að  borga 
bókina. 

Snemma  bar  á  þvi,  að  Abraham  var  athugulli  og 
eftirtektasamari  en  börn  alment  gerast  á  hans  reki.  Ef 
hann  heyrði  einhvern  segja  eitthvað,  sem  hann  skildi  ekki^ 
eða  dytti  hann  i  bókum  ofan  á  eitthvað  sem  honum  þótti 
torskilið,  var  hann  að  velta  þvi  fyrir  sér  og  ræða  það 
við  félaga  sína,  þar  til  hann  komst  að    einhverri    ákveð- 


228  Abriham  Lincoln. 

inni  niðurstöðu.  Þegar  hann  las  eitthvað,  sem  honum  þótti 
mikið  til  koma,  hripaði  hann  það  niður  á  spæni  eða  smá- 
fjalir,  þangað  til  hann  gat  náð  sér  i  pappír.  Er  hann  fór 
að  læra  reikning,  sat  hann  með  öskuskúffu  foreldra  sinna 
á  hnjánum  og  reiknaði  dæmin  á  hana,  og  skóf  þau  svo 
aftur  út  með  tigilkníf  föður  sins.  Frá  blautu  barnsbeini 
rækti  hann  alt,  sem  hann  lagði  fyrir  sig  eða  átti  að  gera, 
með  stakri  alúð  og  samvizkusemi,  og  gat  sér  traust  og 
vinsældir  hjá  öllum  mönnum,  sem  hann  átti  nokkur 
mök  við. 

Framan  af  æfinni  lagði  Lincoln  margt  á  gjörfa  hönd. 
Hann  var  timburmaður,  formaður  á  árpramma,  slátrari, 
póstmeistari  í  litlu  þorpi,  landmælandi  og  liðsforingi  i 
skærum  landa  sinna  við  Indíána.  En  aldrei  gafst  honum 
færi  á  að  eiga  vopnaviðskifti  við  þá,  og  sagðist  honum 
siðar  svo  frá,  að  hann  hefði  að  vísu  átt  margar  blóðugar 
orustur  við  mývarginn,  en  aldrei  átt  kost  á  að  sýnaskot- 
fimi  sína  nema  á  blómlaukum  á  viðavangi. 

Abraham  var  með  hæstu  mönnum  á  vöxt,  3  álnir 
og  4  þumlungar,  en  slánalega  vaxinn  og  útlimastór  með 
afbrigðum.  Andlitsfallið  var  ófrítt  og  hörundið  þegar  í 
sesku  gulgrátt  og  skorpið.  Hann  var  rammur  að  afli  og 
afbragðs  glímumaður  á  ameríska  vísu.  Lítt  barst  hann  á 
í  klæðaburði.  Hversdagslega  var  hann  í  viðri  ullarskyrtu 
og  nærskornum  brókum,  er  skröltu  upp  á  mjóalegg;  á 
höfði  bar  hann  loðhúfu.  Þótt  hann  væri  heldur  stirður  í 
öllum  snúningum,  var  hann  þó  kurteis  i  framgöngu  og 
þýður  í  viðmóti.  Yfirbragðið  var  öldurmannlegt  og  stilli- 
legt,  augun  snör  og  blikandi,  þegar  hann  ræddi  við  menn, 
en  endranær  draumhýr  og  víðsæ.  Vel  var  hann  málifar- 
inn,  fyndinn  og  gamansamur,  slyngur  og  skjótur  til  and- 
svara  og  sagði  manna  bezt  skritlur  og  kýmisögur.  Hann 
var  snemma  þunglyndur  og  hefir  þvi  verið  fieygt,  að 
ástarvonbrigði  hafi  valdið  því ;  hitt  er  víst,  að  hann  hratt 
því  af  sér  með  þreki  sínu  og  karlmannslund.  Hugsjón- 
um  sínum  var  hann  trúr  og  beittist  fyrir  þær,  en  fargaði 
þeim  ekki  til  frálags  og  búdrýginda. 


I 


k 


Abrahani  Lincoln.  22$ 

Þegar  Abraham  lét  af  herþjónustunni,  fór  hann  að 
hugsa  um  að  nema  járnsmíði  til  þess  að  fá  sér  einhverja 
fasta  atvinnu.  Hann  skýrði  einum  kunningja  sinum  frá 
fyrirætlun  sinni,  en  hann  brást  forviða  við  og  sagði :  »Þú 
ætlar  að  verða  járnsmiður?  Hi,  hí,  félagi,  en  við  kunn- 
ingjar  þinir  höfum  áformað  að  senda  þig  á  þing.« 

Það  varð  orð  og  að  sönnu.  Illinois  hafði  1818  verið 
tekið  upp  í  tölu  Bandaríkjanna  og  1832  lét  Abraham  fyrir 
áskoranir  kunningja  sinna  leiðast  til  að  gefa  kost  á  sér 
til  þings.  Að  vísu  náði  hann  ekki  kosningu  í  það  sinn, 
en  hlaut  þó  miklu  fleiri  atkvæði  en  hann  haföi  gert  sér 
von  um.  Hann  reyndist  ötull  og  fylginn  sér  i  kosningar- 
leiðangrinum  og  góður  ræðumaður  með  allvíðtækri  þekk- 
ingu  á  landsmáium.  En  ekki  var  laust  við  að  andstæð- 
ingar  hans  skopuðust  að  búningi  hans  og  tilburðum  í 
kosningarbaráttunni,  og  eftir  því  sem  einn  kunningi  hans 
lýsir  útgangi  hans,  hefir  það  ekki  verið  al veg  óf y rirsyn ju : 
»Hann  var  í  frakka  úr  stórgerðum  dúk,  en  ermarnar  og 
löfin  voru  í  styzta  lagi.  Brækurnar  voru  úr  striga,  stig- 
vélin  einkar  klúr  og  stráhatturinn,  sem  hann  bar,  gleypti 
svo  að  segja  höfuðið.« 

Arið  1834  hlaut  Abraham  Lincoln  kosningu  á  fuU- 
trúaþingið  í  Illinois.  Efnahagur  hans  var  þá  svo  örðugur 
sakir  verzlunar-gróðabralls,  er  hann  eins  og  ýmsir  sam- 
aldrar  hans  höfðu  flækzt  i,  að  hana  varð  að  taka  200 
dollara  lán  til  þess  að  fata  sig  og  geta  staðið  straum  af 
kostnaði  þeim,  er  þingsetan  hafði  í  för  með  sér.  A  þing- 
inu  Itigöi  hann  fyrst  í  stað  ekki  mikið  til  málanna,  en 
kom  þó  vel  ár  sinui  fyrir  borð  og  reyndist  slyngur  í  að 
hafa  fraiii  áhugamái  kjósenda  sinna;  þótti  hann  og  9 
flokksnienn  haiis,  sem  nefndust  »risarnir«,  af  því  að  eng- 
inn  þeirra  var  lægri  en  3  álnir,  stundum  riðnir  við 
hrossakaup.  En  i  velferðarmálum  þjóðarinnar  hélt  Lin- 
coln  ósveigjanlega  fram  skoðun  sinni,  þótt  hann  stæði 
einn  uppi  síns  liðs.  Kom  það  berlega  i  Ijós  1837  í  baráttu 
hans  gegn  ofsa  og  ofstæki  þrælahaldsmanna,  er  sóttu    þá 


280  Abraham  Lincoln. 

sem  fastast  að  berja  niður  með  harðri  hendi  alla  mótspyrnu 
gegn  þrælahaldi  og  fá  það  löghelgað. 

AUur  þorri  þingmanna  í  Illinois  var  fylgjandi  þessari 
viðleitni  þrælahaldsmanna.  Lincoln  einn  reis  öndverður 
gegn  henni  og  siðar  lét  hann  og  einn  af  samþingismönn- 
um  hans  bóka  eindregin  og  öflug  mótmæli  gegn  afskiftum 
þingsins  af  þessu  máli.  Hin  örugga  framkoma  Lincolns 
i  þessu  máli  mæltist  vel  fyrir  hjá  öllum  mönnum  i  rikinu, 
sem  voru  andvigir  þrælahaldi.  Hann  var  hvað  eftir  annað 
endurkosinn  á  þing.  Það  jók  enn  ekki  litið  almennings- 
hylli  Lincolns,  að  ræður  hans  voru  Ijósar  og  skipulegar 
og  hann  manna  lagnastur  að  ná  tökum  á  áheyrendunum, 
orðsnar  og  orðheppinn,  ef  á  hann  var  leitað.  Má  geta 
þess  sem  dæmis,  að  á  einum  undirbúningsfundi  undir 
þingkosningu  Lincolns  henti  ráðinn  og  roskinn  stjórn- 
málamaður  gaman  að  því,  að  hann  væri  ungur  og 
óreyndur  i  stjórnmálum.  Maður  þessi  hafði  áður  fylgt 
»whiggum«  að  málum,  en  svikið  flokk  sinn,  gengið  i  lið 
með  lýðveldismönnum  og  þegið  gott  embætti  að  launum. 
Þóttist  hann  maður  að  meiri,  af  því  að  hann  var  eini  mað- 
urinn  i  því  bygðarlagi,  sem  hafðisett  eldingavaraáhússitt. 
Lincoln  var  þetta  kunnugt  og  vék  að  því  i  svari  sinu 
raeð  svofeldum  orðum:  »Frummælandi  skopaðist  að  þvi, 
að  eg  væri  ungur.  Eg  er  meira  barn  í  brögðum  og  brell- 
um  stjórnmálanna  en  að  aldri.  Mig  langar  að  visu  til  að 
lifa  og  verða  frægur  fyrir  afskifti  mín  af  stjórnmálura,  en 
eg  kysi  þó  heldur  að  deyja  samstundis  en  hafa  pólitisk 
fataskifti  fyrir  3000  dollara  erabætti  og  verða  svo  að  setja 
eidingavara  á  hús  raitt  til  þess  að  afstýra  reiði  drottins.« 

Á  þinginu  i  Illinois  kyntist  Abrahara  Lincoln  2  raönn- 
nra,  sera  höfðu  hvor  á  sinn  hátt  raikil  áhrif  á  lífsferil 
hans.  Annar  þeirra  var  Stephen  A.  Douglas,  raikill  ræðu- 
skörungur  og  stjórnraálaraaður.  Hann  gerðist  síðar  ura 
raörg  ár  andstæðingur  og  keppinautur  Lincolns  og  skal 
þá  vikið  að  viðskiftura  þeirra.  Hinn  var  John  Stuart, 
merkur  lögfræðingur  frá  Springfield.  Hann  hafði  veitt 
því  eftirtekt,  að  Lincoln  var   gæddur   raiklura   gáfum    og 


Abraham  Lincoln.  231 

andlegum  yfirburðum  og  mundi  því  sennilega  eiga  glæsi- 
lega  framtið  fyrir  höndum,  ef  hann  kæmist  á  rétta  hiUu 
i  lifinu. 

»Hefir  yður  aldrei  dottið  í  hug  að  nema  lög,«  sagði 
:Stuart  einn  dag  við  Lincoln. 

»Nei  aldrei,  enda  þótt  ýmsir  hafi  hvatt  mig  til  þess,« 
mælti  Lincoln. 

»0g  hvers  vegna  hafið  þér  ekki  farið  að  ráðum  þeirra?« 

»Mig  brestur  bæði  gáfur  og  fé  til  námsiðkana.« 

»Sennilega  gerið  þér  of  mikið  úr  örðugleikunum,« 
mælti  Stuart,  »tíminn  mun  leiða  í  Ijós  hvort  yður  brestur 
gáfur.  Þér  getið  stundað  námið  í  hjáverkum  yðar.  Ef 
þér  stundið  það  með  árvekni  og  kostgæfni,  getið  þér 
orðið  málaflutningsmaður  innan  þriggja  ára«. 

»En  lögfræðibækur  eru  dýrar,«  sagði  Lincoln. 

»Bækur  getið  þér  fengið  að  láni  hjá  mér,  bókasafn 
mitt  er  yður  heimilt.« 

Þessi  samræða  fekk  Lincoln  mikið  að  hugsa,  en  um 
^íðir  afréð  hann  að  fara  að  orðum  Stuarts  og  lagði  einn 
góðan  veðurdag  af  stað  fótgangandi  til  Springfield  til  þess 
að  vitja  bókanna.  Vegalengdin  fram  og  aftur  var  um 
44  enskar  milur. 

Lincoln  stundaði  laganámið  með  frábærri  elju.  Hann 
dró  sig  i  hlé  frá  öllum  skemtunum  og  las  um  nætur,  þegar 
honum  sakir  annríkis  vanst  ekki  tími  til  þess  á  daginn. 
Árið  1837  tók  hann  eins  konar  próf  i  lögum  og  fluttist 
fikömmu  síðar  til  Springfleld  og  gerðist  þar  félagi  Stuarts 
þess,  er  áður  var  nefndur.  Gat  hann  sér  innan  skamms 
góðan  orðstír  sem  málaflutningsmaður  og  margar  sögur 
ganga  af  réttsýni  hans  og  ráðvendni  i  málarekstri.  Þykir 
vel  hlýða  að  greina  hér  frá  tveimur  þeirra,  með  því  að 
þær  auðkenna  Lincoln  allvel. 

Einn  dag  kom  maður  nokkur  til  hans  og  bað  hann 
.að  flytja  fyrir  sig  mál. 

»Skýrið  mér  frá  öllum  málavöxtum,«  sagði  Lincoln. 

Aðkomumaður  gerði  það  með  mikiUi  mærð  og  mála- 
lengingum,  en  varð  heldur  en  ekki  hvumsa  við,  er  Lincoln 


232  Abrahain  Lincoln. 

sagði,  að  lokinni  skýrslu  hans :   »Eg  get  ekki  tekið  að  mér 
málið,  þvi  að  þér  farið  auðsjáanlega  með  rangt  mál.« 

»Það  kemur  yður  ekki  við,«  sagði  aðkomumaður  með 
þjósti,  »ef  eg  borga  yður  það  sem  þér  setjið  upp  fyrir 
ílutning  málsins«. 

»Kemur  mér  ekki  víð,«  mælti  Lincoln  og  brýndi 
raustina,  »sem  málaflutningsmaður  má  eg  ekki  flytja  rangt 
mál  og  tek  ekkert  mál  að  mér,  sem  er  auðsjáanlega  rangt«. 

I  annað  skifti  varð  Lincoln  þess  vís,  að  skjólstæðingur 
hans  hafði  leitt  Ijúgvitni  að  framburði  sínum  í  einkamáli 
einu,  sem  hafði  verið  sótt  af  miklu  kappi.  Lincoln  þaut 
út  úr  dómsalnum  áður  en  verjandinn  hafði  lokið  máli 
sínu  og  þegar  réttarþjónninn  fór  að  sækja  hann  til  a^ 
svara  verjanda,  mælti  hann:  »Segið  dómaranum  að  eg 
geti  ekki  komið,  hendur  mínar  voru  óhreinar  og  eg  verð- 
fyrir  hvern  mun  að  þvo  af  mér  óhreinindin.« 

Skjólstæðingur  hans  tapaði  auðvitað  málinu. 

Lincoln  var  árið  1846  kjörinn  fuUtrúi  á  samveldis- 
þing  Bandamanna  í  Washington.  Ar  þau,  er  hann  að 
þessu  sinni  átti  setu  á  þingi,  voru  miklar  og  harðar  deil- 
ur  um  þrælahaldið.  Var  fyrirsjáanlegt,  að  sundrung  sú, 
er  af  því  leiddi,  mundi  fyr  eða  síðar  verða  landi  og  lýð> 
til  mesta  tjóns.  En  áður  en  vér  skýrum  frekara  frá  af- 
skiftum  Lincolns  af  þessu  máli,  verðum  vér  að  drepa 
stuttlega  á  sögu  þess. 

Þegar  Bandaríkin  urðu  sjálfum  sér  ráðandi  1783,  tíðk- 
aðist  þrælahald  í  öllum  13  ríkjunum.  En  hvert  ríki  skar 
úr  því,  hvort  það  vildi  leyfa  eða  banna  þrælahald  og 
allsherjar-stjórnin  átti  ekkert  atkvæði  ura  það  mál.  Þ6 
voru  nokkrar  greinar  í  stjórnarskrá  Bandaríkjanna,  sem 
studdu  þrælahald  og  eigendur  þræla,  þótt  ekki  nefndu 
þær  þræla  og  þrælahald  með  berum  orðum. 

I  skjóli  þess  að  þrælahald  var  sérmál,  en  ekki  sam- 
eiginlegt  mál,  höfðu  Norðurrikjamenn,  bæði  sakir  lands- 
hátta  og  atvinuubragða  sem  og  af  kristilegum  og  siðferði- 
legum  ástæðum,  smásaman  útrýmt  þrælahaldi  i  Norður- 
ríkjunum,  og  nú  risu  þar  upp  stjórnmálaflokkar,  sem  vildui 


Abraham  Lincoln.  233- 

hefta  alla  frekari  útbreiðslu  þrælahalds  eða  jafnvel  banna 
það  með  öUu.  En  Suðurrikjamenn,  sem  áttu  gróðurekrur 
miklar,  en  lögðu  miklu  minni  stund  á  iðnað  og  verzlun 
en  Norðurríkjamenn,  lögðust  fastlega  á  móti  þeirri  viðleitni 
og  kváðust  ekki  mega  vera  án  svartra  þræla,  með  þvi  að' 
þeir  væri  betur  fallnir  til  allrar  vinnn  i  heitu  löndunum' 
þar  syðra  en  hvítir  menn.  Eftir  þvi  sem  fólkinu  fjölgaði 
1  Bandarikjunum  og  bygðin  færðist  vestur  á  bóginn,  harðn- 
aði  rimman  og  nú  varð  það  aðalágreiningsefnið,  hvort 
leyfa  skyldi  eða  banna  þrælahald  i  hinum  nýju  »fylkjum« 
(territories)  og  ríkjum. 

Árið  1820  komu  Norður-  og  Suðurrikin  sér  saman  um' 
svofelda  sáttamiðlun  í  þrælamálinu,  að  það  skyldi  leyft  í 
Missouriríki,  en  bannað  um  aldur  og  æfi  í  öllum  »fylkj- 
um«  og  ríkjum  fyrir  norðan  36°  30'  breiddarstig.  En 
hinn  svonefndi  Missouri-sáttmáli  átti  sér  ekki  langan  ald- 
ur.  Suðurríkjamönnum  tókst  ekki  að  koma  i  veg  fyrir,. 
að  »vinnufrelsið«  breiddist  lengra  út  suður  á  bóginn,  enda 
þótt  samveldisþingið  og  stjórnin  i  Washington  væri  löng- 
um  á  þeirra  bandi  og  gerði  Norðurríkjunum  mikið  ógagn. 
Hófust  nú  mestu  viðsjár  milli  Norður-  og  Suðurrikjannay 
sem  hér  yrði  oíiangt  að  skýra  frá. 

A  þinginu  fylti  Lincoln  flokk  þeirra  manna,  sem  voru 
mótfallnir  útbreiðslu  þrælahaldsins  og  leiddi  rök  að  þvi,. 
hve  ánauð  svertingja  væri  ill  og  hrópleg.  Hann  kvað- 
Bandamenn  mundu  grimmilega  gjalda  þess  einhvern  tíma 
fyr  eöa  síðar,  ef  þeir  héldu  uppteknum  hætti,  að  styðja 
að  þrælkun  svertingja  með  löggjöf  sinni  og  stjórnarfari. 
En  mál  eitt,  sem  hann  hafði  haft  til  meðferðar,  sýnir  ber- 
lega  skoðun  hans  á  þrælkun  og  þrælahaldi. 

öldruð  svertingjakoua  kom  einu  sinni  inn  í  skrifstofu 
hans  og  tjáði  honum  raunir  sínar.  Hún  hafði  verið  am- 
bátt  manns  eíns,  sem  hafði  fluzt  til  Illinois  og  gefið  þar 
konunni  og  börnum  hennar  frelsi.  En  nú  vildi  svo  til^ 
að  einn  sonur  hennar  varð  að  takast  ferð  á  hendur  til 
New-Orleans.  Oðara  en  hann  sté  þar  fæti  á  land,  var 
hann    tekinn    höndum    af    nokkrum    lögregluþjónum    ogr 


234  Abraham  Lincoln. 

eeldur  í  þrældóm,  því  að  það  voru  lög  í  New-Orleans  að 
liöndla  mátti  svertingja  úr  öðrum  ríkjum  og  selja  þá. 

Lincoln  komst  við  af  hörmum  gömlu  konunnar  og 
gramdist  þessi  rangsleitnu  lög.  Hann  sagði  aðstoðarmanni 
sínum  að  fara  á  fund  landstjórans  og  spyrja  hann,  hvort 
-enginn  vegur  væri  til  að  heimta  aftur  svertingjann. 

Aðstoðarmaðurinn  kom  brátt  aftur  með  þá  orðsending 
frá  landstjóranum;  að  hann  brysti  heimild  til  að  skerast 
i  málið. 

Lincoln  brást  óður  og  uppvægur.  Hann  fórnaði  hönd- 
um  til  himins  og  hrópaði  hástöfum:  »Ef  hann  brestur 
lagaheimild  til  þess,  skal  hann  fá  hana  með  guðs  hjálp, 
'þó  að  eg  eigi  að  berjast  fyrir  þvi  i  tuttugu  ár.« 

Lincoln  og  félagi  hans  keyptu  þrælnum  lausn  og 
fengu  hann  aftur  móðurinni. 

Þegar  kjörtímabilið  var  liðið,  gaf  Lincoln  að  svo  komnu 
ekki  kost  á  sér  til  þings.  Annríki  hans  og  heimilisástæð- 
iir  leyfðu  honum  ekki  langar  fjarvistir,  og  svo  hafði  dvöl- 
in  í  Washington  fært  honum  heim  sanninn  um,  að  hann 
þyrfti  að  taka  sér  fram  í  ýmsum  greinum  til  þess  að  verða 
jafnsnjall  hinum  atkvæðameiri  þingmönnum  bæði  í  þekkingu 
á  landsmálum  og  enskum  og  ameriskum  bókmentum. 

En  1854  var  Missouri-sáttmálinn,  sem  áður  er  nefnd- 
^r,  numinn  úr  gildi,  og  Stephen  A.  Douglas,  hinn  forni 
andstæðingur  Lincolns,  er  var  frumkvöðull  að  ónýting 
sáttmálans,  fékk  það  leitt  1  lög,  að  íbúarnir  i  hverju  riki 
og  fylki  fengu  óskoraða  heimild  til  þess  að  lögleiða  eða 
banna  þrælahald  innan  landamæra  sinna.  Þessi  skipun 
gat  nú  1  sjálfu  sér  talist  eðlileg  og  frjálsleg,  en  reyndist 
óheppileg  og  ónóg,  er  til  framkvæmdanna  kom,  einkum 
-eftir  að  fullnaðardómur  var  fenginn  fyrir  þvi,  að  þræll 
væri  eftir  sem  áður  þræll  eða  ófrjáls  maður,  þótt  eigandi 
hans  flytti  með  hann  til  einhvers  fylkis,  sem  bannaði 
þrælahald.  öllum  andstæðingum  þrælahaldsins  og  út- 
breiðslu  þess  grömdust  úrslit  þessi  meir  en  með  orðum 
verður  lýst.  Lincoln  fór  aftur  á  stúfana  og  tók  að  gefa 
fiig  við  stjórnmálum.    Átti    hann   mikinn    þátt   í  því,    að 


Abraham  Lincoln.  235 

menn  af  ýmsum  flokkum  reistu  nýjan  stjórnmálaflokk,  er 
nefndust  Þjóðveldissinnar,  og  bundust  samtökum  um,  að 
hefta  útbreiðslu  þrælahaldsins.  Brátt  varð  sú  raun  á,  að 
af nám  Missouri-sáttmálans  var  hið  mesta  glapræði,  eins  og 
Lincoln  hafði  fyrir  sagt,  og  á  samveldisþinginu  neyddist 
Douglas  til  að  snúast  sjálfur  gegn  nýmæli  sínu  og  ráðstöf- 
unum  þeim,  er  af  því  leiddu. 

Nokkru  síðar  kepti  Lincoln  við  Dougias  um  kosningu 
til  efri  deildar  samveldisþingsins  i  Washington.  Var  sú 
barátta  bæði  löng  og  hörð  og  er  talið,  að  Douglas  hafi 
Tarið  50000  dollara  til  hennar.  Engu  að  siður  hafði  Lincoln 
miklu  meiri  byr  hjá  kjósendunum.  En  sakir  öfugs  kosn- 
ingafyrirkomulags  varð  þó  Douglas  hlutskarpari  við  kosn- 
ingarnar. 

En  þó  Lincoln  biði  að  þessu  sinni  lægra  hlut,  er  þó 
kosningabarátta  þessi  afarmerkileg,  þvi  að  bæði  markar 
hún  nýja  stefnu  i  þrælamálinu  og  gerði  Lincoln  í  augum 
mikils  hluta  þjóðarinnar  að  sjálfsögðum  leiðtoga  hennar 
i  því  máli,  eins  og  síðar  varð  raun  á. 

Þegar  í  fyrstu  ræðunni,  sem  hann  hélt  i  Springfield 
16.  júní  1858,  gerði  hann  skorinort  og  einarðlega  grein 
fyrir  horfum  málsins  með  svofeldum  orðum:  »Hús  það, 
sem  er  sjálfu  sér  sundurþykt,  fær  ekki  staðist.  Eg  ætla 
að  land  þetta  geti  ekki  að  staðaldri  verið  að  hálfu  leyti 
þrælaland  og  að  hálfu  leyti  frjálst.  Eggeri  ekki  ráð  fyrir, 
að  bandalagið  rofni.  Eg  geri  ekki  ráð  fyrir,  að  húsið 
hrynji;  en  eg  vonast  eftir,  að  það  hætti  að  vera  sjálfu 
sér  sundurþykt.«  Hann  vildi  láta  þrælahald  í  þrælaríkj- 
unum  óátalið,  en  að  eins  hepta  frekari  útbreiðslu  þess, 
og  gerði  ráð  fyrir  að  með  því  móti  mundi  það  hverfa  af 
sjálfu  sér  með  timanum. 

Lincoln  bar  ræðu  þessa  undir  ýmsa  málsmetandi  vini 
fiína  og  flokksbræður  áður  en  hann  flutti  hana.  Voru  þeir 
því  nær  allir  á  þeirri  skoðun,  að  hún  mundi  verða  flokkn- 
um  og  sjálfum  honum  til  mesta  ógagns.  En  hann  kvaðst 
hafa  íhugað  málið  vahdlega  og  komist  að  þeirri  niðurstöðu, 
3,b  nú  væri  kominn  tími  til  að  leiða   sannleikann  afdrátt- 


236  Abraham  Lincoln. 

arlaust  í  Ijós.  »Ef  ræða  þessi  verður  mér  að  falli«,  sagði 
hann  enn  fremur,  »gott  og  vel,  þá  fell  eg  með  sannleik- 
anum,  þá  læt  eg  lifið  fyrir  góðan  og  réttan  málstað.« 

Rás  viðburðanna  lét  orð  hans  rætast. 

Viðureignin  við  Douglas  og  ræður  þær  sem  Lincoln 
hélt  á  málfundum  þeim,  er  þeir  áttu  með  kjósendum  sín- 
um,  gerðu  hann  á  skömmum  tíma  þjóðkunnan  í  öllum 
Bandaríkjunum.  Og  það  að  maklegleikum.  Eru  ræður 
þessar  þann  dag  i  dag  talandi  vottur  um  rökrétta  hugs- 
un,  óviðjafnanlegt  sannfæringarafl  og  hárbeitta  rökfimi. 

Bæði  þjóðveldissinnar  og  lýðveldismenn  höfðu  mikinn 
undirbúnað  undir  forsetakosninguna  1860.  A  allsherjar- 
fundi  þjóðveldissinna,  sem  haldinn  var  i  Chicago  um  vor- 
ið,  var  Lincoln  meðal  annarra  þjóðmálaskörunga  tilnefnd- 
ur  sem  forsetaefni,  og  við  3.  atkvæðagreiðsluna  fekk  hann 
flest  atkvæði  af  þeim,  sem  tilnefndir  voru. 

Hann  var  sjálf ur,  ásamt  nokkrum  vinum  sínum,  stadd- 
ur  á  símastöðinni  í  Springfleld,  þegar  símskeytið  um  til- 
nefningu  hans  barst  þangað.  Vinir  hans  fögnuðu  mjög 
þeim  sigri  og  óskuðu  honum  til  heilla.  En  hann  tóksím- 
skeytið  og  sagði  of urstillilega :  »Herrar  mínir,  á  heimili 
minu  er  kona,  sem  finst  að  öllum  hkindum  meira  koma 
til  skeytis  þessa  en  mér.  Þér  fyrirgefið  þó  eg  bregði  mér 
með  það  yfir  til  hennar.«  • 

Næsta  dag  flutti  nefndþjóðveldismanna  honum  skýrslu 
um  fundarúrslitin.  Tóku  þá  nokkrir  vinir  hans  í  Spring- 
fleld  sig  saman,  keyptu  nokkrar  flöskur  af  bezta  vlni,  sem 
var  að  ía,  og  sendu  honum.  Ætluðust  þeir  til,  að  hann 
gæddi  nefndarmönnum  áþví.  Enhann  sendi  flöskurnar  aftur 
jainharðan  með  þeim  ummælum:  »Þér  vitið,  að  á  heimili 
mínu  er  áfengi  aldrei  haft  um  hönd.« 

Hins  vegar  áttu  lýðveldismenn  fund  með  sér  í  Char- 
leston  í  Suður-Carolina,  en  gátu  ekki  orðið  á  eitt  sáttir  að 
styðja  Douglas.  Það  reið  baggamuninn,  og  við  hina  endi- 
legu  forsetakosningu  um  haustið  hlaut  Lincoln  kosningu- 
Þó  greiddu  ekki  nema  180  kjörmenn  honum  atkvæði,  hin 
hlutu  meðbiðlar  hans  til    forsetatignarinnar.     Voru   þvi  i 


Abraham  Lincoln.  287 

raun  réttrí  rúmir  þrír  firatu  hlutar  allra  kjósenda  honum 
andvígir  eða  lítt  fylgjandi,  og  gerði  það  forsetastöðu  hans 
•enn  örðugri,  eins  og  að  líkindum  lætur. 

Suðurrikjamenn  urðu  hinir  æfustu,  er  Lincoln  var 
kosinn  forseti,  og  7  Suðurrikin  sögðu  sig  úr  bandalaginu 
við  Norðurríkin  og  stofnuðu  með  sér  sérstakt  samband. 
Ýmislegt  bendir  á,  að  Suðurríkjamenn  eða  réttara  sagt 
leiðtogar  þeirra  hafi  verið  fastráðnir  i  að  rifta  bandalag- 
inu  jafnvel  áður  en  forsetakosningin  var  um  garð  gengin, 
enda  höfðu  þeir  þegaf  fengið  að  kenna  á  því,  hve  erfitt 
var  að  reisa  rönd  við  »frjálsu  vinnunni«  og  uppgangi 
^orðurríkjanna. 

Hins  vegar  hafði  Lincoln  gert  alt  sem  i  hans  valdi 
stóð  til  að  afstýra  friðrofum.  Nokkru  áður  en  hann  tók 
við  forsetaembættinu  gekst  hann  í  kyrþey  fyrir  sáttaum- 
leitun  milli  Norður-  og  Suðurrikjanna,  en  það  kom  fyrir 
€kki.  Og  þegar  hann  var  settur  inn  í  embættið  4.  marz 
1861.  og  gerði  grein  fyrir  stefnuskrá  sinni,  fórust  honum 
enn  mjög  sáttfúslega  orð.  Hann  kvað  sér  vera  fjarri  skapi 
að  ganga  á  réttindi  hinna  einstöku  rikja,  en  á  hinn  bóg- 
inn  telja  það  heilaga  og  órjúfanlega  skyldu  sína  að  sporna 
við  því  af  öllum  mætti,  að  þau  leystist  sundur.  Varð- 
veizla  bandalagsins  var  honum  og  hans  mönnum  fyrir 
«öllu.  Hann  gætti  þess  og  ríkt,  að  ekki  væri  á  nokkurn 
hátt  gengið  á  sérmálasvæði  Suðurrikjanna  né  þeim  gefin 
nokkur  átylla  til  þess  að  slíta  friðnum.  Mæltist  það  mis- 
jafnlega  fyrir  hjá  öllum  hinum  ákafari  flokksmönnum 
hans.  Töldu  þeir  það  heigulshátt,  er  gerði  heldur  að  æsa 
Suðurríkjamenn  en  sefa.  Lincoln  gaf  sig  ekkert  að  því, 
heldur  fór  sinu  fram. 

Það  er  auðvitað  mikið  álitamál,  hvort  Norðurríkin 
liöfðu  siðferðislegan  rétt  til  að  þröngva  Suðurríkjunum 
aftur  til  bandalags  við  sig.  Og  þess  má  geta,  að  margir 
þjóðveldissinnar  í  Norðurríkjunum,  að  vér  ekki  nefnum 
lýðveldissinna,  voru  á  þeirri  skoðun,  að  Suðurríkjamenn 
^ttu  engu  síður  rétt  til  að  vera  sjálfum  sér  ráðandi  en 
forfeður  þeirra  1776,  er  nýlendurnar  gengu  undan  Bretum. 


288  Abraham  Lincoln. 

Og  jafnvel  Lincoln  sjálfur  hafði  1848,  er  Texas  brauzt 
undan  Mexico,  lýst  þvi  yíir  á  samveldisþinginu,  að  hver 
þjóð,  sem  hefði  vilja  og  orku  til  þess  að  risa  gegn  stjórn 
sinni,  hefði  fulla  heimild  til  þess.  En  hvernig  sem  á  þetta 
er  litið,  varð  samveldishugsjónin  og  rikiseiningin  yfirsterk- 
ari  hjá  Lincoln.  Hann  var  sjálfur  borinn  og  barnfæddur 
i  einu  af  vestari  ríkjunura,  sem  höfðu  eflst  og  dafnað  í 
skjóli  alríkisins,  og  fyrir  þvi  var  alríkishugsjónin  honum 
fyrir  öllu  og  liðum  hans  þar  vestra. 

En  honum  reis  hugur  við  borgarastyrjöld  og  afleið- 
ingum  hennar  og  vildi  þvi  komast  hjá  henni  i  lengstu 
lög.  Honum  var  og  fullkunnugt  um,  að  Suðurrikin  voru 
miklu  betur  undir  ófriðinn  búin  en  Norðurríkin.  Undan- 
farin  ár  höfðu  menn  úr  Suðurríkjunum  eða  þeirra  liðar 
farið  með  æðstu  stjórnarvöldin  og  höfðu  þeir  ekki  látið 
sitt  eftir  liggja  að  búa  alt  sem  bezt  i  haginn  fyrir  Suður- 
rikin,  en  rýrt  sem  mest  mátti  hervarnir  og  fjárþol  Norð- 
urríkjanna.  Þannig  var  fjárhirzla  ríkisins  tóm,  er  Lincoln 
tók  við  stjórninni,  og  lánstraustið  engan  veginn  ábyggilegt. 
Hermálaráðgjafi  hinnar  fyrirfarandi  stjórnar  hafði  byrgt 
Suðurríkjamenn  að  vopnum  og  verjum  úr  hergagnabúrum 
Norðurríkjanna,  og  flotamálaráðgjafinn  hafði  sent  herskip 
Bandamanna  út  og  suður  i  allar  áttir,  svo  að  Lincoln  átti 
að  eins  fám  skipum  yfir  að  ráða,  er  hann  settist  að  völd- 
um.  í  flestum  embættum  sátu  lýðvaldsmenn,  er  var  miðl- 
ungi  vel  treystandi,  og  loks  voru  sum  stórveldi  hér  i  álfu,. 
sem  litu  öfundaraugum  til  uppgangs  Bandarikjanna,  þess 
albúin  ^ð  skerast  i  leikinn,  ef  færi  gæfist,  og  viðurkenna 
sjálfstæði  Suðurríkjanna. 

Þegar  þessa  er  gætt,  verður  mönnum  skiljanlegt  að 
Lincoln  fór  að  engu  óðslega,  heldur  beið  átekta.  En 
styrjöldin  varð  óumflýjanleg,  er  Suðurríkjamenn  i  april 
1861  réðust  á  Sumter-virki  í  Suður-Carolina  og  unnu  það. 
Hann  bauð  þegar  út  75,000  manna  og  neytti  allrar  orku 
að  koma  upp  hervörnum  á  sjó  og  landi  og  örva  þrek  og 
föðurlandsást  Norðurríkjamanna. 

Ráðaneyti  sitt  skipaði  Lincoln  ýmsum  helztu  atkvæða- 


Abraham  Lincoln.  239' 

mönnum  Norðurríkjanna  og  meðal  þeirra  voru  4  keppi- 
nautar  hans  um  forsetaembættið.  Munu  þeir  hafa  gert 
sér  von  um,  að  ráða  mestu,  þótt  Lincpln  bæri  forsetanafnið. 
En  þeim  varð  ekki  að  þvi,  enda  voru  þeir  litt  samrýndir 
og  einatt  hver  höndin  uppi  á  móti  annari.  Lincoln  tók 
að  visu  ráðum  þeirra  með  þökkum,  en  geymdi  sjálfum 
sér  úrskurð  allra  mikilvægra  mála.  Gagnvart  þinginu- 
beitti  hann  jafnvel  stundum  synjunarrétti  sínum  i  mestu 
stórmálum.  Kom  það  ekki  til  af  ráðriki,  heldur  af  þvi^ 
hve  ábyrgðartilfinning  hans  var  rík.  Mæltust  stjórnarað- 
gerðir  hans  stundum  misjafnt  fyrir  í  svipinn,  eins  og 
gengur,  en  eftir  á  könnuðust  menn  einatt  við,  að  þær 
hefði  verið  réttar  og  heppilegar.  Það  var  t.  a.  m.  sátt- 
fýsi  og  réttsýni  hans  ekki  sízt  að  þakka,  að  nokkur  rikr, 
sem  voru  hvarflandi  1  ráði  sinu,  hvorn  flokkinn  þau  ættu- 
að  fylla,  hölluðust  þó  loks  að  Norðurrikjunum. 

Lincoln  var  sjálfur  andvígur  þrælahaldi,  en  gætti  þó- 
lengi  framan  af  mestu  varfærni  i  því  máli,  til  þess  að  höggva 
ekki  of  nærri  sérréttindum  Suðurríkjanna.  Hann  hefði 
talið  af farasælast,  að  láta  þrælaánauðina  hverfa  smámsaman, 
greiða  húsbændunum  fullar  skaðabætur  fyrir  lausn  þræl- 
anna  og  búa  svo  um  þá  í  Norðurameríku  og  annarstaðar. 
Mjög  viðsjárvert  taldi  hann  að  veita  þeim  kosningarrétt 
að  svo  komnu.  En  er  hann  sá,  að  hann  mundi  ekki  fá 
varnað  sundrungu  Bandaríkjanna,  nema  hann  kipti  burt 
máttarstoð  Suðurríkjanna,  þrælahaldinu,  þá  lýsti  hann  því 
yfir  22.  sept.  1862,  skömmu  eftir  sigur  Norðurríkjamanna 
við  Anietam,  að  frá  1.  janúar  1863  skyldi  alt  þrælahald^ 
i  Suðurrikjunum  lögbannað.  Tveim  árum  siðar  var  sams- 
konar  ákvæði  tekið  upp  í  stjórnarskrá  Bandaríkjanna. 

Það  er  ekki  hlutverk  þessarar  stuttu  ritgerðar  að 
greina  frá  rás  styrjaldarinnar  og  ráðstöfunum  þeim,  er 
Lincoln  gerði  til  að  afstýra  sundrungu  rikisins  og  binda 
enda  á  ófriðinn.  Hér  skal  þess  að  eins  lauslega  getið, 
að  hann  bauð  út  meir  en  4  miljónum  hermanna  þau  4 
ár  sem  hann  var  forseti,  kom  upp  mikluni  og  öflugum 
flota,  reisti  við  lánstraust  ríkisins,  útvegaði  því  3000  mil- 


^40  Abraham  Lincoln. 

jóna  dollara  lán,  gerði  4  miljónir  ánauðugra  svertingja 
^ð  frjálsum  mönnum  og  tefldi  loks  svo  við  Suðurríkin,  að 
iþau  urðu  að  gefa  upp  vörnina  og  ganga  aftur  í  samband 
'við  Norðurrikin. 

Þessi  afrek  hans  eru  þjóðkunn.  En  þess  ber  og  að 
.geta,  hversu  honum  sárnuðu  allar  hörmungar  þær  og  böl, 
er  borgarastyrjöldin  bakaði  ættjörð  hans  og  þjóð,  og  hversu 
lionum  var  hugljúft  að  mýkja  raunir  manna,  er  hann  gat 
því  við  komið.  Ýms  atvik  úr  lífi  hans  meðan  hann  var 
forseti  sýna  það  bezt.  Vér  skulum  greina  frá  örfáum 
dæmum. 

í  herdeild  einni  höfðu  24  liðsmenn  hlaupist  brott,  en 
siðan  verið  handsamaðir  og  dæmdir  til  dauða.  Af  ein- 
hverjum  ástæðum,  sem  ekki  eru  greindar,  færðist  Lincoln 
undan  að  staðfesta  dauðadóminn.  Yfirhershöfðinginn  fór 
þá  sjálfur  til  Washington  til  fundar  við  hann  og  leiddi 
honum  fyrir  sjónir,  hverjar  afleiðingar  synjun  staðfesting- 
arinnar  gæti  haft  fyrir  allan  herinn.  En  Lincoln  svaraði 
honum:  »Herra  hershöfðingi,  það  er  meir  en  nóg  af  sorg- 
mæddum  ekkjum  í  Bandaríkjunum.  í  guðs  bænum!  farið 
'þess  ekki  á  leit,  að  eg  auki  tölu  þeirra.  Eg  get  ekki 
ifengið  það  af  mér.« 

Einu  sinni  kom  afarþungbúin  miðaldra  kona  upp  i 
forsetahöllina  og  bað  um  áheyrn.  Lincoln  vék  sér  vin- 
gjarnlega  að  henni  og  mælti:  »Hvert  er  erindi  yðar, 
'kona  góð,  get  eg  nokkuð  leyst  úr  vandræðum  yðar?« 

»Maður  minn  og  þrir  synir  fóru  allir  i  ófriðinn,«  sagði 
konan;  »nú  hefl  eg  frétt,  að  maðurinn  minn  sé  fallinn,  og 
af  því  að  heimilisástæður  mínar  eru  bágar,  vildi  eg  biðja 
yður  að  gefa  elzta  syni  minum  heimfararleyfi«. 

Lincoln  komst  við  af  bágindum  konunnar  og  veitti 
henni  leyfið.  En  þegar  hún  kom  til  hersins  að  vitja  son- 
arins,  var  hann  lagstur  veikur  og  dó  skömmu  siðar.  Fór 
konan  þá  aftur  á  fund  forseta  og  tjáði  honum  raunir  sinar. 

Lincoln  klöknaði  við  og  sagði:  »Eg  veit  hvers  þér 
ætlið  að  biðja  og  eg  skal  óðara  verða  við  ósk  yðar.«  Síðan 
settist  hann  niður  og  fór  að  skrifa,  en  á  meðan  stóð  móð- 


Abraham  Lincoln.  241 

írin  við  hlið  hans  og  fór  mjúklega  höndum  um  hið  stríða 
hár  hans.  Með  tárin  1  augunum  rétti  hann  henni  leyfis- 
skirteinið  og  mælti:  »Nú  er  jafnt  á  komið  með  okkur, 
nú  fáið  þér  annan  soninn,  en  eg  held  hinum.« 

Lincoln  auðnaðist  að  sjá  fyrir  endann  á  hinni  mann- 
fikæðu  styrjöld.  Norðurrikjamenn  náðu  Richmond,  höfuð- 
horg  Suðurrikjanna,  3.  april  1865  og  fám  dögum  siðar 
varð  Lee  aðalfyrirliði  þeirra  að  gefast  upp  fyrir  Grant 
yfirhershöfðingja  Norðurrikjanna  og  mátti  ófriðnum  heita 
þar  með  lokið.  En  Lincoln  átti  þá  skamt  eftir  ólifað.  14. 
april  var  hann  myrtur  i  leikhúsi  einu  i  Washington  af 
ofstækisfullum  leikara,  sem  vildi  hefna  ófara  Suðurrikjanna. 

Hann  lét  hf  sitt,  er  að  þvi  var  komið,  að  hugsjón 
hans  og  þrá  rættist  og  Norður-  og  Suðurrikin  yrði  aftur 
ein  rikisheild.  En  hugsjónirnar  lifa  þótt  mennirnir  deyi, 
•og  skoðun  hans  og  stefnuskrá  hefir  fyrir  löngu  orðlð  ofan 
á  i  Bandarikjunum.  Og  í  ár  hefir  þjóðin  öll  minst  þessa 
góða  sonar  með  sorgblandinni  ást  og  lotningu. 

Þofleifur  H,  Bjarnason. 


16 


Betur  má  ef  duga  skal. 


Eæða  haldin  á  skemtisamkomu  Ungm.fél.  Keykjavikur  til  styrktar 
sundskála  við  Skerjafjörð  15.  april  1909. 


Flesta  hefir  vist  oft  og  tiðum  dreymt,  að  þeir  væm 
að  hrapa  niður  af  einhverri  ógnarhæð,  lengra  og  lengra 
niður  i  geigvænlegt  myrkradjúp;  altaf  þverr  mátturinn 
meir  og  meir;  feginn  viU  maður  ná  einhvers  staðar  festu 
og  geta  fikað  sig  upp  aftur;  en  það  hepnast  sjaldnast. 
Menn  vakna  loks  með  andfælum  og  óska  þess  af  heilum 
hug,  að  svo  iUa  dreympþá  aldrei  framar. 

Slikt  hið  sama  á  sér  löngum  stað  einnig  i  vökunni 
—  þetta  magnleysishrap  niður  á  bóginn  —  bæði  um  þjóð- 
ir  og  einstaklinga.  Og  sé  draumurinn  ógnum  þrunginn,- 
þá  er  veruleikinn  það  eigi  síður;  þar  er  björgin  eigi 
jafn-bráð. 

Öll  hnignun  þjóðanna  er  eins  konar  hrap  undan 
brekkunni,  þvi  örara  sem  það  varir  lengur,  og  þvi  meir 
þverr  þrctturinn. 

En  flest  böl  á  sér  einhverja  bót.  Og  svo  er  um  þetta. 
Þjóðin  getur  vaknað  til  viðurkenningar  um,  hvernig  ástatt 
er  fyrir  henni,  og  mjög  má  hún  þá  vera  að  þrotum  kom- 
in,  ef  hún  reynir  ekki  að  snúa  við  aftur  upp  eftir  og 
bjarga  sér  frá  tortimingunni,  er  gin  við  niðrundan. 

Ætli  það  megi  nú  ekki  segja  með  rökum  um  okkur 
íslendinga,  að  við  séum  enn  að  hrapa  undan  brekkunni? 
Enginn  mun  neita  þvi,  að  Hkamsþroska  okkar  og  likams- 
menningu  hefir  hrakað  frá  þvi  i  fornöld.  Að  þeirri  aftur- 
för  sé  lokið  og  endurreisnin  hafin,  mun  örðugt  að  sanna^ 


Betur  má  ef  duga  skal.  243 

Og  sé  svo,  að  líkamsmenRÍng  okkar  sé  enn  á  afturfarar- 
skeiði,  eru  það  þá  nokkrar  öfgar  að  segja,  að  kynþáttura 
okkar  sé  enn  yíirleitt  að  fara  aftur? 

Sagan  sýnir  að  líkamsþróttur  verður  að  vera  grund- 
völiur  og  máttarstoð  hinnar  andlegu  menningar,  eigi  húií 
að  vera  til  frambúðar,  laus  við  öfgar  og  óhollustu. 

Ef  við  rennum  augum  aftur  yfir  aldirnar  og  látum 
þjóðir  veraldarsögunnar  liða  okkur  fyrir  sjónir,  þá  getur 
okkur  eigi  dulist,  að  þar  er  ein  þjóð  sem  ber  Ijóma  af 
öllum  hinum,  að  því  er  kemur  til  alhliöa  manngild- 
is  einstaklinganna.  Hún  er  atgjörvisprúðust  þeirra  allra. 
Okkur  getur  ekki  annað  en  hitnað  um  hjartaræturnar  af 
aðdáun,  er  við  sjáum,  hversu  langt  þessi  þjóð  var  komin 
áleiðis  í  samræmisríkri  atgjörvi  sálar  og  líkama:  hreysti^ 
líkamsfegurð,  hugprýði,  viljaþreki,  vitsmunum,  smekkvísi 
og  andlegri  göfgi.  Og  okkur  hlýtur  að  hitna  um  hjarta- 
ræturnar  af  þakklætistilfinningu,  er  við  minnumst  þess^ 
hversu  rikan  þátt  hún  hefir  átt  í  heimsmenningunni,  hversn 
bjart  leiðarljós  hún  hefir  látið  eftir  sig  i  visindum,  listuni 
og  líkamsmenning,  —  þótt  oft  hafi  þvi  miður  verið  á  þa5 
skygt  af  öfgaillgresi  vanþekkingar  og  trúarofstækis. 

Eg  á  við  Forn-Grikki. 

Grikkir  voru  menn  bjartsýnir  og  lífsglaðir.  Þeir  litu 
ekki  svo  á  jarðlifið  sem  væri  það  hermdargjöf,  óheillaeign, 
er  engan  þroskarétt  ætti  og  bezt  væri  að  losast  við.  Þeir 
stefndu  þvert  á  móti  að  þvi  takmarki,  að  gera  sér  lifið 
sem  fegurst  og  unaðsríkast,  að  fullkomna  sjálfa  sig  og^ 
niðja  sina  sem  framast  var  kostur.  Og  þeim  duldist  það 
ekki^  að  heillavænlegasta  leiðin  til  þess  að  vinna  að  fuU- 
komnun  mannsins,  til  þess  að  ala  upp  atgjörvisprúðar 
kynslóðir,  væri  sú,  að  leggja  fult  eins  mikla  rækt  við 
menningu  líkamans  sem  við  menningu  sálarinnar.  Þeir 
sáu  það  glögt,  hversu  mjög  sálarþroskinn  er  háður  líkams- 
þroskanum,  ekki  sízt  fegurðarvitið,  athyggjuskerpan  og 
viljaþrekið,  og  að  undir  viljaþrekinu  er  það  aðallega  kom- 
ið,  hversu  notadrjúg  hver  atgjörvi  verður.  »Eins  og  hism- 
ið  hrýtur  af  korninu,  þá  er  þvi  er   kastað,   þannig    losar 

16* 


244  Betur  má  ef  duga  skal. 

og  leikfimin  likamann  við  óhollustuna  og  óþarfann,«  seg- 
ir  griskur  spekingur.  Hámentaðan  og  þrekprúðan  anda 
gátu  Grikkir  ekki  hugsað  sér  neraa  i  fögrum,  hraustum 
og  vel  tömdum  líkama.  Rammari  fyrirlitningarorðum  varð 
trauðla  farið  um  menningu  nokkurs  manns  en  að  segja 
um  hann  að  hann  kynni  »hvorki  að  syndg,,  né  lesa«. 
—  Leikfimin  var  Grikkjum  þjóðþroska-  og  þjóðfrelsismál. 
íþróttirnar  áttu  að  vera  almenningseign,  uppeldisvegur 
þjóðinni  i  heild  sinni,  en  ekki  til  þess  að  einstöku  garpar 
legðu  sérstaklega  stund  á  þær.  Þess  vegna  voru  reistir  i 
liverri  borg  á  þjóðfélag3ins  kostnað  veglegir  leikfimisskól- 
ar  og  þeir  faldir  til  umsjónar  einhverjum  mesta  heiðurs- 
manni  borgarinnar,  því  að  engar  stofnanir  átti  þjóðin  til 
i  eigu  sinni,  er  henni  væru  hjartfólgnari.  Og  þess  vegna 
voru  haldin  kappleikamót  viðsvegar  um  land  á  ákveðn- 
um  timum,  aJlsherjarmótið  á  Olympsvöllum  i  Elishéraði 
f jórða  hvert  ár,  og  þeir  sem  þar  hlutu  sigursveig  voru  i 
hávegum  hafðir  af  almenningi  og  mærðir  af  skáldunum; 
meiri  heiður  var  eigi  unt  að  ávinna  sér  en  að  sigra  i 
þeim  leikum.  Þessir  skólar  og  þessi  iþróttamót  voru  eins- 
konar  brennideplar  þjóðlifsins,  er  stöfuðu  ylgeislum  um 
land  alt.  Þaðan  dreifðist  út  um  borg  og  bygð  atgjörvis- 
þrá,  fegurðarvit,  ættjarðarást  og  frelsisást.  Þaðan  runnu 
upp  kynslóðir,  er  Ijóma  bregður  af  um  lönd  öU  enn  til 
þessa  dags,  kynslóðir  er  stóðust  hverja  eldraunina  á  fæt- 
ur  annari,  þá  er  voldugar  þjóðir,  margfalt  f jölmennari  en 
Grikkir,  bjuggust  til  að  granda  frelsi  þeirra  og  þjóð- 
menningu. 

Þau  eru  eftirtektarverð  ummæli  spekingsins  Sólons 
um  tilgang  ólympsku  leikanna.  Honum  farast  meðal  ann- 
ars  orð  hér  um  bil  á  þessa  leið:  »Þessi  iþróttamót  eru 
€igi  haldin  eingöngu  vegna  kappleikanna,  til  þess  að  menn 
geti  unnið  sér  þar  sigurlaun,  þvi  að  það  geta  vitanlega 
fæstir.  Þar  er  ekki  um  olíuviðarsveiginn  að  gera,  heldur 
um  annað  og  meira,  um  samfagnað  þjóðarinnar  yfir  fegurð, 
afli  og  einurð  sona  sinna,  um  æfilán  hennar,  frelsi  og 
sænid«.     .  ,  .     , 


Betnr  má  ef  duga  skal.  245 

Og  þau  eru  eftirtektarverð  vísuorðin  þau  arna,  er 
sungin  voru  eitt  sinn  á  griskri  leikstefnu. 

öldungarnir  kváðu: 

„Vér  vorum  eitt  sinn  ungir  menn  með'  afl  og  dug". 
Þá  svöruðu  þeir,  er  voru  i  blóma  aldurs  sins: 

„Nú  erum  yér  það;  reyni  hver  sem  reyna  vill". 
Og  loks  tóku  ungmennin  undir: 

„En  langtum  fremri  munum  vér  þó  verða  brátt"i 

Að  þvi  stefndi  leikíimi  Grikkja  að  þroska  þjóðina 
ættlið  eftir  ættlið,  svo  að  niðjarnir  stæðu  ætið  feti  framar 
en  feðurnir. 

Næstir  Grikkjum  að  almennri  atgjörvisprýði  ganga 
forfeður  vorir  á  Norðurlöndum  i  fornöld,  vikingakynslóð- 
irnar.  Sama  atgjörviskrafan  lýsir  sér  glögt  i  sögu  þeirra 
og  kveðskap.  Og  þess  vegna  er  líka  uppeldisstefnan  hin 
sama.  Enda  þroskast  manngildi  þeirra  kynslóða  að  sinu 
leyti  ekki  minna  en  Grikkja  um  það  skeið,  er  þær  njóta 
sin  og  halda  fast  við  hinar  fornu  atgjörvishugsjónir  sinar. 
En  þroski  þeirra  var  meira  einhliða  en  Grikkja,  og  hlaut 
að  verða  það.  Grikkir  voru  nær  miðju  heims;  frá  alda 
öðli  runnu  þvi  margar  stoðir  undir  menningu  þeirra  hvaðan- 
æva  frá  öðrum  þjóðum ;  þá  skorti  aldrei  mikinn  og  fjöl- 
skrúðugan  efnivið  til  viðfangs  andlegri  atgjörvi  sinni.  En 
forfeður  vorir  bjuggu  á  útjaðri  veraldar,  við  óblíð  náttúru- 
kjör  og  sífelt  líkamsstrit,  fjarlægir  fornhelgum  stöðvum 
vísinda  og  lista.  Hin  andlega  menningarauðgi  þeirra  hlaut 
þvi  að  verða  fáskrúðugri.  En  að  líkamsmenningu  og  þeim 
sálaieigindum,  er  öflugri  líkamsmentun  fylgja  að  jafnaði: 
þreki,  hu«:prýði  og  athyggjuviti,  stóðu  þeir  svo  framar- 
lega,  er  fram  á  víkingaöldina  kom,  að  þeir  báru  i  því 
efni  ægishjálm  yfir  ölhini  þjóðum  álfunnar;  lof  þeirra  fór 
um  lönd  öll  og  fer  þaö  enn  til  þessa  dags.  Hvar  sem 
þeir  áttu  fjandþjóðum  að  mæta,  hvarfla^i  karlmönnum 
hugur  í  brjósti,  er  þeir  litu  kappasveitina  norrænu,  en 
korium  hitnaði  um  hjartarætur.  Þar  stóðu  þeir  háir  og 
beinvaxnir,   bringubreiðir    og    fagurlokkaðir,  bláeygir    og 


246  Betur  má  ef  duga  skal. 

snareygir,  og  svo  hugprúðir,  að  þeir  hlógu  við  dauðanura 
og  hugsuðu  um  það  eitt,  að  sjá  sæmdinni  borgið  og  skila 
niðjunum  óflekkuðum  orðstir  ættleggsins. 

Þetta  var  arðurinn  af  uppeldisstefnu  feðra  þeirra  kyn- 
slóð  eftir  kynslóð. 

Þeir  höfðu  háð  örðuga  lifsbaráttu  við  harðfengar  höf- 
uðskepnur  og  menska  fjendur.  En  þeir  höfðu  látið  sér 
lærast  af  reynslunni  að  ala  upp  hjá  sér  og  niðjum  sinum 
þá  eiginleika,  er  heillavænlegastir  voru  til  þess,  að  geta 
staðist  i  baráttunni  við  þau  öfl,  er  þeir  áttu  við  að  striða. 

Margsinnis  hafði  vopnfimi,  afl  og  áræði  menskra  óvina 
lagt  frændur  þeirra  og  ástvini  að  velli.  Þess  vegna  lögðu 
þeir  alúð  á  að  kenna  sonum  sinum  vopnaburð  og  temja 
þá  við  aflraunir  og  fimleika,  og  það  þvi  fremur  sem  þeir 
fundu  það  vel,  að  »hálfur  er  auður  und  hvötum«,  að 
likamshreystinni  var  samfara  starfsþrek,  framsóknarþor 
og  viljafesti. 

Margt  skipið  höfðu  Ægisdætur  dregið  i  djúpið  til  sin 
og  drekt  áhöfn  þess.  Þess  vegna  gerðu  þeir  sundlistina 
að  einni  af  aðalnámsgreinum  æskulýðsins.  Föng  sin  urðu 
þeir  að  sækja  að  miklu  leyti  í  hendur  Ægis  eða  á  hans 
vegum.  Hann  lá  fram  undan  bygðum  þeirra  með  gull  i 
greipum  og  gull  að  baki.  En  þeira  þótti  það  ofdýr  skatt- 
ur  að  gjalda  honuQi  lif  hvers  þess  manns,  er  falla  kunni 
i  faðm  dætra  hans.  Þvi  tóku  þeir  það  ráð,  að  gera  Ægis- 
dætur  að  leiksystrum  sona  sinna  frá  blautu  barnsbeini; 
þá  kuniii  hver  og  einn  fremur  að  vinda  sér  úr  faðmlög- 
um  þeirra,  ef  í  alvöru  sló. 

Marga  höfðu  þeir  Frosti  og  frændur  hans  kvalið  i 
kvefi  og  hósta  eða  jafnvel  nist  til  bana.  Þess  vegna  létu 
menn  sonu  sína  herða  sig  gegn  átökum  þeirra  frá  barns- 
aldri  og  ólu  upp  hjá  þeim  fyrirlitningu  fyrir  »eldvelli, 
innisetum,  vörmum  dyngjum  og  dúnvöttum«,  svo  sem  eitt 
af  fornskáldunum  kemst  að  orði.  Kvellisýki  þótti  það,  að 
fá  af  því  lungnabólgu  að  steypast  fram  af  bryggjusporði, 
])ótt  á  vetrardegi  væri,    en    ekki    nema    meðalmannsþrek 


Betur  má  ef  duga  skal.  247 

að  fleygja  sér  til  sunds  í  frosti,  og  það  jafnvel  í  ósöltu 
vatni. 

Svona  var  því  varið  um  öndvegisþjóðir  fornaldarinnar. 

Siðan  komu  aðrir  timar  og  aðrar  kynslóðir.  Menn 
fóru  að  hirða  minna  um  líkamsíþróttirnar,  og  loks  duttu 
þær  alveg  úr  sögunni  sem  uppeldisgrein  og  voru  að  eins 
fltundaðar  af  einstökum  mönnum,  eða  einstökum  stéttum, 
þegar  bezt  lét.  Andinn  einn  þótti  þess  verður  að  leggja 
rækt  við  hann;  likaminn  —  þetta  moldarhulstur  —  átti 
^kki  annað  en  fyrirlitningu  skilið.  Reglan  var  sú,  »að 
lífga  andann  og  krossfesta  holdið«.  Manngildishugsjón 
almennings  hvarf  út  i  einhliða  öfgar.  Hann  þótti  einna 
næstur  mannlegri  fuUkomnum  einsetumaðurinn  auðmjúki, 
er  ól  aldur  sinn  fjarri  skarkala  mannlifsins,  hálf-hungur- 
morða,  með  kaunum  sleginn  likama,  mænandi  eftir  lausn- 
arstundinni  úr  táradalsvist  þessarar  veraldar.  Að  vísu 
hélt  aðaJsstéttin  lengi  fram  eftir  öldum  á  lofti  alls  konar 
likamsæfingum,  enda  var  sú  stétt  lang-þróttmesta  stétt 
þjóðf élaganna ;  en  mjög  rénaði  áhuginn  einnig  þar  eftir 
þvi  sem  timar  liðu  fram. 

Á  18.  öldinni  kvað  svo  ramt  að  niðurlæging  iþrótt- 
anna  og  blindni  manna  á  þroskagildi  þeirra,  að  sund  og 
skautaferðir  var  bannað  með  lögum  í  ýmsum  löndum  álf- 
unnar  —  vegna  þess  að  menn  kynnu  að  fara  sér  að  voða. 

Það  var  ekki  von  að  vel  færi  um  þroskun  kynþátt- 
anna  á  þeim  tímum;  þeim  þvarr  starfsþol  og  lífsgleði, 
framsóknarþrá  og  viljaþrek. 

Af  og  til  risu  upp  menn  i  flokki  heimspekinga,  upp- 
eldisfræðinga  og  jafnvel  guðfræðinga  —  t.  d.  siðbótar- 
mennirnir  Lúter,  Melankton  og  Zwingli  — ,  er  sýndu  fram 
á  nytsemi  iþróttanna  og  bentu  á  öfugstreymið  i  framvexti 
^ttleggjanna.  En  það  var  þó  ekki  fyr  en  í  lok  18.  ald- 
arinnar  að  skólarnir  tóku  upp  likamsæflngar  meðal  náms- 
^reina  sinna.  En  hátt  var  þeim  ekki  gert  undir  höfði 
fyrst  framan  af  i  samanburði  við  aðrar  greinir,  nema  i 
€instöku  þýzkum  skólum  og  enskum.  Þjóðverjar  riðu  á 
vaðið  um  framkvæmdirnar,  en  aldan  var  runnin  frá  raun- 


248  Betar  má  ef  duga  skal. 

spekinni  ensku  með  heimspekinginn  Locke  i  broddi  fylk- 
ingar.  Englendingar  höfðu  alla  jafna  látið  sér  annara  um 
likamsíþróttir  en  aðrar  þjóðir  álfunnar  á  niðurlægingar- 
timum  leikfiminnar,  og  mun  það  einkum  hafa  verið  að 
þakka  kynþáttunum  norrænu,  er  blandað  höfðu  blóði  við 
þá  þjóð,  ekki  sizt  aðalsstéttinni  normönsku;  enda  mun 
óefað  mega  telja  Englendinga    þrekmestu   þjóð    nútímans, 

Nú  kemur  öUum  uppeldisfræöingum  mentaþjóðanna 
saman  um,  að  leikfimin  sé  til  þess  kjörin,  að  endurreisa 
hið  horfna  menningarjafnvægi  kynþáttanna,  að  skapa 
likamsþrótt,  er  vera  megi  andlegu  menningunni  traust 
bakhjarl,  að  vekja  karlmenskuþor  og  lifslöngun,  er  vega 
megi  á  móti  kveifarskap  og  lifsleiða,  sem  löngum  er  sam- 
fara  ýmsri  andlegri  óhollustu,  og  loks  til  þess  að  glæða 
fegurðarvit,  hreinlætisást,  samheldishug  og  samvinnugleði 
hjá'  æskulýðnum. 

Fyrir  leikfiminni  berjast  nú  allir  þeir,  er  láta  sér  ant 
um  traustan  þroska  þjóðar  sinnar.  Og  hún  hefir  þegar 
orðið  til  ómetanlegs  gagns.  Þó  getur  enn  að  lita  —  jafn- 
vel  meðal  hins  upprennandi  mentalýðs  stórborganna,  er 
átt  hefir  kost  á  góðu  uppeldi  —  helzt  til  mörg  sorgleg 
dæmi  um  úrkynjan  og  magnþrot  fjölda  kynþátta,  unga 
menn  af  svonefndum  góðum  ættum,  er  hengslast  áfram 
um  æskuskeiðið,  knjábognir,  bringubrenglaðir  og  bjúgir  í 
heröum,  fölir  á  kinnar,  ástsjúkir  1  augum  og  öldungis 
þrekvana  og  hirðulausir  um  að  gegna  skyldu  sinni,  ung- 
menni,  er  telja  sér  það  jafnvel  sóma  að  svikja  sjálfa  sig 
og  þjóð  sína  um  undirbúning  undir  lifið,  en  láta  sér  nægja 
að  henda  á  lofti  á  torgum,  veitingahúsum  og  lestrarstofum 
sundurlausa  »andrikis«-mola,  er  þeir  hröngla  saman  i  stað- 
lausar  sálir  sínar  —  og  þykjast  mikilmenni  af,  er  þeir  geta 
hreytt  framan  i  menn  einhverju  af  þeim  ómelta  rusla- 
varningi.  Sá  hópur  er  glæsileg  bráð  fyrir  andlega  og 
hkamlega  farsýki,  og  glögt  dæmi  þess,  að  leikfimin  á  enn 
mikið  og  torsótt  verkefni  fyrir  liöndum,  áður  en  kynspill- 
ingin  er  yfirbuguð  og  allur  þorri  ættleggjanna    hefir   náð 


Betur  má  ef  duga  skal.  24^ 

því  stigi,  er  glæsiþjóðirnar  gömlu  stóðu  á   i   likamsmenn- 
ingu,  viljaþreki  og  vitsmunaskerpu. 

En  hvernig  er  þvi  varið  um  okkur  íslendinga? 

Við  áttum  til  þess  ætt  og  óðal  að  vera  atgjörvismenny. 
enda  spörum  við  ekki  að  guma  af  glæsimensku  feðranna. 
En  svo  má  gersimar  velkja  að  göfgin  hverfi.  Er  það 
ekki  svo  um  flesta  okkar,  að  i  rauninni  rekum  við  okkur 
kinnhest,  er  við  lofum  fornþjóðina?  Hvað  er  orðið  af 
likamsfegurðinni,  fimleikanum,  harðfenginu?  Hvað  er  orðið 
af  hugprýðinni,  er  hló  við  dauðanum,  viljaþrekinu,  er  aldrei 
lét  bugast,  frægðarþránni,  er  fyrirleit  hvern  þann  lifsferil, 
sem  megnaði  eigi  að  bregða  leiðarljósi  fyrirmyndarinnar 
fram  um  brautir  niðjanna?  Hvað  er  orðið  af  hinni  næmu 
sómatilfinningu,  er  vildi  aldrei  vamm  sitt  vita,  af  trygg- 
lyndinu  og  drengskapnum?  Horfnir  eru  þessir  eiginleikar 
að  vísu  ekki,  en  þeir  eru  ekki  nándar  nærri  að  sama  mun 
almenningseign  sem  áður  fyrr. 

Baráttu  höfum  við  orðið  að  heyja  i  sifellu  um  allar 
þær  aldir,  er  gengnar  eru  um  garð  siðan  vikingatimann 
leið,  að  visu  ekki  vopnabaráttu,  en  þó  þannig  vaxna  bar- 
áttu,  að  allra  sömu  eiginleikanna  var  mest  þörf,  sem  for- 
feður  okkar  i  fornöld  lögðu  mesta  rækt  við.  Ef  við  því 
hefðum  haldið  fast  við  manngildishugsjónir  þeirra  og 
sniðið  kostgæfilega  uppeldisfarið  eftir  eðli  baráttunnar,, 
eins  og  þeir  gerðu,  þá  hefði  atgjörvi  kynslóðanna  átt  að 
vera  i  óslitnum  framvexti.  En  annað  verður  uppi  á  ten- 
ingnum  ef  að  er  gætt.  íslendingar  létu  snemma  undan 
siga,  að  miklu  leyti  af  sömu  ástæðum  og  aðrar  þjóðir,  af 
trúbragða  og  lifsskoðunar  ástæðum,  og  sumpart  fyrir  sakir 
óhollrar  breytiþróunar  i  þjóðfélagsskipuninni.  Og  afleið- 
ingin  varð  andleg  og  likamleg  deyfð,  sundrung  og  þjóð- 
ræknisskortur,  —  i  stuttu  máli,  almenn  kynspilling,  er 
gerði  þjóðina  að  leikfangi  raenskra  og  ómenskra  óvina, 
að  auðnæmri  bráð  fyrir  drotnunargirni,  di  epsótt  og  örbirgð. 

Það  er  nú  liðin  hálf  önnur  öld  síðan  Eggert  Olafsson 
þuldi  alvöruþrungin  endurvakningarorð  yfir  þjóð  sinni, 
benti  henni    á    þróttardrepið,    á    magnleysishrapið    undaa 


250  Betur  má  ef  duga  skaL 

TDrekkunni,  og  leitaðist  við  að  eudurreisa  Iþróttir  og  at- 
orkuhug  fornaldarinnar.  Menn  heyrðu  óminn  af  rödd 
hans  úti  á  þekju.  Bjarni  Thórarensen  hvessir  raustina 
hálfu  meir,  svo  að  undir  tekur  um  land  alt;  það  kennir 
TDæði  harms  og  reiði  i  rödd  hans,  er  hann  leitar  árangurs- 
laust  »snarpra  garpa«  á  fornhelgum  véttvangi  frægra  af- 
reksverka.  Hann  bendir  á  það  þroskaráðið,  er  forfeður 
okkar  kunnu  svo  vel  að  færa  sér  i  nyt,  að  semja  sig  að 
eðli  náttúrunnar  umhverfis: 

Fjör  kenni  oss  eldurmii,  frostið  os£  herði, 
fjöll  sýni  torsóttum  gæðum  að  ná, 
bægi  sem  Kerúb  með  sveipanda  sverði 
silfurblár  ægir  oss  kveifarskap  frá. 

Eftir  1830  er  það  heill  hópur  hraustra  drengja  er 
þeytir  lúðrana.  Timaritin  Ármann  á  alþingi,  Fjölnir  og 
Félagsritin  nýju  taka  að  dreifa  holtaþokunni.  Sjálfstjórnar- 
TDaráttan  hefst.  Jónas  Hallgrímsson  kveðnr  þjóðernisást 
og  þroskalöngun  inn  í  hjörtu  landa  sinna.  Og  margir 
hafa  síðan  hann  leið  knúð  hörpustrengina  traustum  tök- 
>um  og  látið  öflugan  hvataóð  duna  við  eyru  daufingjanna. 
jEnda  eru  nú  íslendingar  vafalaust  vaknaðir  til  viður- 
'kenningar  um  að  allmiklu  sé  ábófcavant  í  þroskafari  þeirra, 
og  mikið  starf  hefir  þegar  verið  int  af  hendi  til  endur- 
xeisnar  þjóðinni. 

En  betur  má  ef  duga  skal 

Þvi  fer  fjarri  að  tekið  sé  fyrir  þróttardrep  kynþátt- 
anna.  Lífsviður  þjóðarinnar  er  enn  sjúkur  í  rótum,  — 
og  ræturnar  verður  að  lækna.  Forvígismenn  endurreisnar- 
baráttunnar  hafa  eigi  gætt  þess  —  að  Eggert  Ólafssyni 
einum  undanteknum  —  að  leggja  næga  áherzlu  á  það 
gróðrarafiið,  sem  einna  mikilvirkast  er  og  traustvirkast 
til  þjóðþroska,  vandað  uppeldisfar,  er  stefni  að  jafnvægi 
sálar-  og  likamsmenningar.  Stjórnmál  og  atvinnumál  hafa 
jafnan  setið  í  fyrirrúmi  fyrir  uppeldismálum.  Það  er  til 
litils  að  gera  ráð  fyrir  rikulegum  ávexti,  nema  vel  hafi 
verið  séð  fyrir  gróðrarskilyrðunum. 

Það  má  svo  að  orði  kveða,    að  leikfimin   liggi    enn  i 


Betur  má  ef  duga  skal.  251 

kaldakoli  hjá  okkur  fslendingum.  Að  minsta  kosti  vantar 
mikið  á,  að  hún  sé  orðin  svo  öflugur  liður  i  uppeldisstarf- 
Inu,  sem  nauðsynlegt  er,  eigi  hún  að  miða  til  almenns 
l)jóðþroska.  Hún  hefir  að  eins  litiUega  lyft  höfðinu,  með 
liálfri  einurð,  og  er  fjarri  því  að  hafa  markað  sér  spor  í 
þjóðþroskanum.  Skólarnir  hafa  áð  vísu  flestir  hleypt  henni 
inn  fyrir  þröskuldinn;  en  hún  situr  þar  enn  á  óæðri  bekk, 
yzt  við  dyr,  sem  hver  önnur  stafkerling,  er  lifir  á  roðum 
og  rusli.  Henni  eru  ætlaðar  1 — 2  stundir  á  viku,  inni- 
leiksviðin  eru  af  skornum  skamti,  herfilega  útbúin  og  eigi 
laus  við  ryk,  og  kenslan  viðast  hvar  aumasta  kák.  Úti- 
leiksvið  eru  engin.  Það  er  ekki  langt  siðan  eg  var  í 
latinuskólanum.  Þá  átti  leikfimin  ekki  upp  á  pallborðið 
þar  að  þvi  er  til  skólastjórnarinnar  kom;  hún  var  látin 
toUa  aftan  í,  meir  fyrir  siðasakir  en  alvöru,  og  lítið  um 
það  hirt,  þótt  allur  helmingur  skólasveina  skytu  við 
henni  skolleyrunum  og  hinir  skemdu  heilsu  sína  sakir 
ills  útbunaðar,  í  stað  þess  að  auka  sér  þrótt.  Enda  var 
ekki  við  öðru  að  búast,  þar  sem  sumir  hinna  heldri  að- 
standenda  skólans  töldu  það  jafnvel  blett  á  piltum,  órækt 
slæpingja-  eða  götustrákamerki  að  vera  fimur  i  leikum  — 
að  minsta  kosti  voru  það  engin  meðmæli  í  þeirra  augum. 
Þvi  varð  einum  þeirra  að  orði,  er  hann  sá  pilt,  sem  hann 
J)ekti  ekki,  fara  fimlega  yfir  hestinn:  »Þetta  er  víst  einn 
af  f úxunum ! «  En  það  vildi  nii  einmitt  svo  til,  að  það 
var  einn  af  dúxunum.  Nokkru  skárri  kjörum  mun  leik- 
fimin  eiga  að  fagna  nú  í  latínuskólanum ;  en  mikið  vant- 
ar  þó  á  að  vel  sé,  meðan  henni  eru  ekki  ætlaðar  fleiri 
stundir  og  hentugan  leikvöll  vantar  undir  beru  lofti. 

Áhugaleysi  og  skilningsleysi  almennings  á  nytsemi  í- 
þróttanna  sýnir  bezt,  hvernig  ástatt  er  um  þessa  uppeldis- 
grein  hér  á  landi.  Allir  þeir,  er  gaman  hefir  þótt  að  lyfta 
sér  upp  í  tórastundum  sínum  við  leik  eða  íþróttir  þekkja 
það  bezt  af  eigin  reynslu,  hversu  örðugt  er  að  afla  sér 
leikbræðra.     Þeir  kannast    við  eftirgangsmunina. 

»BIessaður,  komdu  með  mér  1  sjó;  það  er  betra  en  að 
vera  að  slæpast  á  götunni.« 


252  Betur  má  ef  duga  skal. 

»í  sjó!     Ertu  frá  þér?    Það  er  alt  of  kalt.« 

»Nú  væri  gaman  að  koma  í  knattleik.« 

»Eg  nenni  þvi  ekki.« 

»Littu  á  brekkurnar,  mjúkar  fannir  alla  leið  niður  á 
fjarðarís,  svo  að  hvorki  sér  á  stein  né  strá.  Eigum  við 
ekki  að  koma  á  skíði?« 

»Æ-i  nei !  Heldurðu  að  eg  nenni  að  fara  að  kjaga  upp 
allar  brekkur.  Okkur  væri  nær  að  leggja  okkur,  svo  að 
við  gefumst  ekki  upp  við  dansinn  i  nótt.« 

Þetta  eru  vanasvörin,  afsakanirnar  leti  eða  annað- 
þaðan  af  verra.  Slik  svör  hafa  svift  fjörmikil  ungmenni 
margri  ánægju-  og  heillastund,  varnað  þeim  að  njóta  góðs 
af  tómstundum  sínum  og  oft  og  einatt  orðið  til  þess  a5 
beina  lifsfjöri  þeirra  í  óholla  átt. 

Leikíimiskennarar  og  aðrir  þeir,  er  reynt  hafa  að 
halda  uppi  íþróttafélagsskap,  hafa  líka  fengið  að  kenna  á 
því,  hversu  örðugt  það  er  enn  sem  komið  er  hér  á  landi 
að  fá  menn  til  að  stunda  æfiwgar  af  alúð.  Fylkingin  þynn- 
ist  óðum,  þótt  vel  hafi  áhorfst  í  fyrstu.  Mönnum  þykir 
það  skömm  að  reynast  liðléttingar  í  glimum,  klaufar  í 
knattleik  eða  að  stranda  tvovega  á  hestinum.  Og  svo- 
kjósa  þeir  það  hlutskiftið  að  hverfa.  Það  er  eins  og  þeim 
þyki  ekkert  að  þvi,  þó  þeir  s  é  u  liðléttingar,  en  þeir  hafa 
ekki  þrek  til  að  þola  raun  á  þvi  á  mannamótum.  Þeir 
gæta  þess  ekki  þeir  góðu  menn,  að  sá  sem  er  »ónýtur  í 
leikfimi«  —  eins  og  komist  er  að  orði  —  hefir  ekki  minna 
gagn  af  henni  en  hinn,  sem  lagnari  er,  heldur  miklu. 
meira  að  sinu  leyti;  hann  þarfnast  hennar  að  jafnaði  frem- 
ur.  Það  er  þroskinn,  sem  er  markmið  leikfiminnar,  en 
ekki  hitt  að  gera  menn  að  fimleikatrúðum. 

Enginn  skilji  oið  min  svo,  að  eg  vilji  halda  þvi  fram, 
að  ekki  sé  til  enn  hér  á  landi  táp  og  fjör  og  frískir  menn. 
Fyrr  má  nú  rota  en  dauðrota.  Við  eigum  meira  að  segja 
nokkra  ágæta  leikfimismenn,  svo  sem  sjá  mátti  raun  á 
fyrir  skemstu.  Hitt  er  það,  sem  eg  vil  halda  fram,  að 
leikfimina  skorti  almenna  rækt,  svo  að  hún  megi  verða 
okkur  til  þjóðþrifa.     Það  þarf  að  kveða  niður  þá  óheilla- 


Betur  má  ef  duga  skal.  253 

fikoðun,  að  íþróttir  eígi  þeir  meiin  einir  að  stunda,  sem 
sérstaklega  eru  til  þess  fallnir;  þeir  eigi  að  halda  uppi 
Tieiðri  þjóðar  sinnar  á  þvi.  sviði,  að  sínu  leyti  eiris  og 
vísindamennirnir  halda  uppi  sóma  hennar  i  visindum, 
fikáldin  í  skáldskap,  iðnaðarmenn  i  iðnaði,  stjórnmálamenn 
í  stjórnspeki.  Þetta  er  einmitt  fótakeflið,  sem  leikfimi 
Orikkja,  og  þar  með  þjóðþroski  þeirra,  féll  svo  hrapallega 
um.  Það  er  ekki  mælikvarðinn  fyrir  líkamsmenningu 
þjóðanna,  hversu  marga  sigurvegara  þær  eiga  á  allsherjar- 
leikmótum,  heldur  hitt,  hversu  alúðlega  iþróttirnar  eru 
stundaðar  af  almenningi  og  hversu  ríkan  sess  þær  skipa 
i  uppeldisfari  þjóðarinnar.  Leikfimin  á  ekki  að  vera  ein- 
göngu  atvinnugrein  eða  framastarf  einstakra  manna;  það 
er  aukageta;  hún  á  að  vera  uppeldisgrein  fyrir  almenn- 
ing,  þroskaráð  þjóðinni  i  heild  sinni.  Og  það  er  hún  ekki 
hér  á  landi.  Hún  er  hvorugt,  hvorki  uppeldisgrein  að 
neinu  ráði  né  atvinnugrein. 

Nei,  við  höfum  verið  blindir  eigi  einungis  á  uppeldis- 
gildi  iþróttanna  og  heilnæmisgildi,  heldur  einnig  á  beina 
nytsemi  þeirra  i  hinni  dagiegu    baráttu  fyrir  lifinu. 

Glögt  dæmi  þess  er  sundkunnáttan  hér  á  landi. 

»Land  veit  eg  laugandi  fótí  löðrandinorðurhafsöldu«. 
Við  erum  flestir  aldir  upp  við  brimnið  og  sjómeti.  Okkur 
er  eins  og  bent  til  þess  af  náttúrunnar  hálfu  að  verða 
bæði  láðs  og  lagar  dýr.  Við  heyjum  lífsbaráttu  okkar  svo 
að  segja  jöfnum  höndum  á  sjó  og  landi.  Ægir  tekur  þjóð- 
inni  óspart  blóð  ár  eftir  ár,  svo  að  sáran  svíður  í  undina 
eftir.  Það  er  eins  og  hann  sé  að  storka  henni  með  því, 
hversu  litt  hún  hirðir  um  að  stæla  sig  til  baráttunnar  við 
hann.  Mönnum  er  auk  þess  kunnugt,  að  sund  —  eigi  sízt  i  sjó 
—  er  einhver  hin  hollasta  líkamshreyflng :  það  herðir  og 
hreinsar  húðina,  gerir  hana  hæfari  til  að  gegna  ætlunar- 
verki  sinu,  pvi  ætlunarverki,  að  stilla  í  hóf  líkamshitan- 
um.  Fötin,  sem  við  dúðum  okkur  í,  halda  húðinni  sí  og 
æ  jafnheitri,  svo  að  húðvöðvarnir,  sem  til  þess  eru  ætl- 
aðir  að  stilla  í  hóf  hitanum,  fá  ekki  að  njóta  sín  og  lin- 
ast  þess  végna  og  ónýtast    að  lokum  sakir  aðgérðaleysis. 


254  Betur  má  ef  duga  skal. 

Fyrir  þessa  vöðva  er  sundið  ágætis  leikfimi;  húðin  kólnar 
snögglega,  þegar  maður  steypir  sér  til  sunds;  þá  neyðast 
vöðvarnir  til  að  beita  sér  og  við  það  styrkjast  þeir  og 
venjast  á  að  vera  næmir  og  fljótir  til  starfa,  svo  að .  lík- 
aminn  missi  eigi  of  mikinn  hita,  þótt  kalt  verði  i  kring 
um  hann ;  en  i  því  er  einraitt  f ólgin  herðing  líkamans  gegn 
ofkæling  og  kvefi,  sem  löngum  opnar  öðrum  sjúkdómum 
dyrnar.  Mönnum  er  það  kunnugt,  að  sundlistin  eykur 
iðkendum  sínum  kjark  og  krafta,  lagar  vöxtinn  og  styrkir 
lungun.  A  sundinu  getur  enginn  legið  á  liði  sinu  —  jafn- 
vel  letinginn  verður  að  neyta  kraftanna  —  og  allir  til- 
burðir  og  hreyfingar  sundmannsins  eru  þess  eðlis,  að  þær 
hljóta  að  beina  líkamsþroskanum  i  holla  og  rétta  átt :  höf  - 
uðið  bera  menn  hátt,  hryggurinn  er  beinn,  axlirnar  keyrð- 
ar  aftur  á  við,  brjóstið  þenst  út;  andardrátturinn  verður 
örari  og  greiðari  en  ella,  —  og  loftið,  sem  maður  andar 
að  sér,  er  hreinna  og  súrefnisríkara  en  alment  gerist. 

Alt  þetta  vita  menn  ósköp  vel.  Og  ennfremur  hljóta 
þeir  að  skilja,  að  sundkunnátta  er  bráðnauðsynleg  öllum 
þeim,  er  sjómensku  stunda,  bæði  til  þess  að  bjarga  lífl 
sjálfra  sín  og  annara. 

En  þrátt  fyrir  það  skjótum  við  íslendingar  skolleyr- 
unum  við  þessari  íþrótt. 

MikiU  þorri  þjóðarinnar  á  kost  á  þvi  að  hressa  sig  á 
sjóböðum  og  sundi  að  sumarlaginu.  Spegilfagrir  firðir, 
vikur  og  vogar  með  sólglæum  bárum  og  sand  í  botni 
blasa  brosandi  við  mönnum  og  laða  þá  til  sin.  En  fáir 
þiggja  boðið. 

Fjallkonan  stendur  með  fætur  í  sjó,  en  synir  hennar 
flestir  væta  sig  ekki  ótilneyddir  nema  i  volgu. 

Þótt  farið  sé  hringinn  i  kring  með  strandlengju  lands- 
ins,  getur  hvergi  að  lita  við  sjó  frammi  eina  einustu  al- 
menna  baðstöð,  og  að  eins  tvo  litla   baðkofa  þekki  eg. 

En  sundskólar  eru  þó  til  á  íslandi,  munu  menn  segja. 
Ojá,  svo  á  það  að  heita.  En  óviða  fer  sú  kensla  fram  í 
sjó,  heldur  í  laugum.  Við  þvi  er  vitanlega  ekkert  að  segja 
þar  sem  vatnið  er  hreint.    En  þvi  fer  f jarri  að  svo  sé  al- 


Betur  má  ef  duga  skal.  255* 

staðar.  Eg  hefi  aldrei  veri  leiðsögumaður  útlendra  ferða- 
manna,  er  hingað  hafa  komið  til  að  kynna  sér  land  vort,. 
menningu  og  þjóðþroska.  En  ekki  þætti  niér  ólíklegt,  að- 
margan  leiðsögumanninn  hafi  sviðið  ónotalega  i  kinnarnar 
af  vanvirðuroða,  er  hann  varð  að  játa,  að  óþverrapollur- 
inn  hérna  fyrir  innan  bæinn,  er  menn  kalla  sundlaug^ 
væri  aðal-sundstöð  landsins  og  eina  opinbera  baðstofnun- 
in  undir  beru  lofti. 

Nú  virðist  loks  vera  að  roða  fyrir  nýjum  og  betrii 
timum  um  uppeldisfar  íslendinga,  sérstaklega  að  því  leyti, 
að  iþróttunum   verði  skipaður  sá  sess,  er  þær  eiga  skilið. 

Þeir  menn  er  gengist  hafa  fyrir  stofnun  ungmenna- 
félagsskaparins  hafa  séð,  að  svo  búið  mátti  eigi  lengur 
standa.  Það  varð  að  hefjast  handa  til  að  stöðva  þróttar- 
drepið,  er  öldum  saman  hefir  náð  að  þróast  í  islenzkum 
ættleggjum.  Þess  vegna  hafa  ungmennafélögin  tekið  upp- 
á  stefnuskrá  sína  endurreisn  íslenzkrar  likamsmenningar^ 
—  og  skipað  henni,  að  þvi  er  mér  skilst,  efst  á  blað,  eða 
svo  ætti  það  að  minsta  kosti  að  vera,  því  að  þar  er  mikil- 
fenglegt  og  heillavænlegt  starf  fyrir  höndum,  sem  er  sér- 
staklega  við  hæfi  þess  félagsskapar.  Enn  er  lítið  komið 
í  verk,  enda  er  ekki  við  þvi  að  búast.  En  byrjunin  er 
góð  02:  þess  verð,  að  henni  sé  almennur  gaumur  gefinn 
og  starfið  stutt. 

í  þetta  sinn  vil  eg  einkum  beina  athygli  manna  að 
því  fyrirtæki  Ungmennafélags  Reykjavíkur,  er  gefið  hefir 
tilefni  til  þessarar  samkomu,  og  hvetja  menn  til  að  styðja 
það  af  alúð.    Það  er  stofnun  baðstöðvar  við  Skerjafjörð. 

Svo  er  til  ætlast,  að  reistur  verði  sundskáli  i  Gróf- 
unum,  skamt  fyrir  innan  Skildinganesbæinn.  Skálinn  er 
ferhyrningur  24X12  álnir.  Þessi  ferhyrningslengja  verður 
hólfuð  i  sundur  i  14  klefa,  þar  sem  40 — 60  manns  geti 
athafnað  sig  í  senn  við  að  afklæða  sig  og  klæða.  Innan 
í  ferhyrningnum  verður  opið  svið,  stráð  sandi  og  útbúið^ 
ýmsum  leikfimisáhöldum  til  afnota  þeim  er  vilja.  Frá 
skálanum  gengur  100  álna  löng  bryggja  i  sjó  fram,  og  á 
henni  tvö  há  rið  með  stökkfjölum  til  að  stinga  sér  af  tiL 


•256  Betur  má  ef  duga  skal. 

ísunds,  annað  á  miðjunni,  hitt  á  frerara  bryggjusporði. 
Efri  hluti  fjörunnar  til  hliðar  vib  skálann  verður  ruddur 
og  gerður  að  sléttu  leiksviði,  stráðu  sraágjörvum  sandi. 
l>ar  geta  raenn  iðkað  leiki  eftir  vild. 

Hugmyndin  er  óneitanlega  mjög  álitleg.  Bæði  hlýtur 
þessi  stofnun  að  verða  til  þess,  að  bæjarmenn,  einkum 
yngri  kynslóðin,  fara  að  iðka  sjóböð  og  sund  sér  til  heil- 
næmis  og  þroskaauka,  en  sundlaugin  illræmda  legst  niður 
og  nær  ekki  lengur  að  spilla  heilsu  manna.  Og  hinsvegar 
hlýtur  hún  einnig  að  verða  til  þess  að  endurlifga  íþrótta- 
lif  og  íþróttaást  bæjarbúa.  í  stað  þess  að  æskulýðurinn 
heíir  áður  ráfað  liðlöng  sumarkvöldin  á  rykugum  götum 
bæjarins  og  andað  að  sér  pestnæmu  andrúmslofti,  i  and- 
legum  og  líkamlegura  skilningi,  mun  hann  nú  leita  út  til 
þessara  laðandi  leikstöðva  suður  við  fjörðinn,  fá  sér 
styrkjandi  bað  og  skemta  sér  við  leiki  i  hressandi  lofti 
og  með  fagra  útsjón  fyrir  augum.  Það  væru  sannarlega 
heillarik  viðbrigði  að  sjá  sigarettu-  og  buxnavasa-hengil- 
mænurnar  hverfa  af  götunum,  en  lita  í  þess  stað  hópa  af 
fjörugum  ungmennura  suður  við  fjörð,  suraa  leika  sér  i 
fijó  og  suraa  á  landi.  Og  þangað  væri  gott  fyrir  þá  raenn 
að  vitja,  er  sá  vildu  frjóvænlegura  frækornura  i  sálir  ung- 
mennanna,  því  að  sjaldan  eru  raenn  betur  fyrirkallaðir  að 
hlýða  á  góð  og  göfug  orð,  heldur  en  eftir  hollar  og  hress- 
andi  líkanishreyfingar. 

Mér  er  sera  eg  sjái  þessa  heillastofnun  þegar  upp 
korana.  Eg  get  ekki  skilið  að  við  höfura  getað  verið  án 
hennar  svona  lengi.  OII  óskura  við  þess  af  hjarta,  að 
ísland  eignist  göfugar,  tápraiklar  og  atgjörvisprúðar  kyn- 
slóðir.  Með  fáu  raóti  getur  almenningur  betur  að  þvi 
stutt,  að  sú  ósk  rætist  en  með  þvi  að  styðja  svona  lagað 
fyrirtæki.  Hér  er  um  mál  að  ræða,  sera  allir  eru  aðilar 
að;  það  er  ekki  einungis  iþróttamál,  heldur  heilbrigðismál, 
uppeldismál,  og  alment  þjóðþroskamál.  Enda  þykist  eg 
þess  fullviss,  að  margir  rauni  finna  hvöt  hjá  sér  til  að 
ieggja  eitthvað  af  raörkum  til  fyrirtækisins,  fé  eða  vinnu. 

Ef  við  ættum  margar  stofnanir  slikar  sem  þessi  mætti 


Betur  má  ef  duga  skal.  257 

Terða  með  góðu  lagi  og  góðri  samvinnu  við  skólana,  þá 
•er  von  til  þess,  að  ekki  liði  á  löngu,  áður  en  íslendingar 
þyrftu  ekki  að  roðna,  i  hvert  sinn  er  þeir  minnast  forn- 
^ldarinnar,  eða  með  öðrum  orðum,  áður  en  við  komumst 
aftur  upp  á  brekkubrúnina,  sem  við  hröpuðum  niður  af 
íorðum. 

Bjöm  Bjarnason, 
dr.  phil. 


17 


Vistaskifti, 

Nokkurir  smáþættir  eftir 

ElNAR   HJÖRLEIF880N. 


VI. 

(Siðastí  þáttur.) 

Sumarmálin  voru  óvenjulega  köld.  Hvitur  klakí  yíir 
öUu  og  norðannæðingar    Allar  skepnur  voru  á  gjöf. 

Þórður  gamli  í  Vik  sagði  Þorgerði  úti  á  hlaðinu  á 
Skarði,  að  andskota  tuggan  yrði  eftir  hjá  sér  eftir  hálfan 
mánuð,  ef  þessu  héldi  áfram.  Og  alt  dræpist,  hver  kind 
og  hver  belja  og  hvert  hrossbein.  Alt  fæ.ri  til  fjandanSy 
sem  manni  þætti  vænt  um. 

Þorgerður  brosti.     Hún  átti  nóg  hey. 

—  En  ekki  a  n  n  a  ð ,  sagði  Þórður,  þegar  hann  sá 
brosið.  Þar  af  leiðandi  engin  hætta  á  að  þú  farir  það 
lika.     Alt  er  það  eins.     Og  vertu  nú  í  guðsfriði. 

Og  hann  pjakkaði  broddstafnum  niður  i  gaddfreðið' 
hlaðið  og  hélt  af  stað.  Þorgerður  tók  ekki  undir  við 
hann,  en  sagði  mér  að  skammast  inn  og  ná  i  vatnsföt- 
urnar. 

Þórður  varð  ekki  heylaus.  Batinn  kom  fáum  dögum; 
síðar.  Fyrst  með  hægum  sunnanandvara.  Eg  fór  að 
finna  moldarlykt  úr  veggjunum,  og  mér  þótti  það  yndis- 
legur  ilmur.  Snjórinn  fór  að  siga  og  dökkna.  Jörðin  fór 
að  verða  móflekkótt,  og  flekkjunum  fjölgaði.  Eg  fór  að- 
hugsa  um  vatnavexti.     Krossmessan  var  i  nánd. 

Og  vatnavextirnir  komu.  Alt,  sem  kaldast  hafði  verið- 
og  stirðast,  varð  hjólliðugt  og  vildi  áfram  fyrir  hvern  mun. 


Vistaskifti.  259 

Sunnanvindurinn  sótti  í  sig  veðrið.  Vatn  fór  að  verða, 
hvar  sem  maður  steig  niður  fæti,  vatn,  hvert  sem  maður 
horfði,  vatn,  hvar  sem  maður  hlustaði,  syngjandi  vatn. 
Snjóskaflarnir  uppi  í  hlíðunum  urðu  að  lækjum,  sem  flýttu 
sér,  eins  og  þeir  ættu  lifið  að  leysa.  Og  svellin  í  lautun- 
um  urðu  að  tjörnum,  ofurlitlum  vötnum,  sem  ekki  hugsuðu 
um  annað  en  hvað  það  væri  yndislegt  að  geta  grafið  sig 
áfram  einhverstaðar  og  dansað  á  burt.  En  þau  komust 
ekkert  annað  en  upp  1  loftið.  Svo  að  þau  fóru  það.  En 
þóttust  vera  of  lengi  að  þvi. 

—  Þú  skyldir  nú  ekki  komast  að  Dal  á  krossmess- 
unni!  sagði  Sigga. 

—  Komast? 

—  Já,  fyrir  vatnavöxtum.  Enginn  fer  með  þig  út  í 
bráðófærar  ár. 

—  Þá  fer  eg  þegar  eg  kemst,  sagði  eg. 

En  það  var  ekki  annað  en  hreystyrði.  Mér  fanst  eg 
geta  ekki  lifað,  ef  eg  kæmist  ekki  burt  krossmessudagiim. 

—  En  ef  þú  étur  þig  inn  i  vistina  afturPsagði  Sigga. 
Eg  varð  allur  að  einu  spurningarmerki. 

—  Veiztu  ekki,  að  ef  maður  étur  miðdagsmat  á  gamla 
heimilinu  krossmecisudaginn,  þá  er  maður  bundinn  þar 
næsta  ár? 

—  Þá  ét  eg  ekkert,  sagði  eg. 

Eg  hugsaði  um  það  allan  daginn,  og  þangað  til  eg 
sofnaði  um  nóttina,  og  þegar  eg  var  vakinn  morguninn 
eftir,  að  það  væri  hræðilegt,  ef  eg  kæmist  ekki  burt,  og 
að  eg  skyldi  ekkert  éta,  og  að  mikil  ósköp  yrði  eg  svang- 
ur,  ef  eg  fengi  ekkert  að  éta  heila  viku.  Og  eg  gat  ekki 
á  heilum  mér  tekið  fyrir  óþreyju.  Eg  trúði  þvi  ekki,  að 
eg  ætti  að  geta  komist  burt.  Og  mér  fanst  timinn  ætla 
aldrei  að  liða.  Og  eg  rakti  sundur  fyrir  mér,  hvað  það 
yrði  mikil  sæla  að  fara,  einkum  að  fara  á  hestbak  og 
riða  af  stað  og  vita,  að  aldrei  þyrf ti  eg  oftar  að  koma  að 
Skarði  ...     Og  þá  kom  trúleysið  af tur.  ... 

Krossmessudagurinn  rann  upp  heiðskír  og  fagur.  Eg 
vaknaði  fyrir  allar  aldir  í  vorbirtunni.    Eg  vissi,  að    um 

17* 


260  Vistaskifti. 

daginn  átti  eg  að  fara,  bafði  heyrt  það  ráðgert  kvöldinu 
áður,  og  að  Þorgerður  ætlaði  að  fara  með  mig  sjálf .  Frost- 
stirðningur  hafði  verið  nokkurar  nætur  og  aðgerðalitið 
hægðarveður  á  daginn,  svo  að  hlaupið  hafði  úr  ám  og 
lækjum.  Ekkert  til  fyrirstöðu  að  komast  um  sveitina. 
Samt  var  eg  hræddur  um,  að  eitthvað  kynni  að  koma 
fyrir,  svo  að  eg  kæmist  ekki  af  stað.  Eg  beið  þess  að 
fólkið  vaknaði,  stytti  mér  stundir  með  því  að  góna  á  vixl 
út  i  gluggann  og  á  rúmmarann  og  á  hendurnar  á  mér, 
og  skildi  ekkert  i  því,  hvað  menn  gátu  sofið. 

—  í  hverju  á  hann  að  vera?  sagði  Þorgerður,  þegar 
hún  var  farin  að  hugsa  til  ferða. 

—  Eg  veit  ekki,  elskan  min,  sagði  Jon.  Á  hann  ekki 
að  vera  i  fötunum  sinum?  Og  væri  nú  ekki  bezt  að 
fara  að  flýta  sér  að  leggja  á? 

Rómurinn  var  mjúkur.  Eg  fann  að  Jóni  var  hug- 
leikið,  að  hún  kæmist  af  stað  sem  fyrst  —  og  að  engin 
stórtiðindi  gerðust  áður. 

—  Heldurðu  eg  fari  með  strákskrattann  i  þessum 
lörfum?  Heldurðu  eg  riði  um  sveitina  með  honum  svona 
gaulrif  num  ? 

—  Nei,  sagði  Jón  enn  auðmýkri.  Nei,  auðvitað  ekki 

Hann  Þórður  gamli  lánaði  honum  i  fyrra  sumar 

—  Heldurðu ?    Lengra   komst   Þorgerður   ekki 

með  svarið  við  þeirri  fjarstæðu.  .  .  .  Eg  verð  að  taka 
sparifötin  hans  Jónasar  litla.  Verst  að  þau  skitast  út  og 
kruklast  öll. 

Og  i  spariföt  Jónasar  sonar  hennar  var  eg  klæddur. 
Og  mér  var  sagt  að  fara  nú  að  kveðja. 

Eg  hljóp  til  fólksins  hér  og  þar  um  bæinn  og  út  á 
tún  og  kysti  það.  Eg  vissi  varla  af  mér.  Jón  fann  eg 
inni  i  skemmu. 

—  Vertu  sæll,  Steini  minn,  sagði  Jón.  Hann  tók 
krónu  upp  lir  buddunni  sinni  og  stakk  i  vestisvasa  minn. 
Mundu  eftir  að  taka  þetta  úr  vasanum,  þegar  þú  fer  úr 
fötunum.    En  láttu  ekki  hana  Þorgerði  sjá  það. 

Eg  kysti  hann  aukakossi  fyrir  krónuna. 


Yistaskifti.  261 

Eg  var  dasaður,  þegar  við  riðum  úr  hlaði,  af  fögnuði 
út  af  þvi  að  vera  áreiðanlega  kominn  af  stað  og  út  af 
krónunni.  Mér  fór  að  þykja  vænt  um  alt  fólkið,  sem  eg 
hafði  kvatt.  Vænst  samt  um  Jón.  Eg  lét  Þorgerði  svona 
vera.  En  eg  gat  sama  sem  ekkert  hugsað,  var  í  einhverri 
sæluvímu.  Og  það  kom  sér  vel,  að  Þorgerður  talaðl  nærri 
þvi  ekkert  við  mig  alla  leiðina  fram  að  Dal. 

Ragnhildur  var  úti  á  hlaði,  þegar  við  komum  þang- 
að.  Eg  stökk  af  baki  tafarlaust.  Ragnhildur  sneri  sér 
þegar  að  mér: 

—  Nú,  þarna  ertu  kominn,  Steini  minn !  Komdu  bless- 
aður  og  sæll  og  vertu  velkominn !  En  hvað  þú  kemur  í 
fallegum  fötum.     Þ  a  ð   er  gaman ! 

Sama  ástúðin  i  rómnum  og  sami  þýðleikurinn  í  augun- 
um  eins  og  við  kirkjuna. 

Já,  þetta    v  a  r   gaman  —  hvað  sem  fötunum  leið ! 

—  Komdu  blessuð  og  sæl,  Ragnhildur  min,  sagði  Þor- 
gerður.  Þarna  er  eg  nú  kominn  með  blessaðan  drenginn. 
Eg  held  eg  verði  nú  að  biðja  þig  að  hjálpa  mér   af  baki. 

Ragnhildur  gerði  það.  Og  Þorgerður  kysti  hana  tvo 
kossa  —  og  bætti  við  þeim  þriðja,  áður  en  hún  slepti 
henni  úr  faðmi  sér. 

—  Já,  hérna  er  eg  kominn  með  hann,  stráið  að  tarna. 
Eg  held,  að  eg  sakni  hans  nú  af  heimilinu,  og  raig  lang- 
aði  til  að  skilja  ekki  við  hann,  fyr  en  þú  værir  búin  að 
taka  við  honum.  Þetta  er  mesta  þægðarbarn,  þó  að  margt 
megi  að  honum  íinna.  Og  eg  heíi  reynt  af  veikum  mætti 
að  innræta  honum  það  sem  gott  er.  Eg  er  nú  ekki  mjög 
hrædd  um  hann  á  öðru  eins  heimili  og  hjá  þér.  En  mér 
hefði  nú  líka  fallið  þungt  að  vita  hann    hjá    s  u  m  u  m . 

—  Gerið  þið  svo  vel  að  koma  inn,  sagði  Ragnhildur. 

—  Komdu  með  fataböggulinn  þinn,  Steini  minn,  sagði 
Þorgerður. 

Eg  leysti  frá  hnakknum  þverbandspokann,  sem  fötin 
min  höfðu  verið  látin  i,  og  lét  hann  um  öxl  mér.  Þá 
héldum  við  inn  i  hús  hjónanna,  syðst  í  baðstofunni.  Hús- 
freyja  visaði  okkur  til  sætis  þar  á  rúmunum. 


262  Vistaskifti. 

—  Þú  verður  nú  hjá  mér  i  nótt,  Þorgerður?  Það  er 
komið  undir  kvöld,  sagði  húsfreyja. 

—  Nei,  elskan  min.  Eg  hefi  lofað  henni  Jórunni  minni 
i  Hlið  að  fara  ekki  svo  um,  að  eg  verði  ekki  nótt  hjá 
henni.  Þangað  ætla  eg  að  ná.  Og  þess  vegna  standa 
sera  allra  minst  við. 

—  Eg  ætla  þá  að  flýta  mér  að  ná  i  kaffisopa.  Vatn- 
ið  sýður  á  katlinum. 

Húsfreyja  fór  fram  og  við  Þorgerður  urðum  ein 
eftir. 

—  Nú  er  bezt  þú  farir  að  hafa  fataskifti,  Steini,  sagði 
Þorgerður.  Eg  ætla  að  láta  fötin  hans  Jónasar  ofan  i 
pokann. 

Eg  fór  að  leysa  frá  pokanum  og  tindi  upp  úr  honum 
garmana  mina. 

—  Hvaða  ósköp  ertu  lengi  að  þessu,  strákur!  sagði 
Þorgerður.     Mér  sýndist  henni  vera  eitthvað  órótt. 

Eg  fór  að  hraða  mér.  Og  þegar  eg  hafði  tæmt  pok- 
ann,  fór  eg  úr  treyjunni.  Þá  hnepti  eg  frá  mér  vestinu. 
Og  i  sama  bili  mundi  eg  eftir  krónunni. 

Eig  vissi  ekki,  hver  sköpuð  ráð  eg  átti  að  hafa.  Þor- 
gerður  blindi  á  mig.  Enginn  kostur  að  ná  krónunni,  án 
þess  að  hún  sæi.  Eg  fór  úr  vestinu  og  lagði  það  ofan  á 
treyjuna.  Var  lengi  að  þessu  i  vandræðunum,  þó  að  aug- 
un  i  Þorgerði  stæðu  á  mér. 

í  því  bili  kom  húsfreyja  aftur  inn  með  kaffi  og  pönnu- 
kökur. 

—  Hvaða  dæmalaust  hefirðu  verið  fijót,  elskan  min ! 
sagði  Þorgerður. 

—  Hvað  er  þetta,  Steini  —  ertu  farinn  að  hátta? 
sagði  húsfreyja. 

—  Ónei  —  hann  er  að  hafa  fataskifti,  sagði  Þorgerð- 
ur,  einstaklega  bliðróma,  en    eins  og  dálítið  dræmt. 

—  Þvi  þá  það  ?  Þú  mátt  vera  i  þessum  fötum  til 
kvöldsins.     Þér  verður  ekkert  sagt  að  gera  i  dag. 

—  Hann  á  ekki  þessi  föt,  sagði  Þorgerður,  og  var 
enn  blið  í  rómnum. 


Vistaskifti.  263 

—  Hver  á  þau  þá? 

—  Hann  Jónas  minn. 

—  Hvar  eru  þá  fötin  hans  Steina? 

—  Þarna  á  rúminu,  sagði  Þorgerður,ogbenti  á  hrúguna. 
Ragnhildur  tók  spjarirnar  upp,    hverja  af  annari,   og 

gretti  sig. 

—  Eru  þau   öll  þarna? 

—  Já,  sagði  Þorgerður.  Bliðan  var  að  hverfa  úr 
rómnum. 

—  Farðu  aftur  i  vestið  og  treyjuna,  Steini  minn,  sagði 
Ragnhildur,  með  mestu  hægð. 

—  I  fötin  hans  Jónasar  mins  ?  sagði  Þorgerður.  Eg 
veit  ekki,  hvort  undrunar  eða  reiði  kendi  meira  i  röddinni. 

—  I  sparifötin  hans  Steina  litla  sjálfs,  sagði  Ragn- 
hildur.  Og  á  svipstundu  hafði  húrx  komið  mér  aftur  í 
vestið  og  treyjuna,  áður  en  Þorgerður  hafði  fengið  ráð- 
rúm  til  að  átta  sig. 

—  Þú  ætlar  þó  ekki  að  .  .  .  að  fara  að  stela  .  .  . 
fötunum  barnsins  míns! 

Þorgerði  var  orðið  örðugt   um  mál  af  æsingunni. 

—  Sé  þetta  þjófnaður,  þá  geturðu  látið  sýslumanninn 
hegna  mér  .  .  .  En  eg  tek  ekki  við  barninu  svona  nöktu. 
Og  eg  geymi  þessa  leppa  og  hefi  þá  til  sýnis,  ef  til  kem- 
ur.  .  .  .  En  kaffið  verður  kalt.     Gerðu  svo  vel. 

—  Kaffi  drekk  eg  ekki  hjá  þjófum  og  ræningjum, 
sagði  Þorgerður,  tók  keyrið  sitt  og  gekk  út. 

Eg  stóð  eftir  agndofa  og  hélt  um  krónuna  í  vestis- 
vasa  minum.  Eg  vissi  ekki,  hvað  þeim  fór  frekara  í  milli, 
konunum. 

Vistaskiftin  voru  komin  á.  Eg  var  kominn  til  henn- 
ar,  sem  eg  átti  það  að  þakka,  að  eg  varð  ekki  aumingi, 
«ins  og  svo  margir  aðrir,  sem  likt  hefir  verið  ástatt  um. 

Nú  er  svo  komið,  að  hún  hefir  mist  alt,  nema  mig. 

En  eg  ætla  ekki  að  hafa  þættina  fleiri  að  sinni. 


Út  af  æfisögu  Péturs  biskups. 

I. 

Nokkrar  leiðbeiningar  og  athugasemdir  við  ritdóm 
um  æfisögu  Péturs  biskups. 


Fáeinar  missagnir  hafa  slæðst  inn  í  ritdóm  eftir  hr.  adjunkt 
Þorleíf  H.  Bjarnason  (Skírnir  1909  bls.  77—85)  og  leyfi  eg  mór 
að  leiðrétta  þær  til  þess  aðrir  taki  þær  ekki  eftir  í  hugsunarleysi. 
Bls.  80  segir  höfundur  að  h'kur  séu  til,  að  dr.  Pétur  Péturssoö 
hafi  fengið  nokkur  drög  til  kirkjusögu  sinnar  og  doktors-ritgjörðar 
hjá  hinum  margfróða  tengdaföður  sínum  Boga  Benediktssyni ;  hefir 
höf.  þetta  eftir  Jóni  Þorkelssyni  rektor,  sem  aftur  kvað  hafa  borið 
Jón  Pótursson  háyfirdómara  fyrir  því.  Þetta  er  auðsóður  misskiln- 
ingur.  Kirkjusagan  var  fuUprentuð  vorið  1841,  þá  var  Bogi  ekki 
orðinn  tengdafaðir  Póturs  prófasts,  en  milli  þeirra  var  áður  engintt 
kunningsskapur  og  efasamt  hvort  þeir  hafa  sóst;  Jón  Póturssou- 
var  þá  enn  við  nám  í  Höfn,  varð  cand.  juris  5.  nóv.  1841.  I 
doktors-ritgjörðinni,  sem  kom  út  1844  eftir  að  Pétur  Pétursson 
var  orðinn  tengdasonur  Boga,  eru  að  eins  almenn  söguleg  fræði,  semi 
hver  og  einn  átti  hægt  með  að  útvega  sér  og  er  engin  ástæða  til 
að  halda  að  dr.  Pétur  hafi  þurft  að  fá  sór  þá  fræðslu  frá  öðrum, 
sem  hægt  var  að  fá  í  algengum  prentuðum  bókum.  Til  eru  enn 
mörg  bréf,  sem  farið  hafa  milli  dr.  Péturs  og  Boga  og  í  þeim  er 
hvergi  minst  einu  orði  á  söguleg  fræði.  Þessi  getgáta  um  áhrif 
Boga  Benediktssonar  á  vísindaleg  rit  dr.  Péturs  er  því  sjnilega  röng. 

Eg  hefi  í  athugasemd  á  bls.  149  getið  þess,  að  það  muni  hafa 
verið  í  þinglok  1867  sem  dr.  Jón  Hjaltah'n  sagði  hin  alkunnu  or5 
við  Jón  Sigurðsson :  »Nú  ert  þú  búinn  að  vekja  upp  þann  draug« 
o.  s.  frv.,  en  eg  fuUyrði  það  ekki.  Höf.  segir  að  Jón  Hjaltah'n 
hafi  talað  hin  umræddu  orð  á  Bakarastígnum  1873.  Það  er  varla 
sennilegra.  A  Þingvallafundinum  1873  var  Jón  Sigurðsson  í  minni 
hluta,  þá  hafði  spádómur  Hjaltah'ns  ræzt,  Jón  gat    ekki    ráðið    vi5 


Út  af  æfisögu  Péturs  biskups.  265 

drauginn,  sem  upp  hafði  verið  vakinn  1867.  Meiri  hluti  fuudar- 
ins  samdi  frumvarp  til  stjórnarskrár  með  »personalunion«,  frestandi 
neitunarvaldi  o.  s.  frv.  Jón  Sigurðsson  mótmælti  hvorutveggja 
fastlega  og  neitaði  að  bera  þar  að  lútandi  bænarskrá  fram  fyrir 
konungi).  Eg  var  sjálfur  á  Þingvallafundi  1873  og  man  eftir  því, 
að  allmargir  voru  þá  æstir  gegn  Jóni  Sigurðssyni,  en  sórstaklega 
er  mór  þó  minnisstætt,  hve  mikið  var  drukkið  á  þeim  fundi. 

Ritdómur  hr.  Þorleifs  Bjarnasonar  er  hlylega  orðaður  í  minn 
garð,  svo  eg  hefi  sjálfur  enga  ástæðu  til  að  vera  óánægður  með 
hann;  höf.  finnur  það  helzt  að  ritstarfi  mínu  að  eg  só  altof  ná- 
kvæmur!  Eg  er  þó  í  ymsum  atriðum  ósamþykkur  hinum  heiðraða 
höf.  Hór  er  þó  oftast  að  ræða  um  álitamál,  og  ekki  til  neins  að 
þrátta  um  einstaklingsskoðanir,  sem  oftast  eru  meira  og  minna 
býgðar  á  mismunandi  tilfinningum  og  hugsunarhætti.  Við  höfum 
líka  gagnólíka  skoðun  á  því,  hvernig  rita  skal  œfisögur.  Það  sem 
ritd.  telur  aðalannmarka  á  riti  mínu,  tel  eg  sjálfur  aðalkost  þess. 
Hvaða  gagn  hefði  verið  að  því  að  fara  að  fimbulfamba  um  sálar- 
og  hugsjónah'f  Péturs  biskups  á  ymsum  aldri  og  því  um  h'kt. 
Um  slíkt  er  ekki  hægt  að  segja  neitt  með  vissu;  hugleiðingar  í 
þá  átt  yrðu  ekki  nema  hugartildur,  sem  aldrei  ætti  að  sjást  í  vís- 
indalegu  riti.  Sagnaritarar  fornmanna  einkendu  skapferli  manna 
og  framkomu  með  fáum  orðum,  oftast  með  mikilli  snild.  Gjörðir 
manna  einkenna  þá  bezt.  Sálarsundurliðun  lánast  sjaldan  beztu  skáld- 
um,  þó  þeir  sjálfir  skapi  sér  persónuna,  sem  þeir  lysa.  í  erlendum' 
æfisögum  sjást  aldrei  slíkar  sálarlysingar  nema  hjá  einstöku  lólegum 
dönskum  höfundum,  sem  ekki  eru  eftirbreytnisverðir.  Enda  mun 
flestum  veita  fullerfitt  að  þekkja  sitt  eigið  sálarh'f,  hvað  þá  heldur 
annara.  I  æfisögu  Póturs  biskups  vona  eg  að  hver  og  einn  geti 
þekt  manninn,  hmd  hans  og  eiginlegleika,  þó  eg  ekki  sé  að  geta 
mór  til  hugsana  hans;  í  söguriti  verður  hver  að  koma  fram  í  breytni 
sinni  og  skiljast  af  henni.  Eg  tel  það  því  aðalkost  bókarinnar  að 
eg  hefi  komist  hjá  þesskonar  málæðisútúrdúrum,  sem  nú  virðast 
vera  orðin  tízka  hjá  sumum  íslenzkum  rithöfundum. 

Eg  hefi  ekki  ritað  neinn  formála  fyrii'  æfisögu  Pjeturs  biskups 
og  því  ekki  gjört  grein  fyrir  þeim  grundvallarreglum,  sem  eg  fylgdi 
við  samning  bókaritmar.  ,  Þetta  hefir  orsakað  misskilning  sumra 
manna.     Það  liggur  í  augum  uppi,    að    það    er    mjög    örðugt,    eða 


^)     Um  fundinn  er  itarleg   skýrsla   i   Vikverja    1873,   bls.    23—25,. 
30—33. 


^66  Út  af  æfisögu  Péturs  tiskups. 

jafnvel  ómögulegt  að  rita  fullkomna  æfisögu  merkismanns,  sem  er 
nýdáinn,  sórstaklega  ef  hann  hefir  tekið  mikinn  þátt  í  þeim  mál- 
^m,  sem  enn  eru  á  dagskrá,  tilfinningar  manna  og  skoðanamunur 
Tæður  enn  of  miklu  til  þess  að  allir  hlutdrægnislaust  geti  skoðað 
lífsstarf  hans  frá  öUum  hliðum.  Menn  verða  að  vera  langt  frá 
fjalli  til  þess  að  geta  séð  það  í  heild  og  gjört  sér  grein  fyrir  lög- 
un  þess  og  hlutfalli  til  annara  fjalla.  Eins  er  um  mikilmenni  sög- 
unnar,  þau  verða  að  sjást  í  mátulegum  fjarska,  frá  sjónarhæð  þar 
sem  tíðarandinn  eigi  glepur  fyrir.  En  þegar  langt  er  liðið  frá,  hef- 
ir  sagnaritarinn  aðra  örðugleika  að  berjast  við.  Þá  vantar  oft  efn- 
ið,  það  er  horfið  eða  hulið,  eða  þá  dreift  og  óáreiðanlegt.  Það  er 
því  hin  fyrsta  skylda  samtíðarmanna,  er  rita  æfisögur,  að  safna 
saman  á  einn  stað  sem  flestum  áreiðanlegum  heimildum  og  skyrsl- 
um  um  störf  og  athafnir  hins  látna  manns,  um  samband  hans  og 
viðskifti  við  samtíðarmenn,  um  skoðanir  þær,  sem  aðrir  höfðu  á 
honum  í  lifandi  h'fi,  og  um  baráttu  þá  er  hann  varð  að  eiga  í  til 
þess  að  koma  fram  hugsjónum  sÍEum.  Sagnaritarar  seinni  tíma 
geta  svo  notað  petta  efni  og  dregið  af  því  ályktanir  eftir 
þeim  áhrifum,  sem  störf  merkismannains  þá  synilega  hafa  haft  á 
sögu  og  þroska  þjóðarinnar,  eða  þá  á  heimsmenninguna,  ef  verka- 
iiringur  hans  hefir  verið  svo  stór. 

Þegar  eg  reit  æfisögu  Péturs  biskups,  vakti  þetta  fyrir  mór. 
Eg  safnaði  því  öllum  fáanlegum  heimildum  á  einn  stað,  greindi 
frá  öllu  æfistarfi  hans  eins  nákvæmlega  eins  og  mór  var  unt  og 
gat  um  alt  lof  og  last,  sem  um  hann  hafði  verið  ritað  í  lifandi 
lífi.  Út  af  þessu  geta  svo  aðrir  dregið  ályktanir  sínar,  eg  hefi 
TTiínar  skoðanir  og  leyni  þeim  ekki.  Eg  hefi  lagt  öll  skjölin  á 
borðið  og  er  þá  engum  ofætbin  að  skapa  sér  sitt  álit  sjálfur.  Þó 
eg  hafi  sagt  mitt  álit,  hefir  mér  ekki  dottið  í  hug  að  halda  uppi 
nokkurri  vörn  fyrir  Pótur  biskup,  þess  þarf  ekki,  verk  hans  og 
framkoma  munu  jafnan  skipa  honum  í  röð  vorra  mestu  manna. 
Eg  hefi  að  sönnu  nokkuð  ítarlega  skyrt  frá  árásum  þeim,  sem  gerð- 
ar  voru  á  Pétur  biskup,  ekki  til  að  verja  hann,  sem  var  óþarfi, 
heldur  af  sögulegri  nauðsyn.  Hér  átti  við  að  syna  í  skuggsjá  ís- 
lenzkan  aldarhátt  og  eðliseinkunn  ymsra  manna  af  hinum  deilu- 
gjarna  íslenzka  þjóðflokki,  þar  sem  allir  þykjast  hafa  vit  á  öllu 
og  hver  reynir  að  berja  annan  niður  eftir  föngum,  sórstaklega  ef 
sakberinn  er  í  háu  embætti  eða  áliti,  svo  einhver  ástæða  þykir  til 
að  öfunda  hann.  Pétur  biskup  hafði  eðlilega  sína  breyskleika  og 
galla  eins  og  allir  menn,  Ijós  og  skuggi  skiftust    jafnan    á,    en    eg 


Út  af  æfisögu  Péturs  biskups.  267 

^fast  ekki  um,  að  hver  sá,  sera  með  athygli  les  æfisöguna,  muni 
fá  nokkurn  veginn  greinilega  og  rótta  mynd  af  Pótri  biskupi. 

Ýmsir  ritdómendur  hafa  fundið  að  því,  að  í  æfisögunni  væri 
cfmargir  útúrdúrar  sögulegs  efnis.  Eg  skal  fúslega  játa  að  ein- 
stöku  atriðum  hefði  mátt  sleppa,  en  yfirleitt  áh't  eg  sögulegt  efni 
nauðsynlegt  í  sh'kri  æfisögu.  Æfi  merkismanna  skilst  ekki  nema 
skyrt  sé  frá  tíð  og  tíðaranda  þegar  þeir  lifðu.  í  flestum  meiri- 
'háttar  æfisögum  á  Englandi  eru  sögukaflar  almenns  efnis  og  virð- 
ast  þeir  þó  miklu  fremur  mega  missa  sig  í  löndum  þar  sem  nóg 
^r  til  af  ágætum  sögfuritum,  en  íslaud  er  sögulaust  land,  eins  og 
allir  vita,  að  því  er  snertir  hinar  seinni  aldir.  Eða  eru  menn 
'búnir  að  gleyma  íslendingasögum  1  í  þeim  eru  flestum  óteljandi 
útúrdúrar;  þó  þær  séu  margar  kendar  við  einstaka  menn,  þá  er 
"þess  þó  ítarlega  getið,  sem  gerðist  á  þeirra  tíma  og  það  oft  langt 
frá  aðalefni.  Ætli  Njála  þætti  ekki  snubbótt,  ef  þar  væri  að  eins 
æfisögubeinagrind  Njáls  Þorgeirssonar  í  Andvarastyl  og  engar  al- 
mennar  sögulegar  frásagnir  um  samtíðarmenn  ? 

Höf.  finst  kaflinn  um  guðfræðisbækur  Póturs  biskups  »magur«, 
en  játar  þó  að  sig  »bresti  sórþekkingu«  til  þess  að  kveða  upp  dóm 
í  því  efni.  Eg  áleit  sjálfan  mig  heldur  ekki  hafa  næga  sórþekk- 
ingu  til  þess  að  vega  guðfræðisrit  Péturs  biskups  á  metaskálum. 
'Hinn  heiðraði  höf.  hefir  ekki  athugað  að  9.  kaflinn  er  í  raun  róttri 
ekki  eftir  mig,  þó  eg  eigi  samsetninguna  og  nokkrar  athugasemdir. 
Kaflinn  er  varla  annað  en  útdráttur  úr  umsögnum  ymsra  guðfræð- 
inga  um  rit  Póturs  biskups,  bæði  lof  og  last.  Sóst  þar  glögglega, 
•hvað  Islendingar  eiga  ilt  með  að  rata  meðalhófið;  það  er  ymist  í 
ökla  eða  eyru,  sem  ritað  er  um  flestar  bækur.  Til  frekarl  fullvissu 
fekk  eg  ágætan  kennimann  til  þess  að  semja  greinina  um  hin 
'kirkjulegu  ritstörf  dr.  Péturs.  t  Nyju  Kirkjublaði  (1908.  bls.  242) 
var  þess  getið  að  kafli  þessi  mundi  vera  eftir  síra  Magnús  á  Gils- 
l3akka  og  virðist  höf.  ritdómsins  trúa  því;  en  svo  er  eigi,  síra 
Magnús  hefir  ekki  ritað  eitt  einasta  orð  í  æfisögunni;  ritgjörðin  er 
^f  tir  annan  merkan  prest,  sem  aldrei  var  handgenginn  Pétri  biskupi. 

Því  miður  eru  ofmargar  prentvillur  í  bókinni,  en  flest  eru 
stafviUur,  sem  hægt  er  að  lesa  í  málið.  Það  er  og  prentvilla  á 
bls.  30,  að  dánarár  Magnúsar  prests  Sigurðssonar  er  talið  1827,  á 
að  vera  1828;  á  bls.  277  er  h'ka  prentvilla  Kristín  Pótursdóttir, 
á  að  vera  Kirstin  Pétursdóttir.  Herra  Jóhann  Kristjánsson  hefir 
skyrt  mór  frá  að  Pétur  Björnsson  afi  Péturs  biskups  hafi  samkvæmt 
kirkjubók  Mikiabæjar  dáið  1.  september    1803    (82    ára),    en   kona 


268  Ut  af  æfisögu  Pétuis  hiskups. 

hans  18.  okt.  s.  á.  (88  ára).  Jón  KonráSsson,  sem  eg  fór  eftir^ 
segir  þau  bæði  hafi  dáið  í  sept.  1803.  Pétur  prófastur  og  Þóra 
Brynjólfsdóttir  giftust  24,  apríl  1805.  Hinir  mörgu  ritdómar  um 
æfisögu  Póturs  biskups  hafa  annars  ekki  flutt  neinar  n/jar  uppljs- 
ingar  eða  leiðréttingar.  Að  eins  í  N/ju  Kirkjublaði  (1909,  bls.  93} 
hefir  staðið  ágæt  smásaga,  sem  eg  mundi  hafa  sett  í  bókina,  hefði 
eg  þekt  hana.  Sagan  greinir  frá  heilræði,  sem  Pétur  biskup  gaf 
síra  Þórhalli,  er  hann  varð  prestur  í  Reykholti,  um  fyrningar  á 
heyjum  og  prédikunum ;  hún  lysir  ágætlega,  hve  kyminn  dr.  Pótur 
oft  var  og  smáskrítinn  og  synir,  að  hann  var  mannþekkjari,  er  haun 
sá  fyrirfram  hvíl/kur  fyrirtaks  búmaður  Þórhallur  biskup  mundt 
verða. 

Þorv.  Thóroddsen. 


11. 
Svar  til  prófessors  Þorvalds  Thóroddsen. 


„Einem  unbefangenen  Beurteiler  muss  es  fast  unglaublicb  erscheinen, 
dass  man  die  Bedeutung  des  Psychischen  fiir  den  Zusammenhang  der 
Begebenheiten  jemals  unterschátzen  oder  gar  ableugnen  könnte,  wie  es 
öfter  geschehen  ist  und  nochgeschieht.  Denn  die  geschichtlichen  Begeben- 
heiten  sind  doch  nicht  anderes  als  Bethatigungen  des  menschlichen  Em- 
pfindens,  Vorstellens,  Wollens,  Bethátigungen  jener  psycho-physischen 
Einheit,  die  wir  Seele  oder  Geist  nennen". 

Ernst  Bernheim:  Lehrbuch  der  historischen  Methode  (Leipzig 
1894)  499.  bls. 

I  upphafi  2>leiðréttingH«  sinna,  og  athugasemda  segir  herra  Þor- 
valdur  Thóroddsen  prófessor,  að  eg  hafi  í  ritdómi  mínum  um  æfi- 
sögu  Péturs  biskups  í  þ.  á.  Skírni  80.  bls.  sagt,  »að  líkur  séu  til 
að  dr.  Pétur  Pétursson  hafi  fenjiið  nokkur  drög  til  kirkjusögu 
sinnar  og  doktorsritgerðar  hjá  hinum  margfróða  tengdaföður  sínum 
Boga  Benediktssyni«.  Til  þessara  ummæla  hof.  liggja  þau  svör, 
að  í  ritdóminum  hefi  eg  ekki  viðhaft  orðið  h'kur,  heldur  gerði  mér 
einmitt  far  um  af  ástæðum,  sem  þegar  skulu  greindar,  að  orða  þenna 
orðasveim  eins  varkárlega  og  mór  var  unt  með  svofeldum  orðumr 
»Skulu  engar  brigður  bornar  á  það«  (að  Pjetur  hafi  safnað  efni 
til  kirkjusögunnar  þau  rúm  fjögur  ár,  sem  hann  stundaði  nám  í 
Kaupmannahöfn),  »en    vera    má    og    að    hann    hafi    fengið    nokkur 


Út  af  æfisögu  Péturs  biskups.  269 

drög«  o.  s.  frv.  Þetta  er,  eins  og  menn  munu  sjá,  engan  veginn 
liið  sama  og  eg  hefði  sagt,  að  »líkur«  væri  til,  eins  og  höf.  ber 
mér  á  br/n.  Mér  var  persónulega  ókunnugt  um,  að  hve  tniklu 
leyti  orðasveimurinn  hefði  við  rök  að  styðjast  eða  ekki,  en  duldist 
hins  vegar  ekki,  hve  ervitt  væri  að  færa  óyggjandi  rök  fyrir  hon- 
um,  þótt  hann  væri  sannur.  Vildi  eg  því  hvorki  né  gat  talað  hér 
•um  h'kur. 

Á  hinn  bóginn  þótti  mér  ekki  rétt  að  'áta  hann  liggja  alveg 
í  þagnargildi,  af  því  að  menn  þeir,  sem  hann  er  runninn  frá,  voru 
báðir  tveir  svo  valinkunnir  og  réttorðir,  að  h'tt  hugsanlegt  var,  að 
þeir  hefðu  upp  úr  þurru  farið  að  setja  saman  þessa  hviksögu.  Eg 
•er  heldur  ekki  einn  til  frásagnar  um  áðurgreind  ummæli  Jóns  rektors 
Þorkelssonar,  heldur  vill  svo  vel  til,  að  hann  hefir  sagt  fleirum  en 
mér  hið  sama  og  enda  tekið  d/pra  í  árinni,  að  því  er  doktorsrit- 
gerðina  snertir.     Gæti  eg  sennilega,  ef  til  kæmi,  leitt  rök    að    því. 

Rök  þau  er  höf.  tilgreinir  til  þess  að  hnekkja  fyrgreindum 
nmmælum  eru  heldur  ekki  allsendis  skjlaus.  Vel  vissi  eg  það,  að 
Bogi  Benediktsson  var  ekki  orðinn  tengdafaðir  si'ra  Póturs  Póturs- 
sonar  1841,  þegar  kirkjusagan  var  fullprentuð.  En  þótt  enginn 
tunningsskapur  hafi  áður  verið  með  þeim,  eins  og  höf.  farast  orð, 
>og  efasamt  hvort  þeir  hafa  8Óst«  —  sem  mér  þykir  þó  alUíklegt, 
þar  sem  síra  Pétur  hafði  1837—1838  verið  prestur  að  Helgafelli 
•og  ekki  er  nema  fáeinna  stunda  leið  þaðan  að  Staðarfelli,  ef  á  sjó 
er  farið  —  þá  þurftu  þeir  alls  ekki  að  vera  persónulega  kunnugir 
til  þess  að  lána  bækur  og  handrit  hvor  hjá  öðrum  og  bera  sig 
saman  um  það  sem  þeim  þótti  vafasamt.  Slíkt  hefir  bæði  fyr  og 
síðar  verið  alsiða  meðal  fræðimanna.  Jón  Pétursson  gat  og  ósköp 
vel  vitað  orðum  sínum  stað,  þótt  ekki  væri  hann  hór  á  landi  1841. 
Ef  mór  ekki  skjátlast,  komust  flest  handrit  Boga  síðar  meir  í  hans 
hendur  og  er  ekki  óhugsandi,  að  hann  hafi  einmitt  einhverstaðar  í 
^eim  fundið  rök  til  ummæla  þeirra,  er  Jón  Þorkelsson  bar  hann 
fyrir. 

Með  þessu  sem  eg  nú  hefi  tekið  fram  vildi  eg  að  eins  hafa 
s/nt,  að  röksemdaleiðsla  höf.  er  ekki  allskostar  óyggjandi  í  þessu 
atriði.  En  sjálfur  skal  eg  að  svo  komnu  ekki  leggja  neinn  dóm  á 
það,  hvort  Bogi  hafi  haft  áhrif  á  vísindaleg  rit  dr.  Póturs  eður 
•ekki. 

Fróttabróf,  sem  eg  hefi  haft  með  höndum  frá  manni  í  Reykja- 
vík  til  prests  eins  á  Vesturlandi,  greinir  frá,  að  dr.  Hjaltalín  hafi 
látið  hin  alkunnu  ummæli  sór  um  munn  fara  eftir  Þingvallafundinn 


270  Út  af  æfisögu  Péturs  biskups. 

1873  o^  sama  hefi  eg  heyrt  menn  segja,  sem  voru  þá  til  heimili* 
í  Reykjavík.  Heimild  próf.  Þorvalds  þekki  eg  að  vísu  ekki,  en» 
eftir  almennum  reglum  um  heimildir  sagna,  er  af  tveimur  eða  fleiri 
samtímasögnum  sögn  sú  að  öðru  jöfnu  talin  betri  og  áreiðanlegri,. 
sem  greinir  bæði  frá  stað  og  stund,  sem  talið  er,  að  hún  hafi  gerst 
á.  í  bréfinu,  sem  eg  gat  nm,  standa  ekki  orðin:  »og  sem  þúekki 
getur  vitað  nema  kunni  að  ríða  þér  að  fullu,  okkur  öllum  og  landi 
voru  á  komandi  tíma«.  Bendir  það  á,  að  hér  só  ekki  um  neinn  spádóm 
Hjaltalins  að  ræða,  heldur  hafi  hann  viljað  færa  sönnur  á,  að  nú 
væri  svo  komið,  að  J.  S.  gæti  ekki  lengur  haldið  í  hemilinn  á  sín- 
um  mönnum,  heldur  neyddist  til  að  sniíast  á  móti  þeim.  En  það- 
gerði  hann  einmitt  á  Þingvallafundinum  1873  eins  og  próf.  Þorvald- 
ur  tekur  róttilega  frim. 

Höf.  segir  enn  fremur,  að  eg  finni  það  helzt  að  ritstarfi  sínu, 
að  hann  só  altof  nákvæmur !  Það  er  nú  svo.  En  eg  vil  biðja  hana 
og  aðra  góða  menn  að  gæta  þess,  í  hverju  sambandi  orð  þessi 
standa  í  ritdóminum.  Eg  held  að  ekki  sé  um  það  að  villast,  að 
höf.  á  þar  við  svolátandi  málsgrein :  »Höf.  er  hér  sem  oftar  í  rit- 
inu  nær  því  óþarflega  nákvæmur  í  að  árfæra  og  tilgreina  ymsa 
smáviðburði  í  lífi  biskups,  svo  sem  hver  ár  hann  hafi  verið  vara- 
forseti  og  haft  ritstjórn  alþingistíðindanna  á  hendi,  hve  oft  hann 
hafi  talað  á  sumum  þingum,  í  hve  margar  nefndir  hann  hafi  verið- 
kosinn,  hvenær  hann  hafi  flutt  þingsetningarræður  og  þar  fram, 
eftir  götunum«.  Eg  átaldi  að  eins  þess  konar  nákvæmni  um  smá-, 
munij  er  að  engu  leyti  auðkenna  manninn,  og  eg  get  enn  ekki 
skilið,  þó  eg  sé  allur  að  vilja  gerður,  hvert  erindi  slíkar  upptaln- 
ingar  og  aðrar  þvílíkar  eiga  í  æfisögum  látinna  merkismanna.  Eg, 
minnist  ekki  heldur  að  hafa  rekið  mig  á  þær  í  ýmsum  merk- 
um  og  ágætum  æfisögum  á  útlendum  tungum,  sem  eg  hefi 
lesið,  enda  þótt  þær  hafi  verið  töluvert  yfirgripsmeiri  en  æfisaga 
Póturs  biskups. 

Annars  er  það  fleira  en  smásmygli  þessi  sem  eg  fann  að  riti 
hins  háttvirta  höf.  Þegar  á  1.  bls.  ritdómsins  vék  eg  að  því,  að 
sumar  heimildir  höf.  bæri  »miklu  fremur  að  telja  til  dagdóma  og 
palladóma  en  áreiðanlegra  heimi]da«.  En  að  vera  vandur  að  heim- 
ildum  sínum  skiftir  að  minni  hyggju  afarmiklu,  þegar  um  sagna- 
ritun  er  að  ræða.  Á  því  veltur  oft  og  einatt,  hvort  frásögnin  get- 
ur  talist  áreiðanleg  og  sann^öguleg  eða  ekki.  Þá  fann  eg  og  að 
ymsum  útúrdúrum  ,og  málalengingum  höf.  og  ekki  sízt  að.því,    að 


Út  at  æfisögu  Péturs  biskups  21h 

honiim  er  o  f  gjarnt  að  verja  orð  og  aðgerðir  biskups  en  velja  and- 
stæðingum  hans  snuprur  og  ákúrur, 

Loks  verður  höf.  alltíðrsett  um  það,  sem  eg  kallaði  aðalann- 
markann  á  riti  hans,  að  það  fræddi  menn  helzt  til  h'tið  um  sálar- 
og  hugsjónah'f  Péturs  biskups.  Og  til  þess  að  ekki  væri  unt  að 
misskilja  orð  mín,  tók  eg  sórstaklega  fram  nokkur  atriði,  sem  eg 
hefði  kosið  að  fá  nánari  vitneskju  um,  svo  sem  hverjum  andlegiim^ 
áhrifum  biskup  hefði  orðið  fyrir  af  samtíðarmönnum  sínum,  og 
hverjar  hugsjónir  hefðu  verið  ríkastar  í  brjósti  hans  á  æsku  og  full- 
orðinsárunum.  En  hverju  svarar  höf.  þessum  róttmætu  óskumT 
Hann  sem  er  gagnkunnugur  æfiferli  biskups  og  hefir  að  sjálfsögðu 
lesið  öU  rit  hans  og  ræöur  og  alt  sem  um  hann  hefir  verið  ritað 
og  haft  undir  höndum  bréf  frá  biskupi  og  til  biskups  og  auk  þess 
haft  náin  kynni  af  honum  og  heimili  hans  um  nokkur  ár.  Hann 
segir  að  um  slíkt  sé  »ekki  hægt  að  segja  neitt  með  vissu ;  hugleið- 
ingar  í  þá  átt  yrðu  ekki  nema  hugartildur,  sem  aldrei  ætti  að  sjást 
í  vísindalegu  riti«,  og  í  »erlendum  æfisögum«  sjáist  »aldrei  slíkar  sál- 
arljsingar,  nema  hjá  einstöku  lélegum  dönskum  höfundum,  sem  ekki 
séu  »eftirbreytnisverðir.« 

Þegar  eg  las  þessar  fullyrðingar  datt  mór  í  hug  skrítla  um 
norðlenzkan  prest,  er  hólt  líkræðu  yfir  myndarbónda  og  talaði  ein 
göngu  um  jarðabætur  hans  og  sjósóknir  og  starf  hans  í  þjónustu 
sveitarfélagsins.  Þegar  jarðarförinni  var  lokið,  þakkaði  ekkjan  presti 
fyrir  ræðuna  með  handabandi  og  sagði  um  leið  of urhóglátlega :  »Þér 
gleymduð  alveg  hjartagæzkunni  og  sálinni  hans  Jóns  míns,  prestur 
minn.«  »Látum  sálina  eiga  sig«,  gall  klerkur  við,  »hún  er  hvort 
sem  er  komin  til  guðs«. 

En  svo  eg  hverfi  nú  aftur  að  efninu,  þá  hefi  eg  lesið  margar 
æfisögur  eftir  einkargóða  höf.,  sem  hafa  talið  sér  auðsjáanlega  skylt 
að  leysa  úr  slíkum  spurningum,  sem  eg  áður  hefi  nefnt,  og  meira 
að  segja  gert  það  á  rökréttum  og  strangvísindalegum  grundyelli, 
ymist  með  því  að  láta  orð  og  athafnir  sögukappans  lysa  sálar-  og 
hugsjónalífi  hans  eða,  hafi  hann  verið  skáld  eða  rithöfundur,  þá 
með  þvi  að  grafast  fyrir  það  í  Ijóðum  hans  og  ritura  og  leiða  rök 
að  áhrifum  þeim,  sam  hann  hefir  orðið  fyrir  utan  frá.  Eg  skal 
fúslega  játa,  að  slíkar  rannsóknir  og  slík  ,sálarsundurliðun'  er  mik- 
ið  vandaverk,  en  verð  hins  vegar  að  halda  því  fram,  að  þær  sóu 
hvorki  nó  þurfi  að  vera  »fimbulfamb«  eða  »hugartildur«,  ef  rótt  er 
á  haldið.  Stundum  eru  þær  jafnvel  óumflyjanlegar,  með  því  að 
hlutverk  allrar  vísindalegrar    sagnfræði    og    sögurannsókna    er    að 


272-  Út  af  æfisögu  Péturs  biskups. 

flk/ra  mönnum  ekki  einungis  frá  því  sem  gerst  hefir,  heldur  einnig 
frá  því,  hvernig  það  hafi  gerst  og  af  hverjum  rótum  það  sé  runnið. 
Að  eg  stend  ekki  einn  uppi  með  þá  skoðun,  sjna  einkunnar- 
orð  þau,  er  eg  hefi  valið  línum  þessum  og  tekin  eru  eftir  háskóla- 
kennara  einum  í  sagnfræði,  sem  til  skamms  tíma  hefir  verið  talinn* 
einn  hinn  skarpasti  og  snjallasti  vísindamaður  Þjóðverja  í  þeirri 
^rein. 

Þorleifur  H.  Bjarnason. 


Uppliaf  konungsvalds  á  Islandi. 


Bj'órn  Magnússon  Olsen:  Enn  um  upphaf  kon- 
ungsvalds  á  íslandi.    Evik  1909. 

Kitgerð  þessi  hefir  birst  í  þ.  á.  » Andvara«  og  hefir  einnig 
verið  gefin  út  af  Þjóðvinaféla^inu  sem  sérprentun.  Efni  hennar  er  að 
linekkja  og  andmæla  /mbmu  keuningum  um  endalok  hins  íslenzka 
þjóðveldis  og  upphaf  konungsvalds  á  íslandi,  sem  dr.  Knud  Berlin 
hefir  framsett  i  riti  sínu  »Islands  statsretlige  Stilling«,  er  birtist 
síðastliðinn  .  vetur  í  Kaupmannahöfn. 

Skal  hér  drepið  stuttlega  á  nokkur  hin  helztu  ágreiningsatriði 
höf.  við  Berlin  og  að  lokum  farið  nokkrum  orðum  um  ritgerðina  í 
lieild  sinni. 

Berlín  telur  að  ísland  hafi  í  raun  réttri  ekki  framar  verið  til 
sem  »sjálfstætt  ríki«  er  það  komst  undir  konung  (sbr.  bók  Berlins 
30.  bls.),  og  til  stuðnings  skoðun  sinni  segir  hann,  að  konungur 
hafi  fyrir  1262  verið  búinn  að  sölsa  undir  sig  »allfle8t«  eða 
»  n  æ  r  ö  1 1 «  goðorð  landsins.  Höf .  leiðir,  að  því  er  virðist,  góð 
Tök  að  því,  að  ástæður  Berlins  eru  engan  veginn  fullnægjandi  og  að 
«taðhæfing  hans  um  goðorðin  er  fjarri  öUu  lagi. 

Með  sögulegum  rökum  (meðal  annars  samanburði  við  ríki  Kol- 
beins  unga  1242)  sjnir  höf.  enn  fremur  fram  á,  að  þó  að  konungwr 
hefði  verið  »vel  og  löglega  kominn  að  hverju  einu  einasta  goðorði 
af  þeim  helmingi  íslenzkra  goðorða,  sem  hann  hafði  á  sínu  valdi 
1262,«  verði  ekki  með  nokkru  móti  dregin  af  því  sú  ályktun,  að 
ísland  hafi  fyrir  1262  verið  hœtt  að  vera  sjálfstætt  ríki  út 
á  við. 

Þá  hrekur  höf  staðhæfingu  Berlins,  að  Lögrétta  hafi  löngu 
fyrir  1262  verið  komin  á  fallanda  fót  og  ekki  gegnt  störfum  sínum 
á  lögskipaðan  hátt  eða  fylgt  réttum  þingsköpum.  Meðal  annars 
synir  hann,  að  sönnunargögn  Berlins  fyrir  fullyrðingu  þessari  eru 
einkis  nyt  (t.  a.  m.  skírskotun  hans  til  svo  nefnds  Gamla  sátt- 
mála  frá  1263,  sem  er  ekki  annað    en  alþingissamþykt    frá  1300), 

18 


274  Upphaf  konungsvalds  á  Islandi. 

og  að  hann  misskilur  orðátiltæki  svo  sem  »tók  til  lögsögumanns.C 
er  þ/ðir  eins  og  samtíða  málvenja  ber  vitni  um  »lét  taka  til  lög- 
sögumanns.«  Snildarlega  tekst  höf.  að  gera  grein  fyrir,  hvernig 
stendur  á  ósamkvæmninni  í  frásögn  Sturlungu  II.  103  og  II.  144. 
bls.  (Oxforðsútg.)  og  að  engan  veginn  er  leggjandi  eins  mikið  upp- 
úr  þeim  stöðum  og  Vilh.  Finsen  og  Berlin  hafa  gert.  Sannast  hór 
sem  oftar  á  Berlin,  að  honum  er  h'tt  sjnt  um  að  meta  rétt  sögu- 
legar  heimildir,  en  fyrir  bragðið  verður  ályktunin  skökk,  eins  og 
vonlegt  er,  þegar  undirstaðan  er^kki  ábyggileg.  Skarpleg  ogsenni- 
leg  í  mesta  máta  er  skyring  höf.  á  orðunum  »öll  höfðingjagoðorð« 
á  fyrgreindum  stað  í  Sturlungu  (II,  103.  bls.). 

Þá  hnekkir  höf.  gersamlega  kenningu  Berlins,  »að  kouungur 
hafi  fyrir  1262  verið  búinn  að  sölsa  undir  sig  æðsta  dóms- 
vald  á  Islandi«  og  dæmt  íslenzka  höfðingja  »í  refsingar,  svo  sem 
landrekstur  eða  f  j  á  r  1  á  t.«  Og  það  er  að  vorri  hyggju  ekki 
of  djúpt  tekið  árinni  af  höf.,  að  alt  þetta  hjal  um  dómsvald  kon- 
ungs  á  tslandi  fyrir  1262  sé  »hrein  og  bein  fjarstæ.ða.« 

I  stuttu  máli  ætlum  vér,  að  flestir  sem  lesa  með  athygli  og 
dómgreind  röksemdaleiðslu  höf.  um  1.  kaflann  í  riti  Berlins,  hallist 
að  þeirri  skoðun  höf.,  að  írásögn  Berlins  um  aðdragandann  að 
Gamla  sáttmála  sé  »í  meira  lagi  menguð  og  grómtekin  af  þeirri 
skoðun  hans,  að  ísland  hafi  verið  búið  að  tyna  sjálfstæði  sínu,  áð- 
ur  en  það  gekk  á  hönd  konungi  1262 — 1264«  ogað  ekkisó  »minsti' 
flugufótur«  fyrir  kenningu  þessari  »í  heimi]darritunum«. 

A  hinn  bóginn  leggur  höf.  ekki  í  lágina,  að  frelsi  landsins  og 
sjálfstæði  út  á  við  hafi  verið  hin  mesta  hætta  búin  af  sundurlyndi 
höfðingjanna  og  óstjórninni  innanlands  og  viðleitni  konungs  að  færa 
sér  hvorttveggja  í  nyt. 

I  6.  gr.  rits  síns,  einkum  45 — 46  bls.,  reynir  Berlin  með  öllu 
móti  að  færa  sönnur  á,  að  Gamli  sáttmáli  hafi  ekki  verið  löglega 
samþyktur,  að  minsta  kosti  ekki  þannig,  að  hann  væri  bindandi 
fyrir  alt  landið.  Höf.  snýst  algerlega  andvígur  þessari  »kreddu« 
og  færir  gild  rök  og  góð  fyrir  skoðun  sinni.  í  einstökum  óveru- 
legum  atriðum  getur  að  vísu  leikið  dálítill  vafi  á,  hvort  höf.  hefir 
alls  kostar  rétt  fyrir  sór  svo  sem  þýðing  hans  á  orðunum  »er  lög- 
rétta  var  skipuð«  með  »blev  besat«;  viðkunnanlegra  teldum  vór 
»blev  konstitueret«  og  sama  er  að  segja  um  ágreining  hans  við 
Berlin  um  það,  eftir  hverjum  reglum  hafi  verið  farið  með  málið, 
er  það  var  lagt  fyrir  Lögréttuna.  En  þetta  er  smáræði  sem  litlu 
skiftir. 


Upphaf  konungsvalds  á  Íslandi.  275 

-  ^  '  -".:.'  :j: 

Hitt  varðar  mestu,  að  höf.  hefir  að  vorri  ætlun  tekist  að  leiða 
gild  rök  að  því,  að  sáttmálÍQn  hafi  verið  hafður  upp  í  Logréttu  og 
eiðarnir  unnir  þar  til  þess,  eins  og  höf.  kemst  að  orðij  »að  setja  á 
hvorttveggja  stimpil  hins  almenna  íslenzka  Iqggjafarvalds,  að  lög- 
helga  það  svo,  að  það  væri  bindandi  fyrir  alt  landið,  því  að  ^slík- 
ur  samningur  railli  eins  landshluta  og  erlends  konung8«  gæti  »með 
engu  móti  verið  lögmætur,  nema  til  hans  fengist  samþykkt  Lög- 
réttunnar«.  En  það  sé  á  hinn  bóginn  óyggjandi  sönnun  fyrir  því, 
»að  Í8landl262  skoðaði  sig  sjáiftogvar  skoðað 
af  Hákoni  konungi  sem  sjálfstætt,  fullveðja 
ríki«.  En  þá  falla  og  eins  og  að  líkindum  lætur  allar  getgátur 
Berlins  og  heilaspuni  um  þetta  atriði  um  koll  af  sjálfu  sér. 

Höf.  vítir  með  réttu,  að  Berlin  prentar  í  riti  sínu  gallaðan 
texta  af  Gamla  sáttmála,  en  fylgir  ekki  texta  þeim,  sem  prentaður 
er  í  Ríkisrótt.  1. — 2.  bls.  og  leiðróttur  með  samanburði  allra  hand- 
rita.  Mætti  leiða  ymsar  getur  að  því,  hvernig  á  þessu  stendur. 
Er  Berlin  svo  óvandur  að  heimildum  sínum?  Efast  hann  um,  að 
handrit  þau  sóu  til,  seni  textinn  er  leiðróttur  eftir  ?  Eða  hefir  hann 
ekki  haft  hliðsjón  af  handritum  þessum,  af  því  honum  var  sva 
ríkt  í  hug,  að  færa  sönnur  á  kenningu  sína,  að  íslendingar  gciigu 
ekki  persónulega  Hákoni  konungi  á  hönd,  heldur  Noregs  konungi. 
Ekki  er  ósennilegt  að  einhver  af  ástæðum  þessum,  ef  til  vill  ein 
eða  fleiri,  hafi  verið  þess  valdandi,  en  vór  þorum  ekki  að  fullyrða 
neitt  um   það. 

Skyring  höf.  á  því,  að  handritunum  af  Gamla  sáttmála  ber 
ekki  saman  um  upphæð  skattsins  (35.  bls.)  er  í  alla  staði  skarpleg 
og  sennileg.  Sama  er  að  segja  um  röksemdaleiðslu  höf.  fyrir  því, 
að  þfignskyldujátning  íslendinga  er  miðuð  við  »p  e  r  s  ó  n  u  k  o  n- 
ungsins,  en  ekki  við  stöðu  hans  sem  Noregs- 
k  o  n  u  n  g  s«.  Með  róttu  telur  höf.  það  n  ú  vafasamt,  hvort  rótt 
sé  að  draga  þá  ályktun  af  orðalagi  Gamla  sáttmála,  að  hann  hafi 
skapað  persónusamband  milli  Noregs  og  íslands. 

Einkdr  vel  rökstudd  er  skyring  höf.  á  þeim  orðum  sáttmál- 
ans,  að  íslendingar  skuli  »ná  íslenzkum  Iögum«.  Virðist  það  litl- 
um  vafa  undirorpið,  að  þessi  skuldbinding  konúngs  taki  einnig  til 
æðsta  stjórnarfyrirkomulags  landsins  og  að  íslendingar,  sem  gengu 
konungi  á  hönd  1262,  »ættu  eftir  sem  áður  að  eiga  lögsögumanninn, 
Lögréttuna  og  fjórðungsdómana  sameiginlega  við  aðra  landsmenn«. 
Enda  kemur  það,  eins  og  höf.  tekur  fram,  heim  við   staðreynd  þá, 

18* 


276  Upphaf  konangsvalds  á  Islandi. 

að  hið  forna  stjórnarfyrirkomulag  hélzt  óbreytt  frá  1262  til  1271, 
er  þingfararbálkur  Járnsíðu  var  leiddur  í  lög. 

Mjög  sennilega  skjrir  höf.  orð  sáttmálans  »'að  láta  oss  ná 
friði«  og  »að  halda  friði  yfir  oss«.  Eftir  skyringu  hans  lytur  fyrri 
skuldbindingin  að  því,  að  konungur  lofar  að  koma  á  friði  í  landinu, 
en  hin  síðari  að  því,  að  hann  tekst  á  hendur  að  varðveita  friðinn 
eða  »gæta  friðarins«  bæði  út  á  við  og  inn  á  við.  Af  þessari  yfir- 
lýsingu  og  viðbótinni  »svá  sem  guð  gefr  yðr  framast  afl  til«  ætlar 
böf.  að  megi  ráða,  »að  kor.ungur  hafi  áskilið  sér  að  fara  með  her- 
mál  landsins  með  aðstoð  Norðmanna«.  Vera  má  að  það  hafi  vakað 
fyrir  konungi  eða  eitthvað  þvílíkt,  en  á  hinn  bóginn  er  það  eins 
líklegt,  að  orðin,  »svá  sem  guð  gefr  yðr  framast  afi  til«,  só  almenns 
eðlis  eins  og  t.  d.  »ef  guð  lofar«  í  nútíðarmáli,  og  hafi  enga  dypri 
Tnerkingu  í  sér  fólgna.  En  hvað  sem  því  líður,  er  það  af  öðrum 
atvikum  sennilegt,  að  konungur  hafi  ætlað  feér  að  fara  með  hermál 
og  utanríkismál  fyrir  íslands  hönd. 

Með  niðurlagsatriði  Gamla  sáttraála:  »Skulum  vér  og  várir 
arfar«  o.  s,  frv.,  telur  Berlin  íslendinga  hafa  »berlega  viðurkent 
erfí.irétt  hins  norska  konungdóms  að  Islandi«  og  segir  á  89.  bls., 
að  liöf.  hafi  tjáð  sig  því  samþykkan.  En  höf.  færir  rök  fyrir  því, 
að  svo  er  ekki  og  að  Berlin  hefir  misskilíð  orðið  »arfgengur«,  sem 
höf.  hefir  viðhaft  í  hinni  venjulegu  merkingu  orðsins  »sá  sem  geng- 
ur  í  arf  mann  frá  manni«.  Berlin  hampar  mjög  »hinum  norska 
konungdómi«.  En  höf.  sýnir,  sem  er,  að  þetta  »ímyndaða  hugtak« 
er  hvergi  nefnt  á  nafn  í  samningnum  og  telur  með  róttu  alla  þá 
ályktun    rammskakka,   sem  Berlin  dregur  af  því. 

Fróðleg  og  ítarleg  er  frásögn  höf.  (53 — 56  bls.)  um  afstöðu 
íslendinga  til  konungserfðalaganna  norsku,  og  hnekkir  hún,  að  því 
er  virðist,  gersamlega  kenningu  Berlins,  að  íslendingar  hafi  með 
niðurlagsatriði  Gamla  sáttmála  afsalað  sór  öllu  atkvæði  um  kon- 
ungserfðir  í  Noregi. 

Skyring  höf.  á  niðurlagsorðum  sáttmálans  »meðan  þór  og  yðrir 
a,rfar  halda  við  oss  þessa  sáttargerð.  En  lausir,  ef  hún  ryfst,  að 
beztu  manna  yfirsyn«  er  svo  strangvísindaleg  og  rökstudd  með 
sögulegum  dæmum,  að  allar  tilgátur  Berlins  um  þetta  atriði  og 
ályktanir,  sem  hann  dregur  af  þeim,  viröast  einber  markleysa.  í 
mesta  máta  kátbrosleg  er  getgáta  hans  að  »beztu  menn«  sé  ríkis- 
fundur  í  Noregi,  og  lítt  sannfærandi  er  sú  kenning  hans  á  129.  bls., 
að  niðurlagsatriði  sáttmálans  »heimili  bændum  rétt  til  uppreistar, 
en  ekki  rétt  til  að  ganga  undan  honum  sem  ríki«. 


Upphaf  konungsvalds  á  íslandi.  277 

Höf.  átelur,  sem  vonlegt  er,  þau  ummæli  Berlins,  »að  íslend- 
ingar  hafi  með  Gamla  sáttmála  »kapitulerað«  (gefist  upp  nauðugir 
Yiljugir)  fyrir  kröfum  hins  ríka  Norega  konungs«.  Sáttmálinn  ber 
það  með  sór,  að  hann  er  engin  nauðungaruppgjöf.  En  um  það 
verða  auðvitað  skiftar  skoðanir,  hvert  hlutskifti  íslendinga  hefði 
orðið,  ef  þeir  hefði  ekki  gengist  undir  sáttmálann. 

Loks  þykir  róttast  að  taka  hór  upp  nokkur  niðurlagsorð  höf.. 
um  Gamla  sáttmála,  sem  vór  teljum  fara  nær  sanni: 

»Hins  vegar  höfum  vér  íslendingar  enga  ástæðu  til  að  veifa 
GlSm.  sem  einhverju  dæmalausu  frelsisskjali,  eins  og  sumir  hafa 
gert,  og  þeir  einna  mest,  sem  minst  hafa  um  hann  hugsað.  Þvert 
á  móti  er  hann  fyrsta  sporið  til  að  glata  hinu  forna  frelsi  landsins 
og  ofurselja  það  útlendu  valdi,« 

Við  síðasta  kaflann  í  riti  Berlins  um  róttarstöðu  íslands  eftir 
lögbókunum,  Járnsíðu  og  Jónsbók,  hefir  höf.  miklu  minna  að  at- 
huga.  Þó  má  geta  þess,  að  höf.  leiðir  sterkar  líkur  að  því,  að  í 
þingfararbálki  lögbókanna  beggja  só  á  einum  stað,  að  vísu  ekki  með 
berum  orðum,  vikið  að  löggjafarvaldi  alþingis,  en  Berlin  segir  af- 
dráttarlaust  í  riti  sínu,  að  í  Járnsíðu  og  Jónsbók  só  hvergi  getið 
um  það.  Annað  mál  er  það,  að  afskifti  konungs  og  ráðaneytis 
hans  af  íslenzkum  löggjafarmálum  fara  eftir  lögleiðingu  lögbókanna 
óðum  vaxandi,  en  vald  alþingis  þver  að  sama  skapi. 

Höf.  telur  Berlin  rita  af  fróðleik  og  hafa  »kynt  sór  vel  bæði 
hin  sögulegu  heimildarrit  og  það  sem  um  þetta  efni  hefir  verið 
ritað  á  síðari  tímum«.  Þykir  honum  Berlin  skrifa  »ljóst«  og  raða 
»efninu  vel  og  skipulega  og  gæta  hófs  og  stillingar«,  þar  sem  hann 
greinir  á  við  íslendinga.  sem  um  þetta  efni  hafa  ritað.  A  hinn 
bóginn  telur  hann  Berlin  verða  »það  stundum  á  að  líta  á  yms  at- 
riði  með  döiiskum  gleraugum  og  halda  ekki  rótt  á  metaskálunum«. 
Og  má  það  ekki  teljast  ofmælt.  Þá  átelur  hann  kæruleysi  eða  ó- 
nákvæmni  Berlins  í  tilvitnunum  bæði  í  rit  höf.  og  annara  og  rök 
styður  það  með  mörgum  dæmum.  í  stuttu  máli  þykir  honum,  að 
Berlin  hafi  ekki  tekist  að  binda  enda  á  loforð  sitt  að  semja  »óhlut- 
dræga  og  vísindalega  lysing  á  róttarstöðu  íslands«,  og  munu  senni- 
lega  flestir  íslendingar,  sem  lesa  bæði  ritin,  geta  tekið   undir    það. 

Allir  íslendingar,  sem  eru  ekki  blindaðir  af  fjokksofstæki,  mega 
vera  höf.  þakklátir  fyrir  þessa  ritgerð  hans,  sem  og  fyrir  hina  fyrri 
»Um  upphaf  konungsvalds  á  íslandi«,  er  birtist  í  fyrra.  Ritgerðir 
þessar  eru  að  heita  má  hin  einu  vísindalegu  rit  um  endalok 
þjóðveldisins  og  upphaf  koimngsvaldsins  á  íslandi,  sem    birzt    hafa 


278  Uppliaf  konungsvalds  á  íslandi. 

hór  á  landi  á  sfíJari  árum,  og  er  ekki  ólíklegt  aö  þau  verði  einhvern 
tíma  sett  á  bekk  með  hinu  nafnkunna  riti  Jóns  Sigurðssonar  móti 
I.  E.  Larsen  háskólakennara.  Þá  ættu  og  annmarkar  þeir,  sem  höf. 
hefif  sýnt  fram  á  í  riti  Berlins  og  annars  h'ka  í  íslenzkum  skrifum  um 
þetta  mál,  að  vera  holl  bending  fyrir  þann,  sem  tekst  á  hendur  aS 
rita  um  ^Þjóðréttarstöðu  íslands«  fyrir  almennings  fé,  að  ekki  er 
aÖ  því  hiaupið,  ef  ritið  á  að  vera  svo  úr  garði  gert,  að  það  geti 
orðið  íslendingum  til  sóma  bæði  innan  lands  og  utan. 

Þorleifur  H.  Bjarnason. 


Erlend  tiðindi. 


FundiO  nordurskaut. 

I  rauninni  er  það  ekki  vel  heppilegt,  að  kveða  svo  að,  sem 
skautið  só  nú  fundið.  Skautin  eru,  svo  sem  menn  vita,  þeir  stað- 
ir  á  norður  og  suðurhveli  jarðar,  þar  sem  endar  hinna  360  hádeg- 
isbauga  koma  saman  í  depil.  í  sjálfum  sér  er  þessi  depiU  á  hvoru 
«kauti  ekki  stærri  en  títuprjónshaus  eða  púnktur  í  prenti  og  því 
«ngin  h'kindi  til  að  menn  fái  nokkuru  sinni  svo  nákvæm  mælinga- 
tæki  að  þeir  deplar  finnist.  Aftur  hafa  menn  fátt  vitað  betur  en 
það,  hvar  þessara  depla  var  að  leita,  því  menn  vita  hárvíst  hve 
langt  er  til  þeirra  frá  hverjum  stað  á  jörðinni. 

Hitt  hefir  aftur  verið  ókunnugra  alt  til  þessa,  hvernig  svæðin 
liti  út  kringum  þessa  depJa,  sem  menn  vissu  af  í  ísauðnunum  á 
norður  og  suðurhvelinu. 

iUm  suðurskautið  vissu  menn  nú  nokkurn  veginn,  að  sá  depill 
«r  á  hálendi  miklu,  nálægt  10  þús.  feta  háu,  því  þar  komst  Shack- 
leton  svo  langt  núna  í  janiiar  1909,  að  hann  átti  einar  22  mílur 
<efjbir  að  suðurskautinu  sjálfu. 

Um  norðurhöfin  hafa  menn  nú  sveimað  í  margar  aldir  og  lengi 
vel  noest  í  þeim  erindum,  að  finna  vesturleið  norður  um  Ameríku 
og  austurleið  norður  um  Asíu.  En  hitt,  að  finna  sjálft  skautið  eða 
komast  þangað,  datt  víst  dr.  Hayes,  amerískum  manni,  fyrstum  í 
hug  1860. 

Eins  og  allJr  vita,  skifta  menn  jarðarhnettinnm  sór  til  yfirlits 
og  hægðar  í  180  belti  milli  skautanna.  Er  0  sett  á  miðjarðarbaug  og 
■talið  þaðan  90  norður  og  suður.  Beltin  eru  jafnbreið,  15  mílur  hvert, 
og  köUuð  mælistig.  ísland  nær  frá  68^/2  mælistigi  til  66^/2.  Það 
-er  því  3  mælistig  (skrifað  3°)  eða  45  mílur  á  breidd  og  rúmar  350 
mílur  frá  Melrakkasléttu  norður  að  skauti. 

Lengst  norður  höfðu  þeir  koraist  hingað  til  Sverdrúp  1896,  á 
:65,57  og  átti  eftir  60y^mílu  að  skauti;  Friðþjófur  Nansen  sama  ár 


"iíSO  Erlend  tiðindi* 

á  66,7  og  átti  eftir  591/4 ;  Cagní,  ítali,  1900,  á  86,33  og  átti  eftir 
5IV4  mílu  og  Peary  21.  apr.  1906  á  87,6  og  átti  því  eftir  437^ 
mílu  að  skautinu,  eða  sama  veg  sem  þvert  yfir  ísland. 

Þessir  menn  fóru  á  sleðum  þegar  skipin  þraut,  og  beittu  hund 
um  fyrir,  oftast  10  eða  12  fyrir  hvern,  eins  og  Grænlendingar. 
Wellman,  Ameríkumaður,  hefir  og  ætlað  að  reyna  að  ná  skautinu 
á  loftfari,  sem  stjra  má,  og  hefir  í  þeirri  veru  farið  til  Spitsbergen; 
tvö  sumur  undanfarið  og  var  þar  allan  júlí  og  fram  í  ágúst  nú  í 
sumar  að  báa  sig  og  fylla  loftbelg  sinn  ;  steig  loks  upp  15.  ágúst 
og  komst  8  mílur,  en  þá  slitnaði  af  þjBÍm  drösull,  sem  loftfarið  dró- 
til  að  stjra  sér  og  fullur  var  af  vistaforða.  Varð  hann  þá  að 
koma  niður  og  var  hjálpað  heim  að  skála  með  alt  saman,  en  þar 
kviknaði  í  benzínvél  og  mistu  þeir  belg  og  alt  saman  úr  höndum 
sér  mannlaust  út  í  loftið  og  þar  sprakk  það  og  tættist  í  sundur.- 
Eftir  fregnirnar  um  Cook  og  Peary  Ijsti  Wellman  því  9.  sept.  a5 
hann  sé  hættur  við  norðurfarir. 

Það  töldu  menn  allar  h'kur  til,  að  um  norðurskaut  væri  haf 
ísi  þakið  og  rifur  í  og  vakir,  og  sjndu  þeir  Nansen  og  Cagni  fram 
á,  að  ísinn  væri  þar  á  reki,  oftast  frá  austri  til  vesturs,  og  hefir 
þetta  alt  reynst  nærri  sanni.  Þessar  vakir,  sund  og  flóar  inni  í 
ísnum,  höfðu  orðið  erfiðust  Peary  og  öðrum  og  versti  þrándur  sleða- 
ferðanna  og  eftir  fréttina  af  Wellmau  ráðgerði  Zeppelin  gamli  að 
halda  þangað  norður  næsta  ár  á  loftfari  sínu. 

En  rétt  sem  menn  töluðu  óðast  um  hrakfarir  Wellmans  flaug 
sú  fregn  út  um  heiminn  1.  september  um  kvöldið,  að  Cook,  ame- 
rískur  læknir,  hefði  komist  á  norðurskaut  21.  apríl  í  fyrra   (1908). 

Menn  gláptu  orðlausir  hver  á  annan.  Nálega  enginn  maður 
þekti  þennan  Cook.  Loks  grófu  menn  það  upp,  að  hann  hefði 
verið  læknir  með  heimskautaförum  bæði  til  suðuríshafs  og  norður 
með  Peary.  Þá  rifjuðu  menn  og  upp,  að  hann  hefði  farið  með  veiði- 
skipi  eitthvað  norður  í  höf  fyrir  2  árum,  en  látið  svo  h'tið  yfir  sér 
og  svo  ób'kt  þeim  Nansen  og  Peary,  að  þess  var  rétt  að  eins  get- 
ið  í  blöðum. 

Nú  var  Cook  í  Leirvík  á  Hjaltlandi  á  heimleið  af  Grænlandi 
á  danska  Grænlandsfarinu  Hans  Egede.  Cook  hélt  þaðan  til  Kaup^ 
mannahafnar  og  fögnuðu  Danir  honum  bæði  höfðinglega  og  ástúð- 
lega.  Gerði  konungur  honum  heimboð,  en  landafræðisfélagið  gaf 
honum  heiðursgullpening  sinn  og  háskólinn  gerði  hann  heiðursdoktór, 
en  mannfjöldinn  þyrptist  utanað  honum,  hvar  sem  hann  fór,  með 
óstöðvandi  fagnaðarópum.     Þótti  Dönum  það    happ    og    heiður,    að 


Erlend  tiðindi. 


281 


maður,  korainn  úr  slíkri  för,  sótti  þá  heim  fyrsta  og  hélt  bæjar- 
stjórnin  honum  koaunglega  veizlu  með  öUu  stórmenni  borgarinnar, 
600  manna,  en  tíðindamenn  stórblaðanna  nærri  af  ölium  löndum 
sátu  um  hann  úti  og  inni  og  símuðu  heila  blaðadálka  út  um  alla 
veröld  um  hann  og  ferð  hans,  en  Danir  gleymdu  víggirðingunum 
og  öllu  sínu  stjórnarbasli  yfir  Cook. 

Fregnirnar  5.  og  6.  sept.  sögðu  nú  nokkurn  veginn  Ijóst  ferða- 
sögu  Cooks  og  eru  aðalatriðin  þessi: 

Hann  lét  út  frá  New  York  3.  júlí  1907  á  skipi,  sem  Bradley 
nokkur,  amerískur  auðmaður,  hólt  til  veiða  norður  í  höf  og  kostaði 
Bradley  ferð  þeirra.  Kom  í  ágúst  til  Norður-Grænlands  til  Etah^ 
þar  sem  Peary  hafðist  oft 
við,  nokkru  fyrir  norðan 
Yorkhöfða  og  bygði  sór  þar 
hús  í  Annatok  (líka  skrifað 
Anatok,  Anotok,  Annotok  og 
fl.  vega)  og  sat  þar  fram  í 
febrúar,  aflaði  sór  hunda, 
sleða,  vista  o,g  aimara  farar- 
nauðsynja.  Þaðan  hélt  hann 
svo  af  ötað  19.  febr.  1908 
í  sólarroð  með  10  Grænlend- 
inga,  11  sleða  og  113  hunda 
og  héldu  vestur  yfir  Smiths- 
sund  og  vestur  yfir  Elles- 
mereland  og  norður  Nansens- 
sund  milli  Grantslands  að 
austan  og  Heibergslands  að 
vestan,  sem  Sverdrúp  fann. 
Þar  var    51    stiga    kuldi    á 

R.  Við  Landsend,  norðurodda  Heibergslands,  sneru  6  Grænlend- 
ingar  aftur  með  46  hunda  18.  marz.  Þeir  menn  höfðu  flutt  vistir. 
21.  marz  sneru  enn  2  vistamenn  aftur,  en  þeir  þrír,  Cook,  Ithúkísúk 
og  Alvíla  (eða  Arvíla)  hóldu  á  ísöræfin  með  3  sleða  og  26  hunda. 
Voru  þá  nokkrir  dauðir,  eu  öðrum  höfðu  þeir  siátrað  til  fæðis  hin- 
um  hundunum.  A  85  mælistigi  sáu  þeir  land  í  vestri  og  líkast 
sem  væri  tvær  eyjar  stórar.  Altaf  áttu  þeir  vökum  að  verjast 
þangað  til,  en  úr  því  var  ís  samfeldari,  en  frá  88.  mælist.  var  ía 
á  hreyfingu  austur  á  við  og  komust  þeir  20.  apríl  á  90.  mælistig 
og  21.  á  skautið  sjálft  og  fóru  þann  dag  og  þann  næsta    um 


Frederick  A.  Cook. 

(Eins  og  hann  leit  út,    er  hann  kom 

úr  norðurferðinni). 


282  Erlend  tidiudi. 

svæði  alt,  settu  þeir  niður  stöng  í  ísinn  með  fána  Bandaríkjanna, 
og  málmhylki  með  stuttri  ferðasögu.  Þar  var  kuldi  31  stig  á  R.; 
sprungur  voru  þar  í  ísinn  og  vakir  skamt  burtu,  en  engin  lifandi 
skepna  í  og  ekkert  að  sjá  annað  euóendanlegA  ísbreiðuna.ógeðslega 
og  ömurlega.  Dagur  var  þar  þá  runninn  fjrir  mánuði  og  gekk 
fiólin  hringinn  í  kring  nokkru  fyrir  ofan  sjóndeildarhringinn  og  því 
óslitið  hádegi.  Verður  þar  að  telja  stundirnar  á  klukkunni  til 
þess  að  reikna  sólarhringatöluna,  því  engin  er  nóttin. 

23.  hófu  þeir  heimför  sína  og  ætluðu  sömu  leið  heim,  en  lentu 
nokkru  vestar  og  náðu  ekki  forðabúri  sínu  á  Heibergslandi ;  hrökt- 
ust  þar  suður  sundin  vorið  og  suraÆirið  í  fyrra,  iiðu  hungur  og 
hörmungar  og  urðu  lois  að  setjast  aS  um  haustið  í  Jonessundi  í 
ískúta  og  snara  og  rota  dyr  til  matar,  því  öll  skottæki  voru  löngu 
eydd,  nema  einar  3  kúlur,  sem  þeir  geymdu  sjálfum  sér,  ef  þeir 
neyddist  til  að  stytta  sér  aldur.  28.  febr.  í  ár  (1909)  héldu  þeic 
loks  af  stað  úr  Jonessundi.  Þá  sást  þar  fyrst  glæta  af  sól.  í 
miðjum  apríl  komust  þeir  austur  yfir  Smithssund  til  Grænlands  og 
hefir  Cook  víst  þótt  sárt  að  dúsa  þar  skiplaus  þangað  til  nú  í 
ágúst  og  mega  búast  við  að  Peary  yrði  kominn  heim  á  undan  sór 
sigri  hrósandi  frá  norðurskauti,  þó  hann  fœri  ári  seinna,  því  Peary 
hefir  skip  og  á  alls  kostar. 

P  e  a  r  y  . 

Þetta  var  og  mjótt  á  mununum  fyrir  Cook,  því  þegar  hann 
var  búinn  að  vera  2  daga  í  Khöfn,  og  sem  mest  var  um  dyrðir, 
kemur  sú  fregn  frá  Nyfundnalandi  kvöldið  6.  september,  að  Peary 
fié  þangað  kominn  og  hafi  náð  norðurskauti  6.  apríl  í  ár  (1909), 
tæpu  ári  síðar  en  Cook. 

Hafði  Peary  lagt  15.  febr.  frá  Norður  Grænlandi  norður  Smiths- 
«und  og  til  Cap  Kohimbía  norðan  á  Grantslandi ;  þaðan  1.  marz 
og  þar  þá  verið  auður  sjór  og  á  tveim  stöðum  öörum  á  87.^  og 
88.^,     kom  aftur  til  Cap  Columbía  23.   apríl  og  til  skipsins  27. 

Peary  lagði  af  stað  með  fjölda  hunda  og  manna,  en  skildi  þá 
^mámsaman  við  sig  og  fór  síðast  til  skautsins  með  1  Grænlending 
og  1  svertingja  og  kvaðst  ekki  unna  öðrum  hvítum  manni  að  stíga 
á  skautið  en  sór  einum,  en  enskum  þegni  lofaði  hann  leugst.  Þykir 
þetta  ofsadramb.  En  þess  ber  líka  að  gæta,  að  Peary  hefir  verið 
harðvítugastur  og  þrautseigastur  allra  norðurfara  og  varið  til  þess 
ævi  sinni  og  átt  að  kalla  heimili  mörg  síðustu  árin  þar  á  heim- 
fikautshjarninu  og  verið  konungur  þar  yfir  selum,  björnum,  refum. 


Erlend  tiöindi.  288 

TO&tungum  og  skrælingjum,  enda  miljónamenn  staÖið  á  baki  og 
látið  hann  ekkert  skorta. 

Hitt  hefir  slegið  meiri  skugga  á  hann,  aÖ  hann  hefir  þver- 
neitað  því,  að  Cook  hafi  komið  á  skautið  og  sagt  hann  skorta  all- 
an  útbúnað  í  sh'ka  för,  og  fylgdarmenn  Cooks  hafi  sagt  Peary,  að  þeim 
hafi  aldrei  horfið  land  af  s/n,  enda  hann  hvergi  séð  merki  eftir 
Cook.  Cook  og  margir  góðir  menn  með  honum  telja  þetta  jmist 
einskisverð  orð  eða  ofsögð  og  þótt  /msir  menn  tortrygðu  Cook  í 
fyrstu,  taka  nú  flestir  hann  trúanlegan  báðu  megin  hafs  nema  Peary 
og  æstustu  vinir  hans,  og  er  jafnvel  grunað,  að  þeir  láti  svo  sakir 
ótta  um  gróða  sinn  á  fó   því,  sem  Peary  hefir  kostað  þá. 

En  þessi  tortrygni  við  Cook  varð  til  þess,  að  hann  fór  10, 
sept.  úr  Danmörk  vestur  um  haf,  en  ætlaði  áður  að  ferðast  um  yms 
Norðurálfulönd,  enda  boðið  fó  fyrir  ræðuhöld  svo  hundruðum  þús- 
unda  skifti  í  krónum. 

Þeir  stigu  báðir  á  land  sama  dag  í  Ameríku,  Cook  í  New-York, 
Peary  í  Nyjaskotlandi,  og  syndur  jafn  sómi  báðum.  En  þræta  var 
enn  hörð  um  þá  og  farir  þeirra,  þegar  síðast  spurðist.  Rengdu 
sumir  báða  eða  sinn  hvorn,  en  flestir  trúðu  báðum  og  verður  ekki 
skorið  úr  því  að  fullu  fyrri  en  prentaðar  eru  og  rannsakaðar  skyrslur 
þeirra  og  mælingar.  Gerir  Cook  það  Dönum  til  sóma,  að  senda  þeim 
öll  plögg  sín  og  láta  Khafnarháskóla  rannsaka  þau  fyrstan.  Segir 
Dani  hafa  treyst  orðum  sínum  og  sé  skylt  að  þeir  sjái  fyrstir 
eannanir  hans. 

Peary  er  nú  53  ára,  fæddur  1856,  en  Cook  44,  fæddur  1865. 
Þykja  þeir  báðir  hafa  unnið  hið  mesta  stórvirki,  þó  þeir  hafi  hvergi 
nærri  þolað  slíkar  raunir  sem  margir  aðrir  norðurfarar;  og  þó  fjár- 
numalega  só  hér  ekki  unuið  eyrisvirði,  þá  er  sem  öll  veiöld  hrósi 
«igri  yfir  því,  að  hér  sé  lyft  einu  því  grettistaki,  sera.  mannkynið 
hefir  reynt  afl  sitt  á  ura  stund  o^  verið  hefir  svo  sem  eitt  af  þeim 
leiðarmerkjura,  sem  mannkynið  hefir  miðað  við  þrek  sitt,  vit  sitt 
og  vonir  sínar  um  að  þekkja  þessa  jörð  okkar,  eðli  hennar  og  ör- 
lÖK  hennar  og  vor,  andleg  og  líkamleg,  um  ókomnar  eih'fðir. 

Loftförin  hafa  synt  það  síðustu  mánuðina,  að  þau  bylta  um 
öllum  samgöngum  heimsins  og  líkast  til  á  örfáum  árum.  Þeira 
fleygir  áfrara,  raá  sannarlega  segja.  Santos  Dumonts  fór  54  faðma 
í  loftfari  fyrir  2  árum  og  varð  frægur  fyrir  og  13.  janúar  í 
fyrra  vann  Farraan  36,000  kr.  fyrir  að  fljúga  röska  500  faðma, 
en  nú  fljúga  raenn  tugi  raílna  og  eru  5  eða  600  fet  í  lofti. 


284  Erend  tiðindi. 

Loftföjin  eru,  eins  og  kunnugt  er,  tvenns  konar,  loftskip  og 
flugvélar.  Loftskipin  halda  sér  uppi  með  geysimiklum  belgjum  einS' 
og  vindlum  í  lögun,  fyltum  gasi  eða  öðru,  sem  léttara  eí  en  loftið^ 
En  flugvélarnar  fljúga  beinlínis  með  vængjum  eins  og  fuglar.  Vól- 
ar  knjja  hvortveggja  áfram. 

Hingað  til  hefur  verið  lagt  mest  kapp  á  loftskipin  og  þau- 
hugsa  menn  sér  til  hernaðar.  Þau  geta  borið  gríðarþunga  eftir 
stærð  gasbelgsins.  Þau  eru  nú  komin  svo  langt,  að  Zeppelin  greifl 
flaug  28.  ágúst  yfir  þvert  Þjzkaland  sunnan  frá  Bódenvatni  vi& 
Sviss  og  norður  til  Berlínar  á  rúmum  degi.  Keisarinn  og  Þjóðverj- 
ar  hoppuðu  af  kæti.     Zeppelin  er  nú  áttræður. 

Flugvélarnar  hafa  þó  vakið  enn  meiri  furðu.  Bleriot,  frakk- 
neskur  maður,  flaug  á  vól  yfir  Englandssund  2.5.  juh'.  Fór  upp 
skamt  frá  Calais  og  yfir  til  Dover  4^2  mílu  á  27  mín.  Það  fara 
fljótustu  skip  á  50  mín.  Vél  Bleriots  er  h'til,  vængir  7  áhia  en  S 
breiðir  og  kostar  aðeins  3  til  4  þús.  króna.  Bleriot  er  37  ára  og 
hefir  unnið  að  þessu  ein  9  ár. 

Þá  var  og  véla  kappflug  í  Reims  síðasta  hlut  ágúst  og  stóð  í 
viku.  Þar  flaug  Farman  lengst,  36  mílur  og  það  á  3  stundum, 
Harðast  flaug  Curtiss,  amerískur;  hann  fór  míluna  á  5  mín.  eða 
12  mílur  á  kl.stund  og  færi  yfir  þvert  ísland  á  3^/^  stundar.  Hettu 
verða  fkigfarar  að  hafa  og  hh'f  íyrir  vitum  sór,  svo  þeir  geti  and- 
að  í  þeim  stormi  sem  þeir  gera.  Farman  flaug  með  2  farþega  og 
hæst  var  þar  farið  600  fet  í  loft.  Þetta  hefur  unnist  mest  á  3 
árum  og  hver  veit  hvað  verður  að  áii. 

SvíþjÓð-  Þai  hefur  verið  verksynjun  lengst  sumars  en  alls- 
herjar  verkfall  síðan  4.  ágúst.  Upptök  þessarar  landshörmungar 
voru  þau,  að  verksamningar  milli  pappírsgerðar  ,  vatns  og  vegagerð- 
ar  félaga  vóru  á  enda  1.  nóv.  í  fyrra.  Sögðu  verkkaupendur  ár 
ilt  og  laun  of  há  og  vildu  lækka.  Öll  gáfu  félögin  stórarð  og  gengu 
þó  verkmenn  að  því,  að  lækkað  væri  uiii  2  af  hundraði,  en  hinir 
heimtuðu  meira.  I  því  samningastappi  gekk  fram  í  raaí  í  vor, 
Þá  samþyktu  nokkur  félög  önnur  þessa  lækkun,  sem  verkmenn 
buðu,  en  þeir  töldu  þar  rofna  samninga  og  lögðu  nokkur  hundruð 
niðnr  vinnu.  Þessu  svöruðu  félögin  með  því,  að  reka  13,000  fólaga 
þeirra  úr  vinnu,  svo  þeir  gætu  ekki  hjálpað  fólógum  sínum  og 
hungrið  unnið  á  þeim  öllum.  En  þegar  verkmenn  gugnuðu  ekki 
að  heldur,  ráku  fólögin  50000  úr  vinnu  26.  júh'  og  hótuðu  að  láta 
það  verða    80,000  2.  ági'ist,  ef  þetta  dygði  ekki.     Auk  þess  heimt- 


Erlend  tiðindi.  285 

iiðu  verkkaupendur,  að  verkmenn  gengi  úr  félögum  sinum,  svo 
^amtök  þeirra  væri  á  enda. 

Þetta  töldu  verkmenn  sór  banaráð  og  réðu  af,  að  allir  félags- 
bundnir  menn  legðu  niður  alla  vinnu  um  endilangt  landið  3.  ágúst, 
•ef  80  þúsundirnar  yrðu  reknar.  Hvorttveggja  fór  fram  og  4.  og  5.  ágúst 
hættu  um  300,000  manna  vinnu  og  unnu  þá  ekki  fólagsmenn 
nema  við  sjúklingahjálp,   heilbrigðisstörf  og  járnbrautir. 

Ahrifin  voru  meinleg  og  tjón  ríkisins  afskaplegt  og  skifti  tug- 
iim  miljóna  þann  mánuð  sem  verkfallið  stóð.  Verkkaupendur  tóku 
8  milj.  kr.  lán  til  að  standast  kostnaðinn,  greiddu  300,000  kr.  á 
4ag,  og  fór  þó  fjöldi  á  höfuðið  hinna  efnaminni.  Mest  af  þjóðinni, 
nema  auðmenn,  voru  á  verkmanna  bandi  og  hjálpuðu  þeim,  og  svo 
fengu  þeir  stórfé  nær  af  öllum  löndum  frá  verkabræðrum  sínum. 
Verkmannafólög  Dana  sendu  um  300,000,  Þjóðverjar  yfir  ^  miljón, 
Norðmenn  40  þús.  á  viku,  og  víðar  að  kom  þeim  fó.  Konungur 
-og  stjórnin  reyndu  fyrst  að  sætta,  og  tóku  verkmenn  því  vel,  en 
auðfélögin  voru  ósveigjanleg  alt  þangað  til  fátækari  hlutínn  fór  að 
digna  og  stórkaupmenn  knúðu  á  stjórnina  og  urðu  þá  þær  sættir 
að  deilumál  skyldi  leggja  í  gerð,  að  verk  yrðu  tekin  upp  um  landið 
6.  sept.  nema  hjá  þeim  fólögum,  sem  ráku  úr  vinnunni,  en  síðan 
hefir  verið  síraað  að  þar  séu  sættir  komnar  á  h'ka  eða  vopnahlé. 

Niðurstaðan  virðist  vera  sú,  að  báðir  aðilar  og  ríkið  hafi  beðið 
geysi-fjártjón,  og  það  reynst,  að  allsherjarverkfall  er  það  vopn  í 
liöndum  verkmanna,  sem  engin  iðnaðarþjóð  stenzt,  ef  því  er  beitt 
^eð  stiUingu,  eins  og  hór  var  gert  að  allra  rómi.  Það  sást  og  bert, 
að  verkmenn  allra  landa  standa  nú  í  einni  fylkingu.  Þó  una  margir 
^erkfallsmenn  því  illa,  að  hér  var  ekki  hert  betur  að  auðfólög- 
unum. 

DanniÖrk*  Þaðan  var  síðast  sagt  af  kosningunum  og  batn- 
aði  ekki  um  þegar  á  þing  kom.  Hólt  Neergaard  þar  áfram  minni- 
hlutastjórn  sinni  og  hallaðist  að  hægrimönnum.  Reyndu  þeir  í 
félagi  með  öllum  tökum  að  ná  til  sín  J.  C.  Christensen  og  27menn- 
ingum  hans.  Var  ymist  gælt  fyrir  honum,  svo  sem  með  því  að 
gera  hann  varaforseta  eða  honum  var  ógnað  með  ríkisdómi  út  úr 
Alberti  og  úthúðað  hraksamlega.  En  flokkaskipunin  hafði  komið 
honum  hór  svo  heppilega  í  miðið^  að  hann  gat  selt  fylgi  sitt  svo  dýrt 
Bem  hann  vildi  og  krafðist  enn  fastlega,  að  landvirkin  gömlu  yrðu 
lögð  niður,  herþjónusta  minkuð  og  herkostnaður  færður  niður  fyrir 
Neergaard  um  1 J  miljón.     Var  nú  Neergaard  að  reyna  að  miðla  og 


2«6  Erlend  tiðindi. 

bræða  og  baiið  síðast,  að  hin  gömlu  virki  Bahnsons  stæðu  8  ár  o^ 
yrðu  þá  rifin,  en  þessu  neitar  Christensen  23.  júh'.  Vill  hann  auð- 
sjáanlega  ekki  annað  en  Neergaard  falli  og  konungur  og  hægrimenrk 
neyðist  til  Hð  krjúpa  sór,  taka  sig  í  ráðiineytið  o^^  tryggja  sigfyrir 
líkisdómsákœru.  Ella  yrðu  þeir  að  rjúfa  þing  og  þá  áttu  þeir  sama 
sem  vÍHt,  að  verða  undir  jafnaðarmönnum  og  gjörbreytendum. 

Neergaard  neyddist  nú  til  að  fara,  svo  hervarnarlögin  fólli  ekki;. 
það  var  31.  júh'  og  varð  Danmörk  þá  að  þola  fæðingarhríðir  hálfa 
þriðju  viku  áður  nyja  ráðuneytið  fæddist  og  var  þó  áður  gengið^ 
næri'i  öUum  þingræðisreglum,  sem  ervitt  var  að  fylgja,  þar 
sem  þingflokkarnir  voru  sex  og  enginn  þeirra  í  meiri  hluta.  Var 
tímanum  varið  til  þess,  að  bræða  saman  eitthvert  víggirðingar- 
félag  í  þinginu  með  einhverju  móti,  og  kvað  um  tíma  svo  ramt 
að,  að  Frijs  greifa,  formanni  htils  minnihluta  úr  Landsþingi,  er  falið^ 
að  reyna  að  skipa  ráðuneyti.  Svo  þröngt  er  þá  orðið  um  þing- 
ræðið.  Frijs  tókst  þó  eigi  að  safna  meiri  hhita  að  sér.  Má 
nærri  geta,  að  þryst  hefir  verið  að  Christensen  þá  dagana,  enda 
þokaði  hann  þá  svo,  að  hægrimenn  gátu  við  unað,  og  sást  þá  hvert 
hann  hafði  stefnt,  því  nú  stóð  ekki  á  því,  sem  hann  synjaði  Neer- 
gaard  um  :  herþjónusta  ekki  stytt,  árskostnaður  til  herbúnaðar  auk- 
inn  á  aðra  miljón  og  gömlu  víggirðingununi  skyldi  halda  í  12  ár. 
Nú  vantaði  ekkert  nema  forsætisráðherrann.  Albertihneykslið  frá- 
skákaði  Christensen  og  hann  aftur  Neergaard.  Loks  var  Holstein 
Hleiðrugreifi  settur  sem  vörumerki  á  ráðuneytið,  gamall  vinstri- 
maður,  sem  kallað  hefir  hervirkin  glötun  Danmerkur.  Hann  varð 
þar  líka  aðeihs  forseti,  en  Christensen  landvarnarráðgjafi  og  Neer- 
gaard  fjármála.  Ráðuneytið  marði  landvarnarmiðlunina  fram  og 
sleit  síðan  aukaþinginu. 

En  dyr  er  sigurinn  miðlunarflokkunum.  Ráðuneytisforsetinn 
hefir  knúð  fram  þær  landvarnir,  sem  hann  kallaði  glötun  ríkisins  ; 
hægrimenn  og  Neergaard  það,  sem  þeir  köUuðu  einskisnytt  og  jafn- 
vel  landráð  í  vil  Þjóðverjum  og  í  óhag  Bretum ;  og  J.  C.  Christen- 
sen  gengið  á  heit  sín  við  kjósendur  sína  og  alla  þjóðina.  Þess  má 
geta,  að  kona  ein,  ungfrú  Westenholz,  smeygði  sér  inn  í  sal  þjóð- 
þingsins  og  hrópaði  þar  ókvæðisorð  yfir  miðlunarflokkunum,  mest 
beind  til  Christensens  og  ganga  nú  undirskriftarskrár  um  landið, 
sem  skora  á  þing  og  konung  að  reka  hann  frá  stjórn  og  kæra  fyrir 
ríkisdómi,  og  verður  þó  ekki  séð,  að  hann  sé  stórum  sekari  en  hinir, 
og  auk  þess  sá  eini,  sem  kalla  má  að  væri  í  þetta  sinn  tilneyddur» 
En  hvorki  er  miðlun  þessi  sætt  nó  friður. 


Eri«ixd  tiðindi.  287 

Dánir  eru  í  Danmörku  Skat-Rórdam  Sjálandsbiskup  77  ára  og 
Bahnson,  yfirforingi  og  f jrv.  hermálaráðgjafi  nær  82  ára.  Knúði 
áfram  forðum  með  hlarðfylgi  víggirðingar  ogstjórnlftgabrot  raeð  þeim 
Estrup  og  Nellemann. 

Sngland.  í'ar  er  hörku8tapp  út  úr  fjárlögum  Lloyd-Georges^ 
sem  getið  var  siðast;  segja  auðmennirnir,  sem  satt  er,  að  þar  só 
rakleitt  fylgt  kentiingu  jafnaðarmanna,  og  ógna  með  því,  að  lávarða- 
deildin  felli  nú  fjárlögin.  Stjórnin  synií»t  ætla  að  láta  hart  mæta 
hörðu  og  kúga  efri  málstofuna  og  verður  síðar  sagt  hversu  þar  lykur. 

Dhingra,  indverskur  stúdent  22  ára,  skaut  til  bana  Curzon 
Wylkie,  aðatoðarmann  indverska  ráðgjafans  í  Lundúnum,  til  þess. 
að  minna  heiminn  á  meðferð  Breta  á  Indum,  löndum  sínum.  1  varn- 
arræðu  sinni  sagði  hann :  Eg  kæri  Breta  um  morð  á  80  miljónum 
landa  minna  síðustu  50  ár,  og  útlegðardóma  fyrir  athafnir,  sem  hér 
eru  köUuð  drengskaparverk.  Hér  3ruð  þið  að  koma  fram  sem 
mannúðarvinir  við  pínda  Rússa  og  Kongóbúa  en  kúgið  Indverja. 
með  ómenskulegustu  illverkum.  Þið  gjörspillið  kvenþjóð  vorri  og; 
drepið  2  miljónir  árlega  úr  hungri. 

Dhingra  var  hengdur  á  gálga  17.  apríl. 

ÞjÓðverjar  neyddust  í  vetur  til  að  leggja  á  sig  500  milj.  kr.. 
nyrra  skatta  til  hins  aukna  herkostnaðar  og  lagði  Búlow  kanslari 
það  til,  að  einar  100  miljónirnar  yrðu  lagðar  á  efnaroenn  með  aukn- 
um  erfðafjárskatti  o.  fl.  Þetta  varð  afaróvinsælt  hjá  landeigendum 
og  auðmönnum  á  þingi.  Auk  þess  hafði  Biilow  neyðst  til,  að  láta 
keisarann  lofa  því  að  tala  ekki  of  mikið,  eins  og  getið  er  í  Skírni. 
Alt  þetta  varð  Biilow  að  falli,  því  hann  er  auðvaldinu  ekki  nógu 
rammaukinn  afturhaldsmaður  og  þætti  þó  víðast  hlutgengur  þar  i 
stað.  Dr.  von  Bethraann-HoUweg,  áður  innanríkisráðgjafi,  varð  þá 
5.  kanzlari  Þjóðverja  (hinir  voru:  Bisraarak,  Caprivi,  Hohenlohe  og 
Búlow).  Betmann-Hollweg  fylgdi  áður  frumvarpi  Búlows,  en  snerist 
nú  í  lið  raeð  afturhaldsraönnura  og  var  nú  efnamönnura  í  engu 
íþyngt.  Skattaukinn  er  talinn  36  kr.  á  hvert  heiraili  í  ríkinu  og 
hefir  vakið  hatur  og  greraju  á  stjórninni.  Þing  jafnaðarraanna  í 
Leipzig  saraþykti,  að  gangast  fyrir  allsherjar  brennivínsbindindi 
verkraanna,  sakir  þess  hve  bruggurura  er  ívilnað  með  tollum. 

Frakkland'  Þar  hefir  Clemenceau  ráðuneytisforseti  farið- 
frá  stjórn,  en  í  hans  stað  komið    Briand    og    er    innanríkisráðgjafi.. 


388  Erlend  tiðindi. 

Hann  var  áður  í  ráðuneyti  Clemenceaus  og  Sarríens,  er  einbeittur 
'Og  var  aðalforkólfur  skilnaðarins  milli  ríkis  og  kirkju.  Vænst  er, 
að  hann  bæti  póstmönnum  það  sem  þeim  þótti  sér  misgert  og 
Skírnir  gat  ura.      í  engu  breytir  hann  stjórnmálastefnu  sinni. 

Búrzef,  foringi  rússneskra  byltingamauna  í  París,  sá  sem  kom 
lupp  um  Azeff,  sannaði,  að  Harting,  leynilögregluforingi  Rússa  í 
París,  væri  gamall  morðvargur  og  svikari,  ðem  gengið  hefði  á  mála 
hjá  Rússastjórn  en  hefði  verið  dæmdur  í  París  fyrir  löngu  í  6  ára 
betrunarhúsvist.  Harting  hvarf  þá,  en  Clemenceau  lysti  yfir  því  á 
þingi,  að  afnema  skyldi  í  París  alla  útlenda  lögreglu  og  þótti  það 
mikil  landhreinsun. 

Spánverjar  eiga  í  versta  ófriði  við  Berba-þjóðflokka  í  Mar- 
okkó,  einkum  Kabyla  og  er  því  ekki  lokið  enn  og  verður  þess  síðar 
minst.  Spánverjar  fundu  eirnámur  þar  í  nánd  við  Melyabæ,  sem 
þeir  eiga,  en  lentu  í  þrasi  út  úr  verði  þeirra  við  Kabyla  og  lögðu 
járnbraut  yfir  land  þeirra  í  óleyfi.  Því  undu  þeir  ekki  og  réðu 
á  Spánverja,  en  voldugir  auðmenn  og  jafnvel  sumir  ráðherranna 
áttu  hlut  í  gróðafyrirtækinu  og  sendu  her  á  Kabyla.  Alþyða 
vildi  ekki  láta  slátra  sór  til  þessa  og  vsrð  raegn  uppreisn  víða 
um  land  og  víg  og  bardagar  í  Barcelona  í  júlí.  Þar  voru  raeðal 
annars  35  kirkjur  og  klaustur  brend  og  drepin  hryllilega  170 
munkar  og  nunnur.  Kennir  alþyða  þar  stjórn  og  kirkju  allar 
hörmungar  sínar.  Uppreistin  heima  hefir  þó  sefast,  en  herinn  í 
Marokkó  átti  mjög  í  vök  að  verjast,  þegar  síðast  fróttist. 

Grikkland  Og  Krit-  Stórveldin  ætluðu  að  drága  her  sinn 
-og  flota  frá  Krít,  eins  og  þau  höfðu  heitið,  en  þá  sögðu  Krítey- 
ingar  sig  úr  lögum  við  Tyrki,  en  stórveldin  óttuðust  nyja  byltingu 
i  Miklagarði  ef  þeir  mistu  Krít  og  skökkuðu  þar  því  leikinn,  en 
út  úr  þessu  varð  heruppreist  í  Grikklandi,  kröfðust  menn  umbóta 
í  hernum  og  kongssynir  yrðu  reknir  úr  foringjaerabættum  og  hafa 
þeir  eitthvað  áunnið,  en  við  sjálft  lá,  að  konungur  lóti  af  ríkis- 
fitjórn,  en  ekki  er  það  þó  orðið  enn. 

Veðrátta  var  víða  köld  í  sumar.  Á  Norður-ítah'u  var  8 
fit.  frost  14.  júli  og  hagl  í  ökla,  en  bylur  um  Suðurþyzkaland  og 
•Sviss  10.  sept.,  svo  menn  urðu  úti  á  fjöllum. 

Þorsteinn  Erlingsson. 


Endurminningar. 

Smásaga 

eftir 

Mariu  JÓhannsdóttur, 


Hann  Sigurður  er  það  fyrsta,  sem  eg  man  eftir. 

Við  vorum  alin  upp  saman.  Foreldrar  minir  höfðu 
tekið  hann  til  fósturs,  þegar  hann  var  á  öðru  árinu.  önn- 
ur  börn  voru  ekki  á  heimilinu,  og  við  lékum  okkuraltaf 
saman.  Sigurður  var  altaf  góður  við  mig,  og  beitti  mig 
aldrei  ofbeldi,  þó  að  hann  væri  eldri  og  sterkari.  Eg  var 
miklu  verri  við  hann  og  yfirgangssamari.  Eg  vildi  öUu 
ráða,  þegar  við  vorum  að  leika  okkur,  og  skældi  þangað 
til  að  Sigurður  lét  undan. 

Eg  átti  oft  upptökin  að  þvi,  að  við  gerðum  ýmislegt, 
sem  okkur  var  bannað,  svo  sem  að  vaða  bæjarlækinn. 
Eg  gat  alls  ekki  stilt  mig  um  að  gera  það,  þó  að  eg  ætti 
von  á  snupru,  þegar  eg  kæmi  heim. 

Við  lékum  það  oft.  Settumst  við  þá  á  lækjarbakkann, 
og  fórum  úr  sokkunum,  stundum  en  stundum  ekki.  Það 
kom  fyrir,  að  við  gleymdum  þvi,  og  óðum  bæði  i  skóm  og 
sokkum. 

Sigurður  leiddi  mig  æfinlega,  og  svo  óðum  við  móti 
straumnum  og  létum  vatnið  leika  um  f ætur  okkar.  End- 
ur  og  sinnum  teygði  það  sig  upp  i  kjólinn  minn,  þó  að  hann 
næði  ekki  nema  ofan  á  hnéð.  ug  altaf  vorum  við  að  lita 
heim  að  bænum,  til  að  vita  hvort  nokkur  sæi  okkur. 

En  hvað  við  flýttum  okkur  að  hlaupa  upp  úr  læknum, 
ef  einhver  kom  út  á  hlaðið. 


290  Endurminningar. 

Okkur  var  hér  um  bil  sama  hver  það  var,  því  að  allir 
á  heimilinu  töldu  sér  skylt  að  segja  móðir  minni  atfarir 
okkar.  Þá  kom  hún  og  sneypti  okkur,  sérstaklega  ef  við 
höfðum  vaðið  i  sokkum,  sem  við  vorum  nýkomin  í,  eða  ef 
kjóllinn  minn  eða  buxurnar  hans  Sigurðar  höfðu  blotnað 
að  neðan. 

Hún  átaldi  Sigurð  alt  af  meira.  Hún  hélt,  að  hann 
réði  öllum  svaðilförum  okkar,  af  því  að  hann  var  eldri. 
Sigurður  bar  það  aldrei  neitt  af  sér,  og  mér  þótti  svo  undur 
vænt  um  hann  fyrir  það. 

Og  þegar  móðir  mín  var  farin  frá  okkur,  þá  þakkaði 
eg  honum  fyrir,  að  hann  hafði  ekki  sagt  eftir  mér. 

Á  vetrum,  þegar  snjór  var,  rendum  við  okkur  á  sleða 
niður  bæjarhólinn.  Sigurður  sat  fyrir  framan  mig  og 
stýrði  sleðanum.  Eg  sat  að  baki  honum,  og  hélt  yfir  um 
hann  báðum  höndum. 

Við  þutum  áfram,  og  snjórinn  rauk  í  stórum  gusum 
framan  i  andlit  okkar.  Þá  skýldi  eg  mér  á  bak  við 
Sigurð. 

Stundum  valt  sleðinn  um  koll,  þegar  hann  var  á 
fleygiferð,  og  við  kútveltumst  í  snjónum,  en  sleðinn  þaut 
sina  leið. 

Þá  grét  eg  oftast,  þó  að  eg  meiddi  mig  ekki,  en  eg  man 
ekki  eftir  að  Sigurður  gréti  nokkurn  tima. 

Hann  hjálpaði  mér  til  að  standa  á  fætur,  dustaði  af 
mér  snjóinn  og  þurkaði  tárin  úr  augum  mínum.  Hann 
sagði  mér,  að  eg  ætti  að  hætta  að  gráta,  og  þá  gerði  eg 
það.  Sigurður  hljóp  eftir  sleðanum,  og  dró  hann  upp 
brekkuna,  en  eg  tölti  á  eftir. 

Því  næst  byrjuðum  við  á  nýjum  leik. 

Við  fórum  í  snjókast,  tróðum  brautir  eða  bjuggum  til 
snjókerlingar. 

Þegar  við  vorum  inni,  vorum  við  látin  halda  iband- 
hespur,  tæja  ull  eða  vinda  af  snældum. 

Móðir  mín  kendi  mér  að  prjóna,  þegar  eg  var  á  sjö- 
unda  árinu. 


Endarminningar.  291 

Fyrst  prjónaði  eg  leppa  handa  mér.  Eg  þóttist  hafa 
unnið  mesta  stórvirki,  að  prjóna  heila  íleppa.  Eg  breiddi 
þá  á  hné  mér,  strauk  þá  og  velti  þeim  á  allar  hliðar,  og 
skoðaði  þá  i  krók  og  kring.  Eg  hljóp  fyrir  hvern  mann 
á  heimilinu,  og  sýndi  leppana.  A.llir  dáðust  að  þeira,  og 
mér  þótti  það  ofur  eðlilegt. 

Þvi  næst  bað  eg  móður  mina  að  lofa  mér  að  prjóna 
aðra  leppa,  dálítið  stærri  og  mikið  fallegri,  handa  Sigurði. 

Og  eg  man,  hvað  mér  þótti  ósköp  vænt  um,  þegar 
móðir  min  sagði,  að  eg  mætti  eiga  þá,  og  gefa  Sigurði  þá 
sjálf. 

Sigurður  kendi  mér  að  þekkja  stafina.  Hann  kendi 
mér  margar  kvöldbænir  og  morgunbænir,  og  mesta  sæg 
af  visum.  Við  kváðumst  oft  á  og  altaf  kvað  Sigurður  mig 
í  kútinn. 

A  sumrum  fluttum  við  gullin  okkar  upp  i  helli,  sem 
var  fyrir  ofan  bæinn,  og  lékum  okkur  þar. 

Við  settum  upp  borð,  hillur  og  bekki  úr  smáspýtum.  Vi5 
bjuggum  til  hlóð,  og  höfðum  skeljar  fyrir  potta  og  pönu- 
ur.  Við  gerðum  graut  og  hnoðuðum  kökur  úr  leir  og 
vatni. 

Við  þreyttum  oft  hlaup,  stukkum  miUi  þúfna,  hoppuð- 
um  á  einum  fæti,  og  skellihlógum. 

Sigurður  var  miklu  fljótari  að  hlaupa  en  eg.  Þegar 
eg  var  á  miðri  leið,  þá  var  hann  æfinlega  kominn  á  skeiðs- 
enda. 

Og  þá  hló  hann  að  mér. 

Eg  herti  mig  enn  meira  i  næsta  sinn,  en  alt  fór  á 
sömu  leið. 

Þegar  við  vorum  orðin  stálpuð,  lét  faðir  minn  okkur 
sitja  hjá  lömbunum  á  vorin  með  einhverjum  fullorðnum. 
Þá  þurftum  við  oft  að  taka  til  fótanna. 

Sigurður  hafði  smíðað  tvær  hljóðpípur  úr  tvinnakefl- 
um,  sina  fyrir  hvort  okkar.  Við  bárum  þær  í  bandi  um 
hálsinn,  og  blésum  í  þær  öðru  hvoru. 

En  margan   sprett   urðum   við   að   hlaupa    fyrir    þ^ 


2^  Endurminningar. 

ánægju,  þvi  að  lömbin  hræddust  blísturshljóðið,  og  hlupu  i 
allar  áttir. 

Fyrsta  vorið,  sem  eg  sat  hjá  lömbunum,  gaf  faðir  minn 
mér  dálítið  lamb.  Vorið  áður  hafði  hann  gefið  Sigurði 
lamb. 

Um  suraarið  fanst  lambið  mitt  dautt  fram  á  fjalli. 
Þegar  eg  frétti  dauða  lambsins,  hljóp  eg  út  i  hlöðu,  og 
fleygði  mér  niður  hágrátandi. 

Sigurður  kom  út  á  eftir  mér. 

—  Vertu  ekki  að  gráta,  Inga  mín,  sagði  hann,  og 
lagði  báðar  hendur  að  vanga  mér  og  klappaði  mér. 

—  Vertu  ekki  að  gráta.  Þú  mátt  eiga  kindina  mína 
með  mér,  þangað  til  pabbi  gefur  þér  annað  lamb.  Og  svo 
þurkaði  hann  tárin  af  kinnum  minum  með  skyrtuerminni 
sinni. 

Eg  hætti  þá  að  gráta,  og  eignaði  mér  kindina  með 
Sigurði  þangað  til  næsta  vor.  Þá  gaf  faðir  minn  mér  lamb. 
Annars  man  eg  eg  ekki  til,  að  Sigurður  ætti  nokkurn  hlut, 
sem  eg  ekki  eignaði  mér  með  honum. 


Þegar  eg  var  tólf  ára,  dó  faðir  rainn. 

Móðir  rain  hætti  þá  að  búa,  og  fór  i  húsraensku  með 
mig,  en  Sigurður  fór  að  bæ,  sera  nefndist  Sel.  Það  var 
langt  í  burtu  og  yfir  heiði  að  fara. 

Þar  varð  hann  sraali. 

Eg  raan  glögglega  eftir  þegar  hann  fór,  alveg  eins  og 
það  hefði  verið  i  gær. 

Það  var  indælan  vormorgun. 

Eg  gat  ekki  sofið  hálfan  svefn  nóttina  áður. 

Eg  var  altaf  að  hugsa  ura,  hvað  eg  ætti  að  gefaSig- 
urði,  þegar  hann  færi.  Mér  fanst  eg  verða  að  gefa  hon- 
ura  eitthvað. 

Eg  fór  bráðsneraraa  á  fætur  ura  raorguninn,  og  reif 
hverja  ögn  upp  úr  kistlinum  mínura,  til  að  leita  að  ein- 
hverju  til  að  gefa  Sigurði.  En  eg  fann  ekkert,  sem  eg 
gat  irayndað  mér,  að  honum  mundi  þykja  gaman  að  eiga. 


Endurminningar.  293 

Þegar  eg  var  að  grúska  í  kistlinum,  kom  móðir  rain 
til  mín. 

—  Að  hverju  ertu  að  leita,  barn?  spurði  hún. 

—  Eg  er  að  leita  að  einhverju  til  að  gefa  honum 
Sigga,  sagði  eg,  og  fór  að  láta  niður  i  kistilinn  aftur. 

—  Eg  skal  gefa  þér  sykurmola  til  að  gefa  honum. 

—  Já,  en  eg  vil  gefa  honum  eitthvað  annað.  Eitthvað, 
sem  hann  getur  geymt,  þangað  til  við  sjáumst  næst. 

Mér  þótti  óhugsandi,  að  hann  gæti  geymt  sykurmola 
stundinni  lengur,  því  að  það  hefði  mér  verið  ofraun.  Og  svo 
stóð  eg  alveg  ráðalaus,  og  beið  eftir  einhverri  annari 
bendingu  frá  móður  minni. 

—  En  hvernig  væri  að  gefa  honum  dálítinn  hárlokk 
af  þér?  sagði  hún  og  klappaði  mér. 

—  Hárlokk!  Heldurðu,  að  hann  haíi  nokkuð  gaman 
af  að  eiga  hárlokk  af  mér?  spurði  eg  og  leit  upp. 

—  Hann  getur  að  minsta  kosta  geymt  hann  þangað 
til  þið  sjáist  næst. 

Eg  sannfærðist  þá  um  það,  og  móðir  mín  klipti  lokk 
úr  hárinu  á  mér.  Hún  batt  utan  um  hann  rauðum  garn- 
spotta,  og  sagði  að  nú  skyldi  eg  fá  Sigurði  þetta. 

Eg  tók  lokkinn,  þaut  fram  baðstofugólfið,  niður  stig- 
ann  og  út  á  hlað. 

Þar  hitti  eg  Sigurð:  hann  var  að  leggja  við  hestinn 
sinn. 

—  Viltu  eiga  þetta,  Siggi  minn?  Það  er  hárlokkur 
af  mér,  sagði  eg  og  rétti  honum  lokkinn. 

—  Já,  þakka  ^ér  fyrir.  Hann  beygði  sig  niður,  því 
að  hann  var  miklu  hærri  en  eg,  og  kysti  mig. 

Við  ráðguðumst  um,  hvar  hann  ætti  að  geyma  lokk- 
inn,  svo  að  hann  gæti  verið  óhræddur  um  að  hann  týnd- 
ist.  Eg  mintist  þess,  að  Sigurður  átti  rauðar  pappa- 
öskjur  niðri  i  púltinu  sinu. 

—  Það  er  bezt  fyrir  þig  að  geyma  hann  i  litlu  ösk- 
junum  þinura,  niðrl  i  púltskúffunni,  sagði  eg. 

—  Já,  það  er  ágætt! 


a^  Endurminningar. 

Fatapokinn  og  púltið  hans  stóð  á  hólnum  hjá  okkur. 
Sigurður  opnaði  púltið,  tók  upp  öskjurnar,  lagði  lokkinn  i 
hring  niður  i  þær  og  lét  þær  svo  i  púltskúffuna. 

—  Nú  þarf  ekki  annað  en  opna  púltið,  draga  út 
skúffuna,  taka  lokið  af  öskjum,  og  þá  sé  eg  lokkinn  af 
þér,  sagði  Sigurður. 

—  Og  þá  manstu  eftir  mér  og  mömmu  og  öllum 
hérna. 

—  Já,  þá  man  eg  eftir  ykkur. 
Við  þögðum  dálitla  stund. 

—  Eigum  við  ekki  að  skrifa  hvort  öðru?  sagði  Sig- 
urður. 

—  Jú. 

—  Eg  skrifa  þér  fyrst,  og  læt  þig  vita,  hvernig  mér 
gengur  ferðin,  sagði  hann. 

—  Já. 

—  Og  þú  svarar  mér  með  fyrstu  ferð. 
Eg  félst  á  það. 

Þvi  næst  gengum  við  saman  inn  i  bæinn. 

Þegar  Sigurður  fór,  fylgdum  við  móðir  min  honum 
niður  fyrir  tröðina. 

Þar  kvöddumst  við,  og  eg  fór  heim  með  móður  minni. 
Mér  fanst  eg  mundi  aldrei  geta  hlegið  eins  dátt,  og  er  við 
Sigurður  vorura  saman. 

Mér  virtist  sem  eg  mundi  aldrei  hafa  gaman  af  að 
þreyta  hlaup  eða  stökk  eða  hoppa  á  einum  fæti,  þegar 
Sigurður  væri  hvergi  nærri. 

Og  í  fyrsta  skifti  á  æfinni  þótti  mér  tómlegt  i  kring 
um  mig. 


Með  næstu  forð  fékk  eg  bréf  frá  Sigurði.  Eg  marg- 
las  það,  og  mér  þótti  það  undur  vel  orðað,  og  þvi  betur 
skrifað. 

Eg  var  vondauf  um,  að  eg  mundi  nokkurn  tíma  geta 
skrifað  honum  bréf,  sem  jafnaðist  á  við  það.  Og  mörgum 
dögum  áður  en  ferð  féll  til  hans,  fór  eg   að    taka   saman 


Endnrmiiiniiigar.  2^ 

bréfið.  Fyrst  í  huganum,  svo  klóraði  eg  það  á  pappír. 
Eg  hafði  bréf  Sigurðar  mér  til  hliðsjónar.  Hann  hafði  á- 
varpað  mig  i  bréfinu :  Elsku  Inga  min !  Eg  kallaði  hann : 
elsku  Sigga  minn.  Mig  sárlangaði  til  að  kalla  hann  »elsku 
hjartans  Sigga  minn«.  En  af  þvi  hann  hafði  ekki  sagt 
fivo  i  sínu  bréfi,  þá  hélt  eg  að  það  væri  skakt  og  óviður- 
kvæmilegt,  að  setja  það  i  bréf  mitt. 

Loksins,  þegar  eg  hafði  hreinskrifað  bréfið,  sýndi  eg 
móður  minni  það. 

Hún  brosti,  klappaði  mér  á  kinnina,  og  sagði  að  það 
væri  gott. 

Og  þá  var  eg  ánægð. 


Fyrstu  árin  kom  Sigurður  oft  að  finna  okkur.  Ogþá 
fíkrifuðum  við  hvort  öðru,  hve  næ.r  sem  við  fengum  ferð. 

En  eftir  því  sem  árin  liðu  fækkaði  bréfaskiftum  okkar, 
og  Sigurður  hætti  alveg  að  koma. 

Eg  frétti  af  honum  við  og  við. 

Hann  var  alt  af  kyr  i  Seli,  og  vann  þar  á  sumrum, 
•en  var  við  sjóróðra  haust  og  vor. 

Mér  var  sagt,  að  hann  mundi  vera  trúlofaður  Guðrúnu, 
•dóttur  bóndans  í  Seli. 

Eg  trúði  þvi  ekki  fyr  en  eg  hafði  ekkert  undanfæri. 
Eg  get  enn  i  dag  ekki  gert  mér  grein  fyrir  af  hverju  eg 
gat  ekki  trúað  þvi. 

En  mér  fanst  einhvern  veginn  óhugsandi,  að  Sigurður 
gæti  felt  ást  til  nokkurrar  konu  nema  min.  Enda  taldi 
«g  vist,  að  eg  mundi  aldrei  unna  nokkrum  manni  nema 
honum. 

Eftir  lát  móður  minnar  fór  eg  i  vist  að  Gröf,  næsta 
bæ  við  Sel,  þvi  að  eg  vonaðist  þá  til,  að .  eg  fengi  að  sjá 
Sigurð  við  og  við,  þótt  ekki  væri  annað. 

Eg  sá  hann  stuttu  eftir  að  eg  kom  i  nýju  vistina.  Eg 
hafði  þá  fengið  fulla  vissu  um  trúlofun  hans. 

Eg  stóð  úti  við  þvottasnúrurnar  á  hlaðinu,  og  hafði 
fangið  fult  af  fötum,  sem  eg  var  að  taka  inn. 


296  Éndurniinningar, 

Þá  kom  Sigurður  ríðandi  upp  tröðina. 

Eg  stóð  eins  og  agndofa  og  starði  á  hann.  Og  eg 
fann  sáran  titring  liða  um  mig. 

Sigurður  fór  af  baki,  tók  tauminn  niður  af  makka 
hestsins  og  kom  til  min. 

Eg  lagði  þvottinn  frá  mér  á  grjóthrúgu,  er  var  á 
hlaðinu,  og  studdi  mig  upp  við  snúrustólpann. 

—  Komdu  sæl,  Inga  min,  sagði  Slgurður  og  rétti  mér 
höndina.  —  Eg  held  nærri  þvi  að  eg  hef ði  ekki  þekt  þig,  ef  eg 
hefði  ekki  verið  búinn  að  frétta,  að  þú  værir  komin  hingað. 

—  Komdu  sæll,  sagði  eg  og  tók  i  hönd  hans. 
Okkur  varð  orðfátt  nokkur  augnablik. 

—  Þér  liður  vist  vel?  sagði  eg  svo,  og  dró  að  mér 
höndina. 

—  Já,  eg  vona  að  þú  komii  einhvern  tíma  út  að  Seli 
að  íinna  mig,  sagði  Sigurður  og  brosti. 

—  Það  getur  vel  verið. 

Við  þögðum  aftur  stundarkorn. 

—  Þú  hættir  alveg  að  skrifa  og  að  finna  okkur,  sagði  eg. 

—  Eg  ætlaði  nú  alt  af  að  skrifa  þér,  og  jafnvel  að  fara  að 
hitta  þig,  en  það  varð  aldrei  af  því,  sagði  Sigurður.  Hann 
strauk  hendinni  fram  og  aftur  um  skaftið  á  svipunni  sinni, 
og  leit  ekki  á  mig. 

—  Þú  hefir  ef  til  vill  haldið,  að  okkur  móður  minni 
þætti  ekkert  gaman  að  sjá  þig  eða  frétta  frá  þér.  Það 
hefði  þó  verið  fallega  gert  af  þér,  að  koma  snöggvast 
heim  til  að  sjá  hana,  áður  en  hún  dó. 

Henni  hefði  þótt  vænt  um  að  fá  að  sjá  þig  —  hvað  sem 
mér  líður,  stundi  eg  svo  fram  ofur  lágt. 

Eg  þrýsti  vörunum  fast  saman,  og  eg  fann  að  eg 
fölnaði. 

Sigurður  þagði. 

—  Jæja,  vertu  sæll,  sagði  eg,  og  rétti  honum  höndina. 

—  Vertu  sæl,  sagði  hann,  og  þrýsti  fast  að  hönd  minni. 
Eg  leit  ekki  á  hann,  en  fann  að  hann  horfði  á   mig. 

Eg  dró  að  mér  höndina,  beygði  mig  niður  og  tók  þvottinn 
1  fang  mér. 


Endarminningar.  297 

—  Þú  hefir  ef  til  viU  ætlað  að  finna  húsbóndann. 

—  Já,  litils  háttar. 

—  Eg  skal  skila  þvi,  sagði  eg,  og  fór  inn  i  bæinn. 


Eftir  þetta  sá  eg  Sigurð  sjaldan  um  sumarið,  og  aldreí 
töluðum  við  orð  saman,  nema  um  daginn  og  veginn. 

En  eg  forðaðist,  þegar  eg  gat  þvi  við  komið,  að  láta 
hann  sjá  mig,  þó  að  hann  kæmi  að  Gröf. 

Einu  sinni  kom  Guðrún  með  honum.  Það  var  sunnu- 
dag.  Þau  voru  á  leið  frá  kirkju.  Þá  fór  eg  fram  fyrir 
fyrir  tún,  og  sat  þar,  þangað  til  þau  voru  farin. 

Þegar  eg  kom  heim,  var  mér  sagt  að  Sigurður  hefði 
spurt  eftir  mér,  og  að  Guðrún  hefði  kvartað  yfir,  að  hún 
fengi  aldrei  að  sjá  mig. 

Eg  svaraði  engu,  og  settist  við  vinnu  mina  eins  og^ 
eg  var  vön. 

Og  eg  held  að  eg  hafi  aldrei  unnið  eins  mikið,  og  af 
jafn-miklu  kappi,  og  það  sumar. 

Eg  vildi  helzt  vinna,  og  ekkert  annnð. 

Eg  get  ekki  sagt  að  eg  liti  nokkurt  augnablik  upp 
frá  vinnunni.  Virku  dagana  fylgdi  eg  karlmönnunum 
að  og  frá  vinnu.  A  sunnudögunum  var  eg  i  ^dhúsinu 
og  við  þjónustubrögð. 

Þó  fanst  mér  eg  aldrei  geta  unnið  nógu  mikið,  og  aldrei 
sökt  mér  eins  djúpt  niður  i  vinnuna  og  eg  vildi.  Eg  þótt- 
ist  aldrei  vera  nógu  þreytt,  er  eg  lagðist  til  hvíldar  á 
kvöldin,  aldrei  geta  sofnað  nógu  fljótt,  og  aldrei  sofið  eins 
fast  og  draumalaust  og  eg  óskaði. 

Helzt  hefði  eg  viljað  sofna  einhverja  nóttina  og  vakna 
aldrei  aftur,  eða  hniga  niður  einhverstaðar  á  víðavangi,. 
og  standa  aldrei  upp  aftur. 

Og  þannig  leið  dagur  eftir  dag,  og  vika  eftir  viku. 


Um  haustið  giftust  þau  Guðrún  og  Sigurður. 
Sunnudaginn  áður  kom  hann  inn  að  Gröf  til  að  bjóða 
húsbændum  mínum  i  veizluna. 


398  Endurminiiingar. 

Því  næst  gerðihann  boð  fyrir  mig. 

Eg  var  frammi  i  eldhúsi.  Mig  langaði  til  að  láta 
boðberann  segja  Sigurði,  að  eg  gæti  ekki  talað  við  hann. 
En  eg  hætti  við  það. 

Eg  veit  ekki  af  [hverju  eg  gerði  það.  Eg  held  að 
löngunin  til  að  sjá  hann  einu  sinni  enn  hafi  gersigrað 
mig. 

Eg  fór  fram  i  bæjardyrnar.  Sigurður  beið  min  þar. 
Þegar  hann  sá  mig,  kom  hann  á  móti  mér  og  heils- 
aði  mér. 

—  Eg  ætlaði  að  spyrja  þig,  Inga  min,  hvort  þú  mundir 
«kki  vilja  gera  mér  þá  ánægju,  að  sitja  i  veizlunni  minni 
^flaugardaginn  er  kemur,  sagði  hann. 

—  Eg  veit  ekki.    Eg  held  ekki. 

—  Hvers  vegna  ekki? 

—  Eg  fer  ekki  neitt.    Eg  vil  helzt  alt  af  vera  heima. 

—  Eg  held  nú  samt,  að  þú  hefðir  gaman  af  að  koma 
að  Seli  stöku  sinnum,  Þú  þekkir  engan  hérna.  Leiðist 
þér  ekki? 

—  Nei. 

Við  þögðum  stundarkorn. 

—  Inga  mín!  Eg  vona  að  þú  komir  út  eftir  á  laug- 
ardaginn,  sagði  Sigurður. 

Hann  tók  hönd  mina  og  tók  fast  i  hana. 
Eg  svaraði  engu,  en  dró  að  mér  höndina,    vatt    mér 
frá  honum,  og  gekk  inn  göngin. 

—  Ætlarðu  þá  ekki  að  koma,  kallaði  Sigurður  á  eftir 
mér,  og  eg  heyrði  hann  stundi  við. 

—  Nei,  stundi  eg  upp  og  hálfsneri  mér  við  um  leið, 
og  leit  á  hann. 

Hann  stóð  kyr,  studdi  hægri  hendi  á  lokujárnið  á 
Jiurðinni,  og  starði  á  mig. 

Augu  min  fyltist  tárum,  og  eg  misti  sjónar  á  öllu  í 
kring  um  mig.  Eg  hélt  áfram  inn  i  eldhúsið.  Inn  af  þvi 
var  búrið,  og  þar  inn  af  var  geymsluherbergi.  Þangað 
íór  eg. 


Endurminningar.  290 

Eg  kraup  níður  við  kistu,  sem  stóð  á  gólfinu  út  við 
vegginn,  hallaði  mér  fram  á  hana,  vafði  handleggjunum 
um  höfuð  mér  og  grét.  —  Grét,  unz  eg  gat  ekki  grátið 
lengur. 


Næsta  haust  reri  Sigurður  eins  og  hann  var  vanur. 
Báturinn,  sem  hann  var  á,  fórst,  og  allir  mennirnir 
druknuðu. 

Sum  likin  rak,  en  lík  Sigurðar  rak  aldrei.  Þegar 
€g  frétti  lát  hans,  var  eins  og  eg  vaknaði  af  dvala.  Það 
var  eins  og  eg  hrykki  upp  úr  örvæntingarleiðslunni,  sem 
6g  hafði  sökt  mér  niður  i  þetta  hálft  annað  ár,  er  eg  hafði 
dvalið  í  Gröf. 

Eg  tók  að  fella  annan  hug  til  fólksins  i  Seli,  en  eg 
hafði  áður  gert.  Eg  hafði  talið  mér  trú  um  að  það  hlyti 
að  vera  vont  fólk.  Að  það  mundi  alt  vera  mér  illviljað, 
og  að  það  væri  allsendis  eðlilegt,  að  eg  bæri  kaldan  hug 
til  þess. 

Sérstaklega  til  Guðrúnar. 

En  nú  fór  eg  smám  saman  að  gera  mér  betur  og 
betur  grein  fyrir,  að  allar  þessar  getsakir  mínar  væru 
alveg  ástæðulausar. 

Mig  fór  að  langa  til  að  bæta  fyrir  þær. 

Aðeins  að  eg  gæti  það! 

Ástæðurnar  1  Seli  voru  erfiðar.  Gömlu  hjónin  voru 
bláfátæk  og  lasburða.  Guðrún  hafði  legið  í  rúminu  síðan 
seint  um  sumarið.  Hvað  mig  langaði  til  að  hjálpa  þeim 
eitthvað!     En    eg  fann,  að  eg  gat  svo  sáralitið. 

Eg  vissi  að  gömlu  hjónin  voru  i  vinnukonuvandræð- 
um,  af  þvi  að  Guðriin  lá  alt  af.  Mig  langaði  til  að  bjóða  þeim 
að  fara  til  þeirra  og  vinna  hjá  þeim.  Mig  langaði  til  að 
hjúkra  Guðrúnu,  og  hlynna  að  barninu  hennar  og  Sigurðar. 
Og  hvern  sunnudaginn  af  öðrum  var  eg  komin  á  flugstig 
með  að  fara  út  eftir  i  þessum  erindagerðum.  En  alt  af  var 
^itthvað,  sem  aftraði  mér.     Þó  vistaði  eg  mig  hvergi. 


800  Endurminningar. 

Um  miðjan  vetur  herti  eg  loks  upp  hugann  og  lagði 
af  stað. 

Það  var  löng  bæjarleið  milli  Sels  og  Grafar,  en  gang- 
færi  gott,  hörku-hjarn. 

Ég  gekk  hratt,  teigaði  svalandi  vetrarloftið,  hoppaðí 
milli  þúfna,  hljóp  niður  allar  brekkur,  er  voru  á  lei6 
minni,  alveg  eins  og  eg  hafði  gert  þegar  eg  var  lítil. 

Þegar  eg  sá  bæinn  á  Seli,  gekk  eg  löturhægt,  upp 
túnið  og  heim  að  bænum. 

Eg  hitti  engan  úti  og  barði  því  að  dyrum. 

Þóra  gamla,  móðir  Guðrúnar,  kom  fram  í  dyrnar.  Hún 
var  há  kona  vexti,  langleit  í  andliti  og  kinnfiskasogin,. 
bogin  í  herðum  og  yíirbragðið  mæðulegt  og  ellilegt. 

Gráir  hárlokkar  gægðust  fram  undan  móbrúnum  höfuð- 
klút,  sem  hún  hafði  bundið  ofan  yfir  sig.  Hún  hafði  rönd- 
ótta  dúksvuntu,  bætta  mislitum  bótum,  svartar  prjónaðar 
hálfermar  á  handJ  egg junum,  og  gráa  prjónhyrnu  á  herð- 
unum. 

Pilsið,  sem  hún  var  í,  hafði  eitt  sinn  verið  svart,  en 
var  nú  orðið  mógrátt  og  fornfálegt.  Hún  var  i  sauðsvört- 
um  sokkum,  og  á  fótunum  bar  hún  brydda  og  óþvengjaða. 
sauðskinnsskó. 

Þóra  hafði  hendurnar  undir  svuntunni,  þegar  hún 
kom  fram. 

—  Komdu  sæl;  mig  langaði  til  að  tala  nokkur  orð* 
við  þig,  sagði  eg. 

—  Nú,  hvað  heitir  stúlkan. 

—  Eg  heiti  Ingveldur,  Ingveldur  frá  Gröf. 

—  Einmitt  það.  Ingveldur,  uppeldissystir  hans  Sig- 
urðar  heitins,  sagði  hún,  og  tár  kom  fram  i  augu  henni, 
—  já,  komdu  sæl.  Hann  talaði  oft  um  þig  við  okkur. 
Þú  hefir  nú  verið  hérna  á  næsta  bæ  nærri  tvö  ár,  og  við 
höfum  aldrei  fengið  að  sjá  þig.  Gerðu  svo  vel  og  komdu 
inn.  Guðrúnu  dóttur  minni  þykir  víst  gaman  að  þú  kem- 
ur.  Hún  tók  um  hægri  úlnlið  minn  með  hálfkaldri,  hor- 
aðri  hendi,  sem  var  hörð  af  vinnu,  og  togaði  mig  inn. 


Endnrminiiingar  ðÓl 

—  Eg  —  eg  ætlaði  nú  ekkert  að  standa  við,  sagði 
€g,  en  fór  þó  að  taka  af  mér  höfuðklútinn. 

—  Þú  bíður  þó  eftir  kafíisopa,  þegar  þú  einu  sinni 
kemur.    Eg  hugsa,  að  þú  komir  ekki  strax  aftur. 

Eg  svaraði  engu.  Eg  hélt  á  höfuðklútnum  og  vetl- 
ingunum  á  handlegg  mér,  og  gekk  á  undan  Þóru,  inu 
göngin  og  upp  i  baðstofuna. 

Guðrún  lá  i  rúminu,  og  barnið  hennar  í  vöggu  fyrir 
framan  hana. 

Hún  var  föileit  og  veikluleg,  augun  blá,  munnurinn 
litill  og  brosþýður,  yfirbragðið  bjart  og  hárið  Ijósjarpt. 

Þegar  hún  vissi,  hver  eg  var,  brosti  hún  og  rétti  mér 
höndina.  Eg  tók  í  hönd  hennar,  og  hélt  i  hana  dálitla 
stund. 

Hvað  mig  langaði  til  að  krjúpa  fyrir  framan  hana, 
halla  höfðinu  að  brjósti  hennar,  og  biðja  hana  að  fyrir- 
gefa  mér  allar  Ijótu  getsakirnar,  sem  eg  hafði  gert  henni. 
En  eg  þorði  það  ekki.  Eg  þrýsti  að  eins  hendi  hennar 
að  vanga  mínum,  lagði  hana  siðan  ofur  hægt  á  yfirsæng- 
ina,  og  tók  að  strjúka  hana. 

Þarna  stóð  eg  hálfbogin  og  vandræðaleg,  og  fyrirvarð 
mig  með  sjálfri  mér  fyrir  hvað  eg  léti  barnalega. 

Guðrún  bauð  mér  að  sitja. 

Eg  ýtti  rúmfötunum  upp  i  rúminu,  og  tylti  mér  á 
stokkinn.  Guðrún  tók  fast  og  innilega  í  hönd  mér  og  hélt 
í  hana.    Við  þögðum  stundarkorn. 

—  Sigurði  þótti  ofurvænt  um  þig,  alveg  eins  og  þú 
hefðir  verið  systir  hans,  sagði  hún  loksins.  Hann  talaði 
oft  um  þig  við  mig.  Honum  þótti  ósköp  leiðinlegt,  að 
þú  vildir  aldrei  koma  hingað  út  eftir  til  okkar.  Og  eg 
var  hrædd  um,  að  það  væri,  ef  til  vill,  eitthvað  mér  að 
kenna. 

Var  það,  Ingveldur? 

Eg  hafði  horft  niður  fyrir  mig,  meðan  Guðrún  talaði. 
Nú  leit  eg  upp  og  beint  framan  í  hana. 

Hún  horfði  á  mig  með  tárin  i  augunum. 


SQ2  Endurminningar. 

Mér  flaug  1  hug,  að  segja  henni  alt  eins  og  verið 
hafði,  en  eg  hætti  við  það  á  sama  augabragði. 

—  Þér  að  kenna,  greip  eg  fram  i.  Nei,  nei.  Eg  vil 
bara  helzt  alt  af  vera  heima,  bætti  eg  við  og  leit  aftur 
niður  fyrir  mig. 

Okkur  setti  hljóðar  á  ný. 

Siðan  tók  Guðrún  klútinn,  sem  var  breiddur  ofan 
yfir  vanga  barnsins,  og  leiddi  athygli  mina  að  þvi. 

—  Þetta  er  laglegur  drengur,  sagði  eg. 

—  Já,  hann  er  laglegur.  Eg  ætla  að  láta  hann  heita 
Sigvalda,  eftir  föður  sínum,  og  í  höfðuðið  á  þér,  sagði 
hún  undra  lágt  og  bliðlega. 

Eg  hrökk  saman,  þegar  hún  sagði  siðustu  orðin.  Eg 
fann,  að  roði  hljóp  út  i  kinnar  mér,  og  breiddi  sig  á  svip- 
stundu  upp  i  hársrætur  og  niður  á  háls. 

—  í  höfuðið  á  mér.  Eg  leit  upp,  en  hvarflaði  óðara 
augum  aftur  undan 

—  Já,  má  eg  það  ekki.  Guðrún  færði  hönd  sína  upp 
eftir  hönd  minni,  og  tók  utan  um  úlnlið  mér.  Eg  svaraði 
engu.  Eg  gat  ekki  komið  upp  nokkru  orði.  Mér  fanst 
augnaráð  Guðrúnar  læsa  sig  inn  i  hugskot  mitt,  og  lesa 
alt,  sem  mér  bjó  i  brjósti. 

Hún  hafði  auðsjáanlega  orðið  þess  áskynja,  að  eg 
hafði  elskað  Sigurð,  en  verið  illa  til  hennar. 

Og  mér  fanst  eg  verða  lémagna  af  sneypu  og  iðrun. 
Eg  óskaði,  að  eg  væri  komin  langt,  langt  burtu,  á  ein- 
hvern  þann  stað,  þar  sem  enginn  lifandi  maður  þekti  mig, 

Mér  var  grátur  i  kverkum,  og  tár  læddust  fram  í 
augu  mér.  Og  áður  en  eg  gat  að  gert,  hrundu  nokkur 
tár  niður  vanga  mina. 

Eg  ræskti  mig,  og  strauk  vinstri  hendi  um  hvarma 
mér.  Eg  fann  að  Guðrún  horfði  alt  af  á  mig.  Eg  þorði 
ekki  að  hta  á  hana. 

—  Eg  hefi  verið  að  draga  að  láta  skira  drenginn, 
þangað  til  ef  eg  kæmist  á  fætur,  sagði  hún  svo. 

Eg  finn  að  það  er  ekki  til  neins  að  draga  það 
lengur.      Eg    ætla    að    láta    skira   hann   á   sunnudaginn 


Endurminningar.  80& 

kemur.     Og  eg  ætla  að  biðja  þig  að  halda   honum    undir 
skirn,  ef  þú  mættir  vera  að  skreppa  hingað  út  eftir. 

Heldurðu  að  þú  viljir  gera  það,  og  þú  megir  vera  að  því? 

—  Já,  stundi  eg  upp. 

Eg  teygði  mig  niður,  og  þrýsti  andlitinu  að  vanga 
barnsins,  og  breiddi  svo  ofan  yíir  það. 

—  Þið  hafið  enga  vinnukonu,  sagði  eg  eftir  stundarbið. 

—  Nei.  Foreldrar  mínir  hafa  ekki  haft  neina  vinnu- 
konu,  síðan  eg  fór  að  geta  unnið.  En  þau  verða  nú  að 
fá  sér  stúlku,  úr  þvi  eg  er  alt  af  veik  —  og  eg  býst 
ekki  við  að  stíga  framar  á  fætur. 

—  Eg  vona,  að  guð  gefi,  að  þú  komist  bráðum  aftur 
á  fót,  sagði  eg. 

Eg  ætlaði  að  fara  að  ympra  á  erindinu,  en  þá  kom 
Þóra  inn  með  kaffi  handa  mér. 

Þegar  eg  hafði  drukkið  kaffið,  stóð  eg  upp  og  fór  að 
binda  á  mig  höfuðklútinn. 

—  Ætlarðu  ekki  að  standa  lengur  við  hjá  okkur? 
spurði  Þóra. 

—  Nei,  ekki  núna.  En  aðalerindið  var,  að  spyrja 
ykkur,  hvort  þið  vilduð  ekki,  að  eg  færi  til  ykkar  i  vor. 

Eg  strauk  fram  og  aftur  kögrið  á  herðasjalinu  mínu 
og  beið  eftir  svari. 

Mæðgurnar  litu  hvor  á  aðra,  og  síðan  á  mig. 

—  Eg  ætla  ekki  að  lýsa  þvi,  hversu  þetta  vinaboð 
þitt  kemur  mér  vel.  En  mér  þykir  sárast  að  þiggja,  af 
þvi  að  eg  veit,  að  við  getum  aldrei  goldið  þér  það  kaup, 
sem  þú  mundir  fá  alstaðar  annarstaðar,  sagði  Þóra. 

—  Það  skiftir  engu  um  kaupið.  Eg  vil  heldur  vinna 
hjá  ykkur  en  öðrum,  sagði  eg  lágt- 

Þóra  stóð  hálfbogin  yfir  vöggunni,  og  lagaði  fötin 
ofan  á  barninu.  Eg  sá,  að  tár  runnu  niður  vanga  hennar. 
Guðrún  hafði  lagt  báðar  hendurnar  ofan  á  sængina,  og 
starði  á  mig. 

Enginn  okkar  mælti  orð. 

—  Jæja,  þá  er  víst  bezt  að  fara  að  halda  heim,  sagði 
eg  loksins,  og  fór  að  færa  mig  i  vinstri  handar  vetlinginn- 


tíOi  Endnrminningar. 

—  Þú  ætlar  að  koma  á  sunnudaginn.  Þá  læt  eg 
-skíra  drenginn?  hvislaði  Guðrún  um  leið  og  eg  kvaddi 
hana. 

Eg  játti  þvi. 

Þóra  fylgdi  mér  fram  i  bæjardyrnar. 

—  Eg  kem  þá  til  ykkar,  þegar  eg  losna  frá  Gröf, 
sagði  eg  við  hana,  á  ieiðinni  fram. 

—  Eg  get  aldrei  fullþakkað  þér  þetta,  en  eg  veit, 
að  guð  launar  þér,  sagði  Þóra  lágt,  og  kysti  mig  að 
skilnaði. 


Eg  gekk  hægt  heim  og  hugsaði  um  ásetning  minn. 
Eg  fastréð  að  slá  ekki  hendi  af  drengnum  hans  Sigiurð- 
ar,  fyr  en  hann  gæti  farið  að  sjá  um  sig  sjálfur.  Eg 
^tlaði  mér  að  hjúkra  Guðrúnu  eins  vel  og  eg  gæti,  og 
gerast  fyrirvinna  hjá  gömlu  hjónunum. 

Og  mér  fanst  eins  og  þungu  oki  væri  létt  af  sál 
minni,  og  nýr  heimur  og  nýtt  lif  blasa  við  mér. 

Eg  gleymdi  raunum  minum  og  vonbrigðum.  Mér 
fanst  lífið  svo  óumræðilega  unaðsríkt  og  bjart,  og  barns- 
leg  gleði  fylti  hug  mínn.  Eg  hafði  ekki  verið  jafn-glöð 
mörg  ár. 

Fyrir  neðan  Grafarbæinn  var  hóll.  Eg  fleygði  mér 
niður  i  hólbrekkuna  í  hvarfi  við  bæinn,  og  lá  þar  dálitla 
Btund. 

Siðustu  árin  hafði  eg  oft  ásakað  guð  i  hjarta  minu, 
fyrir  það  að  hann  hefði  látið  mig  verða  til.  Nú  þakkaði 
eg  honum  fyrir  líf  mitt  fram  á  þenna  dag,  og  bað  hann 
að  lofa  mér  að  lifa  miklu  lengur,  og  veita  mér  náð  til 
að  framfylgja  ásetning  minum. 


Sólin  var  að  ganga  undir  bak  við  hæðina  fyrir  utan 
bæinn.  Síðustu  geislarnir  glitruðu  á  hjarninu  í  kringum 
mig.  Þeir  færðust  smámsaman  frá  mér,  og  skugga  sló  á 
brekkuna. 


Endurminningar  305 

Eg  starði  eftir  geislunum.  Þeir  liðu  upp  eftir  hæðinni, 
færðust  titrandi  stall  af  stalli  upp  á  blábrúnina  og  vöfðu 
hana  hjúp  sinum  örstutta  stund. 

Siðan  hurfu  þeir,  en  rauðan  glampa  bar  á  himininn 
upp  yfir  hæðinni. 

Þá  stóð  eg  upp  og  fór  heim. 


Eftir  þetta  kom  eg  oft  að  Seli  um  veturinn,  og  um 
vorið  fór  eg  þangað  alfarin. 

Guðrún  lifði  að  eins  fáa  daga,  eftir  að  eg  kora.  Eg 
lijúkraði  henni  eins  vel  og  eg  gat,  og  siðustu  næturnar 
vakti  eg  yfir  henni. 

Sigvalda  litla  tók  eg  að  mér,  þegar  eg  kom  þangað. 
Eg  vann  hjá  gömlu  hjónunum,  meðan  þau  lifðu.  En  eft- 
ir  lát  þeirra  vann  eg  fyrir  mér  og  fóstursyni  minum,  hér 
og  hvar,  þar  sem  bezt  gegndi. 

Eg  var  við  heyvinnu  á  sumrum,  en  ullarvinnu  á 
vetrum.  Sigvaldi  litli  fylgdi  mér,  bæði  vetur  og  sumar. 
Þegar  hann  var  orðinn  stálpaður,  gætti  hann  f  jár  á  sumr- 
aim,  þar  sem  eg  var. 

Eg  kendi  honum  að  lesa  og  að  draga  til  stafs.  En 
tvo  siðustu  veturna,  áður  en  hann  var  fermdur,  kom  eg 
honum  fyrir  i  kenslu  hjá  sóknarprestinum.  Mig  langaði 
til  að  hann  yrði  ekki  ver  að  sér  en  efnaðri  bændabörn- 
in,  sem  áttu  að  fermast  með  honum. 

Fermingardaginn  stóð  Sigvaldi  efstur  af  drengjunum. 
Og  eftir  messuna  sagði  presturinn  við  mig,  er  eg  greiddi 
honum  f ermingargjaldið,  og  þakkaði  honum  fyrir  Sigvalda : 

—  Eg  óska  yður  innilega  til  hamingju  með  hann 
fósturson  yðar,  Ingveldur  min.  Eg  hef  aldrei  fermt  gáf- 
aðri  ungling,  og  —  það  sem  meira  er  um  vert  —  aldrei 
betri  dreng. 


Það  eru  nú  liðin  mörg,  mörg  ár   siðan.     Sigvaldi   er 
löngu  kvæntur,  og  býr  góðu  búi. 
Eg  er  hjá  honum. 

20 


306  Endurininningar. 

Hann  lætur  ekkert  færi  ónotað,  til  þess  að  mér  geti 
liðið  sem  bezt.  Eg  er  löngu  hætt  að  þurfa  að  bera  nokkr- 
ar  áhyggjur  fyrir  lifinu. 

Alt  er  lagt  upp  i  hendurnar  á  mér.  Það  er  eins  og 
öUum  hérna  á  heirailinu,  og  öllum  í  sveitinni,  finnist  sér 
skylt  að  gera  mér  alt  til  geðs  og  gleðja  mig  á  einhvern  hátt. 

Mér  finst  eg  eiga  miklu  betra  en  eg  á  skilið.  Eg  hefi 
aldrei  búist  við,  að  mér  mundi  líða  jafnvel  i  ellinni. 

Og  þegar  eg  renni  augum  yfir  æfi  mina,  þá  finst 
mér  hún  hafa  liðið  eins  og  draumur. 

Stunduni  hafa  mér  að  visu  fundist  erfiðleikarnir  fylkja 
sér  svo  fast  i  kringum  mig,  að  eg  hefi  verið  vonlaus  um^ 
að  eg  fengi  yfirstigið  þá,  og  myrkrið  svo  svart,  að  e^  hefi- 
haldið,  að  eg  muiidi  aldrei  sjá  framar  til  sólar. 

En  þegar  mér  hefir  legið  mest  á,  hafa  geislar  guðs- 
rofið  myrkrið,  og  stökt  erfiðleikununi  á  braut,  og  þá  hefi 
eg  þakkað  honum  með  bljúgri  bæn,  eins  og  i  brekkunni 
forðum.  

í  mörg  ár  hefi  eg  á  hverju  sumri  verið  að  ráðgera 
að  bregða  mér  snöggva  ferð  heim  að  Hlið,  til  að  sjá 
bernskustöðvar  okkar  Sigurðar,  áður  en  eg  legg  upp  í 
síðustu  ferðina  mína. 

En  það  hefir  alt  af  eitthvað  heft  för  mina.  En  nú 
ætla  eg  ekki  að  fresta  henni  lengur. 

Og  í  vor  þegar  snjó  leysir  og  ár  eru  orðnar  litlar, 
þá  ætla  eg  að  fara  snöggvast  heim.  Þá  ætla  eg  að  staul- 
ast  upp  í  hliðina  fyrir  ofan  bæinn  og  horfa  yflr  brekkuna 
og  geirana,  þar  sem  við  Sigurður  sátum  saman  yfirlömb- 
unum. 

Eg  ætla  að  fara  inn  í  hellinn  okkar,  og  skoða  bæjar- 
lækinn  og  bæjarhólinn,  þar  sem  við  rendum  okkur. 

Og  þá  ætla  eg  að  ganga  um  hlaðið  og  standa  i  sömu 
sporum,  sem  eg  stóð,  þegar  eg  gaf  Sigurði  hárlokkinn  af  mér. 

Þá  held  eg  að  mér  finnist,  eg  eiga  ekkert  eftirógert. 

Þá  vildi  eg  helzt  mega  deyja. 


Um  starf  og  stjórn  sjúkrasamlaga. 


*Eg  vildi  eg  hefði  verið  i  þessu<. 

í  ritgerð  minni  »um  sjúkra8amlög«,  í  III.  hefti  Skirnis 
þ.  á.,  lét  eg  þess  getið,  að  öllum  þeim,  er  því  máli  vildu 
sinna,  stæði  til  boða  að  fá  frekari  leiðbeiningar,  ef  þeir 
sneru  sér  til  min  eða  annara  yíirmanna  Oddfellowfélags- 
ins  i  Reykjavik. 

Mér  hafa  borist  fyrirspurnir  úr  ýmsum  áttum  og 
spyrja  allir  þess,  hvernig  eigi  að  orða  lög  sjúkrasara- 
laga. 

Hér  í  Reykjavík  hefir  fyrir  skömmu  verið  stofnað 
nýtt  sjúkrasamlag,  sem  ætlast  er  til  að  nái  yfir  allan  bæ- 
inn  og  til  allra  vinnustétta.  Þetta  nýja  samlag  skrifaði 
Oddfellowfélaginu  i  haust  og  bað  um  uppkast  að  lögum 
handa  sér.  Var  þá  kosin  nefnd  manna  i  Oddfellowfélag- 
inu  til  að  vinna  að  þeirri  lagasmíð ;  voru  þeir  i  nefndinni 
með  mér:  Eggert  Claessen  yfirréttarmálaflutningsmaður, 
Halldór  Daníelsson  yfirdómari,  Klemens  Jónsson  landritari 
og  Sighvatur  Bjarnason  bankastjóri. 

Við  fimm  höfum  nú  samið  fyrirmynd  að  lögum  fyrir 
sjúkrasamlög  i  kaupstöðum. 

Það  er  þetta  frumvarp,  sem  hér  kemur  fyrir  almenn- 
ingssjónir,  og  læt  eg  fylgja  hverri  grein  nokkrar  skýr- 
ingar,  og  bendingar  um  breytingar,  sem  gera  þarf,  ef 
sjúkrasamlag  er  stofnað  i  sveit. 


Þeir,   sem   þetta  lesa,  eru  beðnir  að  lesa  ekki  lengra 
að  sinni,   en  kynna  sér  vandlega  fyrri  ritgerð  mína,  sem 


308  Um  starf  og  stjórn  sjúkrasamlaga. 

eg   var   að    nefna,    því    að    hún  er  upphaf  og  undirstaða 
þess,  sem  hér  verður  rætt. 

Þess  ber  að  gæta  um  fram  alt,  að  sjúkrasamlög  eru 
ábyrgðarfélög  eða  tryggingarsjóðir,  rétt  eins  og  þilskipa- 
ábyrgðarfélög  eða  brunabótasjóðir. 

Ef  einhver  kaupir  hafskip  og  ver  til  þess  aleigu  sinni, 
en  kaupir  sér  ekki  tryggingu  á  skipinu  gegn  sjávarháska, 
þá  heimska  hann  allir;  »er  maðurinn  vitlaus«,  segja  þeir, 
»að  vilja  eiga  á  hættu  að  missa  aleigu  sína  i  sjóinn,  úr 
þvi  hann  getur  fengið  keypta  tryggingu  fyrir  fullri  upp- 
bót,  ef  skipið  ferst?« 

Annar  reisir  timburhús  og  tryggir  það  ekki  gegn 
eldsvoða;  »skelíingar  flón  er  maðurinn«,  ymur  í  öllum, 
»að  láta  húsið  standa  óvátrygt«. 

Þeir  eru  teljandi,  sem  eiga  hafskip  eða  timburhús; 
flestir  alþýðumenn  eiga  hvorki  skip  né  hús  og  mjög 
raargir  eiga  ekkert,  hvorki  laust  né  fast,  svo  að  neinu 
nemi.     Og  þó  bjargast  þeir  af  —  ef  þeir  halda  heilsunni. 

Heilsan  er  aðaleign  efnalítilla  manna. 

Heilsan  er  aleiga  allra  fátæklinga. 

Skipseigandi  fer  ekki  á  vonarvöl,  þó  að  skipið  hans 
farist  óvátrygt,  ef  hann  heldur  heilsu  sinni;  húseigandi 
fer  ekki  á  sveitina,  þó  hann  sé  það  flón  að  vátryggja  ekki 
hús  sitt  og  missi  það  bótalaust  í  eldsvoða  —  ef  hann 
missir  ekki  líka  heilsuna. 

Heilsan  er  meira  verð  en  skip  og  hús  eða  aðrir  fjár- 
munir. 

Heilsan  er  dýrmætasta  eign  hvers  manns;  hún  er 
sannkölluð  aleiga  þorra  manna  í  öllum  löndum,  af  því  að 
alstaðar  í  heimi  er  þorri  manna  félitill  eða  félaus. 

Þess  vegna  er  heilsutrygging  miklu  nauðsynlegri  fyrir 
alþýðu  manna,  en  húsatrygging  eða  skipa,  eða  nokkur 
önnur  trygging. 

Þess  vegna  þurfa  sjúkrasamlög  að  komast  á  fót  hér 
á  landi,  engu  síður  en  i  öðrum  löndum. 


Um  starf  og  stjórn  sjúkrasamlaga.  3o9 

Uppkast  Oddfellowfélagsins 
að    lögum    fyrir   sjúkrasamlög    í   kaupstöðum. 

I.    Starf   samlagsins. 

1.  gr. 

Sjúkrasamlag 

er  stofnað  dag  mánaðar  19 

í  þeim  tilgangi,  að  tryggja  hverjum  hluttækum  samlags- 
manni  uppbót  á  því  fjártjóni,   er  sjúkdómar  baka  honum. 

Samlagið   á   heima  i  

I  enda  greinarinnar  á  að  tilgreina  nákvæmlega  svæðið,  sem  sjúkra- 
samlagið  nær  yfir. 

Rétt  er  að  kaupstaðasamlög  nái  yfir  lögsagnarumdæmi  kaupstaöar- 
ÍDS.  í  kauptúnum  verður  að  til  taka  Ijós  mörk  milli  kaupstaðarins  og 
nærsveitanna.  I  sveitum  mun  fara  bezt  á  þvi,  að  eitt  sjúkrasamlag  sé 
i  hverjum  hreppi. 

2.  gr. 

Hverjum  manni,  jafnt  karli  sem  konu,  er  frjálst  að 
gerast  hluttækur  samlagsmaður,  ef  hann  sannar: 

1)  að  hann  eigi  heima  í 

2)  sé  eigi  yngri  en  15  ára  og  eigi  eldri  en  sextugur^ 
er  hann  beiðist  inntöku; 

3)  hafi  eigi  árstekjur,  er  fari  fram  úr  1200  kr.,  að 
viðbættum  100  kr.  fyrir  hvert  barn  innan  15  ára,  sem 
hann  framfleytir; 

4)  eigi  ekki  skuldlausar  eignir,  er  nemi  meiru  en 
5000  kr.; 

5)  hafi  ekki  árlangt  þegið  af  sveit; 

G)  sé  ekki  dæmdur  fyrir  glæp;  eða  hafi,  ef  svo  er, 
fengið  uppreisii  á  æru  sinni; 

7)  hafi  engan  viðloðaridi  eða  ólæknandi  sjúkdóm,  er 
skerði  eða  geti  skert  vinnuþol  hans,  og  skal  hann  sanna 
þaö  með  vottorði  frá  lækni  samlagsins,  enda  sé  hann  full- 
hraustur,  er  hann  gengur  i  samlagið. 

Öllum,  sem  eiga  heima  á  samlagssvæðinu,  á  að  vera  heimilt  að 
ganga  i  samlagiö,  ef  ekkert  er  því  til  fyrirstöðn  í  lögum  þess. 

Efnahagstakmarkið  (3.  og  4.  liður)  kemur  til  af  þvi,  að  sjúkrasamlög 


310  Um  starf  og  stjórn  sjúkrasamlaga. 

verða  að  gera  sér  far  um  að  komast  að  hagfeldum  samningum  með  af- 
slætti  bæði  við  lækna,  lyfsala  og  sjúkrahús ;  þau  verða  lika  að  reyna  að 
afla  sér  styrks  úr  landssjóði  og  hreppssjóðum,  geta  með  réttu  borið  þvi 
við,  að  þau  dragi  stórum  úr  sveitaþyngslum.  En  það  er  ekkert  vit  i 
þvi,  að  heimta  afslátt  og  styrk  handa  vel  efnuðum  mönnum  —  það 
mundi  ekkl  fást  —  og  þeir  fara  ekki  á  vonarvöl,  þótt  veikiodi  beri  að 
höndum,  þess  vegna  engin  lifsnauðsyn  fyrir  þá  að  vera  i  sjúkrasamlögum. 
Um  hámark  tekna  og  eigna  má  lengi  deila.  Hámörkin  i  uppkastinu  eru 
i  samræmi  við  venjur  annara  þjóða.  Tekjur  bænda  er  erfitt  að  meta  til 
peninga;  þar  mætti  miða  við  tiundina  og  láta  hámarkið  vera  t.  d.  10 
hundruð,  að  viðbættu  1  hundraði  fyrir  hvert  barn  innan  15  ára. 

3.  gr. 

1)  Hlutlausir  félagar  geta  allir  orðið,  karlar  og  kon- 
ur,  eldri  en  15  ára,  er  fullnægja  1.,  5.  og  6.  skilyrði  2. 
greinar  og  lofa  að  greiða  að  minsta  kosti  1  kr.  í  árstillag, 
eða  gjalda  20  kr.  i  samlagssjóð,  eitt  skifti  fyrir  öll. 

Hlutlausir  félagar  eiga  ekki  tiikall  til  neinna  hlunn- 
inda  úr  samlagssjóði ;  en  ef  þeir  greiða  2  kr.  eða  meira, 
hafa  þeir  atkvæðisrétt  á  fundum  og  eru  kjörgengir  til 
allra  starfa  i  samlaginu. 

Hlutlausir,  en  atkvæðisbærir  félagar,  geta  orðið  hlut- 
tækir,  ef  efnahagur  þeirra  versnar  og  verður  í  samræmi 
við  2.  gr.,  enda  færi  þeir  fram  allar  þær  sannanir,  sem 
þar  er  krafist. 

Ef  hlutlaus  félagi  hefir  sannað  á  venjulegan  hátt,  er 
hann  gekk  í  samlagið,  að  hann  fullnægi  öUum  skilyrð- 
um  2.  gr.,  nema  3.  og  4.,  enda  sé  hann  eigi  eldri  en 
fertugur,  og  hafi  hann  siðan  árlega  greitt  3  kr.  í  samlags- 
sjóð,  þá  getur  hann  orðið  hluttækur  félagi,  hvað  sem  liður 
heilsu  hans  eða  aldri,  ef  efnahagur  hans  versnar,  en  færa 
skal  hann  þó  sönnur  á,  að  hann  fullnægi  öllum  skilyrð- 
um  2.  gr.  öðrum  en  2.  og  7. 

2)  Nú  batnar  efnahagur  samlagsmanns,  svo  að  árs- 
tekjur  hans  eða  eignir  fara  upp  yfir  það  hámark,  sem  til 
er  tekið  í  2.  gr.,  og  verður  hann  þá  að  gerast  hlutlaus 
félagi,  eða  fara  úr  samlaginu,  þegar  er  hann  fær  tilkynn- 
ingu  um  það  frá  samlagsstjórninni.     Ef  hann  skýtur  mál- 


Uni  starf  og  stjórn  sjúkrasamlaga.  311 

inu  í  gerðardóm,  sbr.  17.  gr.,  þá  má  hann  halda  réttind- 
um  sinum  þar  til  dómur  fellur. 

3)  Ef  hluttækur  samlagsmaður  fer  úr  kaupstaðnum 
um  stundarsakir  til  að  leita  sér  atvinnu,  eða  i  öðrum 
nauðsynlegum  erindum,  þá  má  hann  gerast  hlutlaus  meðan 
hann  er  fjarverandi,  en  greiði  hann  öU  samlagsgjöld  sin, 
þá  á  hann  heimtingu  á  dagpeningum,  ef  hann  sannar  með 
Iseknisvottorði  að  hann  hafi  verið  ófær  til  vinnu  vegna 
veikinda,  en  ekki  á  hann  þá  tilkall  til  neinna  annara 
hlunninda  úr  samlagssjóði. 

Hlutlausir  félagar,  þeir  sem  nefndir  eru  i  2.  og  3. 
lið,  skulu  greiða  i  samlagssjóð  1  kr.  á  ári.  Þeir  geta 
orðið  hluttækir  aftur,  hvað  sem  líður  aldri  þeirra  eða 
heilsu,  ef  ekki  skortir  önnur  skilyrði,  sbr.  2.  gr. 

Allir  hlutlausir  samlagsmenn,  er  verða  hluttækir, 
fíkulu  þá  hlíta  ákvæði  5.  gr. 

Hér  er  gert  ráð  fyrir  því,  að  rikismenn  og  yfirleitt  hverir  sem 
yilja,  geti  verið  i  samlaginu,  án  þess  að  njóta  neinna  hlunninday 
til  þess  eins,  að  styrkja  samlagið.  4.  málsgrein  i  1.  staflið,  »Ef 
hlutlaus  félagi"  o.  s.  frv.,  má  vel  sleppa.  Akvœðin  i  3.  staflið  eru 
nauðsynleg  hér  á  landi,  af  þvi  að  það  er  svo  algengt,  að  fólk 
leiti  sér  atvinnu  i  önnur  héruð;  þau  eru  eina  undantekningin  frá  þeirri 
meginreglu,  að  þeir  einír  geti  verið  i  samlaginu,  sem  dvelja  á  sam- 
lagssvæðinu. 

4.  gr. 

Hver  sá,  er  vill  ganga  i  sjúkrasamlagið,  skal  færa 
fítjórninni  skriflega  inntökubeiðni  og  læknisvottorð. 

Þvi  skal  ráða  til  lykta  á  næsta  stjórnarfundi,  hvort 
beiðandi  verður  tekinn  í  samlagið. 

Ef  beiðni  er  hafnað  eða  samlagsstjórnin  í  vafa  um, 
hvað  gera  skuli,  þá  má  vísa  málinu  i  gerð ;  nefnir  stjórnin 
€inn  til  úr  flokki  félagsmanna,  læknar  sámlagsins  annan, 
en  þriðja  bæjarstjórn,  og  fella  þeir  fullnaðarúrskurð. 

Nú  er  einhverjum  veitt  viðtaka  i  samlagið,  og  er 
hann  þá  talinn  félagi  þess  frá  næstu  mánaðamótum. 

Kéttast  er  að  hafa  prentuð  eyðublöð  fyrir  inntökubeiðnir  og  lækn- 
isvottorð.     Akvæðin   i   3.  málsgrein   eiga  að  koma  i  veg  fyrir  að  stjórn 


SÍ2  Um  starf  og  stjórn  sjúkrasamlaga. 

samlagsins  hafni  nokkrum  manni  um  inntöku  að  ástæðulausu;  i  sveitum 
komi  hreppsnefnd  i  stað  bæjarstjórnar. 

5.  gr. 

Hluttækir  félagar  öðlast  engin  réttindi  fyr  en  6  vik- 
ur  eru  liðnar  frá  þvi  er  þeir  komust  i  félagatölu;  þetta 
gildir  þó  ekki  um  sjúkdóma,  er  orsakast  af  slysum. 

ÖU  erlend  sjúkrasamlög  hafa  þessu  lik  ákvæði  i  lögum  sinum,  til 
þess  að  tryggja  sér,  að  menn  ryðjist  ekki  hópum  saman  i  samlagiðy 
þegar  veikinda  er  von,  og  verði  þvi  tafarlaust  til  mikillar  byrði. 

6.  gr. 

Þessi  eru  réttindi  hlu ttækr a  samlags- 
manna: 

l)Ókeypis  læknishjálp  handa  þeim  sjálfum 
og  börnum  þeirra,  sem  eru  hjá  þeim  innan  15  ára  (einnig 
stjúpbörnum  og  meðgjafarlausum  fósturbörnum) ;  hjálpina 
veitir  læknir  sá,  eða  læknar,  er  samlagið  hefir  ráðið  til 
þess,  og  greiðir  samlagið  ekki  fyrir  hjálp  annara  lækna, 
nema  ef  svo  ber  undir  (slys,  kona  i  barnsnauð)  að  brá5 
þörf  hefir  verið  á  lækni,  en  ekki  náðst  til  lækna  sam- 
lagsins. 

2)  Ókeypis  lyf,  þau  er  samlagslæknir  telur  nauð^ 
synleg,  handa  þeim  sjálfum  og  börnum  þeirra,  sem  eru 
hjá  þeim  og  innan  15  ára;  ennfremur  handa  þeim  sjálf- 
um:  haulbönd,  smiðaðir  limir  og  því  likar  umbúðir,  en 
þó  ekki  meir  en  nemi  25  kr.  á  ári  handa  sama  manni^ 
og  verður  hver  að  annast  sjálfur  viðhald  þessara  hluta 
og  nýja  þá  upp. 

Samlagið  leggur  ekki  til  áfenga  drykki,  eða  gos- 
drykki,  eða  lyffæðu,  eigi  heldur  fiöskur,  glös,  krukkur 
eða  önnur  þess  konar  lyfjaílát. 

3)0keypis    sjúkrahúsvist   i   þessum  sjúkra- 

húsum 

ef  samlagslaknir  telur  þess  þörf,  handa  þeim  sjálfum  og 
börnum  þeirra,  sem  heima  eru  og  innan  15  ára. 

Nú  vill  samlagsmaður  fremur  fara  i  eitthvert  annað 
sjúkrahús,    og  greiðir  þá  samlagið  fyrir  nauðsynlega  dvöl 


Um  starf  og  stjórn  sjúkrasamlaga.  SíB 

hans  þar  það  sem  jafnlöng  dvöl  hefði  kostað  í  því  sjúkra- 

húsi,  sem  samlagsmönnum  er  ætlað. 

Ef   samlagslæknir   lýsir   yfir  því,  að  sjúklingur  megí 

liggja   i   heimahúsum,   ef   hjúkrunarkona   gæti    hans,    en 

verði    ella   að    fara   i   sjúkrahús,    þá  skal  hann  vera  kyr 

heima,  ef  samlagið  útvegar  honum  hjúkrunarkonu  á  sinn 

kostnað. 

Ennfremur   veitir   samlagið    ókeypis   aðgerð  á  augn- 

sjúkdómum,  einnig  nuddaðgerð  og  böð  handa  samlagsmönn- 

um  sjálfum,  en  þó  ekki  frekar,  en  nemi  15  kr.  á  ári  fyrir 

hvern  þeirra. 

4)  Dagpeningar  handa  þeim  sjálf um  (ekki  börn- 

unum),  þannig  að 
þeir  er  greiða  (i,75  kr.)  á  mánuði,  fá  2  kr.  á  dag 
þeir  er  greiða  (i,35  — )  á  mánuði,  fá  1  kr.  50  á  dag 
þeir  er  greiða  (i,oo  — )  á  mánuði,  fá  1  kr.  á  dag 
þeir  er  greiða  (o,85  —)  á  mánuði,  fá  75  a.  á  dag 
þeir  er  greiða  (0,75  — )  á  mánuði,  fá  50  a.  á  dag. 
Vistráðin  hjú,  giftar  konur  og  unglingar  innan  18  ára 

þurfa  ekki  að  tryggja  sér  dagpeninga. 

Sjókdómar  baka  mönnum  fjártjón  á  fernan  hátt:  lækniskostnaðy 
lyfjakostnað,  sjúkrahúskostnað  og  atvinnumissi. 

Sjúkrasamlögin  veita  tryggingu  fyrir  upphótt  á  öllu  þessu  tjóni  og 
samlagsmenn  eiga  heimtingu  á  uppbótinni,  þurfa  ekki  að  s  œ  k  j  a 
um  hana  ug  eiga  undir  náð  aunara,  hvort  þeir  fá  nokkuð,  þvi  að  sjúkra- 
samlögin  eru  tryggingarfélög,  ekki  styrktarfélög. 

Það  kann  að  virðast  misrétti,  að  foreldrar  fá  ókeypis  læknishjálp, 
lyf  og  sjúkrahúsvist  handa  börnum  sínum  án  aukaborgunar  (sbr.  þó  9. 
gr.  4)  —  misrétti  gegn  þeim,  er  engin  börn  eiga;  en  þetta  jafnar  sig 
upp;  þar  sem  samlögin  eru  komin  á  fastan  fót,  fer  fólk  i  þau  á  unga 
aldri  og  á  von  á  þessum  aukahlunnindam  siðar,  þegar  til  barneigna 
kemur. 

Hvert  samlag  gerir  samning  við  einn  lækni  eða  fleiri  um  læknis- 
hjálp.  Er  þá  annaðhvort  samið  um  tiltekna  þóknun  á  ári  fyrir  hvern 
samlagsmann,  eða  lækni  goldið  eftir  reikningi. 

Hér  á  landi  er  víðast  ekki  nema  eiuum  lækni  til  að  dreifa,  héraðs- 
lækninum.  Grjaldskrá  héraðslækna  er  mjög  lág.  Þess  vegna  mun  réttast 
að  islenzk  sjúkrasamlög  noti  sér  hana  og  borgi  lækni  eftir  reikningi. 
Sjúkrasamlagið  verður  vinningur  fyrir  lækninn,  að  þvi  leyti,  að  þar  fær 
hann   öll   verk    sin  skilvislega  borguð;  þess  vegna  ættu  læknar  að  geta 


:314  Um  starf  og  stjórn  sjúkrasamlaga. 

veitt  samlögum  afslátt  af  gjaldskránni,  t.  d.  10 — 15°/o.  í  sveitum  er  þaö 
oft  miklum  örðugleikum  bundið  að  vitja  læknis.  í  lögum  sveitasamlaga 
«ttu  að  vera  ákvæði  um  það,  að  hver  samlagsmaður  skuli  vitja  læknis 
iil  sin  samlaginu  að  kostnaðarlausu,  ef  hann  á  ferðahesta  og  hefir  til 
^endimann,  eða  getur  mannað  skip,  ef  um  sjóferð  er  að  ræða.  En  geti 
^samlagsmaður  ekki  vitjað  læknis  sér  að  útgjaldalausu,  þá  verður  sam- 
lagið  að  greiða  kostnaðinn ;  er  þá  um  að  gera,  að  neyta  allrar  hagsýni. 
í  landsveitum  gæti  samlagið  samið  við  einhvern  bónda  á  þeim  enda 
■samlagssvæðisins,  sem  veit  að  bústað  læknis,  fengið  hann  til  að  vitja 
læknisins  handa  samlagsmönnum  fyrir  tiltekna  þóknun  i  hvert  sinn. 
Ef  talsimi  gengur  úr  samlagshéraði  til  læknis,  er  réttara,  að  samlagið 
semji  við  lækninn  sjálfan  um  hestleigu  og  fylgd,  ef  með  þarf.  í  sjávar- 
«veitum  verða  samlög  að  semja  á  likan  hátt  um  sjóvegsflutning. 

Sveitasamlög  verða  að  tryggja  sér  sem  bezt,  að  enginn  samlags- 
maðar  heimti  til  sin  lækni  að  óþörfu.  Þess  vegna  er  rétt  að  skifta 
eamlagshéraðinu  i  deildir  (sbr.  10.  gr.),  hafa  deildarstjóra  i  hverri  deild 
og  heimta  að  hver  samlagsmaður  fái  leyfi  (vitjunarseðil)  hjá  honum  i 
hvert  sinn,  er  hann  viU  vitja  læknis.  Þau  ákvæði  mætti  orða  á  þessa 
leið:  Samlagið  greiðir  þvi  að  eins  læknishiálpina,  að  samlagsmaður 
hafi  fengið  vitjunarseðil  fyrir  fram  hjá  deildarstjóra  sinum  eða  einhverj- 
nm  öðrum  stjórnanda  félagsins  i  hvert  sinn  er  hann  leitar  læknis.  Ef 
bráð  þörf  er  á  lækni,  má  samlagsmaður  vitja  hans  tafarlaust,  en  verður 
þá  að  útvega  sér  vitjunarseðil  svo  fljótt  sem  auðið  er.  Fyrir  vitjunar- 
seðil  skal  greiða  25  aura  i  hvert  sinn,  sem  læknir  er  sóttur,  en  5  aura 
i  hvert  sinn  sem  hans  er  leitað  heima.  Samlagíð  greiðir  aldrei  borgun 
fyrir  Jækningatilraunir  skottulækna  eða  lyf  þeirra. 

Ur  2.  lið  þessarar  gr.  (ókeypis  lyf)  má  vel  fella  orðin  „ennfremur 
handa  þeim  sjálfum  ....  nýja  þá  upp".  Lyfsalar  og  læknar  ættu  aö 
veita  sjúkrasamlögum  einhvern  afslátt  af  lögverði  lyfja  i  notum  þess,  að 
borgunin  er  vis.  Lyfsalar  ættu  að  geta  veitt  10— 15%  afslátt,  en 
læknar  5—10%. 

Rétturinn  á  ókeypis  sjúkrahúsvist  (3.  liðar)  er  afar  mikils  verður. 
Margur  stenzt  veikindi  i  heimahúsum,  þótt  langvinn  séu,  en  fæstir  eru 
svo  efnum  búnir,  að  þeir  geti  staðist  þann  mikla  kostnað,  sem  þvi  er 
samfara,  að  leita  sér  heiisubótar  i  sjúkrahúsi.  I  þessari  grein  verður  að 
til  taka  hvaða  sjúkrahús  samlagið  á  við.  Ef  sjúkrahús  eða  sjúkraskýli 
er  i  læknishéraðinu,  þar  sem  samlagið  á  heima,  þá  er  sjálfsagt  að  nefna 
það  fyrst.  Hér  verður  og  að  hafa  geðveikrahælið  á  Kleppi  og  heilsu- 
hælið  á  Vifilsstöðum.  Ef  sjúklingur  er  fluttur  i  sjúkrahús  utanhéraðs, 
þá  er  álitamál,  hvort  samlagið  á  að  borga  flutningskostnaðinn.  2  sið- 
ustu  málsgreinunum  i  3.  staflið  („Ef  samlagslæknir"  o.  s.  frv.  og  „Enn- 
fremur  veitir"  o.  s.  frv.)  er  réttast  að  sleppa  i  lögum  sveitasamlaga. 

Þk  kemur  að  4.  lið  tryggingarinnar,  dagpeningunum,  uppbótinni  á 
-atvinnumissinum.    Þessi  trygging  er  bráðnauðsynleg  fyrir  kaupstaðarbúa 


Um  starf  og  stjórn  sjúkrasamlaga.  315 

og  þurrabúðarmenn,  alla  þá,  er  engan  bústofn  eiga.  Þeir  mega  fæstir 
við  þvi,  að  missa  allan  vinnuarð  sinn,  sizt  ef  þeir  eiga  fyrir  böroum  að 
sjá.  Þess  vegna  er  þeim  lika  veittur  kostur  á  þvi,  að  tryggja  sér  mis- 
munandi  dagpeninga,  eftir  getu  sinni  og  þörf,  og  fer  mánaðargjaldið 
•eftir  þvi.  í  sveitum  er  síður  þörf  á  þessari  tryggingu,  þar  stendur  þó 
ekki  sulturinn  við  dyrnar  árið  um  kring,  búinn  til  inngöngu  jafnskjótt 
sem  húsbóndi  legst  veikur.  En  rétt  þykir  þó,  að  gera  öllum  fuUorðnum 
karlmönnum  að  skyldu,  að  tryggja  sér  einhverja  dagpeninga. 


T.  gr. 

fl.  Samlagið  selur  engum  tryggingu  fyrir  meiri  dag- 
peningum,  en  nemi  ^/^  af  venjulegum  eða  áætluðum  dag- 
tekjum  hans. 

h.  Þeir  sem  hafa  fimm  um  fertugt,  er  þelr  ganga  i 
samlagið,  fá  ekki  keypta  tryggingu  fyrir  meiri  dagpening- 
um,  en  nemi  50  a.  á  dag. 

c.  Ef  samlagsmaður  er  fluttur  í  sjúkrahús,  lækka 
-dagpeningar  hans  um  60  aura  á  dag ;  þó  heldur  hann 
þeim  óskertum,  ef  samlagið  þarf  ekki  að  borga  sjúkrahús- 
vistina.  Samlagsmenn,  er  eiga  fyrir  börnum  að  sjá  innan 
15  ára,  skulu  og  aldrei  missa  meira  en  svo,  er  þeir  liggja 
i  sjúkrahúsi,  að  þeir  haldi  30  aurum  á  dag. 

d.  Nú  vill  einhver  færa  upp  dagpeninga  sina,  og 
skal  hann  þá  láta  i  té  nýtt  læknisvottorð.  Uppfærslu 
skal  því  að  eins  veita,  ef  beiðandi  er  heill  heilsu,  sbr.  2. 
gr.,  og  nýtur  ekki  hlunninda  úr  samlagssjóði  þegar  beiðnin 
kemur,  enda  skal  uppfærslan  jafnan  ganga  i  gildi  i  byrjun 
næsta  reikningsárs. 

e.  Dagpeningar  eru  ekki  greiddir,  ef  sjúkdómur  helzt 
7  nætur  eða  skemur,  en  greiða  skal  ef  lengur  helzt  og 
þá  jafnan  reikna  frá  þeim  degi,  er  gjaldkera  var  tilkynt- 
ur  sjúkdómufinn. 

f.  Dagpeningar  eru  ekki  greiddir,  ef  sjúklingur  getur 
unnið  vanavinnu  sina  að  einhverju  leyti,  og  ekki  gamal- 
mennum,  ef  elli  bagar,  en  enginn  sérstakur  sjúkdómur. 

g.  Dagpeningar  eru  ekki  greiddir,  ef  sjúkdómurinn 
stafar  af  drykkjuskap,  saurlifnaði  eða  áflogum,  sem  sam- 
lagsmaður  er  sjálfur  valdur  að. 


316  Um  starf  og  stjórn  sjúkrasamlaga. 

h.  Dagpeningar  falla  niður,  ef  samlagsmaður  vill 
ekki  fara  i  sjúkrahús,  að  ráði  samlagslæknis  eða  stjórnar 
samlagsins;  þeir  falla  og  niður,  ef  sjúklingur  hafnar  þeirri 
meðferð  á  sjúkdómnum,  sem  læknir  telur  nauðsynlega. 

i.  Dagpeningar  falla  niður  þann  dag,  er  samlags- 
maður  verður  vinnufær,  enda  þótt  hann  taki  ekki  tiL 
verka,  eða  vanræki  að  segja  frá  bata  sínum. 

j.  Ef  farsótt  gengur,  sem  vörn  er  sett  við,  getur 
stjórn  samlagsins  ráðið  því,  að  allir  dagpeningar  falli 
niður. 

Tc.  Dagpeningar  eru  ekki  greiddir,  ef  samlagsmaður 
heldur  óskertu  vinnukaupi  sínu;  en  ef  kaupið  er  lækkað, 
skal  hann  fá  af  dagpeningum  sinum  það  sem  lækkuninni 
nemur. 

l.  Samlagskonum  skal  greiða  10  kr.  fyrir  hvert  barn, 
er  þær  ala,  ef  þær  hafa  verið  40  vikur  í  samlaginu  fyrir 
barnsburðinn. 

Ef  sængurkona  sýkist,  á  hún  tilkall  til  hvers  konar 
hlunninda  úr  samlagssjóði,  þegar  liðnar  eru  8  nætur  frá 
barnsburði. 

m.  Dagpeninga  skal  greiða  hverjum  samlagsmanniy 
ef  þörf  gerist,  fullar  12  vikur  á  hverjum  12  mánaða  fresti 
(ekki  miðað  við  reikningsár). 

Ef  dagpeningar  samlagsmanns  nema  þvi,  er  hann  getur  haft  upp 
úr  vinnu  sinni,  mundi  margur  leitast  við  að  gera  sér  upp  veiki;  þess 
vegna  eru  takmörk  sett  fyrir  hæð  dagpeninga  (-/3)  i  hlutfalli  við  dagtekjur. 

Það  er  alheimsreynsla,  að  rosknir  menn  verða  oftar  veikir  en  þeir, 
sem  yngri  eru  ;  þess  vegoa  vilja  sjúkrasamlög  ekki  selja  rosknum  mönn- 
um  háa  dagpeningatryggingu. 

Ef  samlagsmaður  liggur  i  heimahúsum,  verður  hann  að  sjá  sér 
fyrir  fæði  og  hjúkrun;  ef  hann  er  fluttur  i  sjúkrahús,  losnar  hann  við 
þau  útgjöld;  þess  vegna  er  réttlátt,  að  dagpeningar  hans  færist  þá  nið- 
ur,  eða  hverfi,  ef  þeir  eru  lágir  (t.  d.  óO  aurar),  en  sanngjörn  nauðsynja- 
krafa,  að  hann  haldi  þó  einhverju  af  þeim,  ef  hann  á  fyrir  öðrum  að  sjá. 

Fárra  daga  atvinnumissir  kemur  engum  á  vonarvöl;  þess  vegna 
engir  dagpeningar,  ef  sjúkdómur  heJzt  7  nætur  eða  skemur;  það  sparar 
samlagssjóði  mikil  útgjöld,  af  þvi  að  stutt  veikindi  eru  afar  tið.  í  lög- 
um  sveitasamlaga  skal  heimta  að  sjúkdómur  sé  tilkyntur  deildarstjóra. 
Dæmi:     Samlagsmaður  veikist  1.  janúar,  tilkynnir  sjúkdóm  sinn  4.  janúar. 


Um  starf  og  stjórn  sjúkrasamlaga.  317 

verður  vinnufær  8.  janúar;  bann  hefir  þá  verið  veikur  7  nætur  og  fær 
€nga  dagpeninga.  Annað  dæmi :  Samlagsmaður  legst  1.  febrúar,  til- 
kynnir  sjúkdóm  sinn  4.  febrúar,  verður  vinnufær  14.  febrúar;  bann  befir 
'þk  verið  veikur  13.  daga  og  fær  dagpeninga  fyrir  10  daga  (4. — 13.  febr.). 

Það  er  afar  áriðandi,  að  stjórn  sjúkrasamlags  bafi  nána  gát  á  þvi, 
að  samlagsmenn  fái  ekki  dagpeninga,  ef  þeir  eru  ekki  með  öUu  ófærir 
til  vinnu. 

Ei  skæða  farsótt  ber  að  böndum,  sem  „vörn  er  sett  við"  (sbr.  2. 
gr.  í  lögum  16.  nóv.  1907  um  varnir  gegn  útbreiðslu  næmra  sjúkdóma), 
þá  getur  farið  svo,  að  mikill  þorri  samlagsmanna  sýkist  og  samlasrið 
verði  gjaldþrota;  þvi  til  varnar  er  það  ákvæði,  að  stjórnin  geti,  ef  svo 
ber  undir,  látið  alla  dagpeninga  falla  niður  ura  stundarsakir,  t.  d.  1 — 2 
mánaða  tíma  ef  mislingar  ganga  um  alt  béraðið. 

öll  sjúkrasamlög  bafa  tímatakmörk  á,  dagpeningatryggingunni ; 
væru  ekki  þau  takmörk,  þá  yrðu  iðgjöldin  að  vera  miklu  bærri.  Hér 
■er  lagt  til  að  dagpeningar  séu  greiddir  12  vikur  samtals  á  bverjum  12 
mánaða  fresti.  Ung  samlög  verða  að  vera  varkár  i  þvi  efni.  Sum  er- 
lend  samlög  greiða  dagpeninga  i  26  vikur  á  bverjum  12  mánaða  fresti, 
en  þau  eru  þá  fjölmenn  og  gömul  og  eiga  mikið  fé  i  sjóði.  Hvers 
vegna  er  sagt  „á  12  mánaða  fresti"  og  ekki  „á  bverju  ári"?  Af  þvi 
að  það  er  miklu  réttlátara.  Utkoman  á  að  vera,  að  enginn  fái  dagpeninga 
lengri  tima  samfleytt,  en  nemi  12  vikum.  En  ef  bér  stæði  „á  bverju 
ári",  þá  gæti  svo  farið,  að  samlagsmaður  mætti  heimta  dagpeninga  24 
vikur  samfleytt,  sem  sé  12  vikur  fyrir  og  12  vikur  eftir  áramót.  Hvernig 
á  þá  að  skilja  orðin:  „á  12  mánaða  fresti"?  Dæmi:  Samlagsmaður 
verður  sjúkur  i  fyrsta  sinni  15.  mai  1910,  er  veikur  og  fær  dagpeninga 
í  6  vikur;  aftur  verður  bann  sjúkur  1.  nóvember  1910  og  fær  nú  dag- 
peninga  i  4  vikur;  þriðja  sinni  legst  bann  1.  april  1911  og  liggur  til 
15.  júni  1911;  þá  fær  bann  ekki  dagpeninga  nema  2  vikur  frá  1.  april, 
aí  þvi  að  þá  eru  komnar  fullar  12  vikur;  en  15,  mai  1911  fær  bann 
aftur  rétt  til  dagpeninga,    af  þvi  að  þá  er  liðinn  12  mánaða  fresturinn, 

8.  gr. 

Ef  einhver  nýtur  hlunninda  úr  samlagssjóði,  hvort 
heldur  eru  dagpeningar,  eða  sjúkrahússvist,  eða  læknis- 
hjálp  í  heimahúsum,  í  52  vikur  samtals  á  3  samfleyttum 
reikningsárum,  þá  missir  hann  rétt  til  frekari  hlunninda 
og  er  úr  samlaginu. 

Nú  sannar  hann  síðar  með  læknisvottorði,  að  hann 
fié  heiU  heilsu  og  að  þvi  leyti  tækur  i  samlagið,  sbr.  2, 
gr.,  og  skal  þá  aftur  telja  hann  samlagsmann  með  fuHum 
réttindum,  en  þó  eigi  fyr  en  frá  upphaíi  næsta  reikningsárs. 


318 


Um  starf  og  stjórn  sjúkrasamlaga. 


Ef  menn  verða  að  staðaldri  ófœrir  til  vinnu  vegna  heilsubrests,  þá 
eru  þeir  nefndir  öryrkjar.  Örjrrkjar  geta  lifað  árum  saraan,  enda  marga 
tugi  ára.  Sjúkrasamlög  fást  við  sjúkdómstryggingu;  þau  veita  ekki  ör- 
yrkjatryggingu.  Öryrkjatrygging  er  líka  til  í  öðrum  löndum,  en  hér 
er  ekki  rúm  að  ræða  hana.  Af  þessu  leiðir,  að  sjúkrasamlög  hafatima- 
takmörk  á  tryggingu  sinni  yfirleitt.  Takmarkið  er  sett  i  þessari  8.  gr. 
Hvernig  reikna  ber,  má  sjá  af  þessu  dœmi:  Samlagsmaður  verður  veik- 
ur  1.  júni  1911,  hefir  verið  alheiU  undanfarin  ár;  veikindin  ganga 
þessa  leið: 

Ve — ^^/s  1911    =    12  vikur :    Læknishjálp  i  heimahúsum  og  dagpeningar.^ 
^*/^— "/u  1911    =   11  vik.  3  dagar:     Læknishjálp  í  heimahúsum. 
»2/jj  1911  —  29/^  1912  =  28vik.  4dag:     Borguð  sjúkrahúsvist. 
Samtals  52  vikur. 

Þegar  52  vikur  eru  komnar,  á  skemri  tima  en  3  árum,  þá  er  útí 
skuldbinding  samlagsins. 

Stjórn  hvers  sjúkrasamlags  verður  þvi  að  semja  skrá  yfir  veikindi 
samlagsmanna  og  hafa  hana  jafnan  fyrir  augum,  ef  einhver  samlagsmaður 
er  lengi  eða  oft  veikur,  til  þess  ekki  fari  svo  fyrir  gáleysi,  að  hann  fái 
frekari  hlunnindi,  en  lögin  heimila. 


9.  gr. 
Skyldur   hluttækra  samlagsmanna  eru^ 
semjhér  segir: 

1)  Greiða  skal  inntökueyri,  1  kr.,  er  rennur  i  vara- 
sjóð  samlagsins. 

2)  Hver  samlagsmaður  skal  greiða  mánaðargjald,  er 
fer  eftir  hæð  tryggingar  fyrir  dagpeningum,  þannig: 

Dagpeningar  Mánaðargjald 

2,00  kr.     .     .     .     .     .     (1,75  kr.) 

1,50  — (1,35  - 

1,00  — (1,00  - 

0,75  — (0,85  — 

0,50  — (0.75  — 

Engir (0,50  - 

3)  Hver  sá,  sem  er  45 — 50  ára  að  aldri,  er  hanní 
verður  hluttækur  samlagsmaður,  skal  greiða  viðbótargjald, 
10  aura  á  mánuði,  en  20  aura,  ef  hann  er  50—60  ára. 

4)  Ef  annað  foreldra  er  i  samlaginu,  en  hitt  ekki^ 
og  gæti  þó  verið  þar  samkv.  2.  gr.,  og  börn  heima  innanx 


Um  starf  og  stjórn  sjúkrasamlaga.  319^ 

15  ára,  þá  skal  greiða  10  aura  á  mánuði  fyrir  hvert  barn, 
en  þó  aldrei  meira  en  30  aura. 

Það  et  skylda  hver8  þess,  er  gengur  1  samlagið,  að* 
skýra  frá  því,  hversu  mörgum  börnum  innan  15  ára  hannj 
á  fyrir  að  sjá,  og  skal  hann  jafnan  gera  samlaginu  aðvart^ 
ef  börnin  fjölga,  eða  fækka  (deyja,  verða  15  ára,  fara^ 
burtu). 

5)  Hver  samlagsmaður  skal  greiða  mánaðargjald  sitt 
fyrirfram  á  heimili  gjaldkera. 

6)  Ef  samlagsmaður  greiðir  ekki  mánaðargjald  sitt  2" 
mánuði  í  röð,  þá  fellur  niður  réttur  hans  á  ókeypis  lækn- 
ishjálp,  lyfjum  og  sjúkrahúsvist;  skal  gjaldkeri  gera  hon- 
um  aðvart  um  þetta  fyrir  miðjan  síðari  mánuðinn.  En  ef 
3  mánuðir  líða  án  þess  að  hann  greiði  gjöld  sín,  þá  er 
hann  úr  samlaginu;  skal  gjaldkeri  gera  honum  aðvart  um 
þetta  fyrir  miðjan  þriðja  mánuðinn.  Urasögn  gjaldkera  er 
full  sönnun  þess,  að  aðvörun  hafi  farið  fram. 

Ef  samlagsmaður  hefir  verið  aðvaraður  og  greiðir 
hann  skuld  sina,  þá  skal  hann  um  leið  greiða  10  aura 
fyrir  hverja  aðvörun. 

Ef  samlagsmaður  er  rækur  úr  samlaginu  vegna  skulda, 
þá  er  honum  frjálst  að  koma  aftur  i  samlagið,  ef  hann 
greiðir  alla  skuld  sina  og  1  kr.  að  auki  i  inntökueyri ;: 
nú  er  missiri  liðið  frá  því  er  hann  fór  úr  samlaginu,  og 
skal  hann  þá  leggja  fram  læknisvottorð  um  heilsu  sínay 
er  fullnægi  kröfum  2.  greinar. 

Ef  samlagsmanni  bera  dagpeningar  úr  samlagssjóði  og 
er  hann  í  skuld  um  mánaðargjald,  þá  skal  halda  þvi  eftir 
þegar  dagpeningar  eru  greiddir. 

7)  Ef  samlagsmaður  er  sjúkur  og  ekki  vinnufær,. 
en  á  fótum  og  má  vera  úti,  þá  skal  læknir  Ijá  honum 
skriflegt  leyfi  til  þess  og  taka  til,  hvern  tíma  dags  hann 
megi  vera  úti. 

8)  Ef  sjúklingur  hagar  ^sér  ekki  ^eftir  fyrirmælunn 
læknis  eða  lögum  samlagsins,  þá  missir  hann  rétt  til  dag- 
peninga  þá  viku,  er  hann  verður  sekur  um  þess  konar 
afbrot. 


320  Um  starf  og  stjórn  sjúkrasamlaga. 

9)  Hver  saTnlagsmaður  er  skyldur  að  gegna,  ef  hann 
-er  kjörinn  í  stjórn  samlagsins  eða  endurskoðunarmaður. 

10)  Hver  samlágsmaður  er  skyldur  að  birta  stjórn 
Æamlagsins,^f  hann  skiftir  um  bústað. 

Nú  fiytur  hann  sig  búferlum  út  úr  .  .  ....  kaupstað 

og  er  hann  þá  úr  samlaginu. 

11)  Þeir  er  fara  úr  samlaginu  eiga  enga  heimtingu 
Á  neinu  því  fé,  er  goldið  hefir  verið  i  samlagssjóð. 

Hér  á  landi  vantar  vitneskju  um  veikindakostnað  almennings.  Þess 
vegna  er  afarerfitt  að  segja  um  það,  hversu  há  iðgjöld  muni  þurfa  til 
^ryggingar  á  þessum  kostnaði.  í  litlum  hreppum  ættu  menn  að  geta 
horið  sig  saman  um  það,  hvað  þessi  útgjöld  —  að  undanteknum  atvinnu- 
missi  —  hafi  verið  mikil  i  nokkur  ár,  og  þá  ekki  gleyma  þvi,  ef  einhver 
úr  hrepnum  hefir  farið  i  sjúkrahús.  Grerum  að  hreppsbúar  komist  að  þeirri 
niðurstöðu,  að  veikindakostnaðurinn  hafi  numið  að  meðaltali  H  kr.,  ef 
jafnað  er  niður  á,  allar  fullorðnar  manneskjur  (18  ára  eða  eldri);  þá  ætti 
iðgjaldið  að  vera  6  kr.  á  ári,  eða  50  aurar  á  mánuði,  fyrir  þá,  sem  ekki 
tryggja  sér  dagpeninga.  En  ef  útkoman  yrði  sú,  að  kostnaðurinn  hafi 
ekki  farið  fram  úr  3  kr.  60  aur.  á  ári,  þá  ætti  mánaðargjaldið  að  vera 
30  aur.  Svigatölurnar  i  þessari  9.  gr.  uppkastsins,  eiga  að  vera  til  le.ið- 
heiningar  og  ihugunar.  En  réttast  er  að  fara  ekki  of  lágt,  ávalt  hægra 
að  lækka  gjöld,  en  hækka. 

Mörg  erlend  sjúkrasamlög  vilja  ekki  taka  til  tryggingar  þá  sem  eru 
-orðnii-  hálf  fimtugir  að  aldri;  veikindahættan  vex  með  aldrinum.  En  ef 
rosknir  menn  eru  teknir  i  samlag,  þá  verður  að  heimta  af  þeim  auka- 
gjald,  eins  og  hér  er  gert. 

Ákvæðin  i  4  lið  greinarinnar  eru  altið  i  útlendum  sjúkrasamlögum, 
.«nda  sanngjörn. 

Það  mun  þykja  umstang  i  sveitum  að  greiða  mánaðargjöld ;  en  hér 
QT  tvenns  að  gæta,  þess  fyrst,  að  sjúkrasamlög  verða  ávalt  að  ganga 
rikt  eftir  þvi,  að  iðgjöldin  séu  greidd  fyrir  fram,  þess  annars,  að  flestum 
-er  hægra  um  tið  gjöld  smá,  en  eitt  gjald  stórt.  Auðvitað  fer  eins 
vel  á  þvi,  að  menn  greiði  íyrir  ársfjórðung  eða  missiri  eða  heilt  ár  i 
senn;  en  hinu  má  aldrei  gleyma,  að  heimta  iðgjöldin  fyrirfram;  það 
gjöra  öll  tryggingarfélög. 


n.    S  t  j  ó  r  n   s  a  m  1  a  g  s  i  n  s. 
10.  gr. 
Stjórn  skal  velja   skriflega  á  aðalfundi  i  febrúarmán- 
(uði,  einn  formann  og  6  fulltrúa.     Skal  velja  til  2  ára  og 


Um  starf  og  stjórn  sjúkrasamlaga.  321 

^angi  4  úr  annaðhvort  ár,  í  fyrsta  sinni  eftir  hlutkesti,  en 
3  hitt  árið.  Stjórnendur  kjósa  sjálfir  varaformann  og  skifta 
störfum  með  sér.  Þeir  geta  skorast  undan  endurkosningu 
jafnlangan  tíma,  sem  þeir  hafa  verið  i  stjórninni. 

Á  aðalfundi  skal  einnig  velja  2  varafuUtrúa  og  fer 
annar  frá  á  hverju  ári,  í  fyrsta  sinni  eftir  hlutkesti. 

Stjórnendur  skulu  eiga  fund  með  sér  i  vikunni  eftir 
fyrstu  helgi  i  hverjum  mánuði.  Það  er  lögmætur  stjórnar- 
fundur,  ef  4  koma  á  fund,  og  ræður  þar  afl  atkvæða. 

Stjórnendur  skulu  bera  ábyrgð  á  samlagssjóði,  á  því, 
að  samlagið  biði  ekki  tjón  af  ólöglegum  tilkostnaði,  hirðu- 
leysi  eða  svikum.  Stnnda  þeir  i  ábyrgð  á  þessu  einn  fyr- 
ir  alla  og  allir  fyrir  einn.  Þó  getur  aðalfundur  þegið  þá 
undan  ábyrgðinni,  ef  um  svik  er  að  ræða,  en  undanþága 
er  þvi  að  eins  lögmæt,  ef  hún  er  samþykt  með  2/3  greiddra 
atkvæða. 

Stjórnendur  skulu  hafa  allar  nauðsynlegar  gætur  á 
sjúkum  samlagsmönnum. 

Stjórnendnr  skulu  allir  vinna  starf  sitt  kauplaust,  en 
ritfangakostnað  og  annan  beinan  kostnað  skal  greiða  úr 
samlagssjóði. 

í  sveitasamlögum  koma  deildarstjórar  i  stað  fuUtrúanna,  og  má 
hafa  þá  mismunandi  marga  eftir  stærð  sveitarinnar. 

Það  er  nauðsynlegt,  einnig  i  sveitum,  að  stjórnendur  hittist  einu 
flinni  i  hverjum  mánuði,  til  að  gera  út  um  inntökubeiðnir,  rannsaka  fjár- 
haginn  og  rœða  önnur  félagsmál. 

11.  gr. 

Formaður  stýrir  stjórnarfundum  og  semur  gjörðabók 
á  fundunum. 

Hann  semur  fyrir  hönd  samlagsins  við  lækna,  lyfsala, 
sjúkrahús  og  hjúkrunarfélög  eða  hjúkrunarkonur. 

Ef  formaðurog  varaformaður  eruhvorugir  viðlátnir,kem- 
ur  einn  af  fulltrúunum  í  formanns  stað,  sá  er  þeirvel ja  til  þess. 

12.  gr. 
Stjórnin  ræður  gjaldkera. 

Hann  skal  vera  i  samlaginu,  en  ekki  i  stjórn  þess,  og 

kunna  reikningshald. 

21 


g22  Um  starf  og  stjórn  sjúkrasamlaga. 

Laun  gjaldkera  skal  ákveða  á  aðalfundi,  eða  auka- 
fundi,  og  skal  jafnan  miða  þau  við  f jölda  hluttækra  sam- 
lagsmanna.  % 

Gjaidkeri  tekur  við  öllum  gjöldum  i  samlagssjóð,  kem- 
ur  þeim  á  vöxtu  og  setur  veð  fyrir  sjóðnum,  sem  stjórn- 
in  tekur  gilt.  Hann  heldur  sjóðbók  og  aðrar  reiknings- 
bækur,  sem  stjórnin  telur  nauðsynlegar,  semur  ársreikn- 
inga  og  tölusetta  skrá  yfir  nöfn  samlagsmanna,  aldur  þeirra, 
atvinnu  og  heimili,  hvenær  þeir  hafa  komið  i  samlagið, 
farið  úr  þvi  eða  dáið. 

Gjaldkeri  skal  fá  samlagsmönnum  viðtökuskirteini 
fyrir  greiddum  mánaðargjöldum,  og  greiða  þeim  dagpen- 
inga  úr  samlagssjóði  á  vikufresti,  eftir  vottorði  samlags- 
læknis. 

Samlagsmenn  skulu  jafnan  gera  gjaldkera  aðvart,  ef 
þeir  verða  sjúkir,  en  hann  skal  semja  skrá  yfir  allasjúk- 
linga. 

í  sveítasamlögum  er  rétt  að  formaður  sé  gjaldkeri,  en  deildarstjór- 
ar  heimti  saman  gjöldin  hver  i  sinni  deild,  og  færi  honum  á  hverjum 
mánaðamótum.  f>á  skal  og  formaður  afhenda  deiidarstjórum  þá  dagpeninga, 
sem  fallnir  eru  i  gjalddaga  i  deild  hvers  þeirra;  skulu  þeir  fá  honum 
viðtökuvottorð  fyrir  þvi  fé,  en  hann  þeim  skirteini  fyrir  iðgjöldum,  er 
þeir  afhenda.  Þá  skal  það  vera  skylda  samlagsmanna,  að  tilkynna  deild- 
arstjórum  sjúkdóm  sinn.  Verða  sveitasamlög  að  breyta  12.  gr.  uppkasts- 
ins  og  eftirfarandi  greinum  i  þessa  átt. 

13.  gr. 

Aðalfund  skal  halda  tvisvar  á  ári,  i  febrúar  og  októ- 
ber.  Formaður  boðar  fundi  i  2  eða  fleirum  víðlesnustu 
blöðum  bæjarins  með  8  daga  fyrirvara  og  skal  hann  til- 
greina  fundarefni. 

Aukafundi  skal  halda  þá  er  formanni  þykir  þurfa^ 
eða  meirihluta  fuUtrúanna,  eða  skrifleg  áskorun  berst  stjórn- 
inni  frá  Vs  ^^^^^  hluttækra  samlagsmanna,  sem  eru  yfir 
18  ára  aldur,  enda  tilgreini  þeir  fundarefnið.  Ef  stjórninni 
berst  lögmæt  krafa  um  aukafund,  þá  skal  hún  koma  á 
fundi  á  14  daga  fresti. 


Um  starf  og  stjórn  sjúkrasamlaga.  323 

Lögmætir  samlagsfundir  hafa  æðsta  vald  i  öllum  mál- 
um  samlagsins,  innan  þeirra  takmarka,  sem  lögin  setja. 

Hverjum  samlagsfundi  stýrir  kjörinn  fundarstjóri. 
Hann  rannsakar  i  fundarbyrjun,  hvort  fundurinn  hafi  ver- 
ið  löglega  boðaður,  og  iýsir  úrskurði  sinum  i  heyranda 
hljóði. 

Fundui  er  lögmætur,  ef  hann  er  löglega  boðaður, 
hvort  sem  margir  koma  eða  fáir.  Ræður  aíl  atkvæða; 
ef  jöfn  falla,  ræður  atkvæði  fundarstjóra. 

Atkvæðisbærir  eru  allir  hluttækir  samlagsmenn,  18 
ára  eða  eldri,  einnig  hlutlausir  samlagsmenn,  ef  þeir 
greiða  2  kr.  i  árstillag,  eða  þaðan  af  meira. 

í  byrjun  hvers  fundar  skal  leggja  fram  skrá  yfir 
atkvæðisbæra  samlagsmenn,  undirritaða  af  gjaldkera. 

Fundarstjóri  ræður  því,  hvernig  atkvæðagreiðslu  skuli 
háttað;  þó  skal  atkvæðagreiðslan  jafnan  vera  skrifieg,  ef 
einhver  atkvæðisbær  fundarmaður  krefst  þess. 

Stutta  skýrslu  skal  rita  i  sérstaka  gerðabók  um  það, 
er  gerist  á  samlagsf undum ;  allar  fundarsamþyktir  skal 
rita  orðrétt  i  gerðabókina.  Fundargerðina  skal  lesa  upp 
i  fundarlok  og  bera  undir  atkvæði,  en  fundarstjóri  og 
stjórnendur  samlagsins,  þeir  sem  við  eru,  skulu  rita  nöfn 
sin  undir.  Skal  þessi  fundargerð  vera  full  sönnun  þess, 
er  fram  hafi  farið  á  fundinum. 

I  sveítasamlögiim  verður  að  boða  fundi  á  þann  hátt,  sem  tiðkað  er 
i  sveitum.  En  skýlaus  ákvæði  verða  að  vera  í  lögunum  um  það,  að  all- 
ir  samlagsmenn  fái  fundarboð  með  tilteknum  fyrirvara. 

14.   gr.  , 

Reikningsár  samlagsins  er  hvert  almanaksár. 

Gjaldkeri  skal  gera  hvern  ársreikning  í  tvennu  lagi 
og  láta  fylgja  skýrslu  um  eignir  samlagsins,  ógreidd  út- 
gjöld  og  útistandandi  skuldir  i  lok  reikningsársins. 

Alla  ársreikninga  með  athugasemdum  endurskoðunar- 
manna  og  svörum  stjórnarinnar  skal  hafa  samlagsmönn- 
um  til  sýnis  á  hentugum  stað,  eigi   skemur   en   vikutima 

21* 


824  Um  starf  og  stjóm  sjúkrasamlaga. 

áður  en  þeir  eru  bornir  undir  aðalfund  i  febrúar  til  sam- 
þyktar. 

Fyrir  aðalfund  i  október  skal  leggja  glögt  yfirlit  yfir 
tekjur  og  gjöld  samlagsins  fyrra  helming  reikningsársins 
með  árituðum  athugasemdum  endurskoðunarmanna. 

Á  aðalfundi  i  febrúar  skal  velja  2  endurskoðunar- 
menn  og  2  varamenn;  fara  2  frá  á  hverju  ári,  annar 
endurskoðunarmaður  og  annar  varamaður,  i  fyrsta  sinni 
eftir  hlutkesti.  Þá  má  endurkjósa.  Skorast  geta  þeir 
undan  endurkosningu  eins  og  fulltrúar,  sbr.  10.  gr. 

Endurskoðunarmönnum  er  heimilt,  hvenær  sem  vill, 
að  rannsaka  allar  reikningsbækur  samlagsins  og  aðgæta 
eignir  þess,  og  skulu  þeir  gera  það  eigi  sjaldnar  en  einu 
sinni  á  hverjum  ársfjórðungi.  Þá  er  þeir  rannsaka  reikn- 
ingana,  ber  þeim  meðal  annars  að  gæta  þess,  hvort  allar 
tekjur  og  útgjöld  samlagsins  eru  í  samræmi  við  þessi  lög 
og  samþyktir  aðalfunda. 

Stjórn  samlagsins  og  gjaldkera  ber  að  láta  endurskoð- 
unarmönnum  í  té  allar  skýrslur  og  upplýsingar,  er  þeir 
þurfa  við  rannsóknina. 

í  sveítasamlögum  kemur  formaður  hér  alstaðar  í  stað  gjaldkera. 

15.  gr. 

Því  fé  samlagsins,  sem  ekki  er  líklegt  að  til  þurfi  að 
taka  að  sinni,  skal  koma  á  vöxtu  i  öruggan  sparisjóð. 

Aldrei  má  veita  lán  úr  samlagssjóði. 

Sjórnin  skal  aðgæta  sjóðseignina  og  bera  saman  við 
bækur  samlagsins  á  ýmsum  ótilteknum  timum  á  hverju 
ári  og  láta  þess  jafnan  getið  í  gerðabók  sinni. 

Það  er  afaráríðandi  að  fjármunir  hvers  samlags  séu  i  góðra  manna 
höndum.  Fjársvik  hafa  því  miður  alloft  átt  sér  stað  1  útlendum  sam- 
lögum.  Og  þó  að  þeir  bæti  skaðann,  sem  ábyrgðina  bera,  þá  skerðist 
sómi  samlagsins  og  tiltrú  manna. 

16.  gr. 

í  varasjóð  skal  leggja  allan  inntökueyri  samlags- 
manna,  allan  afgang  af  árstekjum,  t.  d.  æfigjöld  hlutlausra 


Um  starf  og  stjórn  sjúkrasamlega.  325 

samlagsmanna,  gjafir,  arð  af  hátíðahöldum,  hlutaveltum 
og  því  um  líkt. 

Ef  mikil  veikindaár  ber  að  höndum  og  hrökkva  tekj- 
ur  ekki  fyrir  útgjöldum,  þá  skal  greiða  hallann  úr  vara- 
sjóði. 

Nú  hrekkur  varasjóður  ekki  til  þess  að  greiða  tekju- 
halla  að  loknu  reikningsári,  þá  getur  samlagsfundur  ákveð- 
ið  að  jafna  því,  er  á  vantar,  á  alla  hluttæka  samlags- 
menn,  sem  þá  eru  i  samlaginu,  i  réttu  hlutfalli  við  mán- 
aðargjöld  þeirra. 

Það  er  lifsnauðsyn  fyrir  hvert  samlag,  að  koma  fyrir  sig  álitleg- 
um  varasjóði.  Aukaniðurjöfnun  i  miklum  veikindaárum  verður  jafnan 
illa  þokkuð.  Þá  er  vel  að  verið,  ef  varasjóður  nemur  eins  árs  útgjöld- 
um  samlagsins.  flvert  samlag  ætti  að  gera  sér  far  um  að  koma  upp 
varasjóði  sem  allra  fljótast,  efna  til  hans  með  gjöfum,  áheitum,  hluta- 
veltum,  kappleikum,  skemtunum  o.  þv.  u.  1.  Varasjóðurinn  erJJ  fjöregg 
hvers  samlags. 

n.  gr. 
Ef  deila  rís  milli  stjórnar  samlagsins  og  einhvers  sam- 
lagsmanns,  skal  leggja  málið  i  gerð.  Skal  þá  velja  3 
menn  i  gerðardóm  á  samlagsfundi  og  skulu  báðir  málsað- 
ilar  hlita  úrskurði  gerðardórasins,  enda  mega  deilumál  1 
samlaginu  aldrei  koma  fyrir  dómstóla  landsins.  Gerðar- 
dómi  er  ekki  heimilt  að  sekta  samlagsmenn  eða  skerða 
réttindi  þeirra  frekar  en  lög  þessi  leyfa. 

18.  gr. 

Þessi  lög  eru  samþykt  á  aöalfundi  .  .  .  dag  .  .  .  mán 
19  .  .  .  og  ganga  i  gildi 

Breyta  má  lögum  samlagsins  á  hverjum  þeim  aðal- 
fundi,  sem  boðaður  er  til  þess,  meðal  annars,  að  ræða 
lagabieytingu,  ef  fullur  helmingur  atkvæðisbærra  samlags- 
manna  sækir  fundinn;  eu  ^/^  greiddra  atkvæða  þarf  til 
þess,  að  samþykkja  hverja  lagabreytingu. 

Nú  skortir  á,  að  helmingur  sæki  fund,  og  er  þó  laga- 
breyting  samþykt  með  '^/g  atkvæöa,  þá  skal  halda  fund 
aftur  innan  2  mánaða,  ef  stjórnin  vill,  eöa   Vö    hluttækra 


326  Um  starf  og  stjórn  sjúkrasamlaga. 

og  atkvæðisbærra  samlagsmanna  krefst  þess.  Skal  þá 
boða  til  fundar  á  venjulegan  hátt,  og  geta  þess  i  fundar- 
boðinu,  að  ræða  eigi  lagabreytingu,  er  eigi  hafi  orðið 
samþykt  á  hinum  fyrri  fundi  vegna  þess,  hve  fáir  hafi 
sótt  þann  fund.  Ef  breytingin  er  samþykt  á  þessum  fundi 
með  2/3  greiddra  atkvæða,  þá  er  hún  lög,  hvort  sem 
margir  eða  fáir  sækja  fundinn. 

Nú  þykir  ráðlegt,  eða  nauðsynlegt  að  slita  samlaginu, 
og  fer  þá  um  tillögur  þar  að  lútandi  sem  um  lagabreyt- 
ingar. 

Ef  samlaginu  er  slitið,  skal  öU  skuldlaus  eign  þess 
renna  til  Heilsuhælisins  á  Vifilsstöðum. 

Sá  fundur,  er  samþykkir  á  löglegan  hátt  að  slita 
samlaginu,  kveður  að  öðru  leyti  á  um,  hvernig  ráðstafa 
skuli  eignum  þess  og  lúka  skuldum. 


Þetta  frumvarp  ætti  að  vera  næg  leiðbeining  fyrir 
alla  þá,  sem  vilja  koraa  á  fót  sjúkrasamlögum. 

En  þegar  menn  hafa  samið  sér  lög,  þá  kemur  að  því, 
að  útvega  reikningsbækur  með  réttu  sniði,  skrásetningar- 
bækur  og  ýms  eyðublöð.  öllum  þeim,  er  koma  á  fót 
sjúkrasamlagi,  stendur  til  boða  að  fá  hjá  Oddfellowfé- 
laginu  leiðbeiningar  um  reikningsfærslu  og  skrásetning; 
en  þá  verða  þeir  að  senda  eitt  eintak  af  lögum  sinum 
fullgerðum,  því  að  eftir  þeim  verður  að  haga  bókfærsl- 
unni. 


Eg  býst  við,  að  margur  bregði  við  fátækt  sinni, 
þykist  ekki  hafa  efni  á  þvi,  að  vera  í  sjúkrasamlagi  En 
ef  öllum  er  orðið  Ijóst,  að  það  sé  heimska  af  fátækum 
skipseiganda,  að  vátryggja  ekki  skip  sitt,  þá  verða  menn 
vonandi  fljótir  að  átta  sig  á  því,  að  það  sé  enn  meira 
óráð  fyrir  fátækan  mann,  að  vátryggja  ekki  heilsu  sína. 

I  sumar  sem  leið  talaði  eg  til  alþýðu  raanna  um 
sjúkrasamlög  á  nokkrum  stöðum   út   um    land.     Það    var 


Um  starí  og  stjórn  sjúkrasamlaga.  827 

eitt  sinn  er  eg  kom  út  úr  fundarhúsinu,  að  mér  varð  lit- 
ið  á  roskna  konu;  hún  var  fátækleg  til  fara,  lotin  og 
gekk  við  staf .  Það  sá  eg,  að  henni  var  mikið  niðri  f yrir, 
og  eg  þóttist  skilja,  hvernig  i  þvi  lá:  hún  mundi  hafa 
verið  lengi  veik  og  orðið  upp  á  aðra  komin,  liklega  sveit- 
ina.  Oðar  en  eg  hafði  slept  þessari  hugsun  minni,  vék 
konan  sér  að  þeim,  er  næstur  henni  gekk,  og  sagði :  >Eg 
vildi  eg  hefði  verið  i  þessu«.  Tilgáta  min  var  þá  rétt, 
og  mér  varð  Ijóst,  að  þ  e  s  s  i  kona  hafði  skilið  til  fulls 
ræðu  mina  um  nauðsynina  á  sjúkrasamlögum. 

Það  er  nú  von  min,  að  alþýðu  manna  muni  fljótt  skilj- 
ast,  að  í  þessu  þurfi  allir  að  vera. 

AUir  fátæklingar  þurfa  að  vátryggja  heilsu  sína. 

»/i2  1909. 

G.  Björnsson. 


Agrip 

af 

upptökum  og  sögu  kvenréttindahreyfingarinnar 

í  Ameriku. 


III. 

(Siðasti  kafli). 

Þau  lög  viðvíkjandi  konum,  sem  Mrs.  Stanton  barðist 
mest  fyrir,  voru  hjónabandslögin,  eftir  »Common  law«,  sem 
voru  gömul  ensk  lög.  Breytingar  á  þeim  i  ýmsum  efn- 
um  komu  fram  hvað  eftir  annað.  í  ýmsum  rikjunum 
fengu  giftar  konur  á  árunum  1849—1854  ýmsar  breyt- 
ingar;  fyrst  fengu  þær  yfirráð  yfir  lausafé  sínu,  og  síðar 
yfir  atvinnu  sinni. 

Um  1854  hafði  Kvenréttindafélagið  ákveðið  að  senda 
út  tvær  áskoranir  til  þingsins  i  Albany,  aðra  um  réttar- 
farslega  stöðu  kvenna,  en  hina  um  pólitiskan  kosningar- 
rétt  þeirra.  Alt  var  gert  til  að  fá  sem  flestar  undirskriftir, 
og  ýmsir  helztu  blaðamenn  og  stjórnmálamenn  töluðu  með 
því  á  fundum  kvenna,  ásamt  konunum  sjáJfum.  Askor- 
anirnar  voru  ræddar  í  þinginu  og  settar  i  nefnd.  Mrs. 
Stanton,  Ernestine  Rose  og  William  Channing  fengu  leyfi 
til  að  tala  við  nefndina  og  færa  ástæður  fyrir  máli  sínu. 
Þá  var  þar  komið,  sem  faðir  Mrs.  Stanton  hafði  bent 
henni  sem  barni  á,  að  tala  máli  kvenna  fyrir  þinginu  í 
Albany.  Sjálf  segist  hún  aldrei,  hvorki  fyr  né  biðar,  hafa 
fundið  til  slikrar  ábyrgðar  þegar  hún  átti  að  tala,  og  ekki 
þótt  það  væri  á  fjölmennum  þjóðfundum. 

Þegar  faðir  hennar  heyrði,  að  hún  ætti  að  tala  i  þing- 
inu,  bað  hann  hana  að  lofa  sér  að  heyra  ræðuna.    Þegar 


Kvenréttindabreyfingin  i  Ameriku.  329 

hún  hafði  lokið  við  að  lesa  hana  fyrir  hann,  sat  hann 
lengi  hugfanginn  og  sagði  svo:  »Þú  hefir  jafnan  átt  góða 
daga,  og  þó  hefir  þessi  ræða  þin  komið  mér  til  að  ásaka 
mig;  þvi  hvernig  getur  þú,  sem  enga  beiska  lifsreynslu 
hefir  sjálf,  fundið  svona  sárt  til  ranglætis  þess,  sem  þinu 
kyni  er  sýnt?    Hver  hefir  innrætt  þér  þetta?« 

»Það  hefi  eg  lært  i  skrifstofunni  þinni,  þegar  eg  var 
barn  og  heyrði  konurnar  vera  að  kæra  bágindi  sin  fyrir 
þér.  Þeir  seni  hafa  dálitla  meðaurakun  og  imyndunarafl 
geta  fundist  annara  sorgir  snerta  sig,  sem  það  kæmi  fram  við 
þá  sjálfa«.  »Já,  en  eg  gæti  bent  þér  á  margt  ennþá  verra, 
sem  þú  hefir  ekki  tekið  fram«,  sagði  hann.  Og  svo  benti 
hann  henni  á  margt  fleira,  og  hjálpaði  henni  með  ráðum 
og  dáð  i  lögfræðisatriðum. 

Nokkuru  siðar  talaði  hún  aftur  í  þessu  sama  máli  í 
þinginu  fyrir  fullu  húsi  af  áheyrendum:  lögfræðingumy 
stjórnmálamönnum  og  konum.  Ræður  hennar  voru  prent- 
aðar  í  20,000  eintökum  og  þeim  stráð  út  um  öll  Banda- 
ríkin.  Þær  breytingar,  sem  hún  hafði  mest  barist  fyrir  á 
hjónabandslögunum,  komust  nú  loks  á  árið  1860.  Með 
þessum  lögum  fengu  giftar  konur  fuUan  átvinnurétt  og 
fuU  umráð  yflr  börnunum  jafnt  föðurnum,  með  öðrum 
orðum  sömu  völd,  réttindi  og  skyldur  sem  hann. 

Margsinnis  talaði  Mrs.  Stanton  fyrir  frjálslegum  hjóna- 
skilnaðarlögum,  sem  um  þær  mundir  voru  mjög  ófrjáls- 
leg.  Margir,  bæði  karlar  og  konur,  voru  hræddir  við  að 
setja  það  í  samband  við  kvenréttindamálið.  En  það  var 
hún  ekki.  Hún  hélt  margsinnis  snildarlegar  ræður  í  því 
máli  og  sýnir  hve  fráleitt  það  sé,  að  börn,  14  ára  drengir 
og  12  ára  stúlkubörn,  sem  í  alla  staði  séu  ómyndug,  hafi 
leyfl  til  að  gera  hjónabandssamning  fyrir  alla  æfl.  Sömu- 
leiðis,  að  konur  séu  skyidar  að  lifa  saman  við  drykkju- 
menn  og  hvers  konar  ólifnaðarmenn,  sem  menn  þeirra 
séu,  án  þess  að  geta  losast  frá  þeim. 

Samhliða  baráttunni  fyrir  réttarfarslegri  stöðu  kvenna 
og  pólitískum  réttindum  þeirra,  var  einnig  barist  um  sömu 
mundir   fyrir   réttindum  kvenna  til  háskólanáms,  einkum 


S80  Kvenréttindahreyfingin  i  Ameriku. 

læknisnáms  og  til  embætta.  Fyrsta  konan,  sem  tók  læknis- 
próf  i  Ameríku,  var  Elizabet  Blackwell.  Hún  hafði  leit- 
að  fyrir  sér  við  hvern  einasta  háskóla  í  Bandaríkjunum, 
en  allstaðar  verið  neitað.  Loks  leyfðu  prófessorarnir  við 
læknaskólann  i  smábænum  Geneve  i  New  York  ríkinu  henni 
að  stunda  þár  nám,  ef  stúdentarnir  leyfðu  það,  i  þeirri 
Ton,  að  það  mundu  þeir  ekki  gera.  En  stúdentarnir,  sem 
þó  voru  þar  sérstaklega  iUræmdir,  leyfðu  það,  og  hétu  um 
leið,  að  hana  skyldi  aldrei  iðra  þess.  Enda  breyttu  þeir 
við  komu  hennar  aigerlega  framferði  sínu,  og  urðu  eftir 
það  siðsamir  menn,  að  minsta  kosti  i  skólanum.  Ekki 
fekk  E.  Blackwell  aðgang  að  spitölum,  nema  einum  fá- 
tækraspitala.  Hún  ferðaðist  þvi  til  Norðurálfunnar,  og 
komst  með  herkjum  að  spítölum  i  Paris  og  Lundúnum, 
en  þó  ekki  að  þeim  deildum,  sem  fengust  sérstaklega  við 
kvensjúkdóma. 

Eftir  að  hún  kom  heim  til  Ameriku  aftur  setti  hún 
A  fót  lítinn  spitala  i  New  York  á  sinn  kostnað  handa 
sjálfri  sér  og  öðrum  kvenlæknum,  sem  ekki  gátu  fengið 
aðgang  að  neinum  spítölum  með  sjúklinga  sina. 

Árið  1861  hófst  þrælastríðið,  og  stóð  til  1866.  Allan 
þann  tíma  fengust  Ameríku  konur  ekki  við  kvenréttinda- 
raálin.  Kvenréttindafélögin  héldu  ekki  heldur  sambands- 
þing  sín  fyr  en  friður  komst  á.  Konur  Norðurríkjanna 
tóku  mikinn  þátt  í  stríðinu.  Meðan  ófriðurinn  stóð  yíir, 
fítóðu  þær  heima  fyrir  búum,  verzlunum  og  hvers  konar 
störfum  sem  var,  og  sýndu  þar  hinn  mesta  dugnað  og  þrek. 

Elizdbet  Blackwell  hafði  á  ferð  sinni  um  England 
kynst  hinni  frægu  hjúkrunarkonu  Florence  Nigthingale 
og  gerði  nú  alt  sem  hún  gat  til  að  koma  reglulegu  skipu- 
lagi  á  hjúkrun  og  meðferð  særðra  og  sjúkra  i  hernum. 
En  hán  fekk  ekki  leyfi  til  að  fara  með,  sem  læknir,  eins 
og  hinir  læknarnir,  og  þá  hætti  hún  við  förina. 

En  önnur  kona  tók  það  starf  upp.  Það  var  Clara 
B  a  r  1 0  n  —  Ameríku  Florence  Nightingale.  —  Hún  hafði 
áður  verið  góðkunn  kenslukona,  og  varð  síðar  fyrsta  kon- 
an,  sem  fekk  stöðu  við    stjórnarskrifstofurnar  i   Washing- 


Kvenréttindahreyfingin  í  Ameriku.  331 

ton.  Með  henni  störfuðu  tvær  aðrar  konur  með  óþreyt- 
andi  dugnaði  og  sjálfsafneitun.  Það  vóru  þær  Dorothea 
Dix  og  Mary  A.  Brokerdyke  —  »móðir  hermannanna«. 
Hér  er  þvi  miður  ekki  rúm  til  að  lýsa  því,  hvernig  þessar 
þrjár  konur  lögðu  líf  og  velferð  i  sölurnar  til  þess  að 
geta  hjálpað  löndum  sinum.  í  byrjun  ófriðarins  var  öll 
hjúkrun  hersins  1  mesta  ólagi.  Alt  vantaði:  Umbúðir, 
matvæli,  spítala,  föt,  lækna,  hjúkrun,  Ijós  og  alt,  sem  á 
þurfti  að  halda.  Clara  Barton  var  lifið  og  sálin  i 
i  þvi  að  koma  þessu  í  lag.  Sjálf  stóð  hún  oft  svo  nærri 
bardögunum  að  skotin  dundu  hvarvetna  i  kringum  hana. 
Heiman  að  komu  ógrynnin  öll  til  hersins  af  alls  kon- 
ar  hlutum,  matvörum,  fötum,  umbúðum,  peningum.  Fjöldi 
kvenna  seldi  skartgripi  sína  til  þess  að  kaupa  vopn  og 
vistir  handa  hernum.  —  Stjórnin  komst  brátt  til  viðurkenn- 
ingar  á  þvi,  hvað  samhjálp  kvennanna  væri  nauðsynleg. 
Læknarnir  urðu  fegnir  að  fá  aðstoð  þeirra.  Fjöldi  beztu, 
gáfuðustu  og  mentuðustu  kvenna  komu  sem  sjálfboðalið 
til  að  stunda  sjúklingana.  Clara  Barton  gjörði  alt  til  að 
bæta  úr  tilfinnanlegasta  hjúkrunarskortinum.  Hún  keypti 
það  nauðsynlegasta  fyrir  eigið  fé,  þegar  fé  vantaði,  og 
útbýtti  matvælum,  umbúðum,  fötum  og  peningum,  sem 
konur  sendu  til  hennar  að  heiman.  Að  loknu  stríðinu 
fekk  hún  svo  margar  fyrirspurnir  heiman  að  frá  ættingj- 
um  hermannanna,  um  þá,  sem  vantaði  og  ekki  stóðu  á 
dánarskránum,  að  hún  samdi  lista  yfir  þá,  stofnaði  svo 
auglýsingaskrifbtofu  í  Washington,  og  útvegaði  alla  fáan- 
lega  vitneskju  um  þessa  menn.  Þannig  gat  hún  haft  upp 
á  fjöldamörgum,  sem  annaðhvort  lágu  veikir  hingað  og 
þangað  eða  voru  i  fangelsi  i  Suðurríkjunum.  Margir  voru 
dauðir  af  sárum.  Hún  yfirfór  allar  skýrslur  og  var  óþreyt- 
andi,  þeim  var  hlynt  að,  sem  særðir  voru,  ^þeim  sem  i 
fangelsum  voru,  var  skift  fyrir  aðra  fanga  úr  Suðurríkj- 
unum  0.  s.  frv. 

Dorothea  Dix  fylgdist  einnig  með  henni  og  vann  af 
öllum  mætti  að  þvi  að  bæta  hjúkrunina  og  lina  fangelsis- 
vistina,  sömuleiðis  að  bæta  siðferði  hermannanna  og  koma  i 


332  Kvenréttindahreyfingin  i  Ameriku. 

veg  fyrir  alla  óreglu.  Hún  hafði  áður  starfað  að  þvi,  að 
bæta  meðferð  á  sjúklingum  i  geðveikrahælunum,  sem  oft 
var  mjög  ómannúðleg.  Á  ófriðarárunum  fékk  hermála- 
stjórnin  henni  alla  umsjón  með  hjúkrunarkonum  og  ráðn- 
ingu  þeirra. 

En  engin  þeirra  vann  jafnmikið  fyrir  óæðri  hermenn- 
ina  sem  »móðir«  Biekerdyke.  Hún  fylgdist  altaf 
með  hernum  og  tók  þá  að  sér  með  móðurlegri  umhyggju 
og  ástúð.  Sjálf  var  hún  af  lágum  ættum  og  lítið  mentuð 
ekkja,  um  40  ára  að  aldri.  Hún  hafði  óbilandi  þrek  og 
vilja,  umhyggju  og  nærgætni  við  alla  særða,  sjúka  og 
bágstadda.  »Yflrmönnunum  skifti  eg  mér  ekki  af,  nógir 
hjálpa  þeim«,  sagði  hún.  »En  óæðri  hermennirnir  eiga 
lika  mæður,  systur,  konur  og  börn,  sem  syrgja  þá  og 
elska«.  Þeir  elskuðu  hana  sem  móður,  og  af  þvi  fekk 
hún  móðurnafnið.  Hermennina  kallaði  hún  lika  »dreng- 
ina  sina«.  Hún  fekk  svertingjakonur,  sem  flúið  höfðu  frá 
þrælaeigendum,  til  að  ganga  um  valinn,  taka  þar  föt,  á- 
breiður  og  farangur  hinna  föllnu,  þv^o  það  og  hreinsa, 
bæta  föt  hermannanna  og  hjálpa  til  á  allan  hátt.  Einu 
sinni  vantaði  bæði  mjólk  og  egg  við  spítala  í  Memptis, 
sem  hún  var  við.  Hún  fekk  orlof  til  að  fara  að  útvega 
það,  þótt  nienn  vissu  að  mjólk  og  egg  mundu  ónýtast  í 
flutningnum.  En  hún  fekk  bændur  i  Illinois  til  að  gefa 
200  kýr,  og  1000  hænsi.  Svo  fekk  hún  hjá  hershöfðing- 
janum  ey  í  Missisippi  og  setti  þar  á  fót  kúabú  og  hænsabú. 
Það  var  skamt  frá  borginni. 

Til  að  sýna  áhrif  hennar  skal  hér  getið  lítils  atviks. 
Einu  sinni  mætti  einn  af  læknunum  of  seint  við  raorgun- 
vitjun  sjúklinganna,  af  því  hann  hafði  drukkið  kvöldinu 
áður.  »Móðir«  Bickerdyke  tók  á  móti  honum,  ávítaði 
hann  harðlega  og  sagði  svo:  »Sprettið  þér  bara  einkennis- 
borðunum  af  öxlunum  á  frakkanum  yðar.  Áður  en  vik- 
an  er  liðin  skuluð  þér  verða  rekinn  úr  embættinu«.  Hann 
hló.  Nokkrum  dögum  síðar  fekk  hann  burtrekstursbréfið. 
Hann  kærði  fyrir  yflrherforingjanura  þar,  sem  hlustaði  á 
hann  og  spurði,  hver  hefði    komið    honum   frá.     »Það   er 


Kvenréttindahrejfingin  i  Ameriku.  888 

þessi  »móðir«  Bickerdyke«.  —  »Þá  get  eg  ekkert  gert 
fyrir  yður.  Hún  má  sin  hér  eins  mikils  og  eg«,  svaraði 
herforinginn.  — 

Dr.  Bellaws,  sem  af  stjórninni  var  settur  yfirmaður 
yfir  heilbrigðislandsfélaginu,  sem  Elizabet  Blackwell  hafði 
komið  á  fót,  segir  um  konurnar  i  Norðurríkjunum  á  ófrið- 
arárunum    1861—1866,    sem  tóku  þátt  i  hjúkrun    hersins: 

»Annað  eins  samansafn  af  ágætiskonum  hefi  eg  aldrei 
verið  svo  lánsamur  að  þekkja,  bæði  að  gáfum,  mentun, 
hjartagæzku  og  siðferði.  Þær  eru  prýði  allrar  kvenþjóðar- 
innar. 

Þær  færðu  hjúkrunarfræðinni  og  sjúkrahúsum  sina 
kvenlegu  nærgætni  og  viðkvæmni,  meðaumkun  os:  ósér- 
plægni.  Þær  urðu  að  berjast  við  hinar  köldu  spitalaven- 
jur  og  það  hálf-ósiðaða  kæruleysi,  sem  styrjaldir  flytja 
með  sér  og  gera  bæði  læknishjálp  og  útlærða  hjúkrun 
hluttekningarlausa  og  ónóga.  Hin  eðlilega  tortrygni,  sem 
allir  læknar  og  spitalafólk  sýndi  öllu  sjálfsboða  hjúkrunar- 
liði,  hlaut  að  kenna  þeim  konum,  sem  vildu  skipa  vel 
sæti  sitt,  þá  nærgætni,  tilhliðrunarsemi  og  þolinmæði, 
sem  ekki  tiundi  hver  læknir  getur  sýnt  eða  á  til.  —  Þær 
hlutu  að  yfirvinna  hinn  meðfædda  viðbjóð  á  blóði,  sárum, 
óreglu  og  ofbeldi,  og  læra  að  þekk^a  öll  skapbrigði  manna, 
sem  ekkert  nema  mannástin  batt  þær  við,  og  oft  voru 
frávita  af  þjáningum  og  hitaveiki.  En  allra  harðast  hlýt- 
ur  þó  að  hafa  verið  fyrir  þær  að  þola  með  undirgefni 
ofstopa  og  ósvífni  hálflærðra  lækna,  sem  oft  lá  við  að 
hefðu  í  frammi  við  þær  líkamlegar  misþyrmingar«. 

Ýmsar  konur  fylgdu  mönnum  sinum  i  herinn.  Nokkr- 
ar  þeirra  klæddust  karlmannaklæðum  og  tóku  þátt  i  bar- 
dögunum.  Jafnvel  einstaka  konur  voru  gerðar  að  undir- 
foringjum,  án  þess  að  nokkurn  grunaði  að  það  væru  konur. 

Dr.  Bellaws  segir  lika  eftir  stríðið,  þegar  hann  lagði 
niður  embætti  sitt:  »Ef  konurnar  hefðu  ekki  verið  jafn 
ósérplægnar  og  þær  voru,  bæði  heima  i  sveitunum,  i  hern- 
um,  og  i  spitölunum,  þá  mundu  endalok  ófriðarins  ekki 
hafa  orðið  jafn  happasæl  og  þau  urðu.     Því  að  auk   allr- 


834  Kvenréttindahreyfingin  i  Ameriku. 

.ar  persónulegrar  hjálpar,  hafa  þær  fært  karlmönnunum 
áhuga,  trú  á  sigurinn,  föðurlandsást  og  þolgæði.  Marga, 
sem  hafa  verið  áhugalausir  og  eigingjarnir,  hafa  konur 
þeirra  fengið  til  að  fara.  Og  liðhlaupar  og  varmenni  hafa 
ekki  átt  heimkvæmt«. 

Menn  kynnu  nú  að  haía  ætlað,  að  þegar  ófriðinum 
var  lokið  og  löggjafarvaldið  settist  aftur  að  störfum,  þá 
mundi  þessi  framkoma  kvenna  í  þágu  ættjarðarinnar  tek- 
in  til  greina.  Nú  var  þvi  takmarkinu  náð  að  brjóta  fjötr- 
ana  af  þrælum  Suðurrikjanna.  Þjóðfélagseiningin  var 
frelsuð  með  blóði  landsins  beztu  sona,  og  með  almennum 
áhuga  og  hluttekningu  flestra  af  dætrum  þess.  Þær  höfðu 
yrkt  jörðina,  sáð  og  uppskorið  og  forðað  landinu  f rá  hallæri 
og  hungursneyð.  Þær  höfðu  hjúkrað  særðum  og  lagt  líf 
sitt  i  hættu  þeirra  vegna.  Þær  höfðu  tekið  fé  sitt  og 
skartgripi  —  alt,  sem  þær  gátu  við  sig  losað,  til  bjargar 
landi  og  lýð.  Þær  mundu  þvi  sýnast  eiga  eðlilegan  rétt 
til  að  teljast  með,  þegar  stjórnarskrárbreytingin  yrði  ger. 

I  þessu  skyni  stofnuðu  frelsisvinir  eða  þrælafrelsis- 
félögin  til  sameiginlegs  fundar  1866  í  New  York.  A  þeim 
fundi  var  lagt  til  af  ýmsum  vinum  kvenna  að  þrælafrelsis- 
félögin  og  kvenréttindafélögin  stofnuðu  eitt  sameiginlegt 
jafnréttisfélag,  sem  hefði  fyrir  markmið  fullkomið  jafn- 
rétti  kvenna  og  ka)ia,  hvitra  manna  og  svartra  og  kyn- 
blendinga,  og  heimtaði  pólitískan  atkvæðisrétt  handa  öll- 
um  körlum  og  konum.  —  Sama  gerði  kvenréttindalands- 
félagið.  Það  hélt  sinn  fyrsta  fund  eftir  striðið  árið  1866, 
og  samþykti  þá  að  breyta  nafninu  og  kalla  félagið  Hið 
ameríska  jafnréttisfélag,  það  skyldi  krefjast  fyrst  af  öllu 
pólitísks atkvæðisréttar  handa  ö II u m,  konum sem körlum. 

En  nú  snerust  ýmsir  ákveðnustu  þrælavinirnir,  sem 
áður  höfðu  einnig  verið  kvennavinir,  m  ó  t  i  konunum. 
T.  d.  Wendell  PhiIIips.  svo  að  ekkert  varð  úr  því,  að 
þrælafrelsisfélögunum  væri  breytt  í  jafnréttisfélög.  Þeir 
sögðu,  að  nú  væri  »tími  þrælanna«  kominn,  konurnar 
mættu  ekki  setja  pólitisk  réttindi  þeirra  í  hættu,  með  því 
að  binda  þau  við  kvenréttindin.    Þrælarnir,  sem  væri  nú 


Kvenréttindahreyfingin  i  Amerikut  835- 

gefið  nauðungarfrelsi,  þyrftu  pólitísku  réttindin  til  að  verja 
sig  g:egn  ofbeldi  hvítra  raanna.  Annars  væru  þeir  ver 
komnir,  en  meðan  þeir  hefðu  verið  i  löglegri  ánauð.  Þær 
ættu  að  sýna  ósérplægni,  því  að  hvort  sem  væri,  þá  væri 
nú  ókleift  að  fá  pólitískan  kosningarrétt  kvenna  samþykt- 
an.  Það  spilti  að  eins  fyrir  þrælunum,  en  bætti  þeirra 
eigin  hag  ekki.  Eftir  20  ár  yrði  stjórnarskráin  aftur 
tekin  til  breytinga.  Þ  á  kæmi  timi  kvennanna.  Ýmsir 
frægir  menn  fylgdu  þessu  fram,  og  Mrs.  Stanton  var  að 
því  komin  að  láta  undan  og  verða  við  áskorun  þeirra  að^ 
vinna  að  þessu  með  þeim  við  næstu  kosningar.  En  Susan 
Anthony  varð  stórreið,  og  sagðist  fyr  skyldi  höggva 
sina  hægri  hendi  af,  en  hún  færi  að  vinna  að  atkvæðisrétti 
þrælanna  einna,  án  þess  að  atkvæðisréttur  kvenna  fylgdi 
með.  Og  með  stefnufestu  sinni  og  þreki  tókst  henni  að- 
fá  Mrs.  Stanton  aftur  á  sitt  mál. 

Ýmsir  merkir  menn  fylgdu  konunum  að  málum,  og 
álitu  eins  og  þær,  að  kynlegt  væri  að  veita  ómentuðum 
þrælaskríl  pólitísk  réttindi  á  undan  landsins  eigin  dætrum, 
sem  nú  á  siðustu  timum  hefðu  með  ráðum  og  dáð  tekið^ 
þátt  i  öllum  áhugamálum  þjóðarinnar,  og  staðið  framar- 
lega  við  hh'ð  karlmannanna  í  frelsisbaráttunni  fyrir  þræl- 
unum.  Konurnar  og  fylgismenn  þeirra  álitu,  að  ef  hvoru- 
tveggju  félögin  tækju  höndum  saman,  mundu  þau  vinna 
pólitiskan  atkvæðisrétt  handa  hvorumtveggju,  konum 
og  svertingjum.  Aðrir  telja  mjög  ólíklegt,  að  þessi  flokk- 
ur  hefði  haft  svo  mikið  fylgi,  að  bæði  þessi  stórmál  hefðu 
unnist  i  það  sinn.  Sumir  helztu  menn  af  svertingja  og 
kynblendingaflokknum  sögðust  heldur  vilja  bíða  eftir 
kosningarréttinum,  i  þakklætisskyni  við  konurnar,  en  fá 
hann  með  þvi  móti  að  þær  væru  strikaðar  út.  Mrs.  Stan 
ton  kvaðst  vilja  almennan  kosningarrétt.  En  yrði  ein- 
hver  stétt  manna  að  biða,  þá  vildi  hún,  að  það  væri  þeir 
fáfróðustu. 

Á  aðalfundi  kvenréttindafélagsins  var  samþykt  áskorun 
til  þingsins  um  að  veita  öllum,  konum  sem  körlumy 
kosningarrétt. 


336  -.Kvenréttindahreyfingin  i  Ameriku. 

Nú  átti  þingið  í  New  York  ríkinu  að  haldast  sumaríð 
3867.  Horace  Greely  var  einn  i  stjórnarskrárnefndinni, 
sem  átti  að  leggja  fram  tillögur  um  breytingar.  Mrs. 
Stanton  skoraði  á  þingið  að  kjósa  konu  i  þá  nefnd.  En 
þvi  var  auðvitað  neitað.  Horace  Greely  var  á  móti 
kosningarrétti  kvenna,  af  þvi  að  það  mundi  verða  stjórnar- 
skrárbreytingunni  um  kosningarrétt  Svertingja  og  kyn- 
blendinga  að  falli.  Hann  hótaði  konum  þvi,  að  ef  þær 
fylgdu  sinni  skoðun  frara  um  kosningarrétt  þeirra,  þá 
fikyldi  hann  og  blað  hans  snúast  alvarlega  gegn  þeim. 
Þá  fengu  þær  E.  Stanton  og  S.  Anthony  konu  hans  til 
að  beita  sér  fyrir  kvenréttindamálið  i  Rochester,  og 
gangast  fyrir  undirskriftaáskorun  til  þingsins  frá  konum 
um  að  fá  kosningarrétt.  Allar  þess  konar  áskoranir  voru 
lesnar  opinberlega  upp  í  þingsalnum.  Þær  Mrs.  Stanton 
höguðu  þvi  þannig,  að  áskorunin  frá  Mrs.  Horace  Greely 
var  lesin  upp  rétt  á  undan  nefndarálitinu,  er  maður  henn- 
ar  las  upp,  sem  formaður  i  nefndinni.  í  nefndarálitinu 
var  tekið  fram,  að  glæpamenn,  vitfirringar  og  geðveikl- 
ingar  hefðu  ekki  kosningarrétt.  Hjónin  stóðu  þvi  þarna 
opinberlega  hvort  gagnvart  öðru.  Enda  sagði  H.  Greely 
litlu  siðar  við  þær  stallsystur,  Mrs.  Stanton  og  S.  Anthony, 
að  þær  væru  þeir  kænustu  stjórnmálamenn  sem  hann 
hefði  þekt.  Og  þær  hefðu  séð  um,  að  kona  hans  hefði 
verið  kend  við  alt  hans  nafn,  sem  þær  neituðu  þó  að 
giftar  konur  ættu  að  gera,  einungis  til  að  valda  honum 
gremju.  Ekki  varð  þeim  hjónum  þó  þetta  að  ágreinings- 
efni. 

Hvarvetna  i  sambandsrikjunum  gerðu  konur  nú 
harða  atrennu  til  að  fá  málum  sinum  framgengt,  þar  sem 
átti  að  gera  stjórnarskrárbreyting,  og  taka  almennan  kosn- 
ingarrétt  karlmanna  með.  Um  Kansas  ferðuðust  þau  hjónin 
H.  Blackwell  og  Lucy  Stone  til  að  halda  fyrirlestra  um 
þetta  mál,  og  vinna  menn  með  því.  Um  tíma  virtist  svo 
sem  alt  mundi  ganga  þeim  að  óskum.  Jafnvel  H.  Greeley 
var  i  blaði  sínu  farinn  að  geta  þess,  að  unga  ríkið  Kansas 
-ætlaði  að  ganga  á  undan  öðrum  í  þessu  efni.   En  þá  sneríst 


Kvenréttindahreyfíngin  i  Ameríku.  337 

almenningsálitið.  New  York  blöðin,  sem  þar  voru  mikíð' 
keypt,  fylgdu  almennum  kosningarrétti  allra  karlmanna 
fast  fram,  en  voru  á  móti  konum.  Menn  voru  sendir  til 
að  taka  þátt  i  deilunni,  og  þeim  vanst  mikið  á.  Lýðveldis- 
sinnar  snerust  á  móti.  Þá  ritaði  auðugur  írlendingur  i 
Kansas  þeim  S.  Antony  og  Mrs.  Stanton  og  bauð  þeim  að- 
stoð  sina.  Sagði  að  þær  skyldu  koma  vestur  og  vinna  að 
málinu.  Kostnaðinn  borgaði  hann.  Þær  gerðu  það,  og 
ferðuðust  um  alt  ríkið,  þvert  og  endilangt,  alt  fram  að 
þeim  degi,  þegar  almenn  atkvæðagreiðsla  átti  að  fara  fram 
um  málið.  Þann  dag  fóru  þær  milli  allra  þeirra  4  staða, 
þar  sem  atkvæðin  voru  greidd,  til  að  tala  fyrir  málinu. 
Af  30,000  atkvæðum,  sem  átti  að  greiða,  fengu  konur 
9900,  en  svertingjar  10,800. 

Á  heimleiðinni  héldu  þær '  hvarvetna  fyrirlestra,  og 
leigði  írlendingurinn  oft  sérstakar  eimlestir  handa  þeim. 
Aldrei  kváðust  þær  fyr  eða  síðar  hafa  ferðast  eins  rík- 
mannlega. 

Þannig  vóru  konur  nú  dæmdar  til  að  bíða  að  minsta 
kosti  20  ár  eftir  næstu  stjórnarskrárbreytingu,  nema  ef  til 
vildi  i  einstöku  smárikjum.  En  þá  fóru  þær  að  reyna 
aðrar  aðferðir.  Margir  héldu  þvi  fram,  að  14.  stjórnar- 
skrárgrein  Bandarikjanna  heimilaði  þeim  kosningarrétt. 
iSumir  lögfræðingar  höfðu  bent  þeim  á,  að  greinin  tiltæki 
íilla  ameríska  borgara,  og  þær  skyldu  þvi  láta  setjasig  á 
kjörskrárnar  sem  kjósendur.  Ef  þeim  yrði  visað  frá,  eða 
ef  atkvæði  þeirra  yrðu  talin  ógild  síðar,  þá  skyldu  þær 
skjóta  máli  sinu  undir  dómstólana  og  jafnvel  til  hæstarétt- 
ar.  Þá  yrði  almenningsálitið  undirbúið  og  málið  orðið  al- 
kunnugt  áður  en  dómur  félli,  sem  búist  var  við  að  yrði 
þeim  í  vil.  —  Kona  ein,  Mrs.  Woodhull  frá  New  York, 
hafði  einnig  af  sjálfsdáðum  tekið  upp  þessa  aðferð,  og 
heimtað  af  þinginu  að  gefa  út  lög,  sem  trygðu  konum  að 
geta  notað  sér  kosningarrétt  sinn,  sem  þær  hefðu  eftir  14. 
^rein,  sem  borgarar  Bandarikjanna.  Málinu  var  visað  til 
lögfræðisnef ndarinnar,  sem  skar  þannig  úr,  að  þessa  kröfu 

22 


338  Kvenréttindahreyfingin  i  Ameriku. 

skyldi  ekki  taka  til  greina,  af  þ vl  að  hún  væri  ástæðulaus, 
og  heyrði  lika  fremur  undir  dómstólana. 

Minnihluti  nefndarinnar  áleit  hana  hafa  rétt  að  mæla, 
Þvi  skoraði  kvenréttindafélagið  á  allar  Ameríkukonur  að 
láta  setja  sig  á  kjörskrár  og  kjósa  eftir  14.  gr.  stiórnar- 
skrárinnar,  sömuleiðis  að  neita  að  greiða  skatt,  meðan 
þær  hefðu  ekki  kosningarrétt.  Áskorun  til  þingsins  með 
80,000  undirskriftum  kvenna,  var  lesin  upp  i  neðri  mál- 
stofunni  1872.  Og  um  sömu  mundir  fengu  þær  Mrs.  Stanton, 
S.  Antony  og  Mrs.  Beeker  Hooker  að  tala  máli  sinu  fyrir 
lögfræðisnefndinni. 

í  14.  gr.  segir:  »Aliar  persónur  fæddar  eða  heim- 
ilisfastar  um  tiltekinn  tima  i  Bandarikjunum,  sem  búa 
undir  lögum  þeirra,  eru  borgarar  Bandarikjanna,  og  í  þvi 
riki,  sem  þeír  eiga  heima'i.«  Hér  er  spurningin:  Hvað 
er  borgari?  Um  þetta  reis  deilan  milli  kvenna  og  karl- 
manna  i  ýmsum  rikjum  i  einu.  Sömuleiðis  kröfðust  kon- 
ur  að  fá  að  flytja  mál  fyrir  rétti  eftir  14.  gr.  Ein  kona^ 
Mrs.Mansfield  i  lowa  hafði  1869  fengið  málaflutningsleyfi, 
en  viða  var  konum  bannað  það,  þótt  þær  hefðu  staðist 
þau  próf,  sem  þar  til  heyrðu.  Kona  ein  i  Chicago,  M. 
Bradwell,  tók  þetta  próf  1870,  og  sótti  svo  um  málfærslu- 
leyfi  i  Illinois,  en  var  neitað  um  það.  Mrs.  Bradwell  skaut 
máli  sina  til  hæstaréttar,  sem  i  sambandi  við  dómstólana 
í  New  York  og  Illinois  dæmdi  málfærsluréttinn  ekki  heyra 
til  14.  grein,  en  að  hvert  ríki  gæti  veitt  hann  hverjum 
sem  það  vildi.  Hæstiréttur  ætti  þar  ekkert  um  að  fjaJla. 
Eftir  þetta  fengu  konur  viða  leyfi  til  að  flytja  mál.  Loks 
fekk  kona  ein,  Mrs.  Belva  Loockwood,  leyfi  til  að  fiytja 
mál  fyrir  hæstarétti  1879,  eftir  að  henni  hafði  verið  neit- 
að  um  það  oftsinnis,  vegna  þess  að  engin  lagavenja  var 
fyrir  þvi.  Þó  fekk  hún  málið  lagt  fyrir  Congressinn  og 
sérstök  lög  samþykt  1879  eftir  að  þau  höfðu  oftlega  verið 
áður  feld  þar,  um  »að  enginn  skyldi  vegna  kynferðisins 
útilokast  frá  að  fiytja  mál  við  nokkurn  dómstól  i  Banda- 
rikjunum«. 


Kvenréttindahreyfíngin  i  Ameriku.  359 

En  ekki  voru  allar  konur  fylgjandi  þessum  málum. 
Árið  1869  fengu  konur  pólitiskan  kosningarrétt  í  Wyoming; 
þá  sendu  200  konur  áskorun  til  þingsins  í  Massachusetts, 
og  réðu  þvi  frá  að  veita  konum  þessi  réttindi.  Siðar 
stofnuðu  konur  í  Boston  »Anti«-kvenréttindafélag.  1871 
sendu  konur  Shermans  yfirherforingja,  og  Dahlgrens  yfir- 
foringja  sjóliðsins  áskorun  frá  1000  konum,  sem  segja,  að 
þótt  þær  hrylli  við  að  koma  opinberlega  fram,  þá  neydd- 
ust  þær  þó  til  þess,  vegna  þeirrar  hættu,  sem  stafi  af  þess- 
ari  breytingu  á  borgaralegum  og  pólitiskum  kjörum 
kvenna,  og  af  þvi  að  heilög  ritning  setji  þeim  aðrar  og 
æðri  skyldur.  —  Þær  leggja  einnig  til,  að  i  stað  þess  að 
veita  konum  kosningarrétt  verði  samskonar  hjónaskilnað- 
arlög  ger  fyrir  öll  Bandarikin,  sem  nemi  skilnaðarleyfi 
úr  lögum,  nema  þegar  annað  hjónanna  hafi  brotið,  og  að 
því  sé  þá  ekki  leyfilegt  að  gifta  sig  oftar,  meðan  hitt  lif- 
ir.  Báðum  þessum  konum  var  boðið  að  mæta  á  aðalfundi 
kvenréttindafélagsins  i  Washington.  En  þær  neituðu  því 
vegna  þess  að  konur  ættu  ekki  að  taka  þátt  í  opinberum 
ræðuhöldum.  Vísuðu  að  eins  til  blaðagreina  sinna,  sem 
þær  álitu  auðsjáanlega  ekki  heyra  undir  »opinbera« 
framkomu.  Þær  brutu  þó  á  móti  þessum  meginreglum 
með  þvi  þær  mættu  á  þinginu  til  að  tala  móti  16.  grein 
stjskr.  og  vitnuðu  þar  mest  til  ráðstöfunar  guðs  um  verk- 
svið  konunnar,  og  heilagleik  hjónabandsins. 

I  mörgum  ríkjum  Bandaríkjanna  fylgdu  konur  áskor- 
un  kvenréttindafélagsins  og  létu  setja  sig  á  kjörskrá  sem 
kjósendur  ef  það  fekst.  Viða  voru  þær  gerðar  afturræk- 
ar  þegar  á  kjörskránni,  en  sumstaðar  við  atkvæðagreiðsl- 
una.  L  stöku  stað  var  þeim  leyft  að  kjósa  en  atkvæði 
þeirra  ónýtt  á  eftir. 

Viða  var  þessum  málum  skotið  til  dóms  og  laga.  I 
Columbia  kröfðust  70  konur  að  kjósa.  Þegar  þær  fengu 
það  ekki,  höfðuðu  þær  mál  gegn  kjörstjórninni  fyrirfylk- 
isdómstólnum.  Þvi  var  skotið  til  hæstaréttar  Bandaríkj- 
anna,  sem  dæmdi,  að  eftir  14.   grein   hefðu   konur   hæfi- 

22* 


340  Kvenréttindahreyfingin  i  Ameriku. 

leika  til  að  vera  kjósendur.  En  til  þess  að  þær  fengju 
rétt  til  að  nota  þá  hæfileika  þyrfti  sérstök  lög. 

Ýmsar  mismunandi  skoðanir  komu  i  Ijós  hjá  dómurun- 
um  við  þessi  málaferli.  Sumstaðar  var  það  dómur  þeirra, 
að  konur  hefðu  jafnan  verið  borgarar.  En  kosningarrétt- 
ur  þyrfti  ekki  að  vera  því  samfara.  Hvert  riki  réði  því, 
hverjir  væru  kosningarbærir. 

Mesta  athygli  vöktu  málaferli  Súsönnu  B.  Anthony. 
Hún  lét  setja  sig  á  kjörskrána.  í  Rochester  fóru  um  50 
konur  að  hennar  dæmi,  og  létu  setja  sig  á  kjörskrárnar, 
þar  sem  þær  áttu  heima.  En  blöðin  tóku  þessu  svo  óstint, 
að  kjörstjórarnir  urðu  smeykir  og  strikuðu  þær  út,  nema 
í  kjördæmi  þvi,  þar  sem  S.  Anthony  átti  heima;  þar  leyfði 
kjörstjórnin  henui  og  14  öðrum  konum  að  kjósa.  Þá  lét 
hæstiréttur  Bandaríkjanna  höfða  mál  á  móti  henni  og 
þessum  14  fyrir  það  að  þær  hefðu  *með  vilja  og  vitund 
kosið  án  þess  að  hafa  rétt  til  þess«.  Sömuleiðis  var  kjör- 
stjórunum  stefnt  fyrir  Bandaríkjadómstólinn  í  Rochester 
í  maí  1873. 

En  S.  Anthony  var  ekki  af  baki  dottin.  Þann  6 
mánaða  frest,  sem  hún  hafði,  notaði  hún  til  fundarhalda 
og  fyrirlestra  í  sýslunni  þar  sem  málið  átti  að  takast  fyrir, 
til  þess  að  sanna  að  konur  hefðu  eftir  stjórnarskránni 
kosningarrétt.  Blöðin  tóku  þessu  iUa,  og  kölluðu  það 
ólöglega  málsvörn.  Sækjandinn  hótaði  henni,  að  ef  hún 
hætti  ekki  að  reyna  að  hafa  áhrif  á  kviðdóminn,  þá 
skyldi  málið  verða  tekið  fyrir  seinna  í  annari  sýslu.  Hún 
sagðist  þá  fara  eins  að  þar.  Þetta  var  gert.  Málinu  var 
frestað,  og  því  stefnt  til  dómstólsins  í  Ontariosýslu  eftir 
22  daga.  Þá  notaði  hún  til  að  ferðast  þar  um.  Sjálf 
hélt  hún  þar  21  fund,  og  þar  sem  hún  gat  ekki  verið  sjálf, 
fekk  hún  aðrar  konur  sér  til  aðstoðar.  Afleiðingin  var,  að 
rétturinn  varð  ekki  haldinn  þar  heldur.  Þá  var  kviðdóm- 
inum  slept.  Dómurinn  hélt  því  fram,  að  sakargiftirnar 
væru  svo  Ijósar,  að  þær  þyrftu  ekki  rannsóknar  við.  Hér 
væri  aðeins  um  skilning  á  lögunum  að  ræða,  og  það  væri 
verk  dómaranna  einna.    Síðan  dæmdi   hann   S.    Anthony 


Kvenréttindahreyfin^n  i  Ameriku.  341 

i  25  dollara  sekt  fyrir  að  hafa  kosið  vísvitandi,  þótt  ólög- 
legt  væri.  Margrætt  var  um  þetta  mál,  einkum  pegar  mál- 
in  gegn  kjörstjórunum  voru  lögð  fyrir  kviðdóm  og  dæmd 
þegar  þau  Jiöfðu  lagt  sinn  sektardóm  á.  Súsanna  áfrýj- 
aði,  af  því  að  málið  hefði  verið  rekið  ólöglega.  Hún  fekk 
þó  enga  leiðrétting,  en  sektina  galt  hún  aldrei,  enda  var 
aldrei  gengið  eftir  henni. 

Árið  18G7  voru  samþykt  lög  í  Washingtonfylkinu, 
sem  veittu  öUum  hvítum  amerískum  borgurum  kosningar- 
rétt,  sem  væru  orðnir  21  árs  gamlir.  Þetta  vildu  konur 
nota  sér  og  ýmsir  karlmenn  styrktu  þær  í  því.  Þó  var 
þeim  ekki  leyft  það,  þegar  á  átti  að  herða,  nema  í  einu 
kjördæmi  nokkrum  árum  síðar,  1870,  að  mikilsmetin  og 
vel  mentuð  kona  ein  tók  málið  að  sér,  hélt  um  það  fyrir- 
lestra  og  fekk  talið  svo  um  fyrir  konunum  i  héraðinu,  að 
kosningardaginn  skyldu  þær  halda  helztu  mönnunum  mið- 
degisveizlu  í  skólahúsinu,  þar  sem  kosið  var,  og  rétt  á 
eftir,  þegar  embættismennirnir  væru  komnir  í  gott  skap, 
skyldu  þær  kjósa.  Eftir  að  staðið  var  upp  frá  borðum, 
voru  allir  í  góðu  skapi,  svo  að  þegar  kosningin  byrjaði, 
fóru  allar  konurnar  og  kusu  með,  án  þess  nokkur  mælti 
á  móti. 

Það  yrði  of  langt  mál  að  lýsa  því  hér,  hvernig  kon- 
ur  í  Bandaríkjunum  börðust  hvarvetna  fyrir  kosningarrétti 
sinum.  En  þrátt  fyrir  góð  orð  og  loforð  karlmannanna 
eru  það  þó  ekki  nema  4  ríki,  sem  enn  hafa  veitt  þeim 
þessi  réttindi:  Wyoming  1869,  Colorado  1893,  Utah  1895 
Idaho  1896. 

Kosningarréttariíiál  kvenna  hefir  verið  margsinnis 
fyrir  þingunum  í  öllum  Norðurrikjunum.  I  Washington 
voru  þau  samþykt,  en  feld  síðar  vegna  þess,  að  Sambands- 
þingið  vildi  ekki  samþykkja  stjórnarskrána  með  þeim 
ákvæðum.  I  Oregon,  Kaleforniu^  Nebraska  og  Michigan 
voru  þau  lög  samþykt,  en  féllu  við  almenna  atkvæða- 
greiðslu  kjósendanna,  vegna  þess  að  Wiskyflokkurinn 
lagði  alt  kapp  á  að  konur  kæmust  ekki  að,  þvi  að  þá 
væri  yfirráðum  hans  lokið. 


842  Kvenréttindahreyfíngin  i  Amerikn, 

í  Suður  Dakota  voru  lögin  samþykt  1  báðum  þing- 
deildum,  en  landstjórinn  mótmælti  þeim,  og  það  dugði. 
í  lova  voru  þau  fyrir  þinginu  1872  og  1884,  en  féllu 
bæði  skiftin  með  eins  atkvæðis  mun.  í  Wisconsin  voru 
þau  samþykt  1880,  en  af  þvi  að  stjórnarskrána  þarf  að 
samþykkja  á  tveimur  þingum,  var  hún  aftur  borin  upp 
1882  og  féll  þá  með  2  atkvæðis  mun.  I  Indiana  voru 
þau  samþykt  1882,  en  komust  þó  aldrei  i  gildi.  í  Kansas 
hafa  konur  kosningarrétt  i  sveitamálum  og  fylkjamálum, 
en  ekki  pólitískan  kosningarrétt.  Það  er  Vinflokkurinn 
þar,  sem  leggur  alt  kapp  á  að  útiloka  konurnar,  þvi  sjálf- 
sagt  er  talið,  að  þær  beiti  öllum  sínum  áhrifum  gegn  vin- 
sölunni. 

A  hundraðasta  sjálfstæðisafmæli  Bandaríkjanna  átti  að 
verða  mikið  um  dýrðir.  Heimssýning  átti  að  halda  í 
Philadelphiu,  þar  sem  sjálfstæðisyfirlýsingin  var  gefin  út. 
Hátiðina  átti  að  halda  á  aldarafmælinu  4.  júlí  1876  í 
Independencehöllinni.  Hvert  ríki  og  hver  borg  í  öllum 
Bandaríkjunum  bjóst  við  að  halda  þessa  þjóðhátíð  eftir 
beztu  föngum. 

í  öllum  kvenréttindafélögum  Ameríku  var  rætt  um, 
hvernig  konur  ættu  að  taka  þessu  hátiðahaldi.  Og  öllum 
kom  saman  um  að  láta  það  hlutlaust,  af  því  að  sjálfstæð- 
isyfirlýsingin  kæmi  konum  ekki  við.  Gagnvart  þeim 
hefðu  heitin  um  almenn  mannréttindi  aldrei  verið  haldin. 
Sumstaðar  var  kvenréttindafélögunum  boðið  að  vera  með 
öðrum  félögum  í  skrúðgöngunum.  En  þau  neituðu  því 
kurteislega.  Það  væri  eðlilegt  að  karlmenn  héldu  hátíð 
þenna  dag,  en  konur  gætu  það  ekki  meðan  þær  hefðu  eng- 
in  stjórnarfarsleg  réttindi.  Neraa  í  Kaliforniu,  i  San 
Francisko.  Þar  mæltist  stjórn  kvenréttindafélagsins  til 
að  þær  fengju  að  ganga  í  skrúðgöngunni  um  götur  borg- 
arinnar  milli  Svertingjanna  og  Kínverja  eins  og  þeim  væri 
skipað  réttarfarslega. 

Tveim  dögum  áður  en  hátíðin  byrjaði,  2.  júlí,  hélt  Amer- 
iska  kvenréttindafélagið  aldarafmæli  sitt,  í  minningu  þess, 
að  þann  dag  voru  100  ár  síðan  er  Nýja  Jersey  hefði  veitt  kon- 


Kvenréttindahreyfingiii  i  Amerikti.  343 

um  sinum  kosningarrétt.  Það  væri  fyrsta  sinni  i  sögunni 
að  konum  og  Svertingjum  væri  veittur  þessi  réttur.  Og 
þótt  þær  hefðu  mist  hann  seinna,  þá  hefðu  það  verið  inn- 
flytjendur,  en  ekki  hinir  alvarlegu  og  frjálslyndu  kvekar- 
ar  og  púritanar,  sem  hefðu  tekið  hann  af  þeim,  einum 
mannsaldri  síðar. 

Kvenréttinda-landsfélagið  ákvað  að  lýsa  óánægju  sinni 
á  ákveðnara  hátt  en  með  þvi  að  vera  utan  við  hátiða- 
haldið.  Sumar  vildu,  að  konur  gengju  i  skrúðgöngu  í 
sorgarbúningi,  með  sorgarveifar  á  stöngum  og  áritanir  úr 
sjálfstæðisyfirlýsingunni.  Sumar  vildu  að  þær  héldu  sina 
sérstöku  hátið,  læsu  upp  áskoranir,  ályktanir  og  mótmæli 
sín,  og  heimtuðu  réttlæti,  frelsi  og  jafnrétti.  Þetta  var 
víða  gert. 

Landsfélagið  samþykti  þá  að  halda  hátíðina  i  Phila- 
delpíu,  við  sjálfa  IndependencehöUina,  til  þess  að  mót- 
mæla  hátiðahaldi  sjálfstæðisyfirlýsingarinnar,  meðan  kon- 
urnar  gætu  ekki  verið  með  í  því.  Þær  höfðu  ætlað  sér 
Oarpenterhöllina  sem  hátiðarsal.  Þar  var  fyrsti  Oongress- 
inn  haldinn;  þar  kraup  Washington  i  bæn  og  gömlu 
kvekararnir  með  honum,  þegar  þeir  voru  að  biðja  fyrir 
frelsi  Ameriku.  —  En  þær  fengu  ekki  höllina.  Annan 
stað  í  nánd  við  Independencehöllina,  sem  þær  höfðu  lof- 
orð  um,  fengu  þær  ekki  heldur,  af  þvi  að  eigandinn  var 
hræddur  um  leiguna,  því  að  flestar  konur,  sem  fyrir  stóðu, 
voru  giftar  og  höfðu  þvi  ekki  rétt  til  að  gera  bindandi 
samninga.  Loksins  tókst  þó  að  útvega  húsnæðið,  og  varð 
Susan  Anthony  að  gera  samninginn  undir  sinu  nafni,  af 
þvi  að  hún  var  ógift. 

En  konunum  nægði  ekki  að  halda  sína  sérstöku  hátið. 
Þær  vildu  vera  við  hallardyrnar  og  sjá  um,  að  þær  gleymd- 
ust  ekki.  Þær  sömdu  þvi  yflrlýsingu  um  réttindi  kvenna, 
sem  þær  ætluðu  að  rétta  forseta  Bandaríkjanna  á  sjálfri 
hátiðinni,rétt  áeftir  að  hann  hefði  lesið  upp  sjálfstæðisyfirlýs- 
ingu  Bandaríkjanna  frá  1 786.  Þar  lýsa  þær  því  yflr,  að  þeg- 
ar  öll  þjóðin  sé  full  af  ættjarðarást  og  fögnuði  á  aldar- 
afmæli  landsins,  þá  séu   þær   sorgmæddar.     Þótt   þegnar 


344  Kvenréttindahreyfingin  i  Ameriku. 

konga  og  keisara  frá  »gamla  heiminum«  taki  þátt  i  þjóð- 
hátið  þeirra,  þá  aé  dætrum  lýðveldisins  meinað  að  leggja 
hendur  sinar  blessandi  á  höfuð  þjóðarinnar.  Þegar  þær 
líti  á  allar  framfarirnar,  sem  þessi  sýning  beri  vitni  um, 
alt  það  frelsi,  sem  þjóðin  eigi  í  frjálsri  kirkju,  frjálsum 
blöðum,  þá  gleðjist  þær.  En  ekki  fyrir  sig.  Svo  koma 
margar  kærur  um  ófrelsi  kvenna.  Siðan  segja  þær:  »Vér 
heimtum  engin  sérréttindi,  vér  heimtum  aðeins  réttlæti  og 
jafurétti,  lagalegt  og  stjórnarfarslegt,  fyrir  oss  og  dætur 
vorar,  eins  og  hverjum  borgara  i  Bandaríkjunum  ber  að  fá«. 

Susan  Anthony  sneri  sér  til  Hawley  yfirhershöfðingja 
formanns  hátiðanefndarinnar,  og  bað  um  50  sæti  fyrir 
stjórn  kvenréttindafélagsins.  Hann  svaraði,  að  engum 
nema  mönnum  i  opinberri  stöðu  væri  boðið.  Samt  gat 
Miss.  Anthony  fengið  sér  aðgöngnmiða,  sem  fréttaritari 
fyrir  blað  bróður  sins.  Loks  voru  kvenréttindafélaginu 
sendir  4  aðgöngumiðar. 

Mrs.  Stanton  ritaði  Mr.  Hawley  og  bað  um  leyfi  tiL 
að  rétta  varaforsetanum  »Bill  of  Rights«  kvennanna  á 
meðan  á  hátiðahaldinu  stæði.  Hún  heimtaði  ekki  að  hann 
skyldi  lesa  skjalið  i  heyranda  hljóði,  en  vildi  aðeins  rétta 
forseta  það,  svo  að  það  væri  einn  hluti  af  hátíðahaldinu. 
Hann  neitaði  þvi,  sagði,  að  hátiðarskráin  væri  samin,. 
og  henni  yrði  ekki  breytt.  Þær  sneru  sér  til  varaforset- 
ans  sjálfs;  hann  átti  að  vera  i  stað  Grants  forseta,  sem 
var  forfallaður.  Hann  neitaði  því  líka,  þótt  þær  vissu^ 
að  hann  hefði  verið  þeim  hliðhollur.  Þá  kom  Mrs.  Stanton 
og  Mrs.  Mott  saman  um  að  koma  ekki.  En  S.  Anthony 
var  ákveðin  í,  að  yfirlýsingin  skyldi  komast  á  framfæri 
með  einhverju  móti.  Hún  fór  því  þangað  og  4  konur 
aðrar,  það  var  hennar  skylda,  að  hennar  áliti. 

Nú  var  sjálfstæðisyfirlýsing  Bandarikjanna  lesin  upp, 
og  rétt  á  eftir  átti  að  syngja  hátíðasöng  um  Don  Petra 
Brasilíukeisara,  sem  heiðraði  lýðveldið  með  návist  sinni! 
En  meðan  menn  voru  að  búa  sig  undir  hátíðasönginn, 
stóð  S.  Antony  upp  úr  sæti  sinu  og  konurnar  4  með^henni, 
og  gengu  upp  að  pallinum,  þar  sem  forsetinn  sat.     Útlendu 


Kvenréttindahreyfingin  i  Ameriku.  345 

gestirnir  og  embættismennirnir,  sem  sátu  rétt  fyrir  neðan 
pallinn,  rýmdu  kurteislega  til  fyrir  þeim.  Súsanna  gekk 
þá  fram  fyrir  forsetann  og  rétti  honum  yfirlýsinguna  með 
fáum  orðum.  Hann  fölnaði  við,  en  hneigði  sig,  til  þess 
að  gera  ekki  veizluspjöUin  meiri.  Siðan  gengu  þær  út 
og  réttu  á  leiðinni  til  beggja  handa,  hverjum  sem  hafa 
vildi,  prentað  eintak  af  yfirlýsingunni.  Allar  hendur  voru 
á  lofti  eftir  þeim,  allir  vildu  ná  i  eitt  eintak. 

Síðan  gengu  þær  út,  og  upp  á  háan  pall  úti  fyrir 
höUinni,  sem  ætlaður  var  söngmönnunum.  Hér  las  Susanna 
hátt  og  snjalt  upp  yfirlýsinguna  fyrir  miklum  mannfjölda, 
sem  safnast  hafði  þar  saman.  Nokkrum  eintökum  var 
lika  útbýtt  þar.  Eftir  það  fóru  þær  allar  til  únitara- 
kirkjunnar,  þar  sem  kvenréttinda-landsfélagið  hélt  hátiðina, 
og  Lukretia  Mott,  sem  var  85  ára,  stýrði  fundinum.  Hér 
las  Mrs.  Stanton  upp  yfirlýsinguna,  og  ýmsar  konur  héldu 
þar  ræður,  en  á  milli  var  söngur.  í  5  klukkustundir 
héldu  þær  þannig  áfram  með  ræður  og  söng  i  brennandi 
sólarhita. 

Um  þetta  bil  komu  hermennirnir  með  hina  sundur- 
skotnu  blóði  drifnu  fána  úr  þrælastriðinu,  eins  og  sýnileg- 
an  vott  um  allar  þær  skelfingar.  »Móðir  Bickerdyke«y 
sem  hafði  hjúkrað  og  hlynt  að  veiku  »drengjunum«  sinum^ 
með  dugnaði  sinum  og  trygð,  konan,  sem  þeir  höfðu  kall- 
að  á  eftir:  »Farðu  ekki  frá  okkur,  móðir,  við  gleymum 
þér  aldrei!«  —  hún  var  gleymd  og  allar  þær  ágætis- 
konur,  sem  þúsundum  saman  fórnuðu  eignum,  heilsu  og 
lifi  til  að  hjúkra  sjúkum  og  særðum  hermönnum  og  senda 
þeim  að  heiman  alt,  sem  þeir  þurftu  með.  Svertingjar 
og  kynblendingar  komu  i  fylkingum,  og  yfir  höfðum  þeirra 
var  15.  grein  stjórnarskrárinnar,  sem  veitti  þeim  fulL 
mannréttindi,  hljómandi  eins  og  sigursöngur.  Hver  fáninn 
eftir  annan  var  borinn  fram  hjá,  með  nöfnum  Garrisons^ 
Philipps  og  Douglass,  en  hvergi  var  að  sjá  nöfn  Lukretiu 
Mott  eða  Harriet  Beecher  Stowe,  sem  hafði  með  bók  sinni, 
um  »Kofa  Tómasar  frænda«,  vakið  viðbjóð  mannkynsins. 
á  skelfingu  þrælahaldsins.   — 


.846  Kvenréttindahreyfingin  i  Ameriku. 

En  yfirlýsingin,  sem  Susan  Antony  rétti  Mr,  Ferny, 
var  siðan  sett  i  umgjörð  og  hengd  upp  i  herbergi  varafor- 
fietans  á  Kapitolium  i  Washington. 

Og  þar  á  hún  að  geymast  til  næstu  hundrað  ára  há- 
tíðar  lýðveldisins,  1976,  dætrunum  til  minningar  um  það, 
hvernig  mæður  þeirra  fyrir  hundrað  árum  börðust  fyrir 
réttindum  sinum. 


Grein  þessi  er  lítiU  og  lauslegur  útdráttur  úr  hinni 
merkiiegu  bók  eftir  frú  Dagmar  Hjort  um  »Kvinderets 
Eevægelsen  i  Nordamerika«.  Því  miður  er  ekki  i  svona 
fituttu  ágripi  unt  að  gefa  mönnum  fuUnægjandi  hugmynd 
um  þann  frábæra  dugnað,  sjálfsafneitun,  þolgæði  og  hygni, 
fiem  þessar  fyrstu  forvigiskonur  sýndu  i  þessari  baráttu 
sinni,  sem  borið  befir  svo  blessunarrika  ávexti  fyrir  menn- 
ingu  kvenna  um  allan  heim  og  réttarfarslega  stöðu  þeirra. 

Bbíet  Bjarnhéðinbdóttiei 


Að  verða  úti. 


Fyrirlestur  fluttur  á  Akureyri  1909. 


í  hvert  skifti,  sem  hann  alt  í  einu  skellur  á  með 
kafdimmri  snjóhrið  og  hörkuveðri,  eins  og  oft  vill  verða 
i  skammdeginu  á  veturna,  þá  verður  margri  konunni  órótt, 
;sem  veit  af  manni  sínum  eða  sonum  einhverstaðar  á 
ferð;  og  óróinn  vex  bæði  i  brjósti  hennar  og  annarra 
heimilismanna,  þegar  heimkoman  dregst  og  ekkert  heyrist 
nema  óveðursýlfrið  i  Kára,  þegar  hriktir  i  hurðum  og 
gluggum  og  kaldan  næðinginn  leggur  inn  bæjargöngin. 
—  Hafa  þeir  komist  til  bæja  eða  —  hafa  þeir  orðið  úti? 
Þessar  tvær  spurningar  eru  efst  í  huga  allra,  því  vana- 
lega  er  að  eins  um  þetta  tvent  að  ræða.  En  seinni  spurn- 
ingin  er  flestum  svo  ógeðfeld  að  þeir  kveinka  sér  i  lengstu 
lög  við  að  koma  með  hana  fram  á  varirnar. 

—  Vér  íslendingar  eru  orðnir  því  svo  vanir  að  heyra 
fréttir  um  menn,  sem  orðið  hafa  úti  í  illviðrum  á  veturna, 
^ð  í  hvert  sinn  er  stórhríð  hefir  slotað,  þá  er  sú  spurning 
efst  á  baugi  og  gengur  mann  frá  manni :  ætli  engum  hafi 
hlekst  á  i  hriðinni  þeirri  arna? 

Það  er  ekki  að  ósekju,  að  landið  okkar  hefir  hlotið 
nafnið  ísland,  því  að  hér  er  sannarlega  nóg  af  ísi  og  snjó 
og  þvi  ekki  að  undra  þótt  kuldinn  sé  mikill  með  köflum. 
Það  mun  óhætt  að  fullyrða,  að  fáar  mentaðar  þjóðir  i 
heiminum  eiga  við  jafnillúðuga,  óstöðuga  veðráttu  að 
Btríða  og  vér  íslendingar.  Og  þegar  nú  hér  við  bætist 
hrjóstrugt,  vegalítið  en  víðáttumikið  land,  þar  sem  langar 


348  Að  verða  úti, 

leiðir  eru  milli  bygða  og  jafuvel  milli  bæja,  þá  sýnist 
engin  furða,  þótt  menn  verði  úti  fremur  hér  en  annarstaðar. 
Hve  algengt  er  það  nú  að  menn  verði  úti  hér  á  ís- 
landi  ?  Svarið  fáum  vér,  ef  vér  lítum  i  Skýrslur  um  lands- 
hagi  á  íslandi  (1906). 

„Á  síðustu  20  árum  hafa  116  manns  orðið  úti  á  öllu  landinu,  og- 
sýna  skýrslurnar  að  á  jafnlöngum  timabilum  verði  jafnmargir  úti  og- 
ennfremur  að  hlutfallið  miUi  karla  og  kvenna,  er  verða  úti,  er  eins  og 
5 : 1  eða  að  fyrir  hverja  fimm  karlmenn  er  týna  lifinu  á  þann  hátt, 
verður  úti  einn  kvenmaður.  Á  síðastliðnum  20  árum  hefir  ekki  fækkað 
þeim  sem  árlega  verða  fyrir  þessum  dauðdaga,  þó  ætla  mætti  að  sva 
hefði  verið  þar  sem  vegir  hafa  batnað  stórum,  fjallvegum  ^fjölgað  og 
vörður  og  sæluhús  hafa  verið  reist  á  fleiri  stöðum  en  áður.  A5 
meðaltali  verða  árlega  úti  6—7  manneskjur  og  þó  undarlegt  sé,  virðist 
8Ú  tala  vera  nokkurn  vegin  jöfn  á  jafnlöngum  timabilum  eins  og  áður 
er  ritað: 

Ár  1881—1890  urðu  úti   að  meðaltali      5    karlar     1    kona 

—  1891— ir,oo —  5,4    —       1,1    — 

—  1901—1905    — —  5,2    —       1      — 

—  1906  ___        _  5_i_ 

—  1907  ___        _  4_o      — 

Þvi  miður  vantar  skýrslur  um,  hversu  margir  urðu  úti  fyrir  meir 
en  iO  árum  siðan  og  er  þvi  ekki  hægt  að  segja  með  vissu,  hvort  þessi 
dauðdagi  sé  tiðari  nú  en  i  gamla  daga,  en  að  ekkert  hefir  breyzt  til 
batnaðar  á  siðustu  20  árum  bendir  á  að  um  langan  aldur  hafi  tala  úti- 
orðinna  haldist  nokkurn  veginn  jöfn". 


Að  verða  úti  heíir  á  voru  máli  fengið  sömu  þýð- 
ingu  og  að  d  e  y  j  a  ú  r  k  u  1  d  a  úti  undir  berum  himni. 
Eg  segi  deyja  úr  kulda,  en  ekki  helfrjósa  —  af  því  a5 
það  kemur  fyrir,  þó  sjaldgæft  sé,  að  menn  verði  úti,  þó 
kuldinn  nái  ekki  frostmarki  og  mun  eg  síðar  drepa  á  það 
nánar. 

Það  kemur  sjaldan  fyrir  að  menn  verði  úti  nema  á 
vetrum.  Á  sumrin  er  sjaldgæft  að  veðrátta  sé  svo  dimiiiy 
að  menn  finni  ekki  leið  til  mannabygða.  Auðvitað  eru 
margir  staðir  hér  á  landi  þar  sem  vetrarhörkur  og  illviðri 
eru  algeng  einnig  um  hásumartímann,  t.  d.  uppi  á  jökl- 
um  inni  i  landinu,   en   þangað    hætta   menn    sér   ógjarna 


Að  veröa  úti.  349 

nema  með  sérstökum,  góðum  útbúnaði,  svo  öUu  sé  óhætt, 
ef  veður  versnar. 

Það  er  á  veturna  og  helzt  i  skammdeginu,  þegar  stór- 
hríðar  ganga  kafdimmar,  svo  ekki  sézt  til  vegar,  ef  til  viU 
varla  faðmslengd  fram  undan  sér,  að  ferðamanninum  er 
hætt  við  að  villast  og  verða  úti.  Og  sama  sagan  endur- 
tekst  vanalega  aftur  og  aftur.  Maðurinn  villist,  hann  leit- 
ast  við  að  finna  rétta  leið,  en  finnur  ekki  aðra  slóð  en 
sina  eigin  og  hringsólast  oft  lengi  í  kringum  hana,  þang- 
að  til  hann  örmagnast  af  þreytu  i  ófærðinni,  sezt  niður 
til  að  hvila  sig,  sofnar  og  deyr,  af  þvi  að  kuldinn  heltek- 
ur  hann. 

Á  fjallvegum  og  heiðum  langt  frá  manna  bygðum  mun 
algengast  að  menn  verði  úti,  en  þvi  miður  kemur  það 
lika  ekki  ósjaldan  fyrir  niðri  i  bygðum,  jafnvel  þó  skamt 
sé  milli  bæja. 

Hvemikillþarfnúkuldinnað  vera  til 
þess  að  verða  mönnum  að  fjöriesti? 

Það  er  ekki  hægt  að  tiltaka  neitt  vist  kuldastig,  sem 
sé  lífinu  hættulegast ,  þvi  mjög  er  misjafnt,  hve  vel  menn 
þola  kulda  og  i  öðru  lagi  fer  það  eftir  því,  hve  vel  menn 
eru  útbúnir.  Vel  klæddur  maður  getur  þolað  sér  að  ósekju 
þann  kulda,  sem  menn  þekkja  mestan  i  nokkru  landi  nfl. 
70°  kulda  eins  og  kemur  fyrir  á  vissum  stöðum  norðaust- 
an  til  i  Siberiu  ^).  Nansen  og  félagar  hans  og  aðrir  heim- 
skautafarar  hafa  átt  við  kulda  að  búa,  sem  var  kringum 
50°  C.  og  kendu  þeir  sér  einkis  meins.  Hins  vegar  hefir 
það  komið  fyrir,  að  menn  hafi  orðið  úti,  þó  kuldinn  næði 
ekki  frostmarki,  heldur  væri  1  eða  2  stigum  fyrir  ofan 
núll.  En  i  svo  litlum  kulda  verða  menn  þó  ekki  úti, 
nema  þeir  séu  annaðhvort  mjög  klæðlitlir  eða  séu  á  ein- 
hvern  hátt  veiklaðir,  séu  t.  d.  dauðadruknir.  Áfengi  hefir 
sem  sé  þau  óheppilegu  áhrif,  að  það  deyfir  hitaframleiðsl- 


*)  Það  er  nálægt  þorpinu  Werchoiansk,  sem  menn  hafa  mælt  svo 
mikinn  kulda,  þann  mesta  sem  þekkist  á  yfirborði  jarðar.  Þess  má  þó 
geta,  að  með  frystivélum  hefir  tekist  að  framleiða  enn  meiri  kulda 
nfl.  4-264<>C. 


350  Að  verða  úti. 

una  í  líkamanum  og  stuðlar  að  hitaútgufuninni  úr  likam- 
anum  með  því  að  þenja  út  hörundsæðarnar,  en  við  það 
kólnar  blóðið  fljótara  enn  ella.  Það  er  af  þessu  auðskiliðy 
að  ekki  gefur  verra  vegnesti  i  kulda  en  áfengi. 

Ef  logn  er  og  stillur,  verðum  vér  ekki  varir  við  óþægi- 
leg  áhrif  af  kuldanum,  þó  hann  aukist  mjög,  ef  vér  erum 
nokkurn  veginn  vel  klæddir.  öðru  máli  er  að  gegna,  ef 
veður  er  óstöðugt  og  vindasamt.  Þá  næðir  kuldinn  í 
gegn  og  nístir  hörundið,  jafnvel  þó  frostið  sé  harla  litið. 
Þur  kuldi  þolist  miklu  betur  en  rakur,  þó  frost  sé  meira 
að  stigatölu.  I  votum  snjó  er  t.  d.  miklu  hættara  við  kali 
en  i  þurrum  skafrenningssnjó.  Sömuleiðis  er  mjög  kalt 
vatn  óhoUara  enn  klakinn  sjálfur.  Þeim  sem  vaða  i  vatni 
eða  krapa,  sem  er  O^  C.  og  er  að  byrja  að  frjósa,  er  mjög 
hætt  við  kali.  Hinsvegar  er  jafnkaldur  snjór  þvi  nær 
meinlaus,  þar  eð  hann  er  vondur  hitaleiðari  og  legst  ekki 
að  hörundinu  eins  og  vatnið. 

Hér  á  landi  er  frostið  sjaldan  mjög  mikið,  þegar  menn 
verða  úti;  að  likindum  sjaldan  meira  en  kringum  10°  C» 
Þegar  stórhríð  skellur  á,  dregur  vanalega  úr  frostinu,  og 
vex  það  eigi  aftur  fyr  en  birtir  upp  á  ný,  en  eins  og 
áður  er  um  getið,  er  það  einmitt  i  dimmviðrinu,  sem  menn 
verða  úti. 

Hvernig  dauðdagi  er  þaðj  að  y>verða  úti«  f 
Góður  eða  illur? 

Þeir  sem  komist  hafa  næst  þvi  að  verða  úti,  en  hafa 
bjargast  þegar  þeir  voru  aðfram  komnir,  segja  svo  frá  — 
og  þeim  ber  öllum  saman  um  það,  sem  eg  veit  sögur  af 
—  að  þeim  hafi  virzt  dauðdagi  sá  mundi  vera  hinn  blið- 
asti. —  I  bókinni  »0m  Döden«  ef  tir  liflækni  konungs,  próf . 
Bloch,  er  áreiðanleg  saga  af  manni,  sem  var  kominn  nærri 
þvi  að  verða  úti.    Hann  segir  svo  frá: 

»Eg  var  ásamt  nokkrum  kunningjum  mínum  á  ferð  i 
grimdarfrosti  langt  frá  manna  bygðum.  Smátt  og  smátt 
urðum  við  mjög  þreyttir  af  göngunni,  en  fundum  litið  til 
kuldans.    Við  settumst  þá  niður   til   að  hvila   okkur,    ea 


Að  verða  úti.  351 

hvíldin  fanst  mér  svo  þægileg,  svo  yndislega  þægileg  og^ 
hugnæm,  að  eg  man  ekki  skemtilegri  stund  i  öllu  liö 
minu.  Mér  fanst  eins  og  himnarnir  opnast  og  eg  fór  að 
sjá  sýnir  —  engla,  sera  stigu  dans  — ;  en  meira  man  eg^ 
ekki,  og  vissi  úr  þessu  hvorki  i  þennan  heim  né  annan, 
fyr  en  eg  vaknaði  i  ókunnu  rúmi  á  óþektu  heimili,  þar 
sem  fólkið  fræddi  mig  á,  að  eg  hefði  fundist  ásamt  félög- 
um  mínum,  og  hefðum  við  allir  verið  hálfdauðir  úr  kuida. 
Eg  var  stórkalinn  á  fótunum,  en  íann  fyrst  til  þess  þá. 
Hefði  eg  orðið  þarna  úti,  þykist  eg  sannfærður  um,  að^ 
ekki  hefði  mér  getað  hlotnast  þægilegri  dauðdagi«. 

Frásögn  þessa  manns  ber  alveg  saman  við  sögur  af 
shku  tægi  sem  flestir  munu  einhverntima  hafa  heyrt.  Sjálf- 
ur  dauðinn  læðist  vanalega  að  mönnum  óvörum  eins  og 
svefninn,  hvort  sem  dauðameinið  er  kuldi  eða  annað.  I 
dauðans  augnabliki  er  meðvitundin  ekki  lengur  vakandi, 
til  þess  að  geta  fundið  neinn  sársauka.  Hins  vegar  verður 
þvi  ekki  neitað,  að  sá  sem  farinn  er  að  villast  og  sér  dauð- 
ann  fyrir  dyrum  verði  óttasleginn,  og  á  hann  komi  fát  og^ 
ef  til  vill  örvinglun.  En  þess  ber  að  gæta,  að  þreytan 
og  svefninn  breiða  fljótt  sinn  verndarvæng  yfir.  Um  leið 
og  líkaminn  þreytist,  þreytast  sem  sé  hka  sálarkraftarnir. 
Viljinn  hverfur  smátt  og  smátt,  og  um  leið  allur  áhugi  á 
að  komast  áfram  á  rétta  leið.  Minnið  sljóvast,  svo  að^ 
menn  gleyma  allri  hættunni,  sem  yfir  vofir,  og  stendur  á 
sama,  á  hverju  veltur,  og  svo  er  að  sjá,  sem  menn  stund- 
um  ruglist  alveg  i  riminu,  og  ímyndi  sér,  að  þeir  séu  í 
þann  veginn  að  leggja  sig  til  svefns  upp  i  rúmi,  því  það^ 
hefir  komið  fyrir  ekki  allsjaldan,  að  menn,  sem  orðið  hafa 
úti,  hafi  fundist  hálfnaktir  og  eins  og  i  þann  veginn  að 
færa  sig  úr  fötunum  eða  hátta.  Svefninn  hefir  komið  yfir 
þá  í  þessum  stellingum.  En  þegar  svefninn  er  siginn  á, 
linast  smátt  og  smátt  hjartslátturinn  og  andardrátturinn 
verður  hægur  og  máttlitill.  Kuldinn  gagntekur  allan  lík- 
amann,  blóðhitinn  minkar  og  lifið  sloknar. 

Sé  nú  frostið  mikið,  frýs  blóðið  og   alt   holdiö   gadd- 


352  Að  verða  úti. 

fítirðnar,  en   sé   frostið  litið,    liður    langur   tími    áður   en 
blóðið  og  líffærin  fara  að  frjósa. 

Getur  leynst  lif  með  manni, 
sem  orðið  hefir  úti? 

Útlit  likamans  breytist  svo  lítið  við  dauöann  úr  kulda, 
að  það  er  likast  þvi  sem  maðurinn  sofi  hægum  svefni. 
Þess  vegna  verður  mörgum  að  halda,  að  lif  leynist  með 
mönnum,  sem  orðið  hafa  úti.  Með  þvi  að  rannsaka,  hvort 
nokkurn  andardrátt  eða  hjartslátt  sé  að  finna,  má  ganga 
úr  skugga  um,  hvort  nokkurt  lifsmark  sé  með  manni  eins 
við  þennan  dauðdaga  eins  og  aðra;  og  hverjum  meðal- 
greindum  manni  er  trúandi  til  þess  að  geta  sannfært  sig 
um  hið  rétta  i  þessu  efni.  Handhæg  aðferð  er  lika  sú,  að 
binda  bandspotta  um  einn  fingur  á  likinu.  Ef  fingurinn 
þá  blánar  og  þrútnar,  er  það  merki  þess,  að  enn  rennur 
blóð  i  æðunum,  sem  hindrast  i  rásinni  af  bandinu. 

Leiki  nokkur  vafi  á  því  við  nákvæma  athugun  að 
naaðurinn  sé  dáinn,  er  auðvitað  sjálfsagt  að  sækja 
lækni  til  að  skera  úr  þvi. 

Það  er  yfir  höfuð  að  tala  sjaldgæft  að  vilst  sé  á  þvi, 
hvort  maður  sé  dauður  eða  lifandi,  og  komi  það  fyrir,  er 
það  að  kenna  athugunarleysi,  sem  oft  er  sprottið  af  þvi 
að  menn  eru  likhræddir  eða  i  of  mikilli  geðshræringu  til 
að  beita  skyusemi  sinni  eins  og  endranær.  Það  mun  mega 
fuUyrða,  að  meiri  hlutinn  af  þeim  sögum  er  ósannindi  og 
bábylja  ein,  sem  lifa  á  alþýðu  munni  um  að  menn  hafi 
verið  lagðir  til  og  grafnir,  en  siðan  vaknað  upp  i  gröfinni 
og  jafnvel  spyrnt  fóta-gaflinum  úr  kistunni,  þegar  þeir  vökn- 
uðu  þar  upp  við  vondan  draum.  En  hins  vegar  er  áreið- 
anlegt,  að  fótur  er  fyrir  þessum  munnmælum,  og  svo  er 
víst,  að  lifsmark  getur  leynst  með  raanni,  sem  finst  úti  á 
viðavangi  og  virðist  við  fljóta  skoðun  vera  dáinn  úr  kulda. 
Þegar  kuldinn  er  ekki  sérlega  mikill,  þá  er  hann  lengi 
að  gagntaka  þannig  likamann,  að  lifið  slokni  til  fuUs. 
Blóðhitinn  kólnar  smátt  og  smátt,  og  getur  jafnvel  komist 
niður  i  250  C.  áður  en  algjör  dauði  svifur  yfir,  en   þegar 


Að  verða  úti.  853 

fivo  er  komið,  þá  er  lífsmark  lítið.  Hjartað  berst  hægt  og 
seint  og  brjóstið  bifast  aðeins  /lítið  eitt  við  hvert  andartak, 
en  með  all-löngu  jnillibili.  Það  eru  dæmi  til  þess,  að  tekist 
hefir  að  lifga  menn,  sem  voru  svo  langt  leiddir,  að  likams- 
hitinn  var  kominn  niður  í  25°  C.  —  Mér  hefir  verið  sögð 
saga,  sem  eg  ekki  þori  að  ábyrgjast  að  sé  sönn,  en  sem 
■eg  vil  tilfæra  hér,  af  þvi  hún  er  ekki  ósennileg,  og  getur 
vel  hafa  gerst. 

Það  var  einhverstaðar  á  Austurlandi  fyrir  mörgum 
árum. 

Maður  fanst  dauður  milli  bæja  um  hávetur,  eftir  að 
stórhríð  hafði  gengið  daginn  áður.  Hann  var  borinn  heim 
á  næsta  bæ  og  lagöur  tii  á  hefilbekk  úti  i  skemmu. 

Um  kvöldið  fór  vinnumaður  á  bænum  útiskemmuna 
til  að  sækja  eitthvað,  en  svo  vildi,^  til,  að  hann  hafði  ekki 
verið  heima  þegar  likið  fanst,  og  hafði  enginn  sagt  hon- 
nm  frá  því,  og  þvi  siður  um  að  likið  stæði  uppi  úti  i 
skemmunni. 

Þegar  hann  nú  kemur  þangað,  rekst  hann  óvart  nokk- 
uð  hart  á  hefilbekkinn,  en  um  leið  heyrði  hann  einhverja 
stunu,  —  það  grýpur  hann  hræðsla,  og  honum  verður  ekki 
um  sel,  þegar  hann  sér  í  þeirri  birtuglætu,  sem  lagði  inn- 
um  dyrnar,  að  einhver  draugur  ris  upp  á  hefilbekkn- 
um,  og  þessi  draugur  fálmar  til  hans  og  gripur 
í  handlegg  honum.  Hann  rykkir  sér  undan  og  þessi  vofa 
kemur  þá  ofan  af  hefilbeknum,  eins  og  hún  ætli  að  ráðast 
á  hann.  Hann  sér  nú,  að  hér  er  annaðhvort  að  duga  eða 
drepast,  svo  hann  herðir  upp  hugann,  snýst  á  móti  til 
varnar  og  tekur  drauginn  hryggspennu.  Eftir  stutta  við- 
ureign  fara  nú  svo  leikar,  að  vinnumaðurinn  verður  yfir- 
sterkari,  og  keyrir  drauginn  á  bak  aftur  yfir  hefilbekkinn, 
og  liggur  hann  máttlaus  og  yfirunninn,  en  vinnumaður- 
inn  flýtti  sér  burt  inn  í  bæ,  og  sagði  þar  sínar  farir  ekki 
sléttar.  Nú  grunaði  fólkið  strax,  hvernig  i  öllu  lægi,  og 
var  þá  farið  út  i  skemmu  með  Ijós.  Sáust  þá  öll  verksum- 
merki,  eins  og  vinnumaðurinn  hafði  skýrt  frá,  og  var  nú 
bersýnilegt,  að  maðurinn,  sem  haldið  var  að  væri  dauður, 

23  . 


:8ð4  Að  verða  úti. 

hafði  verið  með  lífsmarki  og  vaknað  við  inni  í  skemm- 
unni,  þar  sem  hitinn  var  einmitt  mátulega  litill  til  þess 
að  þiða  kuldann  smátt  og  smátt  úr  likamanum.  Þegar 
vinnumaðurinn  rakst  á  hann  i  myrkrinu,  heíir  sama  hræðsl- 
an  gripið  báða;  þeir  takast  á,  og  fangbrögðum  þeirra  lýk- 
ur  eins  og  vonlegt  var.  Maðurinn,  sem  vaknar  úr  dauða- 
dái,  er  svo  þróttlitill  að  hann  verður  óðara  að  lúta  i  lægra 
haldi  fyrir  vinnumanninum,  og  gliman  verður  til  að  riða 
honum  að  fullu,  þvi  að  lífið,[sem  rétt  á  undan  aðeins  blakti 
á  skari,  þolir  ekki  áreynaluna,  sloknar  alveg  út  af. 

Hvemig  á  að  fara  að  þvi  að  lifga  manriy 
sem  er  hdlfdauður  úr  lculdaf 

Flestum  mun  kunnugt  um,  hvernig  á  að  fara  með  kal 
í  andliti  eða  á  útlimum.  Ef  kalið  er  þitt  upp  í  miklum 
hita  á  skömmum  tíma,  þá  er  mjög  hætt  viö,  að  kolbrand- 
ur  komi  i  þaö.  Þess  vegna  er  áríðandi  að  viðhafa  ein- 
ungis  mjög  lítinn  hita  fyrst  í  stað  og  auka  hann  síðan 
smátt  og  smátt  með  mestu  gætni.  Bezta  ráðið  er  að  leggja 
við  kalið  frostlausan  snjó  og  siðan  kalda  bakstra  eða  baða 
með  köldu  vatui  þangað  til  holdið  linast  og  blóðrásin 
kemst  vel  af  stað.  Svipaða  aðferð  verður  að  hafa  við 
mann,  sem  er  orðinn  altekinn  af  kuldanum,  þvi  að  þar 
er  ekki  einungis  að  ræða  um  kal  á  andliti  og  útlimum,. 
heldur  einnig  um  kal  í  blóðinu,  og  þar  með  öllumlíkam- 
anum;  maður,  sem  er  þannig  á  sig  kominn,  þolir  enga 
snögga  breytingu  frá  kulda  til  hita,  heldur  verður  honum 
að  hlýna  hægt  og  hægt,  og  verður  að  stuðla  að  því  meb 
mestu  þolinmæði.  —  Bezt  er  að  láta  manninn  fyrst 
inn  í  skemmu  eða  framhýsi,  þar  sem  aðeins  er  litið  eitt 
heitara  en  úti,  og  reyna  með  köldu  vatni  að  þíða  frostið 
úr  þeim  hlutum  líkamans,  sem  kalið  hafa,  baða  allan  lík- 
amann  úr  vatni,  sem  hægt  og  hægt  er  látið  hitna  úr  20°^ 
upp  i  37^  C,  eða  þangað  til  eðlilegum  líkamshita  er  náð. 

Til  þess  að  örva  blóðrásina,  er  gott  að  gefa  inn  sterkt 
kaffi;  sé  sljóleikinn  mikill  má  ennfremur  erta  taugarnar 
með  rafmagni,  bursta  iljarnar  með  snörpum  bursta,  o.  fl. 
Þótt  mi  maðurinn  rakni  við,  þá   er   ekki  þar  með  öllum 


Að  verða  úti  .'i55 

vanda  lokið,  því  að  líkaminn  er  lengi  að  násér  aftur  og 
verður  að  njóta  góðrar  hviidar.  Kalsár  eru  lengi  að  gróa 
og  þurfa  nákvæma  hirðingu,  til  þess  að  þau  ekki  spiUist 
og  eitri  frá  sér. 

Hvers  vegna  verða  menn  úti? 

Sumum  mun  virðast  sem  spurningunni  sé  þegar  svar- 
að  með  þvi  sem  á  undan  er  ritað,  og  að  menn  verði  úti 
af  þvi  að  þeir  villast  og  verða  fyrir  áhrifum  kulda  og  þreytu 
þangað  til  kraftarnir  þverra.  En  spurningunni  er  ekki 
fullsvarað  með  þessu.  Margir  hafa  vilst  i  stórhriðum,  og 
legið  þreyttir  úti  i  kuldanum,  án  þess  að  verða  úti,  og 
án  þess  nokkuð  að  verða  meint  við.  Þvi  að  það  má  koma 
i  veg  fyrir  að  bæði  kuldinn,  villan  og  þreytan  verði  að 
meini. 

Eins  og  áður  er  skrifað,  þola  menn  að  vera  úti  1 
kulda,  sem  nemur  70°  C.  Með  góðum  útbúnaði  má  úti- 
loka  kuldaáhrifin.  Með  leiðarvisi  kompássins  máoft  koma 
i  veg  fyrir  að  viUast;  en  þó  menn  villist,  á  það 
ekki  að  þurfa  að  koma  neinum  að  klandri,  ef  þess 
er  einungis  gætt,  að  láta  ekki  villuna  þreyta  sig.  Þvi  að 
þreyta  i  sambandi  við  kulda  er  það,  sem  verður  mönnum 
að  fjörlesti.  Þeir  villast  i  dimmviðrinu  og  þreytast  í 
ófærðinni,  þegar  þeir  eru  að  reyna  að  komast  á  rétta  leið. 
En  þetta  er  rangt.  í  kafdimri  snjóhríð  eiga  menn  ekki 
að  þreyta  sig  á  þvi  að  villast  fram  og  aftur,  heldur  eiga 
þeir  að  halda  kyrru  fyrir,  og  láta  snjóinn  hlúa  að  sér. 

Þegar  vér  lesum  ferðabækur  Friðþjófs  Nansens,  »Paa 
Ski  over  Grönland«  eða  »Fram  over  PoIarhavet«,  og 
ihugum  þá  örðugleika,  sem  hann  og  félagar  hans  hafa 
yfirstigið,  þá  liggur  oss  við  að  halda,  að  það  sé  í  rauninni 
ófyrirgefanlegur  klaufaskapur  að  verða  úti.  Þær  stórhrið- 
ar,  sem  Nansen  hvað  eftir  annað  lenti  i,  voru  svo  margfalt 
stórkostlegri  en  þær,  sem  tiðkast  hér  á  landi  og  frostið 
náði  margoft  þvi  hámarki,  sem  ekki  þekkist  hér.  Á  Græn- 
landsjöklum  kom  það  oft  fyrir,  að  skafbylurinn  var  svo 
þéttur  og  snjókoman  svomikil  að  þeir  grófust  i  fönninni, 

28* 


356  Að  verða  úti. 

ef  þeir  iiámu  staðar  aðeins  stutta  stund.  Þegar  svo  var 
ástatt,  datt  þeim  aldrei  í  hug  að  þreyta  sig  á  að  halda 
áfram,  heldur  reyndu  þeir  að  koma  upp  tjaldkrilinu  og 
létu  snjóinn  hlynna  að  þvi. 

Áður  en  Nansen  lagðiafstað  í  ferðir  sínar,  hafði  hann 
gjört  sér  fyllilega  Ijóst,  út  i  hvaða  hættu  hann  lagði,  og 
hann  bjó  sig  svo  vel  út,  að  hann  var  við  öllum  veðrum 
búinn.  Nansen  hafði  þar  að  auki  frá  barnsaldri  vanist 
kulda  og  stórhríðum  í  Noregi  og  kynt  sér  torfærurnar. 

Það  er  sannfæiing  min,  að  fáir  mundu  verða  úti  hér 
á  íslandi,  ef  aliir  vildu,  likt  og  Nansen,  gera  sér  Ijóst, 
hvaða  örðugleikar  geta  mætt  manni  á  vetrarferðalagi.  — 
Úr  þvi  það  hefir  fallið  i  vort  hlutskifti,  að  byggja  þetta 
hrjóstruga  land,  þá  verðum  vér  að  leitast  við  að  gera  oss 
náttúru  þess  undirgefna  og  láta  hana  ekki  ná  yfirtökum 
á  oss.  Vér  eigum  að  kenna  börnum  vorum  að  þekkja 
landið  með  kostum  þess  og  löstum  og  innræta  þeim  fullan 
skilning  á,  hverjar  torfærur  verði  á  vegi  þeirra,  og  hvernig 
unt  sé  að  yfirstíga  þær. 

Sannleikurinn  er  sá,  að  mikill  hluti 
þeirra  manna,  sem  verða  úti  hér  á  landi, 
liða  þennan  dauðdaga  vegna  vanþekking- 
ar   oggáleysis,  ogsumirvegna   ofdrykkju. 

Það  er  gömul  hjátrú,  »að  ekki  verði  feigum  forðað«, 
og  það  er  talið  einkenni  á  öilum  feigum  mönnum,  að  þeir 
ani  i  blindni  eða  fyrirhyggjulitið  út  i  þá  hættu,  sem  yfir 
þeim  vofir  og  verður  þeim  að  bana.  Þvi  er  ekki  hægt  að 
neita,  að  margir  þeir,  sem  orðið  hafa  úti  eða  dáið  voveif- 
lega  á  annan  hátt,  hafa  litið  skeytt  aðvörunum,  og  anað 
út  i  opinn  dauðann,  þó  þeim  hefði  verið  ætlandi  að  sjá 
hættuna  fram  undan  sér  og  vara  sig  á  henni.  Skýringin 
á  þessu  mun  nú  tæplega  vera  sú,  að  feigðin  gjöri  menn 
fyrirhyggjulitla,  heldur  er  hitt  sennilegra,  að  fyrirhyggju- 
leysið  gjöri  menn  feiga  og  dragi  þá  i  dauðann.  Það  er 
ekki  f eigðin,  sem  kallar  á  þá,  heldur  fyrirhyggjuleysið  eða 
hugsunarleysið,  sem  kallar  á  feigðina.  En  hvernig  stend- 
ur  aftur  á  þessu  fyrirhyggjuleysi,  hvaðan  kemur  það?  — 


Að  verða  úti.  857 

Flestir  munu  þekkja  af  eigin  reynslu  að  þeir  eru  misjafn- 
lega  vel  upp  lagðir  til  að  hugsa.  Vér  erum  stundum  vak- 
andi  og  eins  og  við  öllu  búnir,  en  stundum  erum  vér 
sljóir  og  illa  fyrir  kallaðir  og  gjörum  margt  með  litilli 
athygli  og  eins  og  í  leiðslu.  Þetta  getur  hins  vegar  staf- 
að  af  missvefni,  óreglulegri  meltingu  o.  s.  frv. 

Það  er  ætlun  min  að  svona  fari  mörgum,  sem  —  svo 
að  segja  —  ana  út  i  opinn  dauða,  þeir  eru  illa  fyrirkall- 
aðir  og  ekki  eins  gaumgæfnir  og  þeir  eiga  að  sér. 

öll  forlagatrú  er  mesta  hjátrú,  sem  á  að  þaggast  nið- 
ur  af  öllum  skynsömum  mönnum,  þvi  að  hún  er  þröskuldur 
1  vegi  ýmissa  framfara,  og  gjörir  fólk  heimskara  en  það 
er  að  upplagi.  Vér  verðum  að  treysta  heilbrigðri  skyn- 
semi  framar  öllu  öðru  i  þessum  heimi,  og  trúa  þvi,  að 
með  henni  komumst  vér  til  þekkingar  á  öllum  sannleika, 
og  út  úr  öUum  hættum  sem  yfir  vofa. 

Hvemig  verður  Tcomið  i  veg  fyrir 
að  menn  verði  úti? 

Eins  og  kunnugt  er  hefir  á  siðasta  mannsaldri  verið 
gert  talsvert  af  hendi  hins  opinbera  til  að  koma  i  veg 
fyrir  að  menn  villist  og  verði  liti.  Fjallvegum  hefir  fjölg- 
að,  vegir  yfirleitt  batnað,  vörður  hlaðnar  á  heiðum  og  sælu- 
hús  reist  á  stöku  stöðum,  þar  sem  þeirra  var  brýnust  þörf . 
Sæluhúsin  hafa  sérstaklega  komið  að  góðum  notum  og  má 
til  þess  nefna  ekki  sízt  sæluhúsið,  sem  Thomsen  konsúll 
af  rausn  mikilli  lét  byggja  á  Skeiðarársandi.  Sjaldan  hefir 
betur  komið  í  Ijós,  hvílikt  gagn  getur  stafað  af  sæluhúsum 
og  ætti  það  að  vera  upphvatning  til  alþingis  og  sveita- 
stjórna  að  auka  enn  tölu  sæluhúsa  á  heiðum  og  öræfum. 
Hér  skal  ekki  farið  frekari  orðum  um  þetta,  því  um  það 
hefir  oft  verið  rætt  og  ritað,  enda  töluverðu  til  leiðar  komið, 
heldur  skulum  vér  íhuga  hvaða  varúð  og  fyrirhyggju  hver 
einstaklingur  þarf  að  hafa  í  ferðalögum  að  vetrarlagi. 

«Hver  er  sinnar  haminoju  smiður«,  segir  máltækið. 
Það  er  að  miklu  leyti  hverjum  manni  i  sjálfs  vald  sett,  að 
koma  i  veg  fyrir  að  honum  hlekkist  á  í  stórhríð. 


358  Að  verða  úti. 

Veðráttan  er  óstöðug  hér  á  landi.  Þó  gott  sé  veður 
að  morgni  getur  alt  1  einu  breyzt.  Þessu  má  aldrei  gleyma 
áður  en  haldið  er  á  stað  upp  á  fjöU  og  heiðar  á  veturna. 
—  Þar  sem  loftvog  er  á  heimili  má  margt  af  henni  ráða 
um  veðurhorfur,  en  annars  eru  oft  veðurspár  nærfarinna 
manna  meira  virði. 

Þá  er  að  athuga  hvernig  færðin  sé;  hvort  það  muni 
greiða  fyrir  förinni  að  fara  ríðandi  eða  hestar  séu  einungis 
til  trafala;  hvort  hestarnir  séu  traustir,  vel  járnaðir  o.  íl. 
Ef  farið  er  gangandi  getur  verið  hyggilegast  að  taka  skiði 
með  sér,  fyrir  þá.  sem  á  þeim  kunna.  —  Þá  er  klæðnað- 
urinn. 

Það  er  mesti  vandi  að  klæða  sig  svo  að  kuldinn   fái 

hvergi  höggstað  á  líkam;*num,  en   flestir   gefa   því   lítinn 

gaum  fyr  en  þeir    hafa    rekið    sig   á   illar   afleiðingar   af 

vanrækslu  i  þessu  atriði.     Sérstaklega  getur  kuldinn  orðið 

óþægilegur  ef  maður  situr  lengi  hreyflngarlítill  á  hestbaki. 

Nú  er  það  mjög  misjafnt  hve  kulsælir  menn  eru  og  verða 

þvi  ekki  gefnar  algildar  reglur  nm  hvernig  skuli  búa  sig, 

enda  veiður  þar  oft  að  fara  eftir  föngum  hvers  eins.     En 

eg  get  lýst  því  hvernig  eg  sjálfur  er  útbúinn  i  stórhríð  á 

vetrardegi  þegar  eg  er  sóttur  langa  leið  1  lækniserindum. 

Inst  klæða  eru:    ullarnærföt;    milliskyrta  úr  lérefti;  silki- 

klútur  um  hálsinn;  þykkir   ullarsokkar   er   ná   upp    að 

hfljám. 

Þá  koma:     Vesti  og  stuttbuxur   úr    vaðmáli.      Sauðskinn- 

skór  raeð  illeppum. 

Þar  utan  yflr:  Prjónapeysa  og  utanyflrbuxur  úr  »brunel« 
(vanalegu  reiðbuxnaefni)  og  reiðsokkar  sem  ná  upp  á 
mitt  læri  og  eru  reiðbuxurnar  brotnar  ofan  i  þá. 
Þá  fer  eg  i  vaðmálsjakka  og  spenni  leðurbelti  um  mittið. 
Set  síðan  á  mig  skóhlífar  (galoscher)  með  þvengjum  og 
ristarböndum  utan  yflr  reiðsokkana. 
Þá  set  eg  á  höfuðið  mývatnshettu. 

Á  vanalegum  mývatnshettum  er  eins  og  margir  þekkja 
hálftunglsmyndað  op  fyrir  uppandlitið,  en  að  öðru  leyti 
lykur  hún  þétt  um  alt  höfuðið  og  hálsinn  niður  á  herðar 


Að  verða  úti.  309^ 

og  brjóst.  Hettan  er  prjónuð  úr  fínu  bandi.  Áriðandi  er 
að  hún  falli  þétt  að  höfðinu  svo  að  ekki  næði  inn  með 
opinu.  Hetta  sú,  sem  eg  nota  er  að  þvi  leyti  frábrugð- 
in,  að  á  henni  eru  þrjú  litil  op  fyrir  augu,  nef  og  munn, 
svo  að  hún  likist  grimu. 
Þá  fer  eg  yzt  i  þykkan  yfirhafnarjakka  tvihneptan  upp 
i  háls  og  hneptan  utan  yfir  höfuðsmátt  hettunnar,  og 
set  siðan  á  höfuðið  yfir  hettuna  sauðvesti.  Það  er  álita- 
mál  hvort  ekki  sé  betra  að  vera  í  vaxdúksjakka  utan 
yfir  í  stað  þessa  þykka  og  þunga  jakka.  Mér  hefir 
einnig  gefist  það  vei  og  á  bágt  með  að  segja  hvort  sé 
betra.  Þegar  stormur  er  mikill,  hlífir  vaxdúksjakkinn 
engu  siður  fyrir  öllum  næðingi. 

Mývatnshettan  gjörir  trefil  óþarfan,  en  þó  er  eg  vanur 
að  hafa  bundinn  um  mig  trefil,  sem  vefja  má  um  háls- 
inn  til  frekara  skjóls  ef  þörf  gjörist. 
Á  höndunum  hef  eg  ýmist  fingravetlinga  eða  loðskinn- 
hanzka  og  þar  utan  yfir  belgvetlinga  (sjóvetlinga),  sem 
ná  upp  fyrir  úlnliði  yfir  jakkaermarnar,  sem  eg  bind 
að  úlnliðunum  með  teygjubandi. 

Þannig  er  klæðnaður  minn  þegar  eg  fer  riðandi  út  í 
stórhrið  með  frosti,  og  má  ennfremur  bæta  því  við  að  í 
hnakknum  hef  eg  gæruskinn  og  tel  það  ómissandi  i  lang- 
ferðum,  bæði  vegna  skjóls  og  þæginda. 

Reynsla  min  og  annarra  hefir  kent  mér  að  haga  út- 
búnaði  minum  þannig  og  set  eg  þessa  lýsingu  hér  ef  ske 
kynni  að  hún  gæti  orðið  þörf  leiðbeining  fyrir  þá,  sem 
hafa  minni  reynzlu  en  eg  á  vetrarferðalagi.  En  vel  gæti 
verið  að  einhverir  mér  reyndari  ferðalangar  hefðu  ýmis- 
legt  við  þetta  að  athuga  og  hefðu  úthugsað  léttari  og  hent- 
ugri  útbúnað.  Ef  svo  væri  þætti  mér  vænt  um  ef  þeir 
vildu  gefa  sig  fram  hér  i  Skirni  til  að  fræða  mig  og  aðra. 
Með  klæðnaði  eins  og  nú  var  lýst  er  kuldanum  all- 
staðar  varnað  inngöngu  að  beru  hörundi  nema  i  andliti 
litiUega  og  skil  eg  varla  i  að  manni  sem  þannig  er  búinn 
sé  hætt  við  að  kólna  að  nokkrum  mun.  Satt  er  það  að 
í  hvassviðri  samfara  töluverðu  frosti  næðir  gegnum  þykk- 


360  A5  verða  úti. 

an  fatnað  og  sé  maður  þreyttur,  svefnlaus  eða  svangur 
getur  það  fyrir  komið  að  kuldi  sæki  á  hendur  eða  fætur, 
en  þá  er  að  fara  af  baki  og  berja  sér,  eða  ganga  spölkorn. 

Fyrir  fótgangandi  menn  eða  ef  farið  er  á  skíðum  er 
þessi  útbúnaður  of  þungur  og  heitur.  Nægir  þá  að  vera 
i  einum  jakka,  einum  utanyíirbuxum  og  ef  til  vill  einum 
skóm  —  selskinnskóm  með  ristarböndum,  yfir  reiðsokkun- 
um  —  en  að  öðru  leyti  vera  klæddur  á  sama  hátt. 

Sé  veður  gott  þegar  lagt  er  af  stað,  hættir  mörgum 
við  að  klæða  sig  i  flaustri,  en  enginn  ætti  að  láta  sig 
muna  um  að  hafa  i  töskuhorni  mývatnshettuna  með  sér 
og  vetlinga  og  sokka  til  vara  þegar  löng  leið  er  fyrir 
hendi,  þvi  þetta  þrent  má  telja  nauðsynlegustu  plöggin 
ef  stórhríð  dynur  yfir. 

Með  þessum  linum  vildi  eg  öðru  fremur  vekja  athygli 
á  mývatnshettunni  sem  eg  tel  vera  sérstaklega  hentugan 
höfuðfatnað  í  stórhriðum,  og  gjöri  eg  það  þess  heldur  sem 
hettan  er  altoí  litt  kunn  og  sjaldséð  annarstaðar  en  í 
Þingeyjarsýslu  (og  ef  til  vill  Múlasýslum). 

Hvað  stórhriðarútbúnað  kvenfólks  snertir,  þá  er  í 
stuttu  máli  um  hann  að  segja,  að  kvenfólki  er  hoUast  a5 
búa  sig  öldungis  á  sama  hátt  og  karlmenn.  Vilji  þa5 
endilega  vera  i  pilsi,  þá  sakar  auðvitað  ekki  að  vera  í 
stuttpilsi,  en  ekki  má  það  ná  lengra  niður  en  að  hnjám. 
Pilsin  eru  skjóllítil  og  vefjast  einungis  fyrir  fótunum  i 
storminum,  öldungis  eins  og  síðfrakkar  karlmanna,  sem 
eg  tel  mjög  óhentugar  yfirhafnir  og  engu  skjólbetri  en 
treyjur  úr  þykku  efni. 

Til  skamms  tima  var  það  siður  sveitastúlkna  sem 
þurftu  að  gegna  skepnum  á  veturna,  að  hábinda  sig  — 
sem  kallað  var  —  i  stórhriðum.  Hábindingin  var  fólgin 
í  því  að  snæri  eða  reipi  var  brugöið  undir  pilsfaldinn  og 
með  þvi  dregið  upp  pilsið  milli  fótanna  svo  það  liktist 
viðum  stuttbuxum,  en  bandið  fest  um  mittið.  Síðan  voru 
pilsskálmarnar  reyrðar  með  sokkaböndum  að  fótunum  svo 
að  ekki  næddi  uppeftir.  Þetta  var  skjólgóður  útbúnaður, 
en  stirður  til  hreyfinga.  —  Mér  er  fyrir  barnsminni  hvern- 


Að  verða  úti.  361 

ig  stúlkur  voru  vanar  að  hábinda  sig  á  Rangárvöllum 
þegar  úti  var  grenjandi  stórhrið  og  varla  hundi  út  sig- 
andi.  Siður  þessi  er  vist  æfagamall  hér  á  landi  þó  nú 
sé  hann  viða  fágætur  orðinn.  ^)  Frá  fornöld  og  til  skamm& 
tima  hefir  eins  og  kunnugt  er  verið  alsiða  að  kvenfólk 
gengi  berlærað  innan  pilsanna,  eða  þá  i  skjóllitlum  hnjá- 
skjólum,  það  er  þvi  engin  furða  þó  það  fyndi  upp  ráð  til 
þess  að  hlynna  að  sér  i  kuldum  án  þess  að  koma  i  bág 
við  »móðinn«.  En  enginn  vafi  er  á  þvi  að  karlmanns- 
fatnaður  er  hentugri  og  skjólbetri  en  hábindingin. 

Þá  má  aldrei  gleyma  þvi  að  borða  vel  áður  en  lagt 
er  upp  i  kuldahríð.  Þvi  »matur  er  mannsins  megin«  og 
er  sá  matur  hollastur  sem  mikið  er  i  af  fituefnum.  Fitan 
brennur  sem  sé  betur  en  flest  önnur  fæða  i  likamanum 
og  framleiðir  meiri  hita  en  nokkur  annar  matur.  Þetta 
þekkja  allar  heimskautaþjóðir  af  gamalli  reynzlu  og  var 
að  minsta  kosti  áður  fyr  alþekt  hér  á  landi.  Svo  er  sagt 
um  Grænlendinga  að  ekki  bjóðist  þeim  betra  sælgæti  en 
selspik  og  lýsi.  Nansen  segist  hafa  fyrst  fengið  smekk 
fyrir  feitmeti  i  kuldanum  upp  á  Grænlandsjöklum.  Hann 
og  þeir  félagar  urðu  smámsaman  svo  sólgnir  i  fitu  að  við- 
metisnesti  þeirra  ætlaði  alveg  að  ganga  til  þurðar  og 
Nansen  segir  að  þeir  hafi  átt  bágt  með  að  stilla  sig  um 
að  súpa  upp  allan  stígvélaáburðinn,  sem  þeir  höfðu  með- 
ferðis;  svo  mikill  fituþorsti  vaknaði  hjá  þeim  i  kuldavos- 
búðinni.  Af  sömu  reynzlu  kunna  gamlir  sjómenn  að  segja. 
Það  hefir  verið  algengt  i  fiskiverum  hér  á  landi  að  sjó- 
menn  fengju  sér  vænan  morgundrykk  af  lýsi  áður  en 
róið  var  út  á  miðin.  Og  ekki  var  það  ástæðulaust  að 
íslendingar  voru  stundum  kallaðir  »mörlandar«  fyrrum. 
—  Það  er  álitamál  hvort  ekki  sé  farið  að  spara  of  mikið 
viðmeti  viða  i  sveitum  og  vist  er  það,  að  sá  lofsverði 
áhugi,  sem  áður  var  almennur,  að  hafa  hangandi  i  eld- 
húsi  sem  feitast  kjötið  og  þverhandar  þykkar  síður  —  er 


^)  í  fornöld  var  það  jafnvel  talin  skilnaðarsök  ef  kona  var  ijlokuðum 
brókum,  eins  og  sjá  má  af  Laxdælu  (kap.  3j.)« 


362  -A-ð  verða  útú 

farinn  að  dofna.  Betra  væri  minna  af  kaffinu  og  sæta- 
brauði.  Heit  mjólk  og  bolli  af  kaffi  er  bezta  hestaskálin 
áður  en  riðið  er  úr  hlaði.  Áfens^i  á  ekki  að  koma  til 
greina,  því  eins  og  áður  er  getið  er  það  aldrei  meira  eit- 
ur  en  í  kulda.  Nesti  er  auðvitað  sjálfsagt  að  hafa  með  sér 
í  hvaða  langferð  sem  farið  er,  langt  frá  bygðum.  Loks 
má  ekki  gleyma  því  að  hafa  með  sér  kompás  þegar  far- 
in  eru  fjöll  og  vandrataðar  heiðar  á  vetrum,  þvi  það  eitt 
getur  stundum  frelsað  lif  manna. 

Gisli  læknir  Pétursson  á  Húsavík  er  ætíð  vanur  að 
hafa  kompás  með  sér  á  löngum  vetrarferðum  og  hefir 
hann  sagt  mér  að  oftar  en  einu  sinni  hafi  það  komið  sér 
að  liði  og  leitt  sig  á  rétta  braut. 

Hvað  skal  til  hragðs  táka  ef  maður  villist  i  svjóhrid? 

Spurningunni  er  skjótsvarað :Grafa  sig  i  fönn. 
Það  ráð  hefir  frelsað  marga  frá  að  verða  úti  og  ætti  að 
geta  frelsað  flestalla  ef  þvi  væri  rækilega  fylgt. 

Þegar  maður  er  viltur  orðinn  i  þéttri  hrið  langt  frá 
mannabygðum,  þá  er  i  rauninni  óðs  manns  æði  að  ætla 
að  láta  lukkuna  ráða  og  halda  áfram  i  einhverja  átt,  sem 
andinn  inngefur  að  sé  sú  rétta.  Reynzlan  sýnir  að  menn 
rata  sjaldan  réttu  leiðina  af  tilviljun  einni.  Dæmi  þekkj- 
um  vér  öll,  sem  ættu  að  vara  við  þvi. 

Þegar  fokið  virðist  i  flest  skjól,  þá  er  það  einmitt 
fönnin,  sem  fokið  heflr  i  skjólin,  sem  býður  ferðamannin- 
um  vegviltum  öruggan  griðastað  og  má  heita  eina  úrræð- 
ið  í  hættunni.  Fönnin  getur  hlúð  að  honum  og  varið 
hann  fyrir  kali. 

Erflðleikar  eru  litlir  á  að  grafa  sig  i  fönn  i  nýfölln- 
rnn  snjó  og  þegar  snjókoma  er  þétt,  tekur  Kári  af  manni 
ómakið.  En  aðgæzluvert  er  að  velja  vel  staðinn  þar  sem 
'lagst  er  niður,  i  dældum  eða  undir  brekku,  ef  þess  er 
kostur,  svo  að  siður  skafl  ofan  af  snjónum.  Heyrt  hefl 
eg  sögu  af  langferðamönnum  i  gamla  daga,  sem  voru  svo 
forsjálir  að  taka  með  sér  reku  til  þeás  að  eiga  hægra  með 
að  grafa  sig  niður  ef  til  þess  kæmi  að  þess  gerðist  þörf. 


Að  verða  úti.  363 

Eg  hef  átt  tal  við  menn  sem  úr  neyðarúrræði  hafa 
grafið  sig  i  fönn  og  hefir  þeim  borið  saman  um  að  vel 
hafi  farið  um  sig  eftir  því  sem  um  var  að  gera. 

Þeir  sem  efast  um  að  vistin  i  fönn  sé  fýsileg  og  við- 
unandi  ættu  að  reyna  sjálfir  að  grafa  sig  i  fönn.  Tæki- 
færi  bjóðast  nóg  á  vetri  hverjum.  Eg  fyrir  mitt  leyti 
hef  tvisvar  grafið  mig  i  fönn  að  eins  til  að  sannfærast 
um  hvernig  það  væri,  og  get  eg  ekki  annað  en  hælt  þvi 
á  hvert  reipi.  Ekki  vantar  loft,  þvi  snjórinn  er  gljiipur. 
Þegar  maður  hefir  legið  nokkra  stund,  þiðnar  kringum 
andlitið  og  smámsaman  verður  snjórinn  svo  meyr  og 
kramur  af  þeim  yl  sem  leggur  frá  líkamanum  að  hægt 
verður  að  þjappa  honum  saman.  Getur  maður  þannig 
mótað  sér  lítinn  helli  til  að  hvíla  i.  Maður  liggur  raeð 
öðrum  orðum  í  snjóhúsi,  sem  verður  nægilega  rúmgott  til 
að  bylta  sér  til  i.  Þar  er  hægt  að  leysa  frá  nestispokan- 
um  ef  nokkur  er  og  fá  sér  matarbita,  kveikja  sér  í  pipu 
o.  s.  frv.  Og  ekki  er  legurúmið  hart  að  liggja  í,  svo 
ekki  trublar  það  svefninn.  Það  eina  sem  angrar  lítið  eitt 
er  rakinn  af  þiðnaða  snjónum,  sem  vætir  mann  inn  að 
skinni.  Kulda  gætir  eigi  ef  útbúnaður  er  góður  og  ekki 
skefur  snjóinn  ofan  af  manni.  Væri  maður  klæddur 
vatnsheldum  fötum  úr  vaxdúk  eða  skinjii  mundi  rakinn 
ekki  verða  til  ama.  Þeim  mönnum  er  hafa  grafið  sig  í 
fönn  kemur  saman  um  að  verst  hafi  þeim  þótt  er  þeir  komu 
úr  fönninni,  þvi  þá  fyrst  sótti  að  þeim  kuldi  af  votu 
klæðunum.  Ef  frost  er  mikið  þá  er  mjög  hætt  við  kali 
og  innkulsi.  Þess  vegna  er  mjög  áríðandi  að  bíða  rólega 
í  fönninni,  þangað  til  dregið  hefir  úr  frostinu  eða  þar  til 
hjálp  kemur. 

Það  fer  i  rauninni  ekki  ver  um  mann  i  fönn  en 
Orænlendinga  í  snjóhúsum  þeirra.  Margir  munu  hafa 
lesið  um  það,  hvernig  þeir  hafast  oft  við  i  snjóhúsum 
mikinn  hluta  vetrar  og  likar  vistin  all  vel.  Snjóhús 
þeirra  eru  tíðum  ekki  skjólbetri  en  hola  grafin  í  fönn  þótt 


364  Aö  verða  úti. 

þau  reyndar  séu  rúmbetri  og   listfenglega   bygð   að    ytra 
útliti.i) 

Alþýðu  manna  er  alt  of  litið  kunnugt  um  hvað  oft 
fönnin  getur  bjargað  mönnum  frá  að  verða  úti.  Eg  hef  lagt 
þá  spurningu  fyrir  marga  sveitamenn,  sem  orðið  hafa  mér 
samferða  i  ferðalögum,  hvað  þeir  mundu  gjöra,  ef  þeir 
viltust  í  snjóhríð  á  vetrardegi.  Þeir  hafa  flestir  svarað 
þvi  svo,  að  þeir  mundu  nema  staðar  og  halda  kyrru  fyr 
ir  þangað  til  hriðinni  slotaði,  reyna  að  halda  sér  vakandi 
með  þvi  að  vera  á  ferli  og  hreyfa  sig  tii  að  halda  sér 
heitum.  Flestir  hafa  haldið  þvi  fram  að  ekki  dygði  að 
leggjast  fyrir,  þvi  þá  mundu  þeir  sofna  og  frjósa  í  hel. 
Að  grafa  sig  i  fönn  kom  þeim  ekki  til  hugar,  sumir  höfðu 
jafnvel  heyrt  að  það  væri  mesta  hættuspil.  Svo  er  það 
að  sannar  sögur  eru  af  því  að  menn  hafi  orðið  úti  þrátt 
fyrir  það  að  þeir  grófu  sig  i  fönn;  en  þá  var  þvi  um  að 
kenna  að  þeir  tóku  það  ráð  of  seint,  þegar  þeir  voru 
orðnir  þreyttir  og  kalnir,  eða  grófu  sig  ekki  nógu  vand- 
lega.  Dæmi  sem  sannar  þetta  má  lesa  i^)  Guðmundar- 
sögu  góða  þar  sem  segir  frá  hrakningum  biskups  og 
fylgdarliðs  hans  á  leið  úr  Svarfaðardal  til  Hóla.  Mestalt 
liðið  týndist  i  snjóhriðinni,  ferst  úr  kulda  og  vosbúð. 
Fæstir  reyna  að  grafa  sig  i  fönn,  aðrir  gjöra  það,  en  um 
seinan,  og  farast,  en  þrent  bjargast  i  fönn  sem  tekur  það 
ráð  i  tima  —  nfl.  Guðm.  biskup,  fóstra  hans  og  Una 
Herjólfsdóttir. 

Ekki  er  mér  kunnugt  uni  hvað  menn  hér  á  landi 
hafi  legið  lengstan  tima  i  fönn  og  bjargast  af,  en  um 
rússneskan  bónda  hef  eg  lesið  áreiðanlega^)  sögu,  sem 
hafðist  við  i  fönn  12  daga  og  komst  heiU  af.  Hann  var 
nestisJaus  og  illa  búinn,  drukkinn  af  víni  þegar  hann 
lagðist  fyrir.    Hann  var  aðframkominn    af   hungri   þegar 


^)  Sbr.  lýsingu  Nordenskjölds  á  snjóhúsum  Grænlendinga  í  bók 
hans:  Den  andra  Dicksonska  Expeditionen  till  Giönland  1883.  Stock- 
holm  bls.  488-489. 

2)  Biskupasögnr  Kbh.  1858.     1.  bindi  bls.  441—442. 

^)  Eulenburgs  Encyklopœdi  undir  „Erkáltung". 


Að  verða  úti.  365 

honum  var  bjargað  en  náði  sér  fljótt  aftur.  Hestur  hans 
fannst  dauður  hjá  honum  og  hafði  kalið  i  hel  vegna  þess 
að  hann  náði  upp  úr  fönninni. 

Það  er  alkunnugt  um  land  alt  hversu  oft  það  vill  til, 
að  fé  fennir  og  bjargast  i  fönn,  getur  lifað  í  fönninni 
langan  tima  meira  að  segja  slíkt  skeður  hér  og  hvar  ná- 
lega  á  hverju  hausti.  Þvi  skyldu  þá  ekki  menn  geta  lif- 
að  líka  i  fönn  nokkra  daga? 

Guðmundur  skáld  Friðjónsson  sagði  mér  frá  sauðkind 
sem  lifði  16  vikur  i  fönn  og  komst  af;  en  það  lengsta, 
sem  dæmi  munu  vera  til  um  að  kind  hafi  dvalið  i  fönn 
og  lifað  af,  er  þó  18  vikur  samfleyttar.  Það  var  forustu 
ær,  sem  var  kölluð  Hatta,  en  upp  frá  þvi  Fannarhatta, 
og  hefir  Hermann  Jónasson  skrifað  um  hana  i  Búnað- 
arritinu.i) 

Það  er  næsta  ótrúlegt  að  sauðfé  geti  lifað  svo  lengi 
næringarlaust  undir  snjónum.  Það  væri  skiljanlegra  ef 
það  gæti  náð  auðri  jörð  undir  og  kroppað  sér  gras  eða 
grasrót  til  matar,  en  þvi  er  vanalega  ekki  að  fagna, 
Reyndir  fjármenn  hafa  sagt  mér  að  það  væri  einmitt 
skepnunum  til  tjóns  ef  þær  ná  i  grassvörð,  því  þá  gleypi 
þær  i  sig  ósköpunin  öll  af  mold  og  veikist  af.  Einnig 
kvað  fénu  vera  mikil  hætta  búin  ef  það  fer  að  eta  af  sér 
uUina,  þvi  hún  safnast  fyrir  i  kökkum  i  innýflunum  og 
veldur  garnastiflu.  Um  Fannarhöttu  segir  Hermann  að 
hún  hafi  ekki  náð  i  grasstrá  undir  snjónum  allan  timann. 
Það  hafði  þiðnað  svo  frá  henni  að  hún  hafði  töluvert 
svigrúm  til  að  hreyfa  sig,  en  þó  var  snjór  undir  henni 
og  alt  i  kringum  hana.  Hún  var  orðin  svo  mögur  og 
létt  að  hún  líktist  uUarvindli,  en  enga  ull  hafði  hún  etið 
af  sér.  Hatta  hrestist  fljótt  og  náði  sér  vel  eftir  útivist- 
ina,  varð  12  vetra  og  ætið  talin  mesta  metfé.  (Tvævetur 
var  hún  er  hana  fenti). 

Það  er  nú  enginn  efi  á  því  að  sauðfé  þolir  betur 
kulda  og  sult  til  lengdar  en  mennskir  menn.     Svo  er  tal- 


^)  Búnaðarrítíð  X.  árg.    Kvik  1894,  bls.  84-86. 


366  Að  verða  úti. 

ið  að  12  dagar  muni  vera  það  lengsta  sem  nokkrum 
manni  sé  unt  að  lifa  viö  fullkomið  hungur  og  þorsta  ef 
ekki  þjakar  annað  sérlegt  að.  í  fönninni  getur  snjórinn 
varið  þorstanum  að  kvelja  mann,  en  i  hans  stað  býður 
fönnin  meiri  kulda  en  annars  er  vant,  sem  gjöra  má  ráð 
fyrir  að  veiki  líkamann  engu  minna.  Það  má  því  senni- 
lega  ætlast  á,  að  fáum  muni  gjörlegt  að  svelta  lengur  i 
fönn  en  rússneski  bóndinn  sem  áður  er  getið  um.  Eins 
og  áður  er  minst  á,  er  feykilegur  munur  á  þvi  hve  menn 
þola  vel  kulda  og  dæmi  eru  til  þess  að  menn  haíi  orðið 
úti  þó  kuldinn  næði  ekki  frostmarki.  Slíkum  mönnum 
getur  ekki  orðið  borgið  þó  þeir  græfu  sig  i  fönn.  Þeir 
mundu  lognast  út  af  þrátt  fyrir  það.  En  því  fer  nú  bet- 
ur  að  slikir  pappírsbúkar  eru  undantekning  og  vanalega 
orðnir  svo  af  óheilnæmum  lifnaði,  drykkjuskap  o.  fl. 
Hvað  hraustu  fólki  við  vikur,  þá  er  óhætt  að  fullyrða  að 
það  þolir  vel,  hvort  sem  er  karl  eða  kona,  að  búa  við  O^ 
hita  sér  að  skaðlausu  jafnvel  svo  dægrum  skiftir.  Þetta 
kþurfa  allir  íslendingar  að  vita  og  hagnýta  sér  ef  þess 
skyldi  gjörast  þörf.  En  mjög  er  áríðandi  að  láta  ekki 
dragast  of  lengi,  ef  til  þess  kemur,  að  leita  sér  skjóls  í 
fönninni,  »þvi  ekki  er  ráð  nema  i  tima  sé  tekið«. 

Ef  maður  er  orðinn  dauðþreyttur,  kalinn  og  veiklað- 
ur,  þá  er  það  oftast  um  seinan  fyrir  hann  að  ætla  að 
fara  að  grafa  sig  í  fönn  i  þvi  skyni  að  bjargast  lífs  af. 
Hætt  við  að  hann  finnist  þar  bæði  dáinn  og  grafinn.  En 
á  öðru  á  hann  ekki  betri  kost;  betra  seint  en  ekki. 

»Að  grafa  sig  í  fönn«  er  gamali  þjóðráð  hér  á  landi, 
sem  oft  hefir  bjargað  lífi  manna.  Það  má  ekki  falla  i 
gleymsku.  Eg  vildi  óska,  að  það  sem  eg  hef  sagt  hér 
gæti  orðið  einhverjum  að  liði.  Eg  vil  hvetja  menn 
til  að  æfa  sig  á  því  að  grafa  sig  i  fönn  til  þess  að  getá 
verið  betur  við  þvi  búnir  að  gripa  til  þess  úrræðis  ef  á 
þyrfti  að  halda.  Og  eg  vil  að  endingu  biðja  foreldra  og 
fræðslumenn  barna,  að  innræta  þeim  þekkingu  á  því 
hvaða  þýðingu  það  geti  haft  að  grafa  sig  í  fönn. 

Steingrímur  Matthíasson. 


Erlend  tiðindi. 


Norðurferðirnar.  Sú  frétt  kemur  frá  Díinœörku  21.  des- 
ember,  að  ekkert  sé  í  skjölum  Cooks,  sem  sanni  það,  að  hann  hafi 
komist  að  norðurskauti,  eins  og  sagt  var  frá  í  útlendum  fréttum 
síðast.  Þess  var  þá  getið,  að  Cook  ætlaði  að  senda  Kaupmanna- 
hafnarháskóla  plögg  sín  og  skilríki  fyrir  því,  að  hann  hefði  sagt- 
satt  til  um  farJr  siriar  og  fundi. 

Háskólí  Kaupmannahafnar  hafði  gert  Cook  að  heiðursdoktor 
og  lagt  í  rauninni  með  því  úrskurð  á  trúleik  hans,  og  er  nú  við 
því  búið,  að  háskólanum  verði  lagt  þetta  út  til  fljótfærni,  svo  að 
það  gæti  dregið  úr  áliti  hans,  En  til  þess  getur  varla  komið.  Há- 
skóli  Kaupmannaháfnár  er  vel  metinn  um  allan  heim  og  hann  er 
einmitt  mörgum  fremri  að  því,  að  hann  hefir  verið  vandur  að 
metorðagjöfum  sínum  og  þeir  hafa  oftast  reynst  njtir  meun, 
sem  sá  háskóli  hefir  gert  að  doktorum  eða  heiðrað  á  ann- 
an  veg. 

Hór  er  þess  að  gæta,  að  vísindastarf  manna  er  svo  alvarlegt, 
að  oftast  ætti  að  vera  óþarft,  að  tortryggja  orð  manna  um  fundr 
þeirra  eða  rannsóknir,  svo  lengi  sem  engin  sök  er  fundin  hjá  þeim, 
Hór  virtist  engin  orsök  hjá  háskólanum  danska  til  að  vófengja  dr. 
Cook  og  frásagnir  hans,  og  þó  að  sóður  svikari  gæti  tælt  háskól- 
ann,  þá  minkar  það  ekki  önnur  verk  skólans,  þótt  skemtilegra. 
hefði  verið  og  æskilegra,  að  hann  hefði  farið  varlegra  hór. 

Nú  hefir  háskólinn  snúist  róttilega  og  vel  við  þessu;  hann 
hefir  sagt  eins  og  er,  að  engar  sannanir  só  hjá  dr.  Cook;  en  þes& 
er  líka  að  gæta,  að  hann  hefði  getað  verið  2  sólarhringa  á  pólnum 
fyrir  því,  þó  hann  gæti  ónógar  sannanir  komið  með  fyrir  veru 
Binni  þar ;  en  ef  háskólakennararnir  hafa  lyst  því  að  Cook  só  óreiðu- 
maður,  þá  getur  maður  verið  fuliviss  þess,  að  þeirhafi  ekki  kveðið 
þann  dóm  upp  fyrr  en  þeir  höfðu  vegið  öll  rök  nákvæmlega,  þar 
sem  þeir  voru  búnir  að  heiðra  hann  áður.  Við  bíðum  því  enn  nán- 
ari  frétta,  en  sennilegast  að  svik  só  í  tafli  hjá  Cook. 


368  Erlend  tiðíndi. 

DamnÖrk.  Þess  var  getið  síðast  að  ráðuneyti  Holsteins 
Hleiðrugreifa  var  sett  á  laggirnar  og  mátti  að  vísu  við  því  búast, 
að  það  yrði  langlífara  en  raun  varð  á,  því  bæði  hafði  hann  bjarg- 
að  Dönum  út  úr  fáránlegum  riðaneytisvandræðum,  leitt  hervirkja- 
tnálið  til  lykta,  og  svo  er  Holstein  greifi  bæði  vellauðugur  og 
mikilhæfur  maður.  Þetta  fór  þó  á  alt  annan  veg,  því  21.  október 
lysti  þing  Dana  vantrausti  sínu  á  ráðuneytinu  og  sagði  þá  Hol- 
fitein  þegar  af  sér  ráðherrastörfuni.     Kom    þetta  öllum  óvænt. 

Tildrög  þessa  voru  þau,  að  Holstein  greifi  þóttist  í  þingræðu 
fiinni  einskis  styrks  hafa  notið  frá  flokk  hægri  manna,  er  hann 
myndaði  ráðuneytið,  hvorki  hafa  um  hann  beðið  eða  þarfnast  hans 
og  gerði  fremur  lítið  úr  flokki  þeirra.  Hægrimenn  höfðu  h'tið  á 
þetta  alt  annan  veg.  Eftir  því  sem  milligöngumenn  höfðu  skyrt 
þeim  frá,  hafði  Hollstein  bæði  leitað  fylgis  þeirra  og  sett  ákveðin 
«kilyrði  frá  sinni  hálfu,  sem  hægrimenn  gengu  að  mestu  að,  þó  að 
þeim  tæki  sárt  að  slaka  svo  mjög  til  í  landvarnarmálinu  sem  þeir 
gerðu.  Þrátt  fyrir  alt  þótti  þeim  sem  nauður  ræki  tií  þessa,  því 
Æinnars  var  eiígin  synileg  leið  til  þess  að  ráða  landvarnarmálinu  til 
iykta,  er  þingfJokkar  voru  svo  mjög  sundraðir.  Flokkuiinn  áleit, 
Æið  Holstein  hefðí  myndað  ráðuneytið  með  styrk  hægrimanna  og 
komið  landvarnarmálinu  einkum  fram  fyrir  lipurð  og  tilslökun 
þeirra.  Kon.u  þeim  því  ummæli  hans  óvænt  og  grömdust  þau 
ínjög.  Leituðu  talsmenn  þeirra  á  þingi  að  miðla  málum  og  fá 
Holstein  til  þess  að  draga  úr  ummælum  sínum,  en  móti  von  þeirra 
sveigði  hann  hvergi  til,  svo  ætla  má,  að  honum  hafi  verið  ókunn- 
ugt  um  álit  og  ráðagjörðir  hægrimanna,  er  'ráðuneytið  komst  á. 
Hafa  þá  milligöngumennirnir  valdið  þessum  misskilningi  öllum. 
Hvernig  svo  sem  þessu  er  varið  þá  urðu  hægrimenn  æfir,  gengu  í 
bandalag  við  jafnaðarmenn  og  gjörbótamenn  og  samþyktu  van- 
traustsyfirlysingu  með  meiri  hluta  atkvæða. 

Allar  horfur  voru  á  því,  er  þessi  óvæntu  vandræði  bar  að 
'höndum,  að  ekki  gengi  nú  betur  með  ráðuneytisskipunina  en  fyr. 
Enginn  þingflokkur  hafði  svo  yfirtökin,  að  einfær  væri  um  að 
mynda  nytt  ráðuneyti,  svo  alt  virtist  ætla  á  ringulreið,  sem  ekki 
yrði  ráðið  fram  úr  nema  með  þingrofi  og  nyjum  kosningum.  Það 
greiddist  þó  fljótar  úr  þessu  en  á  horfðist  og  næsta  óh'klega,  því 
27.  október  komst  nytt  ráðuneyti  á  laggirnar  og  það  úr  fámenn- 
asta  þingflokknum,  flokki  gjöibótamanna,  sem  ekki  hafði  nema 
^inum  15  hræðum  á  að  skipa  á  þingi.  Foringi  flokksins,  mála- 
flutningsmaður  C.  Th.    Zahle,    varð  forsætisraðherra  og  valdi  hann 


Erlend   tiðindi.  36» 

:alla  ráðgjafana  úr  gjörbótaflokknum.  Nafnkunnastir  þeirra  eru: 
Tithöfundurinn  Edvard  Brande^,  bróðir  Georgs  Brandesar  og  P. 
Munch,  ungur  en  ötull  stjórnmálamaður,  sem  til  skamms  tíma  var 
i*itstjóri  tímaritsins  ^Njja  Öldin«." 

'  Skipun  þessa  njjá  ráðuneytis  voru  allmikil  tíðindi.  Furðanlegt 
Tnátti  það  heita,  að  svo  fáliðaður  flokkur  skyldi  komast  að  völdum 
'Og  munu  slíks  ekki  dæmi  áður.  Hitt  skifti  þó  meira,  að  stjórnar- 
taumarnir  komiist  í  hendur  manna,  sem  lengst  stigu  í  frjálslyndis- 
áttina  og  auk  þess  höfðn  yms  þyðingarmikil  mál  á  stefnuskrá  sinni, 
Aftur  var  það  öllum  auðsætt,  að  valtur  var  sessinn  undir  svo  fá- 
liðuðum  flokki  nema  því  að  eins,  að  hann  ynni  stórfeldan  sigur 
við  næstu  kosningar.  Er  því  vansóð  enn,  hve  lengi  náðuneyti  þetta 
rsitur  við  styrið. 

Stefnuskrá  þessa  i  \'j »  i.iðuneytis  gjörbótamanna  er  löng  og 
.margbrotin,  svo  oflangt  yrði  að  telja  upp  allar  fyrirætlanir  þeirra. 
Þó  má  minnast  á  eitt  mál,  sem  yfir  önnur  gnæfir  í  svipinn  hjá 
þeim  Dönunum  og  það  er  hlífðarlaus  rannsókn  alls  Albertífargans- 
ins,  eigi  eingöngu  svika  sjálfs  Alb0rtí,  sem  dómararnir  grafa  upp 
og  hafa  til  meðferðar,  heldur  og  afstöðu  annara  við  Albertí,  eink- 
um  ráðgjafanna  sem  Christensens-ráðuneytið  skipuðu  samtímis  hon- 
um.  Sórstaklega  þykir  J.  C.  Christensen  fyrver.  forsætisráðherra 
•og  Sig.  Berg  ekki  hafa  gert  nægilega  hreint  fyrir  sínum  dyrum. 
Þjóðarskömm  og  alheimshneyksli  var  Albertíósóminn,  en  síðan  hefir 
Dönum  þótt  það  að  bæta  gráu  ofan  á  svart,  að  geta  ekki  losnað 
að  fullu  og  öllu  við  skugga  þann,  sem  Albertíhneykslið  varpaði  á 
/msa  helztu  þjóðskörungana.  J.  C.  Christensen  varð  á  n/  ráð- 
herra  skömmu  eftir  að  hann  veik  úr  ráðherrasessi  og  flokkur  hans 
réð  að  miklu  lögura  og  lofum  með  tortrygni  margra  yfir  höfði  sór, 
sem  grunuðu  Christensen  og  fylgifiska  hans  suma  um  að  hafa  ekki 
verið  með  öllu  ókunnugt  um  þá  hengingaról,  sem  Albertí  hafði 
rBnúið  að  hálsi  sór.  Þótti  mönnum  bryn  nauðsyn  bera  til  þess  og 
sómi  þjóðarinnar  liggja  við,  að  ríkisdómur  skæri  úr  því,  hvort 
'Christensen  og  Berg  hafi  gert  sig  að  einhverju  leyti  samseka 
Albertí  eða  ekki. 

Þó  þetta  væri  einfalt  mál  var  enginn  hægðarleikur  að 
Ikoma  þessu  í  kring.  Að  sjálfsögðu  vildi  J.  C.  Christensen 
<Sgjarnan  verða  dreginn  fyrir  ríkisdóm,  en  fylgi  hans  hefir  til 
skamms  tíma  verið  svo  öflugt,  að  slíku  máli  varð  ekki 
komið  fram  gegn  honum.  í  stað  þess  að  kormast  fyrir 
ríkisdóm       róð      hann       niðurlögum       Neergaards       ráðuneytisins 

24 


370  Erlend  tíðindi. 

og  komst  síðan  inn  í  Holsteinsráðuneytið  sem  helzti  maðurinn 
að  forsætisráðherra  frátöldum.  Óánægjan  yfir  þessu  braust  út 
skömmu  eftir  að  Hollsteinsráðune^^tið  tók  við.  Vildu  mótstöðumenn 
Christensens  að  múgur  og  margmenni  gengi  á  konungsfund  til  þess 
að  mótmæla  því,  að  Chriatensen  sæti  í  raðuneytinu,  en  konungur  neit- 
aði  að  sjálfsögðu  að  taka  á  móti  mönnum  í  slíkum  erindum.  Varð 
það  úr,  að  mikill  mannsafnaður  fór  um  götur  Khafnar  29.  ág.  me5 
blaktandi  fánum  og  endaði  svo  för  þessi  með  harðorðum  ræðum  i 
garð  Christensens.  Er  þetta  hreif  ekki,  var  undirskriftum  safnað 
um  land  alt  og  jafnvel  erlendis  til  þess  að  krefjast  þess,  að  Christ- 
-ensen  viki  úr  ráðherrasæti.  Rituðu  undir  áskorun  þessa  65  þús, 
manna  í  Höfn,  en  76  þús.  utan  Hafnar.  Lauk  þessu  svo,  að  18. 
okt.  fór  Christensen  úr  ráðgjafasœti.  Þegar  Zahlesráðuneytið  tók 
við  völdum,  var  það  eitt  af  loforðum  þess  að  fá  alt  þetta  mál 
rannsakað  af  ríkisdónii.  Þessu  hefir  síðan  verið  hrundið  í  fram- 
kvæmd  og  var  Christensen  og  Berg  stefnt  fyrir  ríkisdóm,  hversa 
sem  mál  þeirra  ráðast. 

Þá  er  annað  mál,  er  Dönum  þykir  miklu  skifta  og  Zahles- 
ráðuneytið  ætlar  sér  að  fá  komið  áleiðis.  Kjördæmaskifting  í 
Danmörku  er  nú  orðin  úrelt,  svo  að  sum  kjördæmi  hafa  hálfu 
meiri  fólksfjölda  en  önnur.  Nú  stendur  til  að  umsteypa  kjördæm- 
unum  og  jafna  þau. 

Þeirri  nybreytni  hefir  Zahlesráðuneytið  komið  á,  að  ráðgjaf- 
arnir  hafa  afsalað  sór  öllu  titlatogi  og  einkennisbúningum.  Er 
þetta  að  vísu  lítilvægt  en  ekki  ólíklegt  að  vel  mælist  fyrir  hjá 
allri  alþyðu,  sem  ætíð  er  lítið  um  tildur  höfðingjanna  gefið  og  hó- 
gómaskap. 

Fjármál.  Vór  höfum  sjaldan  heyrt  það,  íslendingar,  að 
Dönum  verði  fjárskortur,  en  þó  er  svo  nú.  Síðastliðið  fjárhagsár 
var  tekjuhallinn  8  miljónir  króna,  en  nú  er  tekjuhalli  áætlaður 
30J  miljón.  Þarf  ekki  að  taka  það  fram,  hve  ískyggilegt  þetta 
fjármálaástand  er,  þótt  sú  só  bót  í  máli  að  landið  er  frjósamt  og 
þjóðin  auðug  þrátt  fyrir  alt  og  því  vel  fær  að  bera  þungar  byrðar. 
Tekjuhallinn  stafar  auðvitað  af  auknum  kostnaði  til  hermála. 
Það  er  eins  og  hin  mikla  uppgangs  og  gróðaöld  Dana  só  liðin.  Nú 
er  farið  að  berjast  í  bökkum  og  safna  skuldum.  Eiga  útlendir 
menn  geysimiklar  eignir  í  dönskum  verðbréfum  auk  þess  sem  bein 
ríkislán  ná  til. 

Eftirmaður  Skats  Rördams  Sjálandsbiskups  er  orðinn  Peter 
Madsen,  fyrverandi  háskólakennari. 


Erlend  tfðindi.  371 

4.  desember  andaðist  María  prinsessa  af  Orleans, 
kona  Valdimars,  yngsta  bróður  konungs  vors.  Hún  varð  tæplega 
hálffimtug,  fædd  13.  janúar  1865.  Hún  var  að  mörgu  atgervis- 
kona  og  stórum  áslsæi. 

Rröyer,  einn  mikilhæfasti  málari  Dana,  er  og  n/dáinn,  58 
ára  að  aldri;  hann  hafði  þjáðst  síðast  af  geðveiki. 

England-  t*ar  harðnaði  stöðugt  þingdeilan,  sem  áður  hefir 
verið  getið  og  hefir  loks  fengið  þann  enda,  sem  fáir  vildu  trúa,  að 
lávarðadeildin  hefti  fjárlögin.  Höfðu  lávarðarnir  þá  aðferð,  að  bera 
upp  tillögu  um  það,  að  deildin  samþykti  ekki  fjárlögin  fyrri  en 
búið  væri  að  bera  þau  undir  þjóðina  með  n/jum  kosningum  og 
fekk  tiUagan  350  atkvœði,  en  ein  75  á  raóti. 

Hér  mætti  nú  í  rauninni  segja,  að  farið  væri  að  bæði  stiUilega 
og  hógværlega,  en  þó  það  só  stórtíðindi  í  hverju  landi,  að  þing 
hefti  fjárlög  fyrir  stjórn,  eða  felli  þau,  þá  hefði  þó  hvergi  risið  upp 
af  því  sh'knr  ofsastormur  eins  og  sá,  sem  nú  fer  um  Stórabretland. 
Svo  sem  menn  vita  er  þingseta  lávarðanna  ættgeng,  en  neðri  mál- 
stofan  kjörin  með  almennum  kosningum  og  hefir  hefðunnið  fjár- 
veitingarvaldið  fyrir  löngu  og  Bretum  finst  það  að  eins  gert  af 
kurteisi,  að  láta  fjárlögin  fara  til  lávarðanna,  en  ekki  af  því,  að 
þeir  eigi  í  rauninni  neitt  atkvæði  um  þau  í  heild.  Það  hefir  og 
verið  svo  öldum  saman,  að  lávarðamálstofan  hefir  ekki  lagt  út  í 
að  fara  verulega  í  bág  við  þau.  Þvx  fer  þó  fjarri,  að  lávarðarnir 
hafi  ökki  dugandi  talsmenn  og  margar  gildar  ástæður  fyrir  máli 
sínu.  Margir  mikilsháttar  fjármálamenn  styðja  t.  d.  þeirra  málstað. 
Hór  er  aðalatriðið  það,  hvort  fjárlögunum  skuli  ráða  þjóðkjörið 
þing  eða  aðalsmannastótt  landsins,  og  því  svara  Bretar  einbeitt  á 
þann  veg,  að  almennur  kosningaróttur  skuli  þar  einn  öllu  ráða. 

Loftfara  og  flugvélasóttin  hefir  nú  gripið  Englendinga  sem 
aðra.  Þeim  þykir  að  vonum  ægilegt,  ef  flytja  má  her  manns  yfir 
Ermarsund.  Hafa  þeir  ráðgert  að  veita  stórfó  á  næstu  fjárlögum 
til  flugvéla  og  loftfarasmíða. 

Bretar  hafa  í  mörg  horn  að  líta  í  öllu  sínu  mikla  ríki,  og  víða 
er  þar  úr  miklum  vandamálum  að  leysa,  þó  hvergi  só  jafn  ískyggi- 
legt  ástandið  og  á  Indlandi.  Þar  er  svo  mikill  vandi  úr  að  greiða, 
að  ymsir  helstu  menn  Englendinga  telja  tvísynt,  hvort  ríki  þeirra 
geti  haldist  þar  til  lengdar.  Óánægjan  með  erlend  yfirráð  ergöm- 
ul  á  Indlandi  og  styðst  hún  bæði  við  þjóðarmetnað  og  misjafna 
meðferð  Englendinga,  sem  lengi    hefir  haft    þetta    feikna    land    að 

24* 


372  Erlend  tiðindi. 

féþúfu.  MeÖHii  örfáir  Indverjar  höfðu  notið  Evrópunientunar 
og  blöð  voru  nærfelt  engin  vár  auðveldara  að  halda  í  herinilinn  á 
landal/ðnum.  Nú  er  þetta  breytt;  fjöldi  Indverja  ernú  ágætlega  ment- 
aður  og  blöð  allmikið  útbreidd,  sem  fastlega  taka  taum  landsmanna. 
Sigur  Japana  yfir  Rússum  hefir  og  blásið  nyju  trausti  í  brjóst 
Austurlandabúum,  sem  áður  töldu  Evrópumenn  ofjiirefii  sitt.  Svo 
hefir  ofan  á  alt  þetta  bæzt  það  vandamál,  að  Bretar  geta  ekki 
gefið  Indverjum  þegnrétt  annarsstaðar  í  ríki  sínu.  Hvervetna  af 
segja  n/lendurnar  það,  sökum  þess,  að  þær  telja  Englendinga  ófæra 
til  að  keppa  við  Indverja  af  sömu  ástæðum  og  Kínverja.  Hefir 
þetta  einkum  orðið  að  áköfu  deilumáli  í  Afríku.  Indverjum  þykir, 
sem  von  er,  lítið  til  þess  koma  að  vera  brezkir  þegnar  og  þó  þegn- 
léttarlausir,  er  kemur  út  fyrir  Indland,  og  þessi  i'itilokun  mjög  sár- 
beitt  fyrir  þá.  Eru  mikil  líkindi  til  þess,  að  alt  þetta  valdi  því 
að  lokum,  að  Englendingar  missi  yfirráðin  yfir  Indlandi,  því  þann 
kostinn  tnka  þeir  miklu  framar  en  að  missa  hinar  miklu  nylendur 
8Ínar  bygðai   enskumælandi   mönnum. 

Grikkland-  Þess  var  getið  í  síðasta  hefti  Skírnis,  að  gríski 
herinn  varð  óður  og  uppvægur  út  af  afdrifum  Kríteyjardeilunnar. 
Vildu  foringjar  hersiijs  fyrir  hvern  mun  hefja  ófrið  við  Tyrki,  en 
þó  þótti  þeim  bryn  þörf  á,  að  koma  hermálefnum  landsins  í  betra 
horf  fyrst.  Gerðu  þeir  því  uppþot  mikið  og  kúguðu  þing  og  stjórn 
að  vild  sinni.  Stjórnarskifti  urðu  hvað  eftir  annað:  Theotokis 
lagði  niður  völd  og  tók  við  af  honum  Rhallís.  Hann  var  14  daga 
forsætisráðgjafi,  en  þá  tók  völdin  Mauromikalis  og  var  hann  í  flokki 
hershöfðingja,  en  í  minni  hluta  á  þinginu,  meðan  það  var  sjálfrátt 
um  gerðir  sínar.  Herforingjarnir  lögðu  yms  frumvörp  fyrir  þingið 
um  endurbætur  hersins,  svo  sem  það,  að  allir  synir  konungs  skyldu 
sleppa  embættum  sínum  í  hernum.  Þessum  kröfum  neitaði  þingiíí 
14.  október.  Varð  þá  uppþot  mikið  í  hernum  og  höfðu  foringj- 
arnir  staðráðið,  að  ráðast  á  þinghúsið  daginn  eftir,  taka  þingmenn 
höndum,  steypa  konungi  úr  völdum  og  setja  bráðabirgðarstjórn  í 
landinu.  Þessi  ráðagerð  kvisaðist  og  lét  þá  þing  og  stjórn  þegar 
alt  í  þá  skál,  er  foringjarnir  vildu  og  keyptu  sér  frið  með  því. 
Voru  samþykt  umræðulaust  öll  þau  lagafrumvörp,  sem  herinn 
vildi,  og  synir  konungs  lögðu  niður  völd  sín  í  hernum.  —  Mjög 
hólt  það  þó  aftur  af  framkvæmdum  hersins,  að  stórveldin  hótu 
afarkostum,  ef  ekki  væri  með  friði  fram  farið  bæði  gagnvart  kon- 
ungi  og  Tyrkjum. 


Erlend  tíðindi.  37$ 

Skömmu  eftir  þetta  gerðu  flotaforingjar  nokkrir  beiua  upp- 
reistu.  Fyiir  þeim  var  undirforingi  nokkur,  ungur  sið  aldri,  er 
T/baldos  hét,  fullhugi  mikiU  og  hinn  mesti  ofsamaður.  Þóttust 
þeir  ráða  oflitlu  móts  við  landherinn.  Vildi  Tybaldos  því  ólmur 
komast  til  meiri  valda  og  lézt  mundu  umbæta  flotann,  en  þessu 
tóku  landherforingjar  þverlega  og  ráku  T/baldos  úr  hernum.  Hann 
hafði  vald  yfir  tveim  tundursnekkjum  og  nær  300  hermönnum  og 
réðst  með  liði  þessu  að  vopnabúri  ríkisins.  Var  þar  harður 
bardagi  eu  ekki  langur,  því  að  eftir  þriðjung  stundar  var 
önnur  snekkjan  komin  á  grynniug,  eu  hin  flúin  til  lands. 
Komst  Tybaldos  uudan  á  flótta  upp  til  fjalla  með  fáa  menn. 
Flestir  voru  handteknir  og  fáeinir  féllu.  Tybaldos  náðist  nokkr- 
um  dögum  síðar,  og  var  haini  dæmdur  til  dauða.  —  SiðaD 
hefir  fátt  frézt  frá  Grikkjum,  er  tíðindum  sæti,  enda  gæta  herfor- 
ingjar  þess  stranglega,  að  ekki  só  annað  simað  til  annara  landa. 
en  þeim  líkar.  Stórveldiu  hamla  ófriði  og  styðja  konung  á  stóli, 
en  sagt.  er  að  haun  yrði  sjálfur  guðsfeginn  að  losua  úr  þeirri  prísund^ 


RÚSSland-  l^ar  hafa  helztu  tíðindin  verið :  heinisókuHrferðir 
keisara  til  ynisra  þjóðhöfðingj;i  í  álfuuni,  svo  sem  til  Englakonuugs^ 
ttalíukonungs  og  Frakkaforsetu.  Uni  árangur  fararinnar  vita  menn» 
lítið,  en  kurteisar  viðtökur  fókk  haiui  hjá  stallbræðrum  sínum,  eii 
sjálfar  þjóðirnar  mótmæltu  flestar,  að  við  honum  væri  tekið.  Kom 
svo  langt  hjá  Bretum,  að  stór  mótmælafundur  var  haldinn  og 
skorað  á  stjórnina  á  þingi,  að  hleypa  honum  ekki  á  land, 
og  var  engu  líkara,  en  hann  færi  huldu  höfði  þegar  hann 
kom.  Konungur  tók  á  móti  honum  á  eyjunni  Wight,  og 
haldið  leyndu  hvar  hann  stigi  á  land.  Múgur  og  margmenni  var 
hiift  alstaðar  til  að  gæta  haus,  og  var  afarkostuaðarsamt,  bæði  fyr- 
ir  keisarann  og  þá  sem  hann  heimsótti.  Eins  var  það  í  öllura 
löndunum,  að  menn  sárkviðu  því,  að  verða  að  taka  á  móti  honum, 
höfðu  eins  og  hitasótt  meðan  hann  stóð  við,  og  urðu  guðslifandi 
fegnir  þegar  hann  var  farinn,  og  fóru  ekkert  leynt  með  það.  — 
Svíakonung  heimsótti  hann  og,  en  við  Þyzkalandskeisara  mælti  hann 
sér  mót  við  Finnasker.  Svona  var  nú  þetta  í  hinum  löndunum^ 
en  heima  fyrir  getur  hann  aldrei  verið  óhultur  um  sig  og  sína, 
og  er  jafnvel  sagt,  að  drotning  hans  só  orðin  veikluð  á  geðsmun- 
um  af  bræðslu  um  sig  og  þá  feðgana,  mann  sinn  og  son. 


B74  Erlend  tiðindi. 

FÍnnlaiIlcL'  Þar  s/nast  Rússar  vera  að  færa  sig  upp  á  skaftið 
enn  á  nj.  Byrjuðu  þeir  með  því,  að  heimta  áð  Finnar  leijðu  á  sig 
þungan  skatt  til  Rússahers,  20  miljónir.  Þetta  var  beint  lögbrot 
við  Finna,  þvert  ofan  í  stjórnarskrá  og  samninga.  —  Stjórnin  neit- 
aði  því  kröfunni,  en  Rússar  námu  þi  úr  gildi  /ms  róttindi  Finna, 
sem  þeir  höfðu  veitt  þeim  1906.  —  Þrátt  fyrir  alt  þetta  fin>t  þ6 
Rússum,  að  þeir  geti  ekki  kúgað  þá  nógsamlega,  og  hafa  því  haft 
í  hótunum  að  Hma  landið  í  suiidur,  skilja  frá  því  bezta  hérað  þess, 
Víborgarlén,  með  hálfri  milljón  íbÚH,  og  leggja  við  Rússland.  Þaö 
er  þó  sagt,  að  bankar  annarra  landa,  einhverir  sem  eiga  hjá  Finn- 
um,  hafi  mótmælt  þessu,  og  mun  ekki  útkljáð   enii  uni  þetta  mál. 

Belgia.'  Þar  eru  orðin  konungaskifti,  því  Leopold  annar  and- 
aðist  17.  des.  en  við  ríkisstjórn  tók  Albert  bróðurson  hans.  Leo- 
pold  var  nær  hálfáttræður  að  aldri  (f.  9.  apríl  1855)  og  hafði  setið 
að  rikjum  44  ár.  —  Lítt  fór  orð  af  viusældum  hans  nó  mannkost- 
um,  hvorki  meðal  þegna  hans  né  annarsstaðar.  Heimilislíf  hans 
var  hið  versla  og  áiti  hann  í  málaferlum  við  dætur  sínar.  —  Hann 
var  stórauðugur,  og  hafði  fyrir  dauða  sinn  reynt  að  selja  sem  mest 
af  eignum  sínum,  svo  skildætur  hans  þrjár  fengju  sem  minstan 
arf  eftir  hann.  —  Siðferði  hans  var  lítið  lofað,  og  hafði  hann  verið 
í  kærleikum  við  ymsar  konur,  og  átti  börn  með  sumum  þeirra. 
Var  hann  í  einna  minstu  áliti  þjóðhöfðingja  álfunnar,  og  mun  minn- 
ing  hans  litt  á  lofti  haldið,  si'zt  góðri. 

Hinn  nyi  konungur  er  nær  hálf  fertugur,  fæddur  8.  april 
1875. 

Spánn.  Þar  sætir  langmestum  tíðindum  aftaka  F  e  r  r  e  r  s. 
Hanun  var  þar  í  landi  stórfrægur  frömuður  þess  menningarverks, 
að  umbæta  skóla  landsins  og  ná  þeim  undan  valdi  klerkdómsins. 
Hafði  hann  stofnað  fjölda  skóla  víðsvegar  um  landið  til  eflingar  vís- 
indiim  og  frjálsum  skoðunum  og  um  langan  aldur  átt  í  höggi  við 
klerkastóttina  og  hleypidóma  hennar.  Var  hún  því  mjög  fjandsam- 
leg  honum  og  öllu  starfi  hans,  kallaði  hann  trúníðing  og  stjórnleys- 
ingja  og  lagði  sig  í  líma  til  þess  að  hnekkja  umbótum  hans.  Þeg- 
ar  uppreistin  varð  í  sumar  í  Barcelona,  var  hann  sakaður  um  æs- 
ingar  og  undirróður.  Var  hann  tekinn  höndum  1.  sept.  og  hnept- 
'ur  í  fangelsi.  Mál  var  hafið  gegn  honum  fyrir  drottinsvik  og  sótt 
meÖ  svo  miklum  ofsa,  að  leidd  voru  Ijúgvitni  gegn  honum,  en  hann 
fekk  engar  varnir  fram  að  bera.     Þegar    þessar    aðfarir  urðu  heyr- 


Erlend  tiðindi.  375 

inkunnar,  vöktu  þær  þegar  óhug  margra  mætra  manna  víðsvegar, 
og  var  skipuð  nefnd  í  París  ymsum  liinna  frægustu  manna  »til  þess 
að  vernda  píslarvotta  spánverskrar  kúgunar«.  Nefnd  þessi  sendi 
afar  harðorð  mótmæli  gegn  meðferðinni  á  Ferrer,  en  engu.  að  síður 
dæmdi  herdómur  hann  til  lífláts  9.  október  og  var  hapn  skotinn 
»ð  morgni  13.  s.  m.  —  Aftaka  Ferrers  fréttist  á  svipstund  út  um 
víða  veröld,  og  urðu  í  mórgum  stöðum  uppþot  og  óeyrðir,  einkum 
meðal  jafnaðarmanna  og  trúleysingja.  Hófust  rósturnar  fyrst  í 
Parísarborg  og  fekk  þar  einn  lögregluþjónn  bana,  en  margir  særð- 
ust.  Síðan  voru  mótmælafundir  háðir  víðsvegar  í  stórborgum  heims- 
ins  og  fluttar  afar  stórorðar  ræður  gegn  rangsleitni  spönsku  stjórn- 
arinnar  og  klerkdómnum.  Sumstaðar  var  gerður  aðsúgur  að  kirkj- 
um  og  unnar  á  þeim  skemdir,  og  hvervetna  þurfti  lögregla  og 
jafnvel  herlið  að  verja  spanska  sendiherra,  því  að  gegn  þeim  sneri 
múgurinn  heift  sinni.  Heima  á  Spáni  gætti  óeirðanna  í  minua  lagi. 
Þó  var  sækjandi  málsins  ge^n  Ferrer  skotinn  til  bana  á  stræti,  og 
stjórnin  varð  að  hröklast  frá  völdum  eftir  harða  hviðu  og  geysi- 
skammir  í  þinginu.  Klerkar  gerðu  sór  alt  far  um  að  uppræta  skóla 
Ferrers,  og  var  mörgum  þeirra  lokað,  útgáfubækur  hans  brendar  á 
báli  og  fjöldi  manna  hneptir  í  fangelsi,  þar  á  meðal  um  90  stúlk- 
ur  og  verkmannakonur. 

Ófriði  Spánverja  hefir  haldið  áfram  í  Marokkó.  Kostar  hann 
þjóðina  stórfó  og  mælist  afarilla  fyrir  hjá  landslyðnum,  enda  hefir 
spanska  hernum  veitt  þunglega,  og  oft  beðið  stór  áföll. 
Hvorirtveggju  hafa  haft  í  frammi  hina  mestu  grimd  og  unnið  það 
tjón,  er  þeir  mest  máttu.  Ófriðurinn  hefir  þó  heldur  sljákkað  síð- 
an  í  haust,  og  mun  allmjög  sorfið  að  Kabylum,  en  ekki  hefir  frið- 
ur  verið  saminn  enn. 


Frá  Jap&n  og  KoreU  eru  þau  tíðindi,  að  japanska 
mikilmennið  Ito  Hirobomi  var  myrtur  í  Charbin  26.  október  síðastl. 
Fóll  hann  fyrir  morðvopni  Kóreubúa  eins  í  hefnd  fyrir  tilraunir  hans 
til  að  efla  veldi  Japans  og  innlima  Kóreu  í  það.  Hann  var  talinn 
mestur  stjórnmálamaður  Japana  og  átti  mestan  þáttinn  í  hinum 
mikhi  framförum  þar  í  landi  síðustu  áratugina.  Hann  kynti  sór 
menningu  Norðurálfubúa  og  tók  hana  til  fyrirmyndar  í  ýmsum 
framfarafyrirtækjum  í  ættlandi  sínu.  Ito  var  helzti  hvatamaður- 
inn  að  því,  að  Japanar  fengu  þingbundna  stjórnarskipun  1889. 
Hann  var  oft  í  ráðuneyti  keisarans,  stundum  forsætisráðherra.  Hann 


376  Erlend  tíðinai, 

var  hvatamaður  að  ófriðuum  við  Kína  og  Kóreu    og    studdi    síðaat 
að  styrjöldinni  við  Rússa. 


Svitjóð-  í*ar  varð  verkfallið  mikla  bæði  lengra  og  harðvít- 
ugra  enppkkurn  mann  hafði  grunað  og  langgeigvænlegasc  allra^ 
verkfalla  sem  orðið  hafa  á  Norðurlöndum.  Þar  gekk  alt  í  sömuj 
vandræðunum  fram  undir  septemberlok. 

Cederborg,  sáttasemjari,  sem  stjórnin  hafði  skipað  í  þetta  stór- 
mál,  gerði  hverja  tilraunina  á  fætur  annari  til  að  koma  sættum  á 
og  var  svo  komið  síðast  í  september,  að  verkmenn  gengii  að  sátta- 
frumvarpi  hans  óskorað,  en  verkkaupendur  heimtuðu,  að  þeir  mættu 
einir  ráða  verkaskilyrðum  og  vinnutíma  og  landsfélag  verkmanna 
skyldi  bera  alla  ábyrgð  á  öllum  miskh'ðum,  sem  kæmu  upp  miUit 
einstakra  manna  eða  fólaga  og  verkkaupenda,  þó  landsfélagið  ætti 
engan  þátt  í  þeim.  Hér  var  auðsónn  tilgangurinn,  að  kyrkja  allan- 
félagsskap  meðal  verkmanna  og  drepa  landsfólag  þeirra  með  öHu. 

Að  þessu  gátu  verkmenn  með  engu  móti  gengið  og  tóku  það- 
fangaráð,  að  leyfa  verkmönnum  að  ganga  úr  /msum  fólögum  sín 
um,  svo  þau  eyddust  ekki  með  öllu  og  þyrftu  ekki  að  ganga  að  sjálfs- 
morði,  og  var  þá  ráðið  að  halda  að  eins  áfram  hjá  þeim  verkfallinii 
mönnum,  sem  fyrst  höfðu  rekið  fólkið  burt  og  urðu  með  því  eftir  ura* 
40  þús.  sem  hóldu  verkfallinu  áfram.  Fleirum  treystu  verkmenn  sór 
ekki  til  að  sjá  fyrir  mat,  en  með  þessu  ráði  unnu  þeir  það  á,  að- 
fólagsróttur  þeirra  var  að  síðustu  viðurkendur  og  að  alt  skyldl 
standa  við  sama  og  áður  styrjöldin  hófst.  Verksmiðjueigendur  og 
eignamenn  höfðu  því  alls  engu  náð  af  því,  sem  þeir  höfðu  ætlað- 
sér  með  burtrekstri  sínum> 

En  tjón  beggja  aðila  var  gífurlegt  og  ríkisins  þó  mest.  Sera 
dæmi  má  nefna  að  útfluttar  vörur  voru  18  milj.  minni  í  ágústmán- 
uði  einum  nú  en  í  fyrra,  en  svo  margt  veikmanna  og  iðnaðar 
streymdi  burt  af  landinu,  að  öllum  ofbauð,  jafnvel  auðmönnunum^ 
og  var  búið  að  skjóta  saman  á  annað  hundrað  þúsund  til  varnar 
því,  þegar  síðast  fróttist.  Það  eitt  barg  verkmönnum,  að  verk- 
mannafólög  nærri  allrar  álfunnar  scóðu  með  þeim  til  enda.  Af 
Þ/zkalandi  kom  þeim  t.  a.  m.  1  milj.  og  200  þús.  kr.,  af  Dan- 
mörku  550  þús.  og  Noregi  hálf  miljón  kr.  Tyrkir  og  Grikkir  voru 
eiuir  þjóða,  sem   ekkert  sendu. 

Það  þóttu  tíðindi  að  hæstidómur  Svía  dæmdi  Wtckse,  pró- 
fessori  við  Lundarháskóla,  tveggja  mánaða    faugelsi    fyrir    það,    a5 


Erlend  tíðindi.  377 

hann  hafði  látið  opinberlega  í  Ijósi,  að  getnaður  Maríu  meyjar  væri 
ekki  samkvœniur  reynslu  manna.  Þeasi  íhaldssemi  var  Svíum  v/ða  láð, 

Ýmislegt-  Leifar  af  fornri  staurabygginga 
steinaldarmanna,  ekki  }  ngri  en  4000  ára,  fundust  við  Vethern  i  Sví- 
þjóð,  steinvopn,  áhöld  o.  fl. 

Cesare  Lombroso,  prófessor  við  Túrínarháskóla,  geð- 
veikislæknirinn  heimsfrægi,  lóst  í  október. 

K  ó  1  e  r  a  var  í  Pótursborg  alt  sumarið  og  fram  á  vetur  ;  dóu 
þar  suma  daga  30  og  40  manna.  Víðar  var  hún  á  Rússlandi  og 
barst  þaðan  til  HoUands,  Þjzkalands  og  Belgíu,  og  þar  var  hún 
ennþá  27.  okt.,  en  kvað  h'tið  að  á    þeiui  stöðum  ölhim. 

Landskjálftar  hafa  orðið  ákaflega  tiðir  í  suraar  og  haust 
víðs  vegar  um  alla  jörðina. 

Um  Suðurfrakkiand,  Norðurafríku  og  um  Miðasíu  voru 
þeir  í  júní,  en  fremur  vægir,  en  ákafir  i.  júlí  á  Suðurítah'u  og 
hrundi  þá  mest  það,  sem  upp  hafði  verið  bygt  af  Messínaborg  og 
meiddist  fjöldi  og  dó,  en  hitt  flest  flyði.  Miklir  landskjálftar  á 
Grikklandi  um  miðjan  júh'  og  hrundu  mörg  hundruð  hús  og  drápu 
menn  og  meiddu.  I  Mexikó  gangu  ákafir  landskjálftar  síðast  í  júlí 
og  í  ágúst  í  Japan,  og  svo  í  Lissabon  17.  ág.,  en  vægur;  á  Grikklandí 
og  ítalíu  22.  sept.,  en  á  Indlandi  og  Sikiley  22.  okt.  og  snarpir  á 
báðum  stöðum,  og  fleiri  landskjálftar  urðu  síðara  helming  ársins, 
en  minna  kvað  að  þeim  flestum. 

Þorsteinn  Erlingsson. 


ísland  1909. 


Þ  i  n  g  o  g  s  t  j  ó  r  n.  Þing  stóð  yfir  frá  15.  febrúar  til  8.  maí 
og  varð  þannig  hið  lengsta,  er  sögur  fara  af.  —  En  það  tafði  nokk- 
«ð  fyrir  storfum  þingsins,  að  ráðherraskifti  urðu  eftir  þingsetningu. 
23.  febrúar  var  samþykt  vaiitraustsyfirlysing  á  hendur  Hannesi 
ráðherra  Hafstein  í  neðri  deild  þings,  og  er  meiri  hluti  efri  deild- 
ar  hafði  lyst  því  yfir,  að  hann  væri  þeirri  yfirlysingu  samþykkur, 
bað  ráðherra  meiri  hluta  þingsins  að  tilnefna  eftirmann  sinn.  Það 
var  gert  24.  febrúar,  og  var  til  nefndur  Björn  Jónsson  ritstjóri, 
þingmaður  Barðstrendinga.  Því  næst  símaði  ráðherra  lausnarbeiðni 
sína  til  konungs  og  svo  það,  hvern  þingið  benti  á  til  þesa  að  taka 
við  ráðherrastöðunni.  —  En  28.  febrúar  kerhur  svar  konungs  þess 
efnis,  að  hann  boðar  á  sinn  fund  alla  forseta  þingsins,  þá  Björn 
Jónsson,  forseta  í  sam.  þingi,  Hannes  Þorsteinsson,  forseta  n.  d.  og 
Kristján  Jónsson  forseta  e.  d.,  til  skrafs  og  ráðagerða.  Fóru  þeir 
utan  21.  marz,  en  30.  marz  skipaði  kor.ungur  Björn  Jónsson  ráð- 
lierra. 

Á  páskadagskvöld  (11.  apr.)  kom  ráðherra  og  forsetarnir  tveir 
með  honum,  aftur  til  landsins,  og  var  þá  strax  eftir  páskana  tekið 
til  óspiltra  málanna  á  þingi.  —  Þingstörf  höfðu  gengið  tregt  til 
þessa. 

Aðalhlutverk  þingsins  átti  að  vera,  að  skera  úr  því, 
'hvert  samband  íslands  og  Danmerkur  ætti  að  vera,  svo  að 
íslenzka  þjóðin  mætti  vel  við  una.  —  Stjórnín  hafði  lagt  fyrir 
þingið  sambandslagafrumvarp  millilandanefndarinnar  óbreytt,  og  fyr- 
ir  því  varð  Hannes  Hafstein  að  víkja  úr  ráðherrastöðunni.  Enda 
voru  gerðar  svo  gagngerðar  breytingar  á  því  frumvarpi,  að  ekki  einu 
«inni  nafnið  varð  sameiginlegt  með  því  og  frumvarpi  því,  sem  þing- 
ið  samdi.  Þetta  frumvarp  þingsins  varð  ekki  samþykt  til  fullnustu 
iyr  en  7.  maí,  og  skal  hér  ekki  lagður  neinn  dómur  á   úrslitin. 

Tvö  önnur  þyðingarmikil  lagafrumvörp    samþykti    þingið:    um 


ísland  1909.  379 

aðflutningsbann  á  áfengi  og  um  stofnun  háskóla  íslands.  En 
€kki  veitti  það  neitt  fé  til  háskólans.  —  Ennfr.  má  nefna:  lög  um 
almennan  ellistyrk,  um  vátryggingar  fiskiskipa,  um  sóknargjöld  — 
hver  maður  og  kona  15  ára  og  eldri,  sem  ekki  er  í  söfnuði  utan 
þjóðkirkjunnar,  gjaldi  2,25  kr.  sóknargjald.  Þá  ákvað  þingið  að 
reynt  skyldi  að  ná  beinum  samgöngum  við  Þjzkaland  og  veitti  fó 
til  þess  að  hafa  viðskiftaráðuuauta  erlendis. 

Sambands-samningsfrumvarp  þingsins  var  lagt  fyrir  ríkisþingið 
•danska,  en  þykir  þar  ÓBlandi  og  óferjandi  að  sinni.  Annars  stað- 
festi  konungur  öll  lög,  er  afgreidd  voru  frá  þinginu. 

Siðast  í  aprílmánuði  (þ.  26.)  skipaði  ráðherra  þrijíirja  mauna 
Tiefnd  til  þess  að  rannsaka  allan  hag  Landsbankans.  Ut  af 
þessu  reytidu  stjórnarandstæðingar  á  þingi  að  gera  aðsúg  að  ráð- 
lierra  og  fá  hann  ávíttan  fyrir  þessa  ráðstöfun.  Var  atlagan  greidd 
í  efri  deild  þingsins,  en  fór  svo,  að  deildin  lysti  trausti  sínu  á  ráð- 
herra.  —  I  rannsóknarnefnd  þessa  voru  skipaðir  þeir  Indriði  Einars- 
son  skrifstofustjóri,  Karl  Einarsson  cand.  juris  og  Ólafur  Daníelsson 
nú.  dr.  phil.  En  síðar  (1.  okt.)  varð  sú  breyting  á  nefnd  þessari, 
að  þeir  Indriði  og  Olafur  fengu  lausn  úr  henni  vegna  annara  anna, 
en  þeir  Magnús  Sigurðsson  yfirróttarmálaflutningsmaður  og  Ólafur 
O.  Eyjólfsson  verzlunarskólastjóri  voru  skipaðir  í  hana  í  þeirra  stað. 
22.  nóvember  var  allri  bankastjórn  Landsbankans  vikið  frá,  fyrir- 
varalaust,  En  áður,  síðast  í  júní,  hafði  framkvæmdarstjóra 
bankans,  Tryggva  Gunnarssyni  venð  sagt  upp  þeirri  stöðu  frá  1. 
jan.  1910.  —  Nú  var  skipaður  framkvæmdarstjóri  bankans,  Björn 
Kristjánsson  kaupmaður  og  gæzlustjórar  þeir  Karl  Einarsson  og 
Magnús  Sigurðsson  til  bráðabirgða.  En  þeir  (K.  og  M.)  létu  af 
því  starfi  fljótlega  vegna  annríkis  i  rannsóknainefndinni,  sem  enn 
hafði  ekki  lokið  störfum  sínum.  Þá  voru  þeir  skipaðir  gæzlustjórar 
Hannes  Þorsteinsson  ritstjóri  og    Jón    Hermannsson  skrifstofustjóri. 


Fornmenjar  mjög  merkar  fann  Daniel  Bruun  í  Brimness- 
landi  við  Eyjafjörð.  —  Gróf  hann  þar  upp  gamlan  grafreit  og  fann 
leifar  af  13  beinagrindum  í  nokkrum  gröfum.  —  Sumir  karlmenn- 
irnir  höfðu  verið  heygðir  með  hundi  sínum  og  hesti,  og  fundust 
leifar  af  4  hundum  og  7  hestum.  Maður  hafði  verið  heygður 
þar  í  20  feta  löngum  og  5  feta  breiðum  sexæringi.  —  Bátslagið 
sást  af  nöglum  og  spítnaleifum.  2  spjót  fundust  þar,  járnhnífar 
og  leifar  af  hnökkum  og  beizlum.  —  Skrautgripir  fundust  nokkrir 


380  Island  1909. 

er  heygðir  höfðu  verið  nieð  kvenlíkum.  Einiiig  höfðu  yms  búsáhöld 
verið  látin  fylgja  húsfreyjum  í  gröfina  og  lyklar.  —  Bruun  þykist 
og  hafa  fundið  þar  leifar  af  búningura  úr  smágerðum  ullardúkum. 
Hyggur  Bruun,  að  grafreitur  þessi  hafi  verið  notaður  í  heiðni, 
alt  frá  landnárastíð  og  til  þess  er  kristni  var  lögtekin  og  telur 
haun  til   Ufsa  á  Ufsaströnd. 


N  y  1 1  b  1  a  ð  var  byrjað  að  gefa  lít  á  ísafirði  24.  febrúar. 
Nefnist  það  »Dagur«,  en  ritstjóri  er  Guðmundur  Guðmundssou' 
skáld. 


Safnahúsið  í  Reykjavík  var  vígt  28.  apríl. 


Hornsteinn  heilsuhæliwins  á  Vifilsstöðum  var  lagður  31.  maí. 
Húsið  reist  í  oktober. 


Styrktarsjóður  læknaskóians  í  Reykjavík  var  stofnaður 
af  neraendura  skólans  á  þessu  ári.  Myndast  sjóðurinn  af  árstiUög- 
um  nemenda  og  þeirra  íslenzkra  lækna,  er  vilja  styrkja  hann.  — 
Ætlunarverk  sjóðsins  er  að  styðja  til  frarahaldsraentunar  utanlands- 
kandídata  frá  læknaskólanum.  —  Sjóðurinn  tekur  til  starfa,  er 
vextirnir  nema  2000  krónum. 


Prestastefna  var  haldin  á  Þingvelli    dagana    2. — 4.    júh'. 


Hafskipabryggja  hefir  verið  bygð  í  Stykkishólmi.     Hún 
var  vígð  18.  júh'. 


Tíðarfar  hefir  verið  afbragðs  gott  þetta  ár.  —  Veturin» 
mjög  raildur  og  voraði  snemraa,  euda  byrjaði  sláttur  um  land  alt 
einni  til  tveim  vikum  fyrr  en  í  venjulegu  árferði,  og  þótt  vel  ári. 
—  Sumarið  miklu  heitara  en  undanfarið,  og  þó  með  talsverðri  vætu, 
enda  grasvöxtur  meiri  miklu  þetta  suraar   en    undanfarin    ár.      En 


ísland  1909.  381 

óþurkakaat  gerði  á  túnaslætti  iim  land  alt,  um  3 — 5  vikur,  svo 
töður  manna  velkttist  nokkuð,  einkanlega  á  Norðurlandi,  en  þó  ekki 
til  neinna  verulegra  skemda.  —  Haustið  hefir  verið  sérlega  gott 
allan  októbermánuð,  en  úr  því  fara  veður  að  harðna,  og  í  desember 
«ru  meiri  frost  eu  mörg  undanfarin  ár.  Hæst  komst  frostið  um 
miðjan  desember  í  26°  C.  á  Grímsstöðum  á  FjóUum.  —  Snjór  er 
talsverður  fyrir  norðan. 


Landbúnaðurinn  á  vitanlega  mikið  andir  tíðarfari  og 
'hljtur  altaf  að  lánast  sæmilega  í  sbkri  tíð,  er  skepnur  allar  ganga 
Tel  undan  vetri  og  sumarið  er  jafngott  og  nú  var.  Menn  eru  í 
bezta  lagi  búnir  undir  veturinn  að  heyjum  og  munu  þola  það  vel, 
þótt  hann  verði  nokkuð  harður.  —  Þegar  snemma  vorar,  svo  aíJ 
frost  fer  fljótt  úr  jörðu,  þá  árar  bezt  fyrir  allar  jarðabætur,  enda 
mun  alment  hafa  verið  unnið  með  langmesta  móti  að  þeim  þetta 
Ár.  Kaupgjald  hefir  lækkað  nokkuð  og  kemur  það  bændum  einkar 
vel.  —  Fjárkláða  hefir  orðið  vart  í  Arness  og  Borgarfjarðarsjslum. 


Sj  ávarútvegurinn  hefir  átt  alierfitt,  þótt  næg^ir  fiskur 
hafi  verið  kringum  land  alt.  Kaupgjaldið  var  orðið  of  hátt  til  þess 
að  þilskipaútgerðarmenn  stæðust  það,  er  tiskur  féll  í  verði  utan- 
lands.  Og  líkur  eru  miklar  til  þess,  að  fiskiveiðar  á  seglskipum 
eigi  nú  ekki  langan  aldnr  fyrir  höndum.  A  Suðurlandi  hafa  út- 
gerðarmenn  hætt  að  ráða  fiskimenn  fyrir  fast  kaup.  Greiðist  nú 
kaupið  með  helming  dráttar.  —  En  vegna  þess,  hve  lágt  fiskverðið 
er,  hafa  fiskimennirnir  haft  lítið  upp  þennan  tíma,  sem  seglskip 
geta  gengið  til  veiða.  A  Norðurlandi  er  enn  fast  mánaðarkaup 
tíðast,  en  nokkuð  lægra  en  undanfarin  ár.  Vélarbátum  hefir  ekki 
fjölgað  eins  mikið  þetta  ár  og  áður.  Enda  eru  menn  farnir  að 
verða  varir  við  jmsa  ókosti  á  þeirri  útgerð.  A  Vesturlandi  og  í 
Vestmannaeyjum  hefir  hún  þó  gengið  sæmilega,  því  að  fiskur  hefir 
verið  með  afbrigðum.  Þó  hafa  nokkrir  bátar  tapast  í  Vestmanna- 
eyjum.  —  En  á  Eyjafirði  hafa  vólarbátar  gefist  all-illa.  -  Botn- 
vörpuveiðarnar  hara  gefist  ágætlega.  Sórstaklega  vel  hefir  gefist 
að  fara  með  fiskinn  njjan  til  Englands.  Síldarveiðar  við  Norð- 
urland  voru  miklu  minni  í  ár,  en  undanfarið.  Norðmenn  hafa  orðið 
illa  úti  í  fyrra,  vegna  þess,  hve  lágt  verðið  var  á  síldinni,  og  orðið 


382  Island  1909. 

að  hætta  margir,  eða  að  minka  við  sig.  Allur  aflinn  nú  eins  og 
3  á  móti  4  í  fyrra.  Fá  i'slenzk  skip  voru  höfð  við  hringnótaveiðar, 
en  reknetaveiðar  innlendra  manna  tókust  yfirleitt  illa. 


V  e  r  z  1  u  n  i  n  batnar  lítið.  Vextir  í  bönkum  lækkuðu  þó  um 
^/gVo  ^  janúarmánuði,  og  síðar  enn  um  ^///o*  Peningavandræðin 
ekki  eins  mikil  og  næstliðið  ár,  þótt  varla  hafi  mátt  verra  vera. 
Útlit  fyrir.  að  enn  muni  rætast  nokkuð  úr,  er  Landsbankinn  er 
aftur  kominn  í  gott  gengi  með  auknu  fjármagni,  sem  síðasta  þing 
gerði  ráðstafanir  til  að  honum  yrði  útvegað,  og  ráðherra  hefir  samið 
um  lán  á.  —  Útlendar  vörur,  því  nær  allar,  hafa  hækkað  í  verði 
og  er  það  sérstaklega  tilfinnanlegt  á  matvörunni.  —  Verð  á  ull 
varð  talsvert  hærra  en  síðastliðið  ár,  hæst  90  aura  pundið.  — 
Hrossamarkaður  sömuleiðis  miklu  betri  en  undanfarið.  —  Smjör- 
markaður  góður  er  að  myndast  á  Euglandi;  verð  um  90  aura 
pundið,  eða  hærra  jafnvel.  —  En  kjötmarkaðurinn  er  slæmur,  50 
— 60  kr.  tunnan,  öllu  verri  en  í  fyrra.  Er  helzt  útlit  fyrir,  að 
aldrei  fáist  viðunanlegur  markaður  fyrir  saltkjöt,  sízt  fastur.  — 
Fiskur  hefir  enn  fallið  í  verði  að  miklum  mun.  Jafnvel  lítt  seljan- 
legur  nema  úrvalsfiskur.  50 — 60  kr.  mest  fyrir  valinn  málsfisk. 
Síldarverðið  hefir  verið  mjög  á  reiki,  frá  10  upp  í  20  kr.  tunnan; 
það  er  talsvert  betra  en  í  fyrra. 


H  e  i  1  s  u  f  a  r  hefir  yfirleitt  verið  gott  þetta  ár.  Helzt  hefir 
verið  kvillasamt  í  Húnavatnssyslu  og  Strandasyslu.  Kíghósti  og 
barnaveiki  stungið  sér  niður  hér  og  hvar.  —  Botnlangabólga  gerir 
talsvert  meira  vart  við  sig  nú  en  áður  hefir  verið,  og  hafa  einkann- 
lega  verið  mikil  brögð  að  henni  í  Reykjavík  upp  á  síðkastið,  þótt 
hún  hafi  ekki  drepið  marga. 


Nokkur    mannalát    og    slys: 
4.  jan.  lézt  Sigurður  bóndi  Nikulásson  í  Þykkvabæjarklaustri. 
í  janúar  Guðmundur  læknir  Scheving  í  Hólmavík. 
8.  febr.  Pjetur  V.  Bjeriirg  verzlunarmaður  í  Reykjavík. 
20.  apríl  Sigurður  Jónsson  fangavörður  í  Reykjavík. 


I8land  1909. 

4.  maí  Jóhaíines  Böðvarsson  trósmiður  úr  M/rasyslu. 

10.  maí  Sveinn  Jónsson  trósmiður  í  Stykkishólmi. 

21.  júní  Sigurður  Jónsson  trósmiður  í  Reykjavík. 

2.  júh'  Eyjólfur  Jónsson  prestur  í  Arnesi  í  Strandasyslu. 
20.  júh'  Þórður  Jónsson  útvegsbóndi  í  Ráðagerði. 

22.  júh'  Kristján  Albertsson  verzlunarstjóri  á  Suðureyri. 

26.  júh'  Halldór  Halldórsson  bóndi  frá  Hóli  í  Önundarfirði. 

5.  ágúst  Jens  Jónsson  bóndi  á  Hóh  í  Hvammsveit  í  Dalasyslu. 
9.  ágúst  Einar  Zoéga  veitingamaður  í  Reykjavík. 

8.  september  Soffía  Richter  í  Stykkishólmi. 

7.  október  Eh'sabet  Olafsdóttir  ekkja  í  Húsavík. 
13.  október  Ida  Juha  Halldóisdóttir  prestskona  á  Útskálum. 
20.  október  Björn  Ólafsson  auglæknir  í  Reykjavík. 
25.  nóvember  Erlendur  Magnússon  gullsmiður  í  Reykjavík. 
16.  desember  Pótur  Pótursson   fyrv.  bæjargjaldkeri  í  Reykjavík. 
16.  desember  Hallgrímur  Sveinsson  biskup  í  Reykjavík. 

20.  janúar  fórst  bátur  á  leið  frá  Reykjavík  til  Kjalarness  með  5- 
manns.  Fyrir  bátnum  var  Guðmundur  Kolbeinsson  hrepp- 
stjóri  á  Esjubergi. 

11.  apríl  brann  stúlka  inni  í  Reykjavík. 

21.  apríl  tók  Einar  Einarsson  skipstjóra  út  af  fiskiskipinu  Sigur- 
faranum  úti  fyrir  Selvogsströndum. 

27.  apríl   varð    Ingvar    Magnússon  úti  í  Óshhð  milh  Seljalands  og 

Bolungarvj'kur. 
13.  júlí    datt    Hálfdan    Brynjólfsson    út    af    bryggju    á    ísafirði  og 

druknaði. 
1.  ágúst    druknaði    Halldór    Jónsson    bóndi   í  Brekkukoti  í  Akra- 

hreppi  í  vesturós  Hóraðsvatna. 

1  ágúst  druknaði  Eyjólfur  bóndi  Hallsson  frá  Breiðahhð  í  Mýr- 

dal  í  Jökulsá  á  Sólheimasandi. 
21.  ágúst  druknaði  Guðmundur  Jónsson  bóndi  í  Þinganesi  í  Horna- 

fjarðarfljótum. 
7.  sept.  hvolfdi  bát  á  Arnarfirði.    3  menn  druknuðu :    Guðbjartur 

Sigurðsson,    Guðbjartur    Markússon    og    Guðmundur    Elíasson,. 

alhr  ungir  menn. 

Sama  dag  druknuðu  þeir  Eiríkur  Halldórsson  bóndi  frá  Veiga- 

stöðum    og  Jóhann  Þórarinsson   frá   Dálksstöðum  í  ^PolhnumC 

við  Akureyri. 

í  október  hvolfdi  bát  á  Skötufirði  með  tveim  mönnum.    Annar 

þeirra,  Lúðvík  Kristjánsson,  druknaði. 


384  Island  1909. 

24.  nóvember  druknaði  Gunnlaugur  Aðalsteinsson    í  Flókadalsvatni 
í  Fljótum. 

27.  nóvember     hrapaði     Jón   Jónsson     útvegsbóndi    í    Bolungarvík 
fram  af  húströppum  og  dó  hann  samstundis. 

I  nóvember  druknaði  Kristján  Kolbeinsson  í  Skötufirði. 
1  nóvember  druknaði  Sveinn  Friðfinnsson  í  Mjvatni. 

B  r  u  n  a  r  hafa  oft  verið  meiri  en  þetta  ár. 

5.  febr.  brann  tóvinnuhús  í  Olafsdal. 

I  marz  brann  bærinn  á  Tjarnargarðshorni  í  Svarfaðardal. 
11.  apríl  brann  húsið  nr.  35  við  SkólavÖrðustíg  í  Reykjavík;  stúlka 
brann  inni. 

28.  apríl  brann  íbúðarhús  á  Barði  í  Fljótum. 
2.  maí  brann  baðstofa  á  Esjubergi. 

6.  júní  brann  bærinn  í  Keflavík  í  Skötufirði. 
8.  júní  brann  bærinn  á  Flögu  í  Vatnsdal. 

13.  september  brann  bræðsluhús  á  ísafirði. 

í  nóvember  brann  hús  Matthíasar  Hallgrímssonar  á    Siglufirði. 
Rétt  fyrir  jólin  brann  íbúðarhús  Kristjáns  Arnasonar  í  Húsavík. 


í  desember  1909, 

J.  M. 


^. 


Skýrskr  og  reikningar 

Bókmentaféíagsíns  árið  I90ð. 


Félagið  befir  árið  1909  göftfJ'  dt  þ&mx  bæfctir   og  látið  féia^ 
caenn  fá  þær  fyrir  árstillagið,   6  krónur: 

Skírnir,  tímarit  hins  ísl.  Bókmentafólags,  83.  ár,  kr.  4,00 

Islendingasaga  eftir  B.  Th.  Melsteð  II  ^   .     .     .    —  2,00 

íslenzkt  fornbréfasáfn  1X1      .     .     .     ...     .    —  4,00 

Lýsíng  íslands  eftir  í>orv.  Thoroddsen  II  *    .     .    —  3,26 

Safn  til  sögu  íslawís  IV* .    —  1,00 

Syslumannaæfir  IV  ^ .    —  2,35 

Æfisaga  Jóns  Ólafssonar  Indíafara  II  .     .     .     .    —  3,75 

kr.  20,35 


ÁrsfundurReykjavíkurdeiídarinnár  vár  hald- 
iun  8.  júlí  1909.  Forseti  gat  þess,  að  fyrri  aðalfundur  deíldarinn- 
AT  hefði  farist  fyrir  sakir  fjarveru  sinnar  og  féhirðis  í  útlöndum. 
Þá  lagði  forseti  fram  endurskoðaðan  reikning  deildarinnar  fyrir  árið 
1908,  og  var  hanh  samþyktur.  Éftir  nokkrar  umræður  um  fjár- 
baginn  var  borin  upp  svolátandi  tiUaga  Jóns  alþm.  Ólafssonar: 
Vextir  af  fastasjóð  félagsins  séu  lagðir  við  fastasjóðinn,  þar  til  er 
handritasafnið  er  að  fullu  borgað.  Tillagan  var  feld.  Þá  skyrði 
forseti  frá  bókaútgáfu  félagsins  á  umíiðnu  ári,  oe:  gat  þess,  hver 
<rit  yrðu  gefin  út  af  deildinni  þetta  árið.  ÞVí  næst  voru  kosnir 
embœttismenn,  varaembættismenn  og  endurskoðendur  deildarinnar, 
•og  hlutu  þessir  kosningu:  Forseti  prófessor  Björn  M.  Ólsen,  fó- 
hirðir  bankagjaldkeri  Halldór  Jónsson,  skrifari  dr.  phil.  Björn 
Bjarnason,  bókavörður  bóksali  Sigurður  Kristjánsson ;  varaforseti 
rektor  Steingrímur  Thorsteinfison,  varaféhirðir  bankastjóri  Sighvatur 
Bjarnason,  varaskrifari  sagnfræðingur  Jón  Jónsson,  varabókavörður 
lornmenjavörður    Mattías    Þórðarson;    endurskoðunarmenn :     Björn 

26 


II  Skýrslur  og  reikningar. 

Ólafsson  augnlæknir  og  Klemens  Jónsson  landritari.  Þá  voru 
kjörnir  33  n/ir  fólagar,  er  beiðst  höfðu  inntöku  í  fólagið.  Loka 
ak/rði  forseti  fr^^  gerðum  nefndarinnar  í  heimflutningsmálinu  og  lófe 
þess  getið,  hvers  vegna  hann  hefði  ráðið  áf  að  fresta  málinu  til 
þessa  fundar.  Eftir  allmiklar  umræður  var  samþykt  raeð  öllum 
þorra  atkvœða  svolátandi  tillaga   Hannesar  ritstjóra  Þorsteinssonar; 

Fundurinn  ál^tur  að  nefnd  sú,  er  skipuð  var  í  fyrra  til  að 
endurskoða  lög  fólá^sins  og  íhíiga  heiinflutníngsmálið,  só  enn  starf- 
andi  og  skorar  á  hana  að  lúka  stötfum  sínum  fyrir  árslok. 

Þá  var  samþykt  viðaukatillaga  frá  málaflutningsmanni  Eggert 
Claessen  þess  efnig,  að  bæta  við  2  mönnum  í  nefndina,  og  voru  til 
■þess  kjörnir:  bankagjaldkeri  Halldór  Jónsson  og  yfirdómari  Hall- 
dór  Daníelsson. 


Ársfundur  Hafnardeildarinnar  var  haldinn  29, 
nóvember  1909.  Fprseti  lagði  fram  endurskoðaðan  reikning  deild- 
arinnar  fyrir  árið  1908,  og  var  hann  samþyktur  umræðulaust.  Þá 
skyrði  forseti  frá  bókaútgáfu  fólagsins  á  liðna  árinu  og  hver  rit 
yrðu  gefin  út  þetta  árið.  Næsta  ár  yrðu  hér  í  deildinni  engin  ny 
rit  gefin  út,  heldur  einungis  framhald  áður  samþyktra  rita.  Þá 
skyrði  forseti  frá  ástæðum  til  frestunar  ársfundar;  hann  gat  þess^ 
að  stjórnin  hefði  sent  í  haust  fyrirspurn  til  fólaga  deildarinnar  um 
heimflutningsmálið.  Meiri  hluti  deildarmanna  hefði  verið  heim- 
flutningi  mótfallinn;  í  Ameríku  hefði  21  verið  með,  22  á  móti,  i 
Danmörku  10  með,  25  móti,  í  öðrum  löndum  1  með,  21  móti,  — 
alls  32  með,  68  móti.  Fólagið  »Árgalinn«  í  Ameríku  hafði  sent 
skriflega  fundarályktun  gegn  heimflutningi,  sem  forseti  las  upp. 
Þá  fór  fram  stjórnarkosning,  og  voru  kjörnir:  forseti  próf.  Þorvald- 
ur  Thoroddsen,  fóhirðir  Gísli  læknir  Brynjólfsson,  skrifari  cand. 
mag.  Sigfús  Blöndal  undirbókavörður  við  kgl.  bókasafnið,  bóka- 
vörður  stud.  med.  Pótur  Bogason ;  varaforseti  cand.  mag.  Bogi  Th. 
Melsteð,  var^féhirðir  Þórarinn  E.  Tulinius  stórkaupmaður,  vara- 
skrifari  stud.  mag.  Vernharður  Þorsteinsson ;  endurskoðunarmenn ; 
stud.  med.  Stefán  Jónsson  og  stud.  mag.  Jónas  Einarsson.  —  30 
nyir  félagar  voru  teknir  inn  á  fundinum.  —  Út  af  forsetakosning- 
unni  urðu  nokkrar  deilur,  og  komu  fram  mótmæli  gegn  lögmæti 
hennar;  voru  þau  bókuð,  en  þeim  eigi  sint  að  öðru  leyti,  enda 
komu  fram  mótmæli  gegn  þeim  mótmælum  frá  öðrum  fundar- 
mönnum. 


Skýrslur  og  reikningar.  III 

Reiknlngur 
yfír  tekjur  og  gjðld  Reykjavíkurdeitdar  Bókmentáfélagsins  irið  1908. 

Tekjur: 

1.  Eftlrstöðvar  samkv.  fyrra  árs  reikningi : 

a.  Bankavaxtabréf kr.     3500,00 

b.  A  vöxtum  í  sparisjóði. —        107,42 

^—    kr.       3607,42 

2.  Greidd     tillög,     að     frádregnum 

umboðslaunum  (flskj.  1)    kr.     2335,95 

Ársgjöf  frá  heiðursfélaga  landsh. 

M.  Stephensen —  10,00 

——- kr.       2345,95 

3.  Tekjur  af  Skímí :  ,    / 
Auglysingar  og  tillög  Skírniskaupenda  (fl8kj.2-6)     —  509,75 

4.  Seldar  aðrar  félagsbækur  og  uppdrœttir,  að  frá- 

dregnum  umboðfllaunum  (flskj.  7) —  674,13 

5.  Áttunda  greiðsla  fyrir  handritasafnið    —  1000,00 

6.  Styrkur  úr  landssjóði —  2000,00 

7.  Vextir: 

Ársvextir    Vi— *Vi2    '^8   af  3500 

kr.  bankavaxtabréfum kr.        157,50 

Af  fó  í  sparisjóði  til  3i/.,  '08  ...     —  12,30 

kr.         169,80 

8.  Til  jafnaðar  móti  gjaldlið  5 —  500,00 

kr.     10807,05 
Gjöld: 

1.  Hafnardeild  greiddur  helmingur  8.  greiðslu  fyrir 
handritasafnið  (flskj.  8—9)     kr.         500,00 

2.  Kostnaður  við  bókagerð: 
a.  Skírnir: 

1.  Laun  ritstjóra  (flskj.  10—13)     kr.       600,00 

2.  Ritlaun      og      prófarkalestur 

(flskj.  14— 35) —       960,00 

3.  Prentun,  pappír,  hefting  o.  fl. 

(flskj.  36— 39) —      1629,84 

4.  Útsending,    frímerki,     o.    fl. 

(flskj.  40—50) ....     —       251,60 

—     kr.       3441,44 

Flyt    kr.       8441,44 

25* 


V  Skýrslur  og  reiktiingar. 

Fluttar     kr.    ,  8441,44 
b.    Kostnaður  við  aðmr  bœkni! : 

1.  Ritlaun  og   prófarkalestur 

(fhkj.  51)    kr.       126,00 

2.  Prentun,    pappír,    hefting 

o.  fl.  (flgkj.  52—65) —      1336,64 

^ kr.       1462,64 

3.  Kostnaður    við    útsending    fólagsbóka,    skriftir, 

fyrirhöfn  bókavarðar  o.  fl.  (flfikj.  66—68)  —  490,55 

4.  Brunabótagjóld,  augljsingar  og  jms  önnur  gjöld 

(flskj.  69-74) —  133,08 

6.    Keypt  bankavaxtabróf —  500,00 

6.    Eftirstöðvar  til  næsta  árs: 

a.  Bankavaxtabréf kr.     4000,00 

b.  Peningar  á  vöxtum  í  sparisjóði     —        279,34 


-~     kr.       4279,34 

kr.     10807,05 

Reykjavík  19.  júní  1909. 

Halldór  J6ixsson. 

Reikning    þennan    höfum  við  endurskoðað  ásamt  fylgiskjölum, 
og  höfum  við  enga  reikningsskekkju  fundið. 

Reykjavík  7.  júlí  1909. 

Bjorn  Ólafsson.  Síghvatur  Bjarnason. 


Reikningur 
Hafnardeíldar  hlns  íslenzka  Bökmentafélags  reikníngsárið  1908. 

Tekjur: 
I.  Eftirstöðvar  við  árslok  1907: 

1.  í     veðdeildurbrófum     lands- 

bankans kr.     12000,00 

2.  í  kredítkassa  skuldabr.  land- 

eigna —        4000,00 

Fiyt    kr.    16000,00 


Skýrslur  og  reikningar. 


3. 

4. 

5. 
6. 

Fluttar 
í  húakredítkassa  skuldabr. 
í  kredítbankaskuldabréfum 

józkra  landeigna   

í  þjóðbankahlutabrófum  ... 
A  vöxtum  í  banka  

kr. 

16000,00 
2200,00 

200,00 
1600,00 
2500,00 

7. 

í  sjóði  hjá  gjaldkera   

advirði  seldra  bóka: 
Frá  Gyldendals  bókaverzlun 
Frá  bókaverði  deildarinnar 

1019,86 

Ai 
1. 
2. 

kr. 

235,57 
68,58 

II. 


III.  Gjafir  og  félagsgjöld : 

1.  Náðargjöf  konungs  f.  1908 

2.  Frá    heiðursfélaga  Þorvaldi 
Thoroddsen    

3.  Arstillög  félagsmanna 


kr.         400,00 

—  10,00 

—  608,30 


IV.  Innkomið  frá  umboðsmönnum : 

1.  Frá  H.  S.  Bardal kr.  887,48 

2.  Frá  J.  Bergmann      —  200,00 

3.  Frá  The  Viking  Club —  34,15 


V.  Styrkur  úr  ríkissjóði  fyrir  árið  1908 
VI.  Frá    landsbókasafuinu    8.    ársborgun 
ritasaf  ninu        ...      

VII.  Frá  stofnun  Hjelmstjerne  Rosenkrone 

VIII.  Leigur  af  innstæðu  félagsins : 

1.  Af  12000  kr.  í    veðdeildar 
bréfum  landsbankans    kr. 

2.  Af    4000    kr.  í  kreditkassa 

sk  uldabr.  landeigna — 

.    3.  Af    2200    kr.    (Chúskredít- 

kassa  skuldabréfum  ...  —7 

4.  Af  200  kr.    í    kredítbanka- 
skuldabr.  józkra  landeigna      — 

5.  Af  1600  kr.    í    þjóðbanka- 
hlutabrófum  — 


á    hand- 


540,00 

140,00 

88,00 

7,00 

128,00 


kr.     23519,86 


kr.         304,15 


kr.       1018,30 


kr. 


1121,63 
1000,00 

5oo,do 

500,00 


Flyt     kr.         903,00     kr.     27963,94 


VI  Skýrslur  og  reikningar. 

Fluttar     kr.         903,00     kr.     27963,94 
6.  Af    2500   kr.    á    vöxtum  í 

banka.., —  125,93 

1.  Af   penirigum    í    sparisjóði     —  49,89 

— —    kr.       1078.82 

Tekjur  alls     kr.     29042,76 

Gjöld: 
I.    Bókaútgáfukostnaður : 

1.  Prentun kr.  1615,03 

2.  Pappír ..  —  928,31 

3.  Hefting —  160,00 

4.  Ritlaun  og  próFarkalestur  —  2058,25 

5.  Myndagerð —  218.66      . 

— -     kr.       4980,25 

II.    Annar  tilkostnaður : 

1.  Brunabótaábyrgðargjald   ...     kr.  62,50 

2.  Skrifstofukostnaður,  fundar- 

hald,  burðareyrir  o.  fl.     ...     —         504,97 

3.  Fyrir  depositum  í  þjóðbank- 

anum .  —  18,00 

^— kr.         585,47 

III.    Eftirstöðvar  við  árslok  1908  : 

1.  í    veðdeildarbróFum    lands-  , 
bankans kr.      12000,00 

2.  í  kredítkassa  skuldabrófum 

landeigna   —        4000,00 

3.  I  húskredítkassa  skuldabróf 

um —        2200,00     ' 

4.  í  kredítbaiika  skuldabrófum 

józkra  laudeigna   —  200,00 

5.  í  þjóðbankahlutabréfum    .  —  1600,00 

6.  A  vöxtum  í  banka   —  3000,00 

7.  í  sjóði  hjá  gjaldkerá —  477,04 

'■ kr.     23477,04 

Gjöld  alls     kr.     29042,76 
Kaupmannahöfn  22.  apríl  1909. 

G.  Brynjólfsson, 

gjaldkeri. 


Skýrslur  og  leikningar,  VII 

Reikning   þenna    höfum    við    undirritaðif    endurskoðað    ásamt 
fylgiskjölum  og  teljum  hann  róttan. 

Kaupmannahöfn  28.  apríl  1909. 

Sígurður  Jónsson.  Stefán  Jónsson. 


Hið  islenzka  Bókmentafélag. 


VERNDARI:        -      . 
FrlOrlk  konungur  hlnu  attundl. 


EMBÆTTISMENN : 
I.    Reykjavíkurdeildin. 

F  o  r  s  e  t  i :     Björn  M.  Olsen,  prófessor,  dr.  phil.,  r.  af  dbr. 
Fóhirðír:     Halldór  Jónsson,  bankagjaldkeri,  r.  af  dbr. 
S  k  r  i  f  a  r  i  :     Björn  Bjarndson,  kennari,  dr.  phil. 
Bókavörður:     Sigurður  Kristjánsson,  bóksali,  r.  af  dbr. 
Varaforseti:     Steingrímur  Thorsteinsson,  rektor,  r.  af  dbr. 
Varafóhirðir:     Sighvatur  Bjarnason,  bankastjóri,  jústitsráð. 
Varaskrifari:     Jón  Jónsson,  sagnfræðingur. 
Varabókavörður:     Mattías  Þórðarson,  fornmenjavörður. 


2|    Kaupmannaliafnardeildin.  i 

F  o  r  8  e  t  i :     Þorvaldur  Thoroddsen,  prófessor,  dr.  phil.,    r.  áf  dbr, 
F  ó  h  i  r  ð  i  r :     Gísli  Brynjólfsson,  læknir. 

S  k  r  i  f  a  r  i :     Sigfús  Blöndal,  undirbókavörður  v.  kgl.  bókasafnið. 
Bókavörður:     Pótur  Bogason,  stud.  med.  &  chir. 
Varaforseti:     Bogi  Th.  Melsteð,  mag.  art. 


Vni  Sfcýrf lur  og  rdkniagwr. 

Varaféhirðir:   .Thor  E.  Tulinius,  stórkaupmaður,  r.  af  dbr, 
Varaskrifari:   ^Stefán  Stefánsson,  cand.  jur. 
Varabókavörður:     Vernharður  Þorsteinsson,  stud.  mag. 


HEIDURSFELAGAR : 

Anderson,  R.  B.,  prófessor,  Madison,  U.  S.  A.  i 

Baumgartner,  Alexander,  Ö.  J.,  Luxemburg. 

Björn  Jónsson,  cand.  phil.,  ráðherra,  r.  af  dbr.,  Reykjavík, 

Björn  M.  Ólsen,  prófessor,  dr.  phil,  r.  af  dbr.,  Reykjavík. 

Bryce,  James,  Right  Hon.,  sendiherra  Breta  í  Washington. 

Eiríkur  Briem,  prestaskólakennari,  comra.  af  dbr.,  Reykjavík. 

Eir/kur  Magnússon,  M.  A.,  r.  af  dbr.,  bókavörður  í  Cambridge. 

Finnur  Jónsson,  prófessor,  dr.  phil.,  r.  af  dbr.,  Khöfn. 

Jón  Jónsson  Borgfirðingur,  bókfr»ðingur,  í  Reykjavík. 

Kaalund,  Kr.,  bókavörður,  dr.  phil.,  í  Khpfn. 

Ker,  W.  P ,  prófessor  við  háskólann  í  Lundúnum. 

Magnús  Stephensen,  fyrv.  iandshöfðingi  yfir  íslandi,  stprkr.  af  dbr, 

Matthías  Jochumsson,  uppgjafaprestur,  r.  af  dbr.,  Akureyri. 

Ólafur  Halldórsson,  konferenzráð,  r.  af  dbr.  og  dbrm.,  í  Khöfn. 

Páll  Melsteð,  sögukennari  í  Reykjavík,  r.  af  dbr. 

Poestiou,  J.  C,  rithöfundur  í  Vínarborg,  r.  af  dbr. 

Steingrímur  Thorsteinsson,  r.  af  dbr.,  rektor  í  Reykjavík. 

Valdimar  Briera,  prófastur,  r.  af  dbr.,  Stóranúpi. 

Wiramer,  L.  F.  A.,  prófessor,  dr.  phil.,  comm-  af  dbr.,   KhÖfn. 

Þorvaldur  Thoroddsen,  prófessor,  dr.  phil.,  r.  af  dbr.,  Kböfn. 


Skýrslur  og  reikningar. 


IX 


FELAGAR: 


Ágúst  BjarDaHon^  mag.  art.,  Evík 

19081).  ' 

Ágúst    Helgason,    bóndi    í    Birt- 

ingaholti,  dbrm.  1909. 
Ágúst  Þórarinssojo,    bókhaldari  í 

Stykkisholmi  1909. 
Albert  Jópsson,  Winnipeg    1907 

-^1908. 
Anderson,      Ernst,      Godsegare, 

AUenstein,  Preusen  1908. 
Alexauder     Jóhannesson,      atud. 

mag.,  Khöfn  1908—1909. 
Andrós    Björnsson,    stud.    mag., 

Khöfn. 
Andrés  Fjeldsteð,  hóraðslæknir  á 

t>ÍDgeyri  1908—09. 
Ari  Jónsaon,    cand.  jur.,    alþm., 

Rvík  1908. 
Arngrímur  Bjarnason,  prentari  á 

ísafirði  1907. 
Arnesen,  J.,    konsúU   á  Eskifirði 

1907. 
Arni  Bjarnarson,  prestur  á  Sauð- 
^  árkróki. 
Arni  Eggertason,  Winnipeg  1907 

—08. 
Arni     Friðriksson,      námsinaður, 

Stokkseyri  1908. 
Arni  Gíslason,  leturgrafari,  Rvík 

1909. 
Árni  Guðmundsson,    hreppstjóri 

bóndi  á  Þórisstöðum. 
Arni    Hólm,    bóndi    í    Saurbæ 

Eyjafirði. 
Arni     Jóhannesson,      prestur 

Grenivík. 
Arni     Jóhannsson,      Vestmanna 

eyjum. 
Arni  Jónsson,  prófastur  á  Skútu 

stöðum. 

Árni    Jónsson,    bóndi  *á    Þverá, 
Arni  Jónsson,  Sleipnir^P.  0.  Sask. 

Canada  1907—08. 


Árni    Kristjánsson,     Bryggju     í 

Eyfarsveit  1908. 
Arni  Sveinsson,  Glenboro  1908. 
Asgeir    G.    Asgeirsson,    kaupm., 

r.  af  dbr.  í  Khöfn. 
Ásgeir  Guðmunds&on,  hreppstjóri 

á  Arngerðareyri. 
Ásgeir  Gunnlaugsson,  »tud.  polyt. 
,  í  Khöfn. 

Asgeir   Sigurðason,     kiiupm.    og 

,  konsúll,  r.  af  dbr.,  Rvík  1909. 

Asgr.  Sigurðsson,  Winnipeg  1908. 

Ásmundur    Sigurðsson,    bóndi   á 

Grund  í  Eyrarsveit  1909. 
Atkinson,  Miss   Helen    S.,    Salis- 

bury,  England. 
Austin,  Dr.  C.  K.,  lœkuir  í  París 

1908—09. 


Banks,  Mrs.,  Lundúnum  1909. 
Beauvois,    E.,    Dr.,    r.  af  dbr.   í 

Corberon,    Cote  d'or  á  Frakk- 

landi   1908. 
Benedikt      Bjarnason,      kennari, 

Húsavík. 
Benedikt  Þ.  Gröndal,  cand.  phil., 

Rvík    1908. 
Benedikt  Jónsson,  Húsavík. 
Benedikt  Kristjánsson,  r.  af  dbr., 

prófastur      að     Grenjaðarstað, 
Benedikt  Magnússon,  kaupfélags- 

stjóri,  Ólafsdal  1908. 
Behedikt   Sveinsson,    cand.  phil., 

alþm.,  Rvík   1908. 
Benedikt    Sveinsson,    bóksali     á 

Borgareyri  í  Mjóafiaði   1908. 
Benedikt  Þórarinssou,  kaupmaður 

í  Rvík  1909. 
Bergur  Jónsson,  bókhaldari,  Eski- 

firði  1907. 
Berndsen,    Carl,     kaupmaður     á 

Hólanesi. 


*)  Ártölin    aftan    við    nöfnin    eru  sama  sem  kvittun  fyrir  tiUag  það 
eða  þau  ár,  6  kr.  hvert. 


Skýrslur  og  reikningar. 


Bjarni  Benediktsson,  kaupmaður, 

Húsavík. 
Bjarni  Bjarnason  (fráHurðarbaki), 

bóndi    í    Skáney    í  Borgarfj.s. 

1908—09. 
Bjarni  Einarsson,  próf.  á  Mjrum 

í  Álftaveri  1908. 
Bjarni    Eiríksson,    námsoiaður    í 

Rvík  1908—09. 
Bjarni  Jensson,  læknir  í  Vestur- 

skaftafellssjslu  1908. 
Bjarni  Jónsson,  cand.  jur.,  Seyðis- 

firði  1909. 
Bjarni  Pétiirsson,  kennari  á  Inng- 
;>'  eyri  1908. 
Bjarni  Símonarson,    pfófastur    á 

Brjánslæk. 
Bjarni    Þorsteinssoii,    prestur    að 

Hvanneyri  1906—07. 
Björgólfur  Ólafsson,    stud.  med., 

Khöfn  1908. 
Björgvin    Vigfússon,    syslumaður 

í  Rangárvallasyslu  1906—07. 
Björn  Arnason,  gullsmiður,  Rvík 

1907. 
Björn  Benediktsson,  verzlunarm., 

Húsavík. 
Björn  Bjarnarson,    syslumaður    í 

Dalasýslu. 
Björn  Bjarnáson,  dr.  phil.,  Rvík 

1909. 
Björn     Guðmundsson,      kennari, 

Næfranesi  í  Dyrafirði  1908. 
Björn   Guðmundsson,    óðalsbóndi 

í  Grjótnesi  1907. 
Björn  Guðmundsson,  kaupmaður 
í    í  Rvík  1909. 

Björn    Hallson,    bóndi    á    Rangá 
í:^1908. 
Björn  Jóhannesson,  Kirkjufelli  í 

Eyrarsveit  1909. 
Björn  Jónsson,  prestur  að  Mikla- 

bæ. 
Björn    Kristjánsson,    bankastióri 

í  Rvík  1909. 
Björn    Líndal,    cand.  jur.,  Akur- 

eyri. 
Björn  Olafsson,  símritari,  Seyðis- 

firði. 


Björn  Sigurðsson,    bankastjóri    í 

Rvík   1907. 
Björn     Þorláksson,     prestur     að 

Dvergasteini '  1907. 
Björn  Þórarinsson,    bóndi  á  Vík- 

ingavatni  1907. 
Blankenstein,    M.    v.,    litt.    dr., 

Berlin  1908. 
Bley,  A.,  próf.,  Gent  1907. 
Boer,  R.  C.,  prófessor  í  Amster- 

dam  á  HoUandi  1909. 
Bogi  Ölafsson,  stud.  mag.,  Khöfn. 
Bogi    Th.   Melsteð,    mag.    art.    í 

Khöfn  1908. 
Bogi    Sigurðsson,    kaupmaður    í 

Búðardal   1908. 
Bókasafn  Cornell  háskóla. 
Bókasafn  Flateyjar  á  Breiðafirði. 
Bókasafn  Húsavíkur  1907. 
Bókasafn  K.  F.  U.  M.  1909. 
Bókasafn  Norðursamtsins. 
Bókasafn  Vesturamtsins  í  Stykk- 

ishólmi  1909. 
Bókasaf  n     Vestur-  Barðastrandar- 

syslu  1908—1910. 
Brynjólfur  Bjarnason,  búfræðing- 

ur  á  Hvanneyri  1908—09. 
Brynjólfur  Björnsson,  tannlæknir 

1  Rvík  1909. 
Bræðrafélag    Kjósarhrepps    1906 

—08. 
Búnaðarskólinn  á  Eiðum   1907. 
Byskov,  J.,  Gjedved  Seminarium 

í  Danraörku  1908. 
Bændaskólinn  á  Hólum  1909. 
Bændaskólinn  á  Hvanneyri  1908. 
Böðvar  Jónsson,  cand.  phil.,  bóndi 

í  Einarsnesi. 
Böðvar  Kristjánsson,  cand.  mag. 

í  Rvík   1909. 
Böðvar  Þorláksson,    sysluritari  á 

Blönduósi. 


Carel    Sveinsson,     bókbindari     í 

Rvík   1908. 
Cederschiöld,  Gustav,  philos.  dr., 

prófessor  í  Gautaborg  1908. 
Clemens,  J.,  prestur  í  Glenboro. 


Skýrslur  og  reikningar. 


XI 


Oraigie,  W.  A.,    M.    A.,    Oxford 
1909.  - 


Daði  Davíðsson,    Gilá  í  Húnavs. 

1908. 
Daníel  Bergmann,  verzlunarm.  f 

Stykkishólmi   1908. 
Dahl,  Jakob,  cand.  theol.,    Fær- 

eyjum  1905—08. 
Davíð    Gíslason,    bóndi   á  Skáld- 

stöðum  í  Eyjafirði  1906. 
Davíð  Þorsteinsson,    Arnbjarnar- 

læk  1909. 
Djurhuus,  J.  H.  0.,    stiid.    jur^, 

Khöfn. 


E.    Thorsteinsson,    Winnipegosis 

1907—08. 
Eggert  Benediktsson,   óðalsbóndí' 

í  Laugardælum  1908. 
Eggert  Claessen,  cand.  jur.,"  yfir- 

róttarmálafærslum.   1909. 
Eggert  E.  Briem,    skrifsto'fustj!,' 

Rvík   1909. 
Eggert    Jóhannesson,    Wintiipeg 

1907—08.     ' 
Egill  Erlendsson,   skóggræðslUni. 

í  Rvík  1907— 08. 
Egill  Sigurjónsson,  bóndi  á  Laxa- 

myri   19Ó7. 
Einar  BenediktssOn,  fyrv.    syslu- 

maður. 
Einar  Gíslason,  kennari,    Urriða- 

fossi  í  Flóa. 
Einar  Guunarssoh,    cand.  phil.  í 

Rvík   1908. 
Einar  Hálfdanarson,  lausamaður, 

á  Hafranesi   í  Fáskrúðsfirði. 
Einar    Helgason,     bóndi    á    Þor- 

brandsstöðum   1908. 
Einar    Helgason,    garðyrkjufræð- 

ingur  í  Rvik   lð09. 
Einar    Hjörleifssoh,    carid.    phil.,' 

ritstjóri  í  Rvík   1908. 
Einar  Jónsson,  lausam.  á  Bala  f 

Gnúpverjahr.   1908. 


Einar    Jónsson,    bóndi    í  Flatar- 

tungu  1907. 
Einar  Jónsson,  Hvanneyri.       ^  ' 
Einar  Thorlacius,  prestur  í  Sáttr- 

bæ  1908—09.  p; 

Einar    Þorkelsson,    skjálaritarí.  Í 

Rvík  1907— 08.  ':'"^\^ 

Eiríkur  Einarsson,  skólapiltut  frá^ 

Hœli  1908.  ;;^ 

Elías  Kristjánsson,  Lágafelli  ytrá' 

í  Snæfelísnessyslu  1909:  ^, 

Engilbert  Kolbeinsson,    bóndr 'í'; 

Lónseyri  1907. 
Erkes,    Heinrich,    kaupmaður  'í^ 

Köln   1908—1909.  '  'í 

Eyjólfur  Guðmundsson,    bóndi  á' 

Hvoli  í  M/rdal  1907— 08.       ;; 
Eyjólfur  S.  Guðmundsson,    Piné  5 

Valley  1905-08.  ;       5; 

Eyjólfur  E.  Wíum,  Wirinipegósia;.'^ 


ForeningeiÍ   til   norské    Fortids- 

mindesmærkers  Bevaring,  Kri- 

stiania.  .     : 

Finnbogi   Hjálmarsson    í  Vestui'-.  * 

heimi  1906—07.  v' 

Finnbogi  Lárusson,  kaupmaður  a 

Búðum  í  Snæfellsne.-?s.  ,  i^ 

Fmnur    Thordarson,     kaupm.    4- 

ísafirði. 
Foulke,    Miss    C.    Reevfs,    Rich- 

mond,  Ind.  U.  S.  A. 
Friðbj.  Steinsson,  bóksali,  dbrm:/. 

á  Akureyri.  ' 

Friðjón  Friðrikssou,  kaupmaðurj' 

Winnipeg,  Man.  Can.1907— 08. 
Friðjón  Jensson,    hóraðslæknir  á> 

Eskifirði  1907. 
Friðrik    Bergmann,     prófessor '  í 

Winnipeg,  Ameríku  1907-^08.' 
Friðrik     Bjarnason,     kennari     á 

Stokkseyri  1908. 
Friðrik    Guðmundsson,    bóndi    ál 

Syðralóni.  ? 

Friðrik  Hallgrímsson,    prestur  'í: 

Argyle  í  Ameríku.  i         í  i 


XII 


Skýrslur  og  reikningar. 


Gad,  G.  E.  C,  bóksali  í  Khöfn, 

r.  af  dbr.   1908. 
Gebhardt,  Aug.,  dr.  phil.,  Nurn-. 

berg. 
Geir    G.    Zoéga,    stud.    polyt.    í 

Khöfn  1908. 
Geir    T.    Zoega,     yfirkennari     í 

Kvík  1909. 
Geirm.  B.  Ölgeirsson,  Edinburgh, 

N.  Dak. 
Georg    Ólafsson,     stud.    mag.     í 

Khöfn. 
Gestur  Einarsson,  bóndi  á  HæÍi 

1906—08. 
Gestur  Þórðarson,    Borgarholti  í 

Miklaholtshreppi  1909. 
Gísli    Benediktsbon,    verzhitrarm. 

á  Eskifirði, 
Gísli  Brynjólfsson,  læknir,  Khöfn 

1908. 
Gj'sli  Eyjólfsson,    Lögberg  Sask., 

Can.  1907—08. 
Gísli  Goodraan,    Winnipeg    1906 

■-^08. 
Gísli    Helgason,    gagnfræðingur, 

Skógargerði   1908. 
Gísli  Isleifsson,  syslum.  í  Húna- 

vatnssyHlu   1908. 
Gísli  Jónsson,    Stóru  Reykjum    í 

Flóa  1909. 
Gísli    J.    Olafsson,     símstjóri     á 

Akureyii   1908. 
Gísli  Pótursson,    iæknir  á  Húsa- 

vík  1907. 
Gísli    Skúlasou,    prestur,  -  Eyrar- 

bakka  1907—08. 
Gíbli  Sveinsbon,  stud.  jur.,  Khöfn 

1908. 
Goodie     Stephens,     Miss.,      San 

Francisco.  Cal.,    U.  S.  A. 
Goodmansson,   Barney,    Ivanhoe, 

Minn. 
Goodwin,     Henry    Buergel,     Dr. 

phil.,  Stokkhólmi  1908. 
Gotzen,    Jos.,     dr.    phil.,     Köhi 

1908. 
G.  B.  Björnsson,  Minneota,  Minn. 
Grímur  Grímsson,  kennari,  Olafs- 

firði  1908. 


Grímur    Jónsson,    cand.  theol.  á 

ísafirði   1907. 
Grímur  Thorareusen,  hreppstjóri 

á  Kirkjubæ  1909. 
Grönfeldt,  H.,  skólastjóri  á  Hvít- 

árvöllum  1906—07. 
Guðbrandur  Björnsson,  prestur  í 

Viðvík. 
Guðgeir  Jóhannsson,    í    Hh'ð  við 

Reykjavík  1909. 
Guðjon  Baldvinsson,  stud.  mag., 

Khöfn. 
Guðjón    Guðlaugsson,    bóndi    og 

búfr.,  Kleifum  1906—08. 
Guðjón  Jónsson,    bóndi    í  Hh'ð  í 

Skaftártungu. 
Guðjón  Rögnvaldsson,    kennari  í 

Rvík  1909.  , 
Guðmundur     Asbjarnarson,    tré- 

smiður,  Rvi'k   1909. 
Guðmundur  Asbjarnarson,  cand. 

phil.  á  Eskifirði  1907. 
Guðmundur      Bergsson,      póstaf- 

greiðslum.,  ísafirði   1908. 
Guðmundur    Bjarnason,     Bakka, 

Siglufirði  1909. 
Guðmundur  G.  Bárðarson,  bóndi 

á  Bæ  í  Hrútafirði. 
Guðmundur  Björnsson,  landlækn- 

ir,  r.  af  dbr.,  Rvík  1909. 
G.  J.  Evendsson,  Edinburgh  N.  D. 
Guðmundur    Finnbogason,    mag. 

art.  Berh'n  1908. 
Guðmundur    Gamalíelsson,    bók- 

sali  f  Rvík   1907—08. 
Guðmundur  Guðmundsson,  bóudi 

á     Nyjubúðum    í    Eyrarsveit, 

1909. 
Guðmundur  Guðmundsson,    bók 

haldari,  Múla  i  Seyðisf.  1909. 
Guðmundur  Guðmundss.,    hrepp 

stjóri,  dbrm.  á  Þúfnavöllum. 
Guðmundur  Guðmunasson,    bók- 

sali  á  Eyrarbakka  1907—08. 
Guðmundur  Guðmundsson,  stud. 

jur.,  Khöfn. 
Guðmundur  Hannesson,cand.  jur. 

á  ísafirði  1908. 


Skýrslur  og  reikningar. 


XIII 


Guðmuedar    HannessoTi,    hwaðs- 

læknir  í  Rvík  1909. 
Guðmundur  Helgason,  præp.  hon. 

í  Rvík  1909. 
Guðmundnr  Hlíðdal,    raffræðing 

nr,  Heiligenstadt. 
Guðmundur  Jónsson,  trésmiðnr  í 

Stykkishólmi   1909. 
Guðmundur    L/ðsson,     bóndi    á 

Fjalli  á  Skeið-mi   1908. 
Guðmundur  V.  Kristjánsson,  úr- 

smiðnr  í  Rvík   1908. 
Guðmundur  Magnússon,    dócent, 

r.  af  dbr.,  Rvík  1909. 
Guðmundur  Magnússon,    skáld  í 

Rvík   1909., 
Guðmundur    Ólason,     Hvanneyri 

1907—08. 
Guðmundur     Sigurðsson,     söðla- 

ömiður,>  Höffi-  r  Hornafirði  1907. 

—08. 
GuðmundurSigurðsson,  Berserkja- 

hrauni  í  Snæfellsnessyslu  1907. 
Guðm.  S  Snædal,  Hallson  N.  D. 
Guðmupdur  Sveinsson,  kaupm,  1 

Hnifsdal   190T. 
Guðmundur    Thoroddsen,     stud. 

med.  í  Khöfn  1908. 
Guðmundur    Vilhjálmsson,    Ytri- 

Brekkum  á  Langanesi  1908. 
Guðni  Þorsteinsson,    Gimli,  Man. 

1907—08. 
Gunnar      Jóhannsson,     Dongola 

1907. 
Gunnlaugur    Jonsson,     bóndi    á 

Krossum. 
Gunnlaugur  Jónsson  yngri,  í  N. 

Dak.,  Ameríku. 
Gunnlaugur  KrÍ8tmund8Son,kenn 

ari,  Miðnesi  1909. 
Gunnsteinn    Eyjólfsson,    Iceland 

River  P.  0.  Man.  1906—08. 
Guttormur  Jónsson,  smiður,  Rvík 

1909. 
Guttormur  Pálsson,  skógfræðing- 

ur  1908. 
Guttormur  Vigfússon,  præp.  hon,, 

prestur    að  Stöð  í  Stöðvarfirði 

1906—07. 


Hafliði  Guðmundsson,.  hreppstj., 

Siglufirði  1909. 
Hafsteinn    PóturssdrC   prestur   í 

Khöfn  1908. 
Halberg,    J.    G.,     kaupmaður    í 

Rvík   1909. 
Hálfdan  Ömólfsson,  hreppstjóri  í 

Bolungarvík. 
Halldór    Benediktsson,    bóndi    á 

Skriðuklaustri. 
Halldór    Daníelsson,    yfirdómari, 

r.  af  dbr.,  Rvík  1909. 
Halldór  Eyjólfsson,  búfr.,  Gröf  í 

Breíðuvíkurhr.,  Snæfellsness. 
Halldór  Gunnlaugsson,    læknir  í 

Vestmanneyjum. 
Halldór     Hermannsson,      bókav. 

við  Cornell  háskóla   1908—09. 
Halldór  Jónsson,  bankagjaldkeri, 

r.  af  dbr.,-f-Rvík  1909. 
Halldór  Jónsson,  bóndi  á  Rauða- 

myri. 
Halldór  Jónasson,    steinsmiður   í 

Rvík  1908. 
Halldór  -  Kr.  Júh'usson,    sysl'um., 

1908. 
Halldór  Kristjánsson,  stud.  mag. 

í  Khöfn. 
Halldór  Stefánsson,    verzlunarm. 

á  Seyðisfirði  1907. 
Halldór  Þórðarson,    bókbindari  í 

Rvík  1909. 
Halldóra  Bjarnadóttir,  skólastyra 

á  Akureyri  1907. 
Hallgrímur  Davíðsson,  verzlunar- 

stjóri  á  Akureyri. 
Hallgrímur    Jónsson,    kennari    í 

Rvík  1909. 
Hallgrímur    Johnson,    Winnipeg 

1907. 
Hallgrímur  Thorlacius,  prestur  í 

Glaumbæ. 
Hammerich,  M.,  stud.  jur.,  Khöfn 

1907. 
Hammersheimb,  U.  V.,  uppgjafa- 

prófastur   í  Khöfn,    r.  af  dbr. 

og  dbrm.  1907. 
Hannes     Hafstein,      bankastjóri, 

comm.  af  dbr.  í  Rvík  1909. 


XIV 


Skyrslur  og  reikníngar. 


Hannes  Thor8teinsson,^aud.  jur. 
Hannes  Þor8teins|50u,    ritstjóri    í 

.,,]R^^,i909..  ■•.  \;;;, :,,,,:  ' . 

Haraldur   Gunnarsson. '  prentari, 

,r,  ,láy^.^m^  '.,  u'.j'h  ,'  ': 
Hara)dur  Níeísson,  can4  theol., 
,,.javík^4SPÖ;it^^r':/'''\r:j^.;,^ 
Haraldtir  Sigurðssoi^  tanulæknir, 
.  Khöfn.  ,  ^,  .  r, 
ÍÍartmánn  Asgrímsson,  kaupm., 
.   Kó;&uósí  1907.;  .;:; 

Hásk(6^jabékas,  ý  Kristjaniu  1908. 
Háskóla]bókasaf,nið      í      Toronto, 

Canada'  l;9Qj. 
Hauku^  (Uislasoií,    cand.  theol.  í 

Khpfn,J9Q6-rp7,.       ;.i 
Havsteen,  Jakpl),  r.  aí;di)r.,,kon- 

súll,  .Öddeyri.     , 
Havsteen,'    Júlíus,    amt^aður    í 

Rvík,  comni.  af  dbr  ■  pg  dbrm.^ 

1909.,.,  ,,.,..,,,,;. ;,::?:,,,, 

Helgi  Ketilsson,  ^jóm.^  fsafirði. 
Helgi    Jpnsson,    mag.,  ,scíeut.    i 

Rvík  1908. 
Helgi  Pó,turss,    dr„  phi).    í  Rvík 

!907— 1909.      -^    ;; 
Helgi    Sveinsson,    banjf í^stjóri    á 

ísafirði  1907.   :  ;     ^' 

Hermann,  Paul,    próf.,  dr.  phil., 

Torgau,  Þ/zkalandi  1908. 
Heydenreich.  W.,  dr.  phil.,  Nord- 

lingen,  Bayern.  1908. 
Hjálmar  Jónsson,    bóndi,   Höfða, 

Grunnav.íkurhr. 
Hjálmar    Olafsson,    verzlunarm., 

Nesi  í  Norðfirði  1907. 
Hjálraar    Sigurðsson,    kaupm.    í 

Stykkishólmi  1909. 
Hjörleifur  Einarsson,  præp.  hon., 

r.  af  dbr.,  Rvik  1906—08. 
Hjörtur  Snorrason,   skólastjóri  á 

Skeljabrekku  1908. 
Hólmgeir  Jensson,    dyralœknir  í 

Tungu  í  Önundarfirði. 
Hólmgeir   Þoisteinsson,    bóndi   í 

Vallnakoti  1907. 
Hoogt,  J.  M.,  van  der,  Litt.  cand., 

Amsterdam  1909. 


Hotton,ílí.W.,  La  örange,  Óeorgia. 


índriði     Þorkél^son/    Ytra-Fjaili 

.,'1907.  ,-\:':'--;.;',  ^   ,■> 

ínga  ThorlakssQn,  Mouujtaín  N.  D. 
Ingimuu(Jur  Benediktsson,  bóndi 

í '  KaldárhQlti,  RÍaug^rys.  1908. 
Ingirnunflui*  Steingrímsson,  verzl- 

unarmaður  .á  Djúpavog^  1907. 
,lngólfur    Gíslason,    héraðslæknir 

á  V'opuafi^ði  1908. 
Ingólfur  Jói^HSon,  verzlunarstjóri 

í  Stykkishóími  1909^ 
I|he  iGelandic    Library    »MímirC 

í  Pembina. 
Isdal,  ,J.  P.,  Winnipeg.     r 


J,  Baldvin  Jóhannesson,  bóudi  í 

'Stakkahlíð. 
Jakob  ;  Gunnlögsson,     stórkaup- 

mað^^  Khöfn  1908. 
Jakob    Hálfdanarson,    borgari    á 

Húsavík  1907. 
Jakob  Jóhannsson,    stud.  mag.  £ 

Khöfn. 
Janus  Jónsson,    prófastur,    Rvík 

Í907.      , 
Jens  Pálsson,  prófastur,    prestur 

að  Görðum  á  Alftanesi. 
J.  M.  Bjarnason,  Marhland  Man. 

Canada. 
Job    Sigurðsson,    Mrs..     Upham,. 

P,  0.  N.  Dak.  1907—08. 
Jóhann  Eyjólf^son,  bóndi  í  Sveina- 

tungu  1908. 
Jóhann  Kristjánsson,  ættfræðing- 

ur,  Rvík  1909. 
Jóhann  Pálsson,  Mary  Hill  P.  0. 

1907— Oé. 
Jóhann     Straumfjörð,     Icelandic 

River  Seamo  P.  0.  Man.  1905 

—08. 
Jóhann    Lúter    Sveinbjarnarson,. 

prófastur  á  Hólmum  1907. 
Jóhann  Þorsteinsson,  prófastur  1 

Stafholti  1908. 


Skýrslur  og  reikningar. 


XY 


Jóhannes  Friðlaugsson,    kennari, 

Stórólfshvoli  1907. 
Jóhannes  L.  L.  Jóhannsson,  prest- 

ur  á  Kvennabrekku. 
Jóhannes    SigfiVsson,    aðjunkt    í 

Rvík  1909. 
Johansen,     J.,      Landbrugsskole- 

lærer,  Ladelundgaard   1908. 
Johnston,  A.  W.,   Esq.,  Lundún- 

um,   1909. 
Johnston,  Paul,  í  Winnipeg  1907 

—08. 
Jón  Abrahamsson,  Sinclair  1906 

—08. 
Jón  Árnason,  óðalabóndi  í  Múla 

í  Álftafirði  1907. 
Jón  Arnason,  bóndi  á  Stóra-Vatns- 

skarði. 
Jón  Bergsson,  kaupmaður  á  Egils 

stöðum. 
Jón  Bjarnason,  prestur  i  Winni- 

peg,  Man..  Can.   1907—08. 
Jón  Björnsson,  kaupmaður,  Borg- 

arnesi  1909. 
Jón  Brandsson,  prestur  í  Brodda- 

nesi  1906—08. 
Jón  Einarsson,  Winnipeg  1907 — 

08. 
Jón  Finnsson,  prestur  að  Hofi  í 

Aiftáfirði  1907. 
Jón  Guðmundsson,  kennari,  Höfn 

í  Hornafirði  1907. 
Jón  Guðmundsson,  kaupmaður  í 

Eyrardal  í  ísafjarðars. 
Jón  Guðmundsson,    óðalsbóndi  á 

Ægissíðu  í  Holtum  1909. 
Jón  Gunnarsson,  Hoíti  í  Mjóafirði 

1908. 
Jón     Halldórsson,     prestur      að 

Sauðanesi  1908. 
Jón  Hallgrímsson  í  Ameríku. 
Jón  J.  Hallson,  Winnipeg    1906 

—08. 
Jón  Helgason,  lektor,  r.  af  dbr., 

Rvík  1908. 
Jón  Hermannsson,  skrifstofustj., 

Rvík  1909. 
Jón  Hjörleifsson,  dbrra.,    hrepp- 

stjóri  í  Drangshlíð  1909. 


Jón  ívarsson,    kennari,    Snældu- 

beinsstöðum  190^. 
Jón    A   Jakobsson,     kaupmaður,. 

Húsavík  1907.  <r. 

Jón  Jensson,    yfirdómari  í  Rvík 

1^09. 
Jón     Jónsáon,'     héi'aðslæknir     á 

Blönduósi.:        .       ' 
Jón    Jónsson,    bóndi    á    Hrafna- 

björgum,  )        ' 

Jón  Jónssou,  kennari,  Markúsar' 

seli  í  S.-Múlas.  1907.   - 
Jón  JÓnsson,    prófástur  á  Stafa^ 

felli  1908. 
Jóh  Jónsson,    cand.    phil.,  sagn^ 

fræðingur  í  Rvík  1908. 
Jón   Jónsson,    kennari  í  Kirkju- 

vogi  1909. 
Jón   A.    Jónsson,    verzlunarm.  á 

Blönduósi. 
Jón  Jónasson,  yngism.,   Húsavík 

1907. 
Jón  Jónasson,  stud.  mag.,  Khöfn. 
Jón  Kristjánsson,  cand.jur.  í  Rvík. 
Jón    Laxdal,    kaupmaður,    r.   af 

dbr.,  ísafirði  1907. 
Jón  Magnússoh,   bæjarfógeti,    r;. 

af  dbr.,  í  Rvík  1909. 
Jón  Ófeigsson,  cand.  mag.,  Rvík, 
Jón  Ólafsson,    alþm.    ritstjóri    í 

Rvík  1908. 
Jón  Ólafsson,    kennari    í    Vík    í 

M/rdal  1909. 
Jón    Olafsson,    Króksfjarðarnesi, 

Barðarstrandars.  1909. 
Jón  Rögnvaldsson,  ýngismaður  í 

Róttarholti  í  Skagafirði   1909. 
Jón.    Hj.   Sigurðsson,     hóraðsl.  í 

Rangárvallasyshi  1906—07. 
Jón  Sigurðsson,  Reynistað,  Skaga- 

firði  1908. 
Jón  Sigurðss.,  stud.  mag.,  Khöf» 

1908. 
Jón  Sigurðsson,  bæjarfógetaakrif- 

ari  1909. 
Jón  Sigurðsson,    Yztafelli,    Þing- 

eyjars.  1908. 
Jón  Stefánsson,  ritstjóriá  Akur- 

eyri. 


XVI 


Skýrslur  og  reikninf afi 


Jón  Sveinbjörnsson,    cand.    jur., 

Khöfn   1908. 
Jón  Sveinsson,  prófastur  á  Akra- 

nesi  1909. 
Jón  Sveinsson,    S. ,  J.    préstiir'  i 

Ordrup  1907. 
Jón     Tliorsteinsson,     prestur     á 

Þingvöllum  1905—08. 
Jón  Valdimarsson,  BorSeyri  1 909. 
Jón  Þórarinsson,  umsjónarmaður 

fræðslumála,  Rvík  1909. 
Jón  Þorkelsson,  dr.  phil.,  skjala- 

vörður  í  Rvj'k  1908. 
Jón  Þorláksson,    ingeniör  í  Rvík 

1909. 
Jón  Þorvaldsson,  prestur  á  Stað. 
Jónas  Björnsson,    bóodi  á  Geira- 

stöðum  í  Húnavatnssyslu. 
Jónas  S.  Bergmann,  Ameríkuv 
Jónas  Daníelsson,  Wiknipeg' 1 907 

—08. 
Jónas    Einarsson,    stud.    niag.    í 

Khöfn. 
Jónas  Guðlaugssony  ritstj.,  Rvík. 
Jónas  Hallddrsson,    hreppstjóri  í 

Hrauntúni  1908. 
Jónas  Hallgrímsson,  próf.  á  Kol* 

freyjustað  1907. 
Jónas  Illugason,   bóndi  í  Bratta- 

hlíS  í  Húnavatnss. 
Jónas    Jónsson,    bóndi    í    Finns- 

tungu  í  Húnavatnss- 
Jónas  Jónsson,  kennari,fráHriflu, 

Rvík. 
Jónas  Jónsson,    verzlunarstjóri  í 

Flatey  í  Þingeyjars.  1906—07. 
Jónas     Jónasson,     prófastur     að 

Hrafnagili  í  Eyjaf. 
Jónas     Kristjánsson,     Brekku    í 

Fljótsdal  1909. 
Jóseph    Arngri'msson,    Minniota, 

Minn.  1907. 


Karl  Olgeirsson,    verzlunarstjóri, 

ísafirði   1907. 
Kennarafélag  Barnaskóla  Rvíkur. 
Kjartan  Einarsson,  próf.  að  Holti 

undir  Eyjafjöllum  1908. 


Kjartan     Helgason,      prestur     í 

Hruna   1908. 
Klemens  Jónsöon,    landritari,    r. 

af  dbr., -Rvi'k  1909. 
Kleéaená  Jóna^n,  Selkirk  1907. 
Kock,    A.,    prófessor,  dr.   phil.  í 

Lundi  1908. 
Kolbeinn  Jakobsson,    hreppstjóri 

i  Unaðsdal   1907. 
Konráð  Stefánsson,    cand.    phil., 

ritstjóri  í  Rvík. 
Konráð  Vilhjálmsson,    kennari    í 

Rvík  1907. 
Kristinn  P.  Briem,   bókhaldari  i 

Leith  1907—1910. 
Kristinn  Guðlaugason,  búfrseðing- 

ur  á  Núpi  í  Dyrafirði  1908. 
Kr.    Tr.    Kristinsson,     Franinea, 

Man.   1907-08. 
K.  K.  Ölafsson,  prestur,  Garðar 

N.  D. 
Kristján  Abrahamsson,   Cresoent 

P.  0.  Man.  Can.   1907—08. 
,.Kristján.  Guðniundseon,  bóksali  á 

Odd«yri  1908. 
Kristján  Johnsson,  Duluth  1908. 
Kristján  Jónsson,  læknir,  Clinton, 

lowa  U.  S.  A.  1907—08. 
Kristján    Jónsson,    háyfirdómari, 

r.  af  dbr.  í  Rvík  1909. 
Kristján  Jónsson,  búfræðingur  á 

Rangá  1908. 
Kristján  Kristjánsson,    læknir  á 

Seyðisfirði  1907. 
Kristján  A.  Kristjánsson,  verzlm. 

á  Suðureyri  í  Súgandaf.  1907. 
Kristján  Kristjánsson,    skipstj.  í 

Rvík  1908—09. 
Kristján  H.  Sigurðsson,  búfræð., 

Brenniborg  1909. 
Kristján    Sigurðsson,     Winnipeg 

1907—08. 
Kristján  Stefánss.,  Wp.  1907— 08. 
Kristján  Þorgrímsson,  kaupm.  og 

kousúU  í  Rvík  1909. 
Kristjaníu   kathedralskóla    bóka- 

safn   1908. 
Kristvarður  Þorvarðsson,  kennari 

Leikskálum  í  Dalasyslu  1908. 


Skýrslur  og  rcikningar. 


xvn 


Kvenróttindafélag    Islands    1908 
—09. 


Larsen,    Frk.    A.,    kenslukona    í 

Khöfn  1908. 
Lárus  M.  Árnason  í  Ameríku. 
Lárus  H.  Bjarnason,  r.  af  af  dbr., 

lagaskólastióri  í  Rvík  1909. 
Lárus  Bjarnason,  kennari  í  Hafn- 

arfirði  1908. 
Lárus     Halldórsson,     prestur     á 

Breiðabólsstað  1909. 
Lárus    A.  Snorrason,    kaupm.    á 

ísafirði. 
Lascaronsky,  Bas.  Gresr .  pvófe«'sor 

í  Kiew,  Rússland  iy08— 09. 
Lestrarfélagið     Árgalinn,      Wild 

Odk.  P.  O.  Mdii.  1907—08. 
Lestrarfólag  Árskógsstrandar. 
Lestrarfélag  Auðkúliisóknar. 
Lestrarfélag      Bjarndælinga      og 

Fjarðarmanna    í    Önundarfirði 

1907. 
Lestrarfélag  Bílddælinga,   1909. 
Lestrarfólag  Borgarfjarðar   1907. 
Lestrarfólag     Biáðaþorps     í     Fá- 

skrúðsfirði  1907. 
Lestrarfélag    Dalamanna    í    Ön- 

undarfirði   1909. 
Lestrarfólag  Fáskrúðsfj.   1907. 
Lestrarfólag    Fellsstrandarhrepps 

í  Dalas/slu  1900. 
Lestrarfólagið    »Fjólan«    Nes  P. 

0.  Can.  1907—1908. 
Lestrarfólagið     »Fróði«     Brown, 

Man. 
Lestrarfólagið   »Gangleri«,  Gard- 

ar  N.  D. 
Lestrarfélag   Gálmarstrandar. 
V       Lestrarfólag     Grenjaðarst.sóknar 

1907. 
Lestrarfólagið     »Harpa«,    Blaine 

1907—08. 
LestrarfólagHálssóknarí  Fnjóska- 

dal 

VLestrarfélag  Hálsþinghár  1907. 
Lestrarfélagið  »Hekla«,  Dongola 
1908. 


Lestrarfélag  Hjaltastaðahrepps. 
Lestrarfólag  Hríseyinga. 
Lestrarfólagið    »Iðunn«    Marker- 

ville  P.  0.  Alberta,  Can.  1907 

—08. 
Lestrarfólagið    »Ísland«,    Grund, 

Man.   1907. 
Lestrarfélagíslendinga  i  Brandon, 

Man.   1907—08. 
Hið    ísl.    þjóðminningarfólag     (í 

Ameríku). 
Lestrarfólagið     »íþaka«    í    Rvík 

1908. 
Lestrarfólag    Kirkjubólshrepps    í 

Strandas/slu  1908. 
Lestrarfélag  Kollafj.  í   Strandas. 

1908. 
Lestrarfólag  Lágafellssóknar  190í> 
Ijestrarfólag      Landmannahrepps 

1909. 
Lestrarfelag  Lan  gdælinga. 
-  Lestrarfólag   Lónsmanna  1908. 
Lestrarfólag    Miklabæjarsóknar. 
Lestrarfólagið  »Mentahvöt«,  Otto 

P.  0.  Man.   1907—08. 
Lestrarfélag  íslendinga    í    Glen- 

boro. 
Lestrarfélag    Mikleyinga,    Hecla 

P.  0.  Canada  1907—08. 
Lestrarfólag  Rauðsendinga  1908. 
Lestrarfélag  Selstrandar  í  Stranda- 

syslu  1909. 
Lestrarfélag  Seltirninga. 
Lestrarfélag  Seyðisfjarðar  1907. 
Lestrarfélagið    »Stjarnan«,     Sel- 

kirk,  Man.    1907—08. 
Lestrarfélag     övalbarðshrepps     í 

Þistilfirði  1907. 
Lestrarfélagið  »Tilraunin«  Kewa- 

tin,  Orit.  Can.   1907—08. 
Lestrarfélftg  Undirfellssóknar. 
Lestrarfélagið    »Vestri«,  Ballard, 

Wash.  1907— 08. 
Lestrarfólagið  »Þörfin«,  Kristnes, 

P.  0.  Sask.  1907—08. 
Lestrarfél.  »Æskan«,   Dak.,  Am. 
Lestrarfólag  Öxndæla. 
Lestrarfélag  ísfirðinga   1907. 
Long,  S.  M.,  Winnipeg  1907— '08 
26 


IVIII 


Skýrslur  úg  reikningaré 


Loftur  Baldvinsson,  Böggvisstöð-í 

\im,  pr.  Akureyri. 
Lundfríður  Hjartardóttir,  kenslu- 

kona  á  Akureyri  1907 — 08. 


Magnús     Andrósson,     r.    af  db., 

próf.  prestur  aðGilsbakka  1908 
Magnús  Bjarnason,    Mountain  P. 

0.   Dak. 
Magnús    Björnsson,    stud.    mag. 

Khöfn  1908. 
Magnús  Blöndal,  kennari  í  Stykk- 

ishólmi    1909.  = 

Magnús  G.  Blöndal,  ritstj.  Rvík. 
Magnús  Blöndal  Jónsson,    prest- 

ur  að  Vallanesi. 
Magnús  Einarsson,  dyralæknir  í' 

Rvík   1908. 
Magnús    Guðbrandsson,  bteinsm. 

í  Rvík  1908. 
Magnús    Guðlaugsson,    bóndi     í' 

Hvammsdal  1905—1908. 
Magnús  Helgason,  prestur,  skóla- 

stjóri  í  Rvík    1909. 
Magnús  Hinriksson,  Churchbrid- 

ge   1908. 
M.  G.  Jónsson,     Blaine,     Wash. 

1906—97. 
Magnús  Jónsson,  bóndi  í  Tjalda- 

nesi. 
Magnús     Jónsson,     stud.     mag. 

Khöfn. 
Magnús  Jónsson,    syslumaður    í 

Hafnarfirði    1908. 
Magnús  Jónsson,  kennari,  Ferju- 

koti   1909. 
Magnús  Jónsa.  Bergm.,  hreppstj., 

Fuglavík  á  Miðnesi  1908. 
Magnús  Jónsson,  stud.  theol.  frá 

Bjarnarhöfn   1909. 
Magnús  Kristjánsson,    gagnfræð- 

ingur,  Hvoli  í  Myrdal  1909. 
Magnús  Magnússon,     prestur    á 

Jótlandi  1908. 
Magnús  Sæbjörnsson,  héraðslækn- 

ir  í  Flatey. 
Magnús  Torfason,  syslumaður  og 

bæjarfógeti  á  ísafirði  1907. 


Marteinn  Þorsteinsson,    bóndi    á 

Hvoli  í  Stöðvarfirði  1907. 
Matthías   Eggertsson,    prestur    í 

Grímsey  1907. 
Matthías  Einarsson,  spítalalæknir 

í  Rvík  1908. 
Matthías    Hallgrímsson,    kaupm. 

Siglufirði  1909. 
Matthías  Jónsson,    bóndi  á    Há- 

holti  í   Gnúpverjahr. 
Matthías  Matthíasson    kaupm.  i 

Rvík   1908. 
Matthías  A.  Matthiesen,  skósm., 

Rvj'k   1909. 
Matthías  Þórðarson,    cand.    phiL 

forngripavörður  í  Rvík  1908. 
Mayer,  E.,  prófessor,    dr.    phiL, 

Wiirzburg   1908. 
Meissner,  R.,  prófessor,  dr.  phiL^ 

Königsberg   1908. 
Mogk,  E.,  dr.    phiL,   prófessor  i 

Leipzig   1908. 
Móritz  Halldórsson,  læknir  í  Park 

River. 
Morten   Hansen,     cand.,     theoL^ 

skólastj.  í  Rvík   1909. 
Móses  Jónsson,  kennari,  Keldum 

í  Mosfellssveit. 
MöUer  J.  V.    prentari    í    Kaup- 

mannahöfn  1908. 


Newberry  Library  í  Chicago. 
Nordenstreng,     R.,    fiL    mag.    í 
Uppsölum. 


Oddgeir  P.  Ottesen,    hreppstjóri 

á  Ytra-Hólmi  1907. 
Oddur   Gíslason,    yfirréttarmála- 

færslum.  í  Rvík   1909. 
Oddur  Hermannsson,    stud.  jur. 
,  í  Khöfn. 
Ólafur  Árnason,     verzlunarm.    í 

Bolungarvík. 
Ólafur  Briem,    alþingismaður,   á 

Álfgeirsvöllum. 
Ólafur  Finnsson  prestur   í  Kálf- 

holti. 


Skýrslur  og  reikningar. 


XIX 


Ólafur  Friðriksson,    verzluiiarm., 

Khöfn.  ^  .   ;.,    .,   , 

Ólafur      ísleifsson,      {Þjórsártúni 
,   1909. 
Ólafur     Jónsson,     hreppstjóri     í 

Hattardal    1907. 
Olafur  H.  Johusen,  yfirkennari  í 

Odense   1908.       ,.  . 
Olafur  Kjartansson,  verzlunarm., 
,  Vík  1907—08. 

Olafur  Lárusson,  stud.  jur.,  Rvík 
,  1909. 
Ólafur  Ólafsson,  kennari  í  Hauka 

dal  í  p/rafirði. 
Ólafur  Ólafsson,   preutari,    Rvík 

1909. 
Ólafur  Rósenkranz  Ólafsson,  leik- 

firaiskenniri,  Rvík   1909. 
Ólafur  Runólfsson,    bókhaldari  í 

Rvík    1909, 
Ólafur  Runólfsson,  Vík    í    Mjr- 
,  dal   1908. 
Ólafur  Sigurðsson,    stud.  i  agr.  í 

Khöfn   1909. 
Ólafur  Stephensen.lœknir,  Winni 

Olafur  Thorlacius,    héraðslæknir 

í  Suður-Múlasjslu  1907. 
Olgeir  Friðgeirsson,   verzlunarstj. 

á  Vopnafirði  1909. 
Olrik,  A.,  Dr.  phil.,  háskólakenn- 

ari,  Khöfn    1908. 
Óskar  Halldórsson,  yngispiltur  í 

Rvík  1908. 


Páll  Benjamíusson,    búfræðingur 

á  Djúpavogi  1907. 
Páll  V.  Bjarnason,  s/sluraaður  á 

Sauðárkrók. 
Páll    Einarsson,     borgarstjóri     í 

Rvík   1909. 
Páll  H.  Gíslason,  verzlunarstjóri 

á  Fáskrúðafirði  1908. 
Páll  Halldórsson,  verzlunarstjóri, 

Siglufirði  1909. 
Páll     Halldórsson,     skólastjóri  í 

Rvík   1909. 


Páll  Jónsson,  bókhaldari,  Djúpa- 

,     vogi  1908. 

Páll  Ljðsson,     bóndi     í    Hlíð    £ 

Gnúpverjahr.   1908. 
Páll  Eggert  Olafsson,  cand.  phil. 

í  Rvík  1908. 
Páll    Sigurðsson,     stud    theol.  í 

Khofn. 
Páll    Stefánsson,       búfræðingur, 

bóndi  á  Elliðavatni    1908. 
Páll  Stephensen,  prestur  í  Holti 

1907. 
Pálmi  Pálsson,    adjunkt    í    Rvík 

1909. 
Pálrai  Pótursson,     óðalsbóndi     á 

Sjávarborg. 
Patursson,  J.,  kóngsbóndi  í  Fær 

eyjum. 
Petersen,  Fr.,    prófastur  í    Fær- 

eyjum  1908. 
Pótur  Bogason,     stud.     med.     í 

Khöfn  1908. 
Pótur  Hjálmssou,  prestr,  Marker- 

ville,  P.  0.  Alta  1906—08. 
Pótur  Jónsson,    bóndi     á    Gaut- 

löndum,  alþingism.   1907. 
Pótur  Oddsson,   kaupm.,  Tröð    í 

Bolungarvík  1907. 
Pótur  Pótursson,  bóndi  á  Gunn- 

steinsstoðum. 
Pótur    Sighvatsson,    úrsmiður    á 

Sauðárkróki. 
Pétur  Zófóníasson,  bankaskrifari 

í  Rvík  1909. 
Pótur  Þorsteinsson,  prestur  í  Ey- 

dölum   1907. 
Philpotts,  Bertha  S.,  Miss,  Cam- 

bridge,  England  1909. 
Poor,  H.  W.,  Esq.,  New-York. 
Poulsen,  Svend,    ritstjóri,    cand. 

jur.  Khöfn. 
Proppó,    Carl,    verzlunarstjóri    á 

Þingeyri   1908—09. 


Rist,  L.  J.,  kennari  á  Akureyri. 
Ríkisbókasafnið  í  Mlinehen  1908. 


XX 


Skýrslur  og  reikningar. 


Runólfur    Marteinssoii,    prestur, 

Gimli  1907—1908. 
Rtinólfur  Runólfsson,  NeðrH-Hálsi 

í  Kjós   1908. 
Rögnvaldur  Ölafsson,  húsanieist- 

ari,  Rvík  1909. 


S.  Magnússon,  Duluth  1907—08. 
Sars,  J.  E.,  prófessor,  Kristjaníu 

1908. 
Scheving,  S.  P.,  Point    Roberty, 

Wash.    1907—08. 
Sephton,  J.,   prehtiir  í  Liverpool 

1908-09. 
Sigbjörn  Arrnannsson,  verzlunar- 

maður  á  ístfirði    1907, 
Sigfns    Blöiidal,     cand.     mag.      í 

Khöfii   1908. 
Sigfús     Eymundsson,     bóksali    í 

Rvík   ly09. 
Sighvatur    Bjarnason,    bankastj., 

jústitsráð  i  Rvík   1909. 
Sighvatur     Grímsson,     bóndi     á 

ilöfða  í  Djrafirði   1909. 
Sigrún  Palsdóttir,  iingfrú,    Hall* 

ormsstað  1908. 
Sigtryggur  Guðlaugsson,  prestur 

á  Núpi    1908. 
Sigtryggur    Helgason,     bóndi    á 

Hallbjarnarstöðum  í  Þingeyjar- 

syslu   1907. 
Sigtryggur  Jónasson,  þingmaður, 

Winnipeg,    Man.,     Can.     1905 

—08. 
Sigtryggur  Jónatansson,  bóndi  a 

Reykjum. 
Sigurður     Antoníusson,    búfræð- 

ingur  á  StóraBakka  1908. 
Sigurður  Briem.    póstmeistari,  r. 

af  dbr.,  í  Rvík   1909. 
Sigurður     Brynjólfsson,     Hofi    í 

Álftafirði   1907. 
Sigurður    Eggerz,    syslumaður    í 

Skaftafellssyslum  1905—07. 
Sigurður  Einarsson,  stud.  veter., 

Khöfn  1908. 
Sigurður  Fjeldsteð,  bóndi  í  Ferju- 

koti  1908. 


Sigurður    Gunnarsson,    prófastur 

í  Stykkishólmi   1909. 
Sigurður  Halldórsson,  trésmiður, 

Rvík    1909. 
Sigurður  Hjörleifsson,  ritstjóri  á 

Akureyri. 
Sigurður    Jensson,     prófastur     í 

Flatey  1900. 
Sigurður  Jónsson,    bókbindari    í 

Rvik    1909. 
Sigurður    Jónssou,     trésmiður    í 

Khöfn. 
Sigurður    Jónsson,    kennari,    frá 

Álfhólum    1909. 
Sigurður  Jóiisson,  læknir  í  Khöfu 

1908. 
Sigurður  Jónsson,  Tjörnum  mid- 

ir  Eyjafjöllum   1909. 
Sigurður  Jóiissou,  Yztafelli,  Þing- 

eyjarsyslu. 
Sigurður  Þ.  Johnsen,    kennari  á 

Vopnafirði  1907—08. 
Sigurður    Kristjánsson,     bóksali, 

r.  af  dbr.  j   Rvík   1909. 
Sigutður    Lyðsson,    stud.    jur.    í 

Khöfii. 
Sigurður   Nordal,    stud.     mag.    í 

Khöfn   1908. 
Sigurður  Olafsson,    syslumaður  í 

Ainessyslu  1908. 
Sigurður  Pálsson,  verzlunarstj.  á 

Hesteyri   1907. 
Sigurður  Pálmason,  búfræðingur, 

Æsustöðum,  Húnavs. 
Sigurður  Sigfússon,  verzlunarstj. 

á  Húsavík. 
Sigurður  Sigtryggsson,  cand.  mag. 

í  Khöfn,   1906—08. 
Sigurður     Sigurðsson,     búfræðisr 

ráðunautur  í  Rvík  1909. 
Sigurður  Sigurðsson,    kennari    á 

Hólum. 
Sigurður     Sigurðsson,     Halldórs 

stöðiim  í  Kinn  1907. 
Sigurður  P.  Sívertsen,  prestur  á 

Hofi  1908. 
Sigurður    Stefánsson,    prestur    í 

Vigur  1908—09. 


Skýrslur  og  reikningar. 


XXI 


Sigurður  Thoroddsen,    adjuiikt  í 

Rvik    1908. 
Sigurður   Þóiðarson.    sÝslumaður 

í  ATnarholti   1906—08. 
Sigurður    Þórólfsson,    skólastjóri 

á  Hvitárbakka. 
Sigurðíir  Þorvaldsson.    kennari  á 

Hvítárbakka. 
Sigurgeir  Björnsson,  Grímstungu 

í  Húnavatnssyslu   1908. 
Sigurgeir    Sigurðsson,    bóndi     á 

Ongulsstóðum. 
Siguijón   Högnason,  gagnfræðing- 

ur,  Veatniannaeyjum   1909. 
Sigurjón     Jónssoí),     cand.     phil. 

kennari  á  ísafirði. 
Sigurmuudur  Sigurðsson,   Breiðu- 

mjri,  Þingeyjars/slu   1908. 
Sigþór  Jóhannsson,  Skarði   í    S. 

Þing. 
Sínion  Símonarson,    Winnipeg. 
Simun  av  Skarði,    Ifðskólastjóri, 

Færeyjum   1908. 
»Skinfaxi«,    bókasafn     skólapilta 

í  Flensborg   1908. 
Skólabókasafn         Vestmanuaeyja 

1909. 
Skúii    Bogason,     læknir,     Khöfn 

1908. 
Skúli  J()nsson,    verzhinarstjóri  á 

Borðeyri    1909. 
Skúli  Skúlason,  prestur    í    Odda 

1909. 
Skúli  Tho'oddseii,  ritstj.,  alþm., 

Rvík    1909. 
SUúli  Thoroddsen,  sti'ident,Khöfn. 
Snorri  Johaimsson,    bokhaldari  í 

Rvik    1907—08. 
Snorri   J.his^oíi,    Þverá    1907. 
Sóphoiiías    JiMisson,    realstúdent, 

SkHL'H  í  Dyr,ai»ði   1907. 
Sóreyjar>kolii  Ix'ikHSHfii    1908. 
Stadlbibliothek,  Hamborg    1909. 
Stefan     Beiiediktsson,      bóndi     á 

Merki,  Jökuldal   1907—09. 
Stefan  Guðjohnsen,   verzlunarstj. 

á  Húsavík   1908. 
Stefán  Guðmui)ds>oii,    verzlunar- 

fuUtrúi  í  Khöfu   1908. 


Stefán    Guðmundsson,    bóndi     á 

Fitjum   1909. 
Stefán  Jónsson,  bóndi  á  Munka- 

þverá. 
Stefán  Jónsson,  stud.  med.,  Khöfn 

1908. 
Stefán   Sigurðs&on,    Ærlækjarseli 

1907. 
Stefán  Stefánsson,    skólastjóri  á 

Akureyri  1908. 
Stefán  Stefánsson,   cand.    jur.    í 

Khöfn  1908 
Steingrímur  Arason,  pr.  Oddeyri 

1907—08. 
Steingrímur  Jóns  on,  sysluraaður 

á  Húsavík   1907. 
Steingrímur  Matthíasson,  læknir 

á  Akureyri. 
Steingrímur  Þorláksson,  prestur, 

Selkirk    1907. 
Steinunn  Bjartmarsdóttir,  kenslu- 

koua  í  Hafnarfirði   1909. 
Styrkár  Vósteinn  Helgason  Winni- 

peg  1905—08. 
Sumarliði   Halldórsson,  skógfræð- 

ingur,  Jótlandi   1908—09 
Sreinbjörn  Sveinbjarnarson,  yfir- 

kennari  í  Arósum   1908. 
Sveinn  Jónsson,  trósmiður,  Rvík 

1909. 
Sveinn  Níelsson,  bóndi  á  Lamba 

stöðum  á  Myrum    1909. 
Sveinn  Sveinsson,  bóndi   á    Hofi 

í  Álftafirði  1907. 
Sveinn    Vald.    Sveinsson,     stud. 

raed.  í  Rvík. 
Sveinii  BjarnHson,  gagnfræðingur 

á   Horfelli   1908. 
Syslubókasafn      Vestmanneyinga 

1908. 
Sæmuiidur  Bjarnhóðinss.,   læknir 

á  Laugarnesspítala    1909. 
Söderwall,    K.    F.,     prófessor     i 

Lundi  1908. 


Theodór    Jakobsson,    stud.    jur.^ 
Khöfn. 


XXII 


Skýrslur  og  reikningar. 


Thomsen,  Ditlev,    konsúll,    r.  af 

dbr.,  Kvík  1909. 
Tómas  Jónasson,  Icelandic  River 

1906—08. 
Tómas  Sigurðsson,    hreppstjóri  á 

Barkarstóðum  1908. 
Tómas     Snorrason,      kennari      í 

Grindavík  1909. 
Tómas  Jóhannesöon  Zoéga,  verzl- 

unarm.,  Nesi  í  Norðfirði  1907. 
Torfi     Hermannsson,    trósmiður, 

Fremstuhús  í  Djrafirði. 
Tryggvi    Gunnarsson,    bankastj., 

comm.  af  dbr.  og  dbrm.,  Rvík 

1909. 
Tulinius,     Axel,     s/slumaður     á 

Eskifirði,  r.  af  dbr.   1907. 
Tulinius,    Thor    E.,    stórkaupm., 

r.  af  dbr.,  Khöfn   1908. 


Valdimar    Erlendsson,    læknir    í 

Khöfn. 
Valdimar  Magnússon,  hreppstjóri 

á  Bakka  á  Ströndum. 
Valdimar    Valvesson,    kennari    á 

Húsavík   1907. 
Valt/r     Guðmundssoij,     háskóla- 

kennari,  dr.  phii.,  r.    af    dbr., 

Khöfn   1908. 
Vernharður     Þorsteinsson,    stud. 

mag.  í  Khöfn   1908. 
Vídal,    Sig.    J.,     Hnausar,     Man. 

1907—08. 
Wiehe,  Holger,  mag.  art.,  Khöfn 

1908. 
Vigfús    Bergsteinsson,    hreppstj., 

á  Brúnum  1907—08. 
Vigfús  Einnrsson,  stud.  jur. 
Vigfús    Guðmundsson,     bóndi    í 

Engey  1909. 
Víglundur     Þorgrímsson,     Mjóa- 

firði. 
Vísindafélajíið  í  Þrándheimi  1908. 


Zadig,  V.,  stud  phil,  Málmhaug- 

um   1908. 
Zimsen,  K.,  iugeniór  í  Rvík  1909. 


Þórarinn  Guðmundssón,    kaupm. 

a  Seyðisfirði  1907. 
Þórarinn  Jónsson,   bóndi  á  Hall- 

dórsstöðum  1907. 
Þórarinn  Kristjánsson,  stud.polyt. 

Khöfn. 
Þórarinn   B.  Stefánsson,   verzlun- 

arstj.  á  Djúpavogi   1907. 
Þorbergur    Guðmundsson,    búfr., 

Nesi  í  Norðfirði   1908. 
Þorbergur  Þórarinsson,  hreppstj. 

á  Sandhólum,  S.-Þing.,    1907. 
Þorbjörn     Þórðarson,     læknir     á 

Bíldudal  1909. 
Þórður  Edílonsson,  læknir  í  Hafn- 

arfirði   1906—07. 
Þórður  Erlendsson,  bóndi  í  Gísla- 

holti  í  Holtum. 
Þórður     Magnússon,    Hvítárholti 

1909. 
Þórður  Þórðarson,  bóndi  á  Fossi 

1908 
Þorgerður    Þórðardóttir,     Winni- 

peg  1907-08. 
Þorgils  Þorgeirsson    í    Winnipeg 

1907—08. 
Þorgrímur  KrÍ8tjánsson,stud.  jur. 

Khöfn. 
Þórhallur  Bjarnarson,  r.  af  dbr., 

biskiip  í  Rvík    1909. 
Þórir   Björnsson,    Duluth    Minn. 

U.  S.  A. 
Þorkell    Þorkelsson,    cand.  mag., 

Akureyri   1907. 
Þorkell   Þorlaksson,    stjórnarráðs- 

skrifari,  Rvík    1909. 
Þorlákur       Vigfússon,      kennari, 

Pykkvabæ. 
Þorlákur   Vilhjálmsson,    Rauðará 

1908. 
Þoileifur  H.   Bjarnason,    adjunkt 

í  Rvik   1909. 
Þorleifur  Jónsson,     hreppstjóri  á 

Hólum     í     A.  Skaftafellssvslu, 

alþm.   1908. 
Þorleifur  Jónsson,  Lögberg,  Sask. 

1907—08.      í 
Þorleifnr  Jónsson,  póstafgreiðslu- 
raaður,  Rvík   1908. 


Skýrslur  og  reiknmgar. 


XXIII 


Þorleifur     Jónsson,     prestur      á 

Skinnastöðum  1907. 
Þormóður  Eyjólfsson,  bókhaldari, 

Siglufirði  1909. 
Þorsteinn  Arnljótsson,    Þórshöfn 

1908. 
Þorsteinn  Benediktsson,   prestur 

í  Landeyjum    1908. 
Þorsteinn  Björnsson,  cand.  theol., 

Rvík. 
Þorsteinn  Erlingsson,  cand.  phil., 

Rvík  1909. 
Þorsteinn    Grímsson,    sjómaður  í 

Hrísey. 
Þorsteinn  Jónsson,  á  Engimjri. 
Þorsteinn  Jónsson,   Moldartungu 

Holtahr.  1909. 
Þorsteinn  M.  Jónsson,  gagnfræð- 

ingur,  Útnyrðingsstöðum  1908. 


Þorsteinn     Stefánsson,     Hlöðum, 

Hörgárdal. 
Þorsteinn    Þórarinsson,     Drumb- 

oddsstöðum  í    Biskupstungum 

1909. 
Þorsteinn     Þorsteinsson,      cand. 

polit.  í  Rvík  1909. 
Þorvaldur   Jakobsson,    prestur   í 

Sauðlauksdal. 
Þorvaldur     Jónsson,      læknir     á 

ísafirði,  r.  af  dbr.,  1907. 
Þorvaldur  Jónsson,   prófastur,  r. 

af  dbr.  á  ísafirði  1907. 
Þorvarður     Þorvarðsson,      prent- 

smiðjustjóri  í  Rvík  1908—09. 

Ögmundur  Sigurðsson,  skólastjóri 

í  Hafnarfirði  1909. 
Östlund,  D.,  trúboði  í  Rvík  1909 


AUKAFELAGAR, 

Lehmann  Filhós,  fröken,  í  Berlín. 

Minner,  J.  N.,  kennari,  þyðari  m.  m.  í   Frakkafurðu. 

Sourindro,  Mohun  Taggore,  dr.  mus.,  r.  af  dbr.,  í   Calcutta, 


TILLÖG  DÁINNA  OG  ÚRGENGINNA  FÉLAGSMANNA. 

Björn  Olafsson,  augnlæknir,  Rvík  1909. 

Bryde,  J.  P.  T.,  etazráð,  r.  af  dbr.,   pp.  1908. 

Hallgrímur  Sveinsson,  biskup,  comm.  af  dbr.  og  dbrm.  1909 

Jansen,  frk.  Mien,  Leiden    1908, 

Johannes  Strang,  Winnipeg   1906 — 07. 

Lestrarfélagið  Dagsbrún   1908. 

Sigurður  Jóhannesson,  stórkaupmaður  í  Khöfn,  r.  af  dbr,  1908, 


XXIV  Skýrslur  og  reikningar. 

UMBOÐSMENN  FÉLAGSINS. 

Bardal,  H.  S.,  bóksali,  557  Elgin  Ave,  Winnipeg,  Man.  Can. 

Bergmann,  Jónas  S.,  Gardar  Pembina,  Dak.  U.  S.  A. 

Björn  Hallsson,  bóndi  á  Rangá,  N.-Múlas. 

Bogi  Sigurðsson,   kaupmaður  í  Búðardal. 

Böðvar  Þorláksson,  s/sluskrifari  á  Blönduósi. 

Guðmundur  Bergsson,  bóksali  á   ísafirði. 

Gyldendals  bókaverzlun  (Hegei)  í  Kaupmannahöfn. 

Hjálmar  Sigurðsson,  kaupmaður  í  Stykkishólmi. 

Jón  Björnsson,  bóksali,  Borgarneai. 

Jón  Jónsson,  prófastur  á  Stafafelli. 

Jón  Runólfsson,  sjsluskrifari  á  Eskifirði. 

Jón  Sighvatsson,  bóksali  í  Vestmannaeyjum. 

Kristján  Guðmundsson,  bóksali  á  Oddeyri. 

Lárus  Tómasson,  bankagjaldkeri  á  Seyðisfirði. 

Olgeir  Friðgeirsson,  verzlunarstjóri  á  Vopnafirði. 

Páll  H.  Gíslason,  verzlunarstjóri  á  Fáskrúðsfirði. 

Páll  Jónsson,  bókhaldari  á  Djúpavogi. 

Sigurður  Stefánsson,  prestur  í  Vigur. 

Stefán  Guðjohnsen,  verzlunarstjóri  á  Húsavík. 

The  Viking  Club,  36  Margaretha  Terrace,  London. 

Þorbergur  Guðmundsson,  búfræðingur  Nesi  í  Norðfirði 


PT       Skírnir 

7351 

35 

ár  82-83 


PLEASE  DO  NOT  REMOVE 
CARDS  OR  SLIPS  FROM  THIS  POCKET 

UNIVERSITY  OF  TORONTO  LIBRARY 


